School of Theology at Claremont 
| 


MIN 


| 











The Library 


SCHOOL OF THEOLOGY 
AT CLAREMONT 


WEST FOOTHILL AT COLLEGE AVENUE 
CLAREMONT, CALIFORNIA 














i. 


* 











ESPONIAD 


AR Y 


TESTAMENT NEWYDD. 


u 





1 GAN | , ym v 
, 
dctorge dey, 
GWEINIDOG YR EFENGYL YN LLANUWCHLLYN, 
— 


LLYFR III. 


———_—— 


GYWIRIECSAM ; 
ARGRAFFWYD GAN IOAN PAINTER. 


1810. 





RHAGYMADRODD, 





FE addeíir yn gyffredin fod yr ysgrythyrau sanctaidd, fel y 
maent yn gynnwysedig yn llyfrau yr hen Destament a'r newydd, 
wedi cael eu rhoddi trwy ysprydoliaeth Duw. Ond peth holiol 
wahanol yw derbyn. yr ysgrythyrau, nid fel gair dyn, ond fel y 
maent mewn gwirionedd yn air Duw. Y mae'n ddiau ei bod yn 
achos o ddirfawr syndod fod y Jehofah mawr yn ymddarostwng i i 

— Ïefaru wrth y fath greadur llygredig, gwrthryfelgar, ac Wu 

| wng ag ydyw dyn. Y mae'n ddiamheuol fod yrhyn ollag y 
mae efe yn ei lefaru yn deilwng o hono ei hun, ac felly yn haeddir 
cael ei dderbyn gyda 'r parodrwydd a'r parch mwyaf. Y mae'r 
hanesion, yr athrawiaethau, y gorchymynnion, y bygythion, y 
gwahoddiadau a'r addewidion ag sydd yn cael eu cyhoeddi yn enw 
Duw'r gwirionedd yn deilwng o ddifrifol ystyriaeth pob un n ag 
sydd yn cael st Myn i sylwi arnynt. 

Er fod pob rhan o'r ysgrythyrau yn deilwng o neillduol syl y 
mae'n sicr fod rhai rhannau o honynt, mewn rhai golygiadau, yn 
rbagori ar rannau eraill. Y mae mwy o hanes yr hyn ag sydd wedi 
cymmeryd lle yn y byd ac yn yr eglwys i'w gael yn Genesis, Exo- 
dus, Josuah, Barnwyr, Ruth, dau lyfr Samuel, dau lyfr y Bren- 

-hinoedd, dau lyfr y Chronicl, Ezra, Nehemiah, ac Esther, yn yr 
hen Destament, ac yn ysgrifennadau Matthew, Marc, Luc, a Ioan, 
yn y Testament newydd, nac a geir yn y rhannau eraill o lyfr 
Duw. Y mae mwy o brophwydoliaethau, neu rag-ddywediadau 

“ am bethau i ddyfod, i'w gweled yn ysgrifennadau Esay, Jeremi, 
' Ezeciel, Daniel, a'r Prophwydi eraill yn yr hen Destament, ac yn. 
llyfr y Dadguddiad yn y Testament newydd, nac a ddeuir o hyd 
iddynt yn y rhannau eraill o'r ysgrythyrau sanctaidd. Yn yr un 
modd y mae rhairhannau o lyfr y Psalmau, ac o lyfr y Prophwyd 
Esay yn yr hen Destament, ac yn neillduol efengyl a llythyrau 


Juouioibj” Je 
SUL l&pojo9í j> I9p$ 
AW“ u 


MD. 
Ïoan, ynghyd a llythyrau Paul a Phetr yn y Testament newydd, 
yn rhagori ar y rhannau eraill o'r Bibl o ran amlygiad helaeth a 
chyflawn o ddwyfol wirioneddau. 

Ym mhlith y rhannau o'r ysgrythyrau ag sydd yn gosod allan 
ddirgelwch yr efengyl yn fwy helaeth a chyflawn, y mae 'r 
Lryrmvn AT Y RHUFEINIAID yn un o'r rhai mwyaf rhagorol. 
Y mae^n wir fod llythyrau eraill yr Apostel wedi cael eu hysgrif- 
ennu dan arweiniad anffaeledig Yspryd y gwirionedd : ond pan 
ystyriom fod y llythyr hwn yn hwy nac un arall o lythyrau Paul, 
ei fod ymma 'n ymdrin a chynnifer o wahanol bethau, fod y naill 
beth a'r llall ag sydd ymma yn dyfod dan ei ystyriaeth o'r pwys 
mwyaf, a'i fod, o ddechreu'r llythyr byd ei ddiwedd, yn ymresymu 
gyda mwy o fanyldra nac arferol, y mae'n hawdd i ni weled fod 
y gyfran hon o'r dwyfol wirionedd yn deilwng o gael ei hystyried 
gyda ^r manyldra mwyaf. 

Gan fod y llythyr hwn yn cynnwys rhyw drysor mwy na 
chyffredin o ddwyfol wirioneddau, y mae llawer o weision Crist 
wedi treulio blynyddoedd i fyfyrio ar ei gynnwysiad. Y mae 
hynny wedi bod yn achlysur i eglwys Dduw gael llawer o Espon- 

' adau ar y rhan hon o'r Dadguddiad dwyfol. Heblaw y rhai 

sydd wedi ysgrifennu ar yr holl Destament newydd, ac felly ar y 

rhan hon ym mhlith rhannau eraill, y mae amrywiol wedi cyhoeddi 

Eglurhad o'r Llythyr hwn ar ei ben ei hun. Y mae rhai wedi 

cymmeryd mewn llaw i esponio yr holl Lythyr o'i ddechreu i'w 

ddiwedd: y mae eraill wedi ysgrifennu yn neillduol o helaeth 

ddim ond ar rai pennodau ohono. Y mae Gualther, Diwygiwr 


enwog yn Switzerland, Pareus, a Musculus, dau Ddifinydd enwog . 


yn eu dydd ym mhlith y Protestaniaid yn Germani, Peter Martyr, 
Wilson a Willet, Difinyddion iachus a llafurus yn Lloegr, a 
Brown, Difinydd efangylaidd a sylweddol yn Scotland, wedi ys- 


grifennu yn helaeth ac yn fanwyl iawn ar y llythyr hwn i gyd. 


Er mor faith y mae'r rhai'n wedi ysgrifennu, y mae ardderchawg- 
rwyd laweroedd o'u sylwiadan yn ddigon i wobrwyo darllenydd 
ymofyngar am yr amser a gaffo ei dreulio wrth fyfyrio ar eu hys- 
 grifennadau. Y mae Frazer, Difinydd RYD, yn Scotland, 
wedi ystyried y chweched a'r seithfed bennod o'r llythyr hwn 
gyda neillduol fanyldra.. Y mae ej waith yn cynnwys rhai 
sylwiadau tra rhagorol nad ydynt ddim i'w gweled yngwaith neb 
arall ag y darfu i mi gael cyíleusdra i'w ddarllen. Y mae Doctor 


Stafford, Gweinidog, yn ddiweddar, ym mblith yr Independiaid yn 


mn EA 

Llundain, wedi cyhoeddi llyfr wyih plyg yn cynnwys pregethau 
efangylaidd, sylweddol, a buddioì, ar bob adnod o'r seithfed ben- 
nod. Y mae Elíon, Awdwr efangylaidd ym mhlith y Puritan- 
iaid, wedi cyhoeddi llyfr un plyg yn cynnwys pregethau iachus, 
mewn iaith eglur, ar bob rhan o'r seithfed, wythfed, a'r nawfed 
bennodau. .Y mae'r llafurus Doctor Manton, mn o'r Gweinidog- 
ion duwiol a fwriwyd allan o eglwys Loegr yn amser Charles yr 
ail, Cowper, Esgob o olygiadau ac yspryd neîllduol efangylaidd 
yn Scotland, Horton, Gweinidog sylweddol, iachus ei egwyddor- 
ion, yn eglwys Loegr, a Bryson, Gweinidog efangylaidd, diwyd, 
a ffyddlon ym mhlith yr Independiaid yn Llundain, wedi cy- 
hoeddi pregethau eíangylaidd, iachus, a buddiol ar bob Adnod o'r 
wythfed bennod. Y mae pregethau y naill a'r llall o'r Awdwyr 
hyn yn deilwng o gael eu darllen gan bawb a ddelo o hyd iddynt. 


. Felly hefyd y mae pregethau Sutton, un o'r hen Buritaniaid, yr 


hwn a ysgrifennodd yn dra rhagorol ar yr unfed bennod ar ddeg. 
Y mae Elnathan Parr wedi ysgrifennu pregethau byrrion ar y 
llythyr hwn, o ddechreu 'r wythfed bennod hyd eî ddiwedd, Y 
mae mewn rhai mannau bethau buddioliawn i w gweled. yn 
ngwaith yr hen Awdwr hwn. Y mae amrywiol eraill wedi 
ysgrifennu 'n helaeth ar y llythyr hwn: ond ni ddigwyddodd i mi 


ddim cael cyfleusdra i ddarllen gwaith neb yn neillduol ond 


gwaith y rhai a enwyd uchod. 
Wrth sylwi ar y pethau hyn fe fydd yn hawdd i'r darllenydd 


— weled fod llawer o'r Difinyddion mwya enwog ym mhlith y 


Saeson, ac mewn gwledydd tramor, wedi ystyried y llythyr hwn 
yn deilwng o'u neillduol sylw. Ni feiddiaf fi ddim beio arnynt 
oblegid hyn: ond yn oÌ y dawn y mae 'r Arglwydd wedi 


. gweled bod yn dda i'w gyfrannu, yr wyf wedi edrych arnaf 
_ fy hun dan rwymau i ddilyn eu hol. Wrth gymmeryd mewn llaw, 


gau hynny, y gwaith o geisio egluro y gwirioneddau pwysig sydd 
yn gynnwysedig yn y llythyr rhagorol hwn, fe ddarfu i mi olygu 
mai fy nyledswydd oedd sylwi ar bob rhan o hono gyda chym- 
maint o fanyldra ag a fedrwn. Yr ydwyf, gan bynny, wedi 
gwneuthur fy ngoreu i dreiddio i mewn i'r by athrawiaeth- 
au agsydd ymma 'n cael eu gosod ar lawr, ac o'u mwyn-gloddiau 
a hae i ddwyn allan a gosod ger bron y Darllenydd bethau 
ag ydwyf yn hyderu na fyddant ddim yn hollol annheilwng o'i 
ddifrifol sylw. Ac fel y mae llawer o'r geiriau a arferir gan yr 
Apostol, yn y llythyr hwn, yn gystal ac mewn mannau eraill, yn 


(yi) 

arwyddo amrywiol bethau, yr ydwyf, mewn rhai mannau, wedi 
cymmeryd sylw o hyn, i'r diben i geisio dwyn i'r golwg ryw 
berlau nad ydynt ddim i'w gweled pan fyddom yn cyfyngu ar- 
wyddoccad y cyfryw eiriau at yr ystyr ym mha un yr oeddynt yn 
cael eu cymmeryd gan y Cyfieithwyr. Yr hyn a'm tueddodd i 
geisio ymdrin a'r llythyr hwn gyda mwy o fanyldra nac a ddarfu 
ïmi ei arfer wrth geisio egluro 'r pedwar Efangylwr a'r Actau, 
oedd, nid yn unig fy mod yn gweled Awdwyr neillduol o enwog 
wedi golygu y rhan hon o'r ysgrythyr yn deilwng o gael ei bystyr- 
ied gyda manyldra mwy na chyffredin, ond hefyd fy mod yn dal 
sylw ar helaethrwydd y trysorau a osodir ymma ger ein bronnau. 
Wrth edrycb arnynt ni's gallaswn ddim llai na meddwl, nad oedd 
ddim yn anmhriodol i EsvoNiAp ar y llythyr hwn gael ei wneuth- 

— ur ym orchwyl penna 'm DY NU A pha gymmaint bynnag o 
— anmherffeithrwydd sydd i'w weled yn yr hyn a_ysgrifen- 
u ais, ni allaf ddim llai nag edrych arnaf fy hun dan neill- 
| duol rwymau i ddiolch yn ddiffuant i'r Arglwydd am iddo 
— weled bod yn dda i arbed fy DN i gael gorphen ysgrifennu 
yr hyn ag oedd yn ymgynnig i'm meddyliau yn ystod y blynydd- 
oedd y bum yn myfyrio ar y llythyr gwertbfawr hwn. Os yw 
fy.ngwaith yn bresennol wediei orphen, yr wyf yn teimlofy 
yspryd yn cael ei rwymoi fendithio'r Arglwydd am i mi gael y 
fraint o ysgrifennu yr hyn a ysgrifennais. Ond os yw fy mywyd 
; gael ei arbed, a'm hiechyd i gael eì barhau ychydig yn hwy, ac 
os bydd fy nydR adwy yn rhoddi i mi yr un calondid i fyned 
yn y blaen a'm gwaith ag y maent wedi ei wneuthur hyd ymma, 
yr ydwyf yn golygu'na bydd dim angenrheidrwydd i mi fod hanner 
mor faith wrth ystyried llythyrau eraill Paul. O herwydd, fel y 
mae'n ddigon adnabyddus i bob Darllenydd ystyriol, y mae llawer 
awn o'r Mi sydd yn gynnwysedig ynddynt wedi cael eu hys- 
tyried gyda rhyw fesur o fanyldra wrth geisio egluro y llythyr 
hwn. Pan ddeuir o hyd, gan hynny, i'r cyfryw bethau, yn y 
paill a'r llall o'r llythyrau canlynol, ni bydd dim angenrheidrwydd 
; wneutbur fawr yn ychwaneg na chyfeirio at y mannau y bydd- 

ant wedi cael eu hystyried yn yr Esponiad ar y Rhufeiniaid. 

Nid oes gennyf bellach ond cyflwyno 'r cyfan i fendith Duw'r 
gwirionedd, ac i ddifrifol ystyriaeth y Darllenydd di-duedd, Mor 
belled ag ydwyf wedi adnabod fy hun, yr ydwyf wedi teimlo yn 
barbaus ben-derfyniad sefydlog yn fy meddwl na byddai i mi ys- 
grifennu dim ond yr hyn ag oeddwn yn cael holloì foddlonrwydd 


, 


( viì ) 

ei fod yn unol a meddwl Duw, ac felly yn tueddu at eì ogoniant 
efallesadeneidiau. Ond gan fy mod, yr un fath ac eraill, yn agor- 
ed ì lawer o gam-gymmeriadau, nìd oes gennyf ond attolygu ac 
Dad y trugareddau i faddeu beth bynnag ag sydd heb fod yn unol 
a'i feddwl, a rhoddi ei fendith ì gyd-fyned a'r hyn sydd yn ol eî 
ewyllys, fel y byddo'n foddion ì oleuo 'r cyfryw ag sydd heb 
adnabod y gwirionedd, ì gadarnhau eneidiau 'r gweiniaid, a'u 
sefydlu yn ffydd yr efengyl, i adferu y rhaì ag sydd yn dìrywio 
oddiwrth symlrwydd yr efengyl a phurdeb y gwirionedd, ac ì ad- 
eìladu'r Sainct yn y sancteiddiolaf ffydd. 


GEORGE LEWES 


ud 
LLANUWCHLLYN, ww 
Rhagfyr, 1809. 





“^w 


z " 
















'. Mw*4 v, 
Wet aidd î 








Y AUU 
ida y ib 










âol. 






; Wt 


hp, “ - 


EW FPISTOL .: 
se PAUL, YR | APOSTOL Ŵ 


Y PibedunAe' ph dyr 





; nls ; Mc | 
i MAY Y eg o lês llyfyr cyntaf. y (Testament newydd l, sefy 

ï iir Efengyl a'r Actau, yn cynnwys; pcymuu ant, o hanes ag oedd yr 

| | Arglwydd yn ei weled yn gymmwys i'w drosglwyddo i i 'r Eglwys, 

| tada perthynas ; i enedigaeth, bywyd, dioddefiadau, marwolaeth, 

dgyfodiad ac esg yniad Crist, tywalltiad yr Ys pryd € lan, llafur, gwyr- 

iau, llwyddiant, dioddefiadaua gwaredigaethau yr Apostolion. Ar U 

gosod allan rai sylwiadau ar y pethau. hyn, yn gystal acar bregethau 

ist a'i Apostolion, : ac ar yr amrywiol bethau eraill 'cynnwysedig yn 

n. hanesiolo'r Testament newydd, mewn dau lyfr, yr ydwyf;trwy 

iriondeb rhagluniaeth, wedi dyfod. at,yr EP15TOLAU, nem LyYTHYS 
Uu yr Apostolion, ; o ba raì y mae gepn ynu ar; hugain, yny, Testa “NR 

Gynydd, Cafodd pedwar ar ddeg o'r rliain eu hysgrife nnu yb i 

ul, un gan. Iago, d dau. gan Petr, tri gan Ioan, ac un gan, Judas brawd. SAI 
. Acy mae ger fr y a” saith YM Fns, wedi Nyt 





























Ar yru un amser, y mae yma 
eu, dealb am nad dy m ddim Wyn 


3 FHS g 








(5 Via) 

cael y pethau canlynol. Yr oedd o genedl Israel, dewisedig bobl 
Dduw: yroeddolwyth Benjamin, yrhwn naunasaiddima'r deg llwyth 
yn eu gwrthryfel, ond yr oedd wedi glynu wrth lwyth Iuda, ac wrth a- 
ddoliad Duw ynJerusalerri: ac yroedd yn Hebrewr o'r Hebreaid, heb 
fod nebo'i hynafiaid o du ei dad neu ei fam yn broselytiaid oblith y Cen- 
hedloedd. Phil. 3. 5. Cafodd ei eni yn Tarsus, dinasnid an-enwog yn Cili«' 
cia, unodaleithiau'r Asialeiaf. Act. 22.3. Ac fel yroedd yn arferiad dra 
chanmoladwy ymblith yrluddewoni ddysgu rhyw gelfyddid i'w plant, fe 
gafodd Paul ei ddysgui wneuthur pebyll. Act. 18.3. Nibu hynddim yn 
unrhwystriddogael mwynhau manteisiondysgeidiaeth; oherwydd yr yd-. 
ym yn cael iddo gael ei ddwyn i fyny wrth draed y dysgawdwr enwog 
hwnnw Gamaliel, ac iddo gael ei athrawiaethu yn ol manylaf gyfraith y 
tadau. Act. 22. 3. Ymae'n sicr hefyd eifod yn hyddysg yngwaith y pry- 
dJyddion Groegaidd; oherwydd y mae'n crybwyll gu gwaith yn Act. 
17. 28. Cor. 15. 33. Tit. 1. 12. Yr oedd yn fab i Pharisead, ac yn 
ol y Sect fanylafo'r grefydd Iuddewig fe fu ynteu ei Bun fyw amrwy o 
flynyddoetid yn Pharisead: Act. 23. 6. 26. 5. ac yr oedd yn dwyn zel ï 
Dduw, gan gynny ddu yn y grefydd Iuddewig yn fwy na llawer oi gy- 
foedion yn ei genedl ei hun, gan fod yn fwy awyddusi draddodiadau 
ytadau: Act. 22. 3. Gal. 1. 14. ac ynol y cyfiawnder oedd yn y 
“ ddeddf yr oedd yn ddi-argyoedd. Phill. 3. 6. Ar yr un amser yr oedd 
yn gablwr, yn erlidiwr, yn drahaus: I Tîm. 1. 13. yroedd ynol zel 
yn etlidiwr yr Eglwys: Phil, 3. 6. yr oedd allan o fesur yn erlid E« 
glwys Dduw, ac yn eihanrheithio: Gal. 1. 13. yn erlid y ffordd honno 
“ hydangau,ganrwymoadodi yngharchar wyragwragedhefyd: Act. 22, 
“ 4.achan ynfydu yn fwy yn euherbyn, efe au herHdiodd hyd ddinasoedd 
dieithr hefyd. Act. 26. 11. Ond pan yre 'oedd, 'ar un diwrnod, yn 
teithio tu a Damascus, Dinas enwog yn Sy ria, i'r diben os cai efe wyr 
a gwragedd e'r ffordd honno, y byddai iddo gael eu dwyn yn rhwym 
i Jerusalem, fe ryngodd bodd i'r Arglwydd, ym mawreddeidrugaredd, 
ì ymweled ag efar y ffordd. Mewn canlyniad i hyn fe ddarfu i'r 
erlidiwr gwaedlyd gael ei ddwyn i waeddi allan, “ Argwydd, beth a 
fynni di imi eiwneuthur?” Act. 9, 1—6. Er ei fod wedi chwythy llawer 
o fygythion a chelanedd yn erbyn disgyblion yr Arglwydd Iesu, efe a 
gafodd y fraint o fod yn llestr etholedig iddo, i ddwyn ei enw ger bron 
y Cenhedloedd, a brenhinoedd, a phlant Israel. Act. 9.15. Os edrychwn 
arno fel un wedi eî osod yn y weinidogaeth, ni a gawn weled nad 
oedd efe ddim yn ol i'r Apostolion pennaf. 2 Cor. 12. ì1. Yr oedd 
ganddoddeall helaith yn nirgelwch Crist: Eph. 3. 3. yr oedd yn llafurio 
yn fwy helaeth na'i frodyr: 1 Cor. 15. 10. yn ei bregethau yr oedd 
yn gosod allan holl gyngor Duw, gan ddi-baid rybuddio ei wrandawyr, 
mos a dydd, gyda llawer o ddagrau, Act, 20, 27, 31, Yr oedd yn 


(Xx 
ymorchestu llawer ì bregethu Crist yn y mannau lle nad oedd o'r blaen 
ddim son amdano: Ruf. 15.19, 20. Ac fe ddarfu iddo. ysgryfennu 
befyd yn fwy helaeth na neb o'r Apostolion eraill. Y mae gennym, 
fel ycrybyllwyd or blaen, bedwar ar ddeg o'i lythyrau yn y Testament 
newydd; acnid yw ddim ynanhebygol iddo ysgryfennu llythyrau eraíll 
yrhai sydd yn awr. ar goll. 1 Cor. 5.9. Eph. 3. 3... Ac fel yr oedd. 
y gwas enwog hwn i Grist yn rhagori yn ei yndrechiadau, felly yr 
oedd hefyd yn helaethach yn ei ddioddefiadau yn achos ei Arglwydd. 
2 Cor. 11. 23—27. Y mae gennym yn llyfr yr Actaulawer ohanes ei 
ddioddefiadau: ac y mae rhaio'rhen haneswyr eglwysig yn dywedydi- 
«ddo,ar ol bod dwy flynedd yn garcharor yn Rhufain, gael ei ollwng yn 
rhydd, ac iddo fyned a phregethu yn yr Hispaen, ac wedì hynny yn 
Asia, ac yna iddo gael ei ddwyn yn garcharor i Rufain drachefn, ac 
iddo gael ei osod i farwolaeth trwy orchymmyn yr ym-merawdwr Nero. 


Un or llythyrau a ysgrifenwyd gan Paul yw yllythyraty RHUFENIAItD, 


neu y cyfryw o drigolion BH ag oedd yn. cofleidio a dd Crist. 





cedinpth Rufeinig. Yr oedd £ FE husiniud ui yn a ŵy- 
ddiaethu ar yr holl wledydd o ogledd ynys Brydain hyd bM a Ued 
heuol yr Aipht, ac o dueddau gorllennnol Persia hyd barthau. gorlle- 
winol Hispaen. Yr oedd hyn yn cymmeryd i mewn oddautu dwyfil 
cwhechanta thrngain milldir o'r gogledd i'r deau, aco addautu yr un 


_ faint o'r dwyrain i'r gorllewin. Cafodd dinas Rhufain ei hadeiliadu, 
neu'n hytrach ei helaethu gan Romulus, addiwrth yr hwn y cafodd ei 


henw, o ddautu saith cant a hanner o flynyddoedd cyn genedigaeth 
Crist. Nid oedd ynddi yr amser hynny ddim ychwaneg na thair mil 
o drigolion. Ond fe ddarfu i'r ddinas gynnyddu yn raddol, nes oedd. 
yngorchguddio saith bryn,ac yn amser yr ymmerawdwr Augustus nid 


. oedd yn cynnwys dim llai na dwy fil o filoedd o drigolion: yn bre- 


sennol prin y mae'n cynnwys wyiR can mil. Nid ydym ddim yn gwy- 


_ bod pwy oedd yr offeryn trwy ba un y cafodd yr Efengyl ei dwyn i'r 
; ddinas hon gyntaf. Y mae'n sicr fod Rhufeinwyr, Iuddewon a 
— phroselytiaid, yp Ierusalem ar ddydd y Pentecost. Act. 2. 10, Y mae'n 
_bossibl i rai o'r rhain gael eu dwyn i gredu Ynghrist, ac iddynt ar ei 
dychweliad y ynoli Rufain wneuthur cymmmaint ag a fedrent tu ag at 


* 


y 
Vv 
“ 





ddwyn eu cyd-ddinasyddion i adnabyddiaeth o wirioneddau'r efengyl. 
Y mae'n ddi-amheuol hefyd, i Cornelius, canwriad o'r fyddin a elwid 
_ yr Italaidd, gael ei ddychwelyd i'r ffydd, pan yroedd efe yn aros yn 
_ Cesarea,ac i'r yspryd Glan s yrthio arno ef, ac ar amrywiol oi gyfeillion. 

| Act. 10. 44, 46. Ni wyddom ni ddim llaina ddarfu i rai o'r rhain, neu 
ryw Rufeiniaid crediniol araill, ar eu dychweliad i wlad eu genedi- 


— gaeth ymdrechu i ddwyn eu cyd- wladwyr i gofleidio 'r efengyl, ac i 


8 Y 
roddi eu hunain i fynu i'r Arglwydd. Ond y mae hefyd yn deilwng 
o ystyriaeth, bod Rhufain, yr amser hyn, yn brif ddinas yr ehang ym- 
merodraeth Rufeinig, a bod yno lawer o gyrchfa pobl o wahanol 
daleithiau, ac ar amrywiol achlusuron.&. Ymhlith y rhai ag oedd rhag- 
luniaeth yn y modd hyn yn eu harwain yno, y mae'n bossibl fod rhai 
o'r cyfryw ag oedd yn credu yn Iesu Grist: a phwy a wyr nad trwy 
ymdrechiadau rhai o'r rhain y darfu i athrawiaeth y groes gael ei 
chyhoeddi gyntafyn Rhufain? Pan oedd Paul yn ysgrifennu y llythur 
hwn attynt, yr oedd yno amrywiol o'i gydnabyddiaeth, a rhai oi ber- 
thynasau, feì y mae'n amlwg oddiwrth Rhuf. 16. 34—15.Yr oedd am« 
rywiol, os nid pawb, o'r rhain wedi dyfod yno o fannau eraill. Ac 
nid ydym ni ddim yu gwybod yn sicr nad rhyw un neu gilydd o'r. 
rhainfu yn offeryn ì gyhoeddienw'r Iesu gyntaf yn ninas Rhufain. Y 
mae'n sicr, beth bynnag, fod yn Rhufain, pan oedd yr Apostol yn ys- 
v grifennu y llythyr hwn,amrywiol oraiag oedd yn anwyl gan Dduw,wedî 
“eu galw ifod yn Saint. Rhuf. 1. 7. Y mae'r grefydd gristnogol yn cael 

ï ei phroffessu ynohyd heddyw; ond nid oes yno fawr e honi ond yn 
“unig eihenw. Yn yr oesoedd cyntaf arol yr Apostolion, yr oedd es- 
gobion Rhufain yn ymdrechu i gaely blaenoriaeth. Yn y flwyddyn. 
chwech cant a chwech neu chwech cant ac wyth fe ddarfu i Boniface, 
Esgob Rhufain, gael ei alw yn Escop CYFFREDINOL, î arwyddo ei 
fod yn cael ei addef yn ben yrholl Eglwys grist'nogol. Yn y flwyddyn 
saith cant a hanner, neu yn fuan wedi hynny, fe ddarfu iEsgob Rhufain 
, gael ei wnenthyr yn dywysog gwladol. Cyn ac wedi'r amser hyn fe 
. ddarfu i lawer o ddirywiad o ran athrawiaeth ac ymarferiad. gymme- 
cryd lleyn yrEglwys hon. Oddi ymma, fel'o ffynnon wedi eigwenwyno, 

; 'y dylifedd cyfeiliernadau, felffrydiau afiachus,i 'rhollEglwysgrist'nogol 
yn Europ. Ac er fod amryw o'r gwledydd a fu unwaith yn addefaw- 
durdod Esgob Rhufain, wedi taflu ymmaith ei iau, y mae Rhufain ei 
hun mor dywyllheddyw, o ranadnabyddiaeth o grefydd Crist yn oly 
gair, ag y bu un amser. Y mae'n wir fod awdurdod gwladol y Pab 
wedy cael ei ddirfawr leihau'n ddiweddar, ond y mae ei egwyddorion 
a'i ymarferiadau crefyddol mor anghristaidd ag g y buont erioed. 

Nid hawdd yw pen-derfynu o BA LE ydarfu i bob un o lythyrau Paul gael 
eu hysgrifennu. Ond y mae'n dra thybygol, os nid yn hollol sicr, i'r 
lythyr aty Rhufeiniaid gael ei ysgrifennu o Corinth. Un peth sydd. 
yn gwneuthur hyn ŷn dybygol yw, fod yr Apostol yn gorchymmyn 
iddynt Phebe, gweinidoges yr Eglwys yn Cenchrea, porthladd yn per- 
thyn i Corinth. Rhuf. 16. 1, 2. Y mae'n dybygol fod yr un peth yn 
cael ei wneuthur yn SE irwy fod yr Apostol, yn y llythur hwn, 
yn anfon annerch oddiwrth Gaius, ei lettywr, ac oddiwrth Erastus, 
gorychwiliwr y ddinas. Rhuf. 16, 23. Yr ydym yn cael rhai 





(va) 

7 enwau hyn yn Corinth. I Cor. 1. 14.2. Tîm. 4.20. Ac felag y 
me'n sicr i'r llythyr hwn gael ei ysgrifennu cyn i'r Apostol gael ei 
dwyn yn garcharor i Rufain, Rhuf. 1. 9—14. felly mae'n amlwg iddo 
sel ei anfon pan oedd eífe'n myned a chasgliadau'r Eglwy: ym Ma- 
«lonia ac Achaia tu a Jerusalem. Rhuf. 15. 25—27. Ac oddi wrth 
uf. 16. 21. y mae'n ymddangos fod Timotheus a Sosipater gydag 
eban oedd yn ysgrifennu. Y mae hyn yn cyd-fyned a'r hyn ydym yn 
sel yn Act. 20. 34. lle yr ydym yn cael Sosipater o Berea a Thimo- 
têus yn cyd-ymdeithio gyda'r Apostol pan oedd efear fedr morio tua 
“ria, ac felly yn dychwelyd trwy Macedonia. Yr oedd hyn yn 
flwyddyn o oed ein Hiachawdwr unar bymtheg a deugain, a'rail 
ysy'n Nero: neu, yn ol eraill, yn y flwyddyn dwy ar bymtheg 

> deugain: neu, fel y meddylia rhai, yn y flwyddyn deunaw a 
dagain. 

W edrych yM MHA LE y mae y llythyr at y Rhufeiniaid yn cael ei 
al ar lawr yn y Testament newydd, niai gwelwn yn cael eiroddi o 
fen yr holl lythyrau eraill a ysgrifenwyd gan Paul. Ond nid ydym 
odiwrth hynny i feddwl ei fod wedi cael ei ysgrifennu o flaen 
po un or lleill. Ni ellir dim hollol ben-derfynu am rai o'r llythyrau 
Ì;; pa un o honynt gafodd ei ysgrifennu gyntaf, a pha un ddiweddaf, 
Ynae'n sicr, beth bynnag, fod amryw o honynt wedi cael eu hysgri- 
fíenu o (laen y llythyr at y Rhufeiniaid: ond y mae hwn yn cael ei 
a*d ar lawr o flaen y lleill, naill ai am ei fod wedi cael ei anfon at y 
Cristnogion oedd yn Rhufain, prif ddinas yr ymmerodraeth, neu yn 

'rach am ei fod yn un o'r helaetha o lythyrau Paul, ac yn rhoddi'r 
o&g fwya ardderchog ar athrawiaethau'r Efengyl, yn gystal ac ar y 
— y gorphwysedig ar ganlynwyr Crist. 

Y me'n sicr eì fod o ryw bwysiniadnabod nr8EN yr Apostol yn y llythyr 
hm. Er mwyn cael iawn olwg ar hyn fe ddichon fod yn fuddiol ini 
siwi, fod yr eglwys yn Rhufain yn gynnwysedig o Iudddewon a chen- 
hêloedd, a bod y rhain yn llettua gwahanol feddyliau mewn pethynas 
i mmodau derbyniad pechadur ger bron y Duw-dod. Yr oedd yr 
T:idewon am gymmysgu deddf ag efengyl yn y pwnc o gyfiawnhad, 
adelly yn haeru fod yn rhaid i bwy bynnag a gai ei gy fiawnhau ger 
bm Duw, nid yn unig gredu ynghrist, ond A ymostwng iiau y gy- 
frŵth seremoniol.. Yr oedd y Cenhedloedd, o'r tu arall, yn golygu 
nâ oedd arnynt hwy ddim rhwymau i gadw cyfraith Moses, yr 
oidynt yn gorfoleddu yn ruehdd-did, ac ynrhy barod, rai o honynt, 

i er eurhydd-did mewn moddag oedd ynrhoddi tramgwydd i'w Brds 
d7gweiniaid o'r genedl]uddewig: ac y mae'n dybygol fod rhaio hon- 
ytyndangos.tuedd i ddiystyru'r Iuddewon, fel rhai wedi cael eu rho- 
duifynua'wgwr'hod gan yr Arglŵydd, Yr oedd yr Apostol wedi cly- 






















( VDHM) 
wed am yr anzhyf(undeb annymunol hwn, ac am arferu moddion fu 
ag at eu cymmodi a'u gilydd: am bynny efe a ysgrifennodd attynt 
Y'R DIBEN i geisio argraffu ar ei meddyliau ddifrifol ystyriaeth c 
ardderchawgrwydd yr efengyl,aco'u rbwymauiymddwynfel y gwedd. 
a; irai yn gwneutbyrarddeliadohoni, Gyda golwg ar hyny mae'n 
eu hannerch mewnmodd caredig,Pen .1. 1-7. yntystiolaethu fod ganddc 
gariad neillduol attynt, adn. 8——13. aì fod yn barod iawn i ddyfod i 
bregethu'r efengyl iddynt. Adn. 14, 15. Yna y mae'n gosod ou blaen 
ardderchawgrwydd yr cfengyl, fel y mae'n cyhoeddi 'r athrawiaeth 
6 GYFIAWNHAD TRWY FFYDD, y pwnc mawr ag oedd ganddo e! 
mewn golwg i ymhelaethu arno, Adn. 16, 17. Tu ag at geisio, eu 
rhwymoisylwi mewn modd priodol arhyn y mae'n dangos (1) Fod 
cyflwr dynol-ryw, Iuddewon a Chenhedloedd, y fath ag oedd yn 
gwneuthur gorywchwiliaeth yr efengyl yn dra angenrheidiol. Pen, 1 
18. ac oddi yno hyd ddiwedd y drydedd bennod. (2) Y maen tystiol» 
aethu bed Abraham a Dafydd wedi cael eu cyfiawnhau yn y ffordd a 
amlygir yn yr efengyl, sef (rwy ffydd Pen. 4. (3) Y mae'n gosod alla 
fod y rhai sydd yn credu ynghrist, yn he 't eu dwyn trwy hynny i'r 
fath gyflwr dedwydd, fel y mae eu gorthrymderau mwyaf yn cael eu 
troìi fod yn achlysur o lawenydd. Pen.5. 1-11. (4) Bod yr anfaintais 
a ddaeth trwy gwymp Adda yn cael ei helaeth wneuthur i fynu i 
bawb ag sydd, trwy ffydd, yn cael hawl ynghrist, yr ail Adda, Pen 
5. 12—21. (5) Nad yw athrawiaeth cyfiawnhad trwy ffydd ddim y 
rhyddbau neb oddiwrth y rhwymau sydd arnynt i ymestyn at sanc- 
teiddrw ydd; ond ei bod yn dirfawr 'chwanegu a chadarnhau y cyfry 
rwymau. Pen. 6—7. ]—6. (6) Gan fod amryw o Iuddewon yn yr 
eglwys yn Rhufain, y mae'r Apostol yn gosod allan ardderchawgrw- 
ydd a gogoniant y gyfraith, ac yna yn dangos ei hannigonolrwydd i 
symmud euogrwydd narhoddi buddugoliaeth ar bechod. Y mae hyn 
yn rboddi achlysur iddo ymdrin a'r ymryson sydd rhwng llygredd a'r 
anian newydd ynghalon credadyn Pen. 7,7—25. (7) Y mae'n gosod 

 allanamrywiolo ogoneddus A rrhai sydd ynghrist. Pen. 8. 
Gan fod y breintiau hyn yn perthyn i gredinwyr fel y cyfryw, y mae'n 
eglur fod gan y cenhedloedd crediniol hawl blan nt, a bod yr luddewon 
anghrediniol yn cael en cau allan. Y mae'r Apostol gan bynny. (s) 
yn ymdrin a galwad y cenhedloedd, ac a gwrthodiad yr Iuddewon. 
Pen. 9:—10—11. Ymma y mae'r Apostol yn dangos fod ganddo gariad 
neulldnol at ei genedl ei hun, yr Iyddewon, a meddyliau parchus am 
danynt: Pen. 9.1—5. bod llawer o had Abraham ac Isaac wedi cael 
eu bwrw ymaith yn hiliogaeth Ishmael ac Esau: adn, 6—13. bod de- 
wis rhai i ragorfreintiau i ba rai nad oed ganddynt ddim hawl, a 
phennu rhai, o blithamrywiol ddrwg-weithredwyr, i gaeleu cofbi, yn 














| 


| 











N 


(ix) 


: hollol gyson a rheswm ac ysgrythur: adn. 14—924. bod galwad ŷ 


Cenhedloedd, ar waith yr Iuddewon yn cael eu gwrthod, wedi cael ei 
?agddywedyd trwy'r prophwydi: adn. 25—33. bod Duw wedi rhoddi 
'r un cynygiad grasol o iechydwriaeth yn yr efengyl, i Iuddewon a 
Chenhedloedd, ond bod corph y genedl Iuddewig wedi ei gwrthod : 
Pen. I€. bod llawer or Iuddewon wedi credu: Pen. 11. 1—10. nad 
yw 'r Iaddewon gwrthodedig ddim wedi cael eu taflu ymmaith dros- 
byth,ond y bydd i'r Iuddewon, fel cenedl, gael eu dwyn îmewni eg- 
lwys Crist: adn. 11—31. abod cyndynrwydd a gwrthodiad yr lu- 
ddewon anghrediniol yn cael eu gorywchlywodraethu i osod alan 
anchwiliadwy ddoethineb Duw. adn, 32:—36. (9) Y mae'n eu hannog 
iamrywiol ddyledswyddau gorphwysedig arnynt tu ag at Dduw, tu 
ag at eu gilydd, a thu ag ateu cyd-greadurïaid, mewn gwahanol se- 
fyllfaoedd, perthynasau, ac amgylchiadau. Pen. 12—15—14—15—17, 
(10) Y mae'n son rhyw faint am ei lafur ei hun, ac am ei fwriad i ym- 
weled a hwynt, os caniattau rhagluniaeth, yn dymuno rhan yn eu 
gweddiau, yn eu hannerch mewn modd tra charedig, yn eî gosod ar eu 
gwiliadwriaeth yn erbyn rhwygiadau, ac yn dymuno pob bendith i- 
ddynt, Pen. 18— 33. 16. 1—26. 


Wrth sylwi ar gynnwysiad y llythyr hwn, fel y mae wedi cael ei roddi 


ar lawr yn y llinellau blaenorol, y mae'n hawdd ini weled ei fod yn 
rhannueihunynnaturiolyn BEDAIR RHAN. (1) Nia gawn yr arweiniad 
imewn: Pen. l.1—15. (2) y rhan athrawiaethol: o'r unfed adnod 
ar bumtheg o'r bennod gyntaf hyd ddiwedd yr unfed bennod ar ddeg, 
(3) y rhan ymarferol: o ddechrau'r ddauddegfed bennod hyd y ddwy- 
fed adnod ar bumtheg or bumthegfed bennod. (4) y terfyniad neu'r 
diwedd-glo, o'r ddaunawfed adnod o'r bumthegfed bennod hyd ddi- 
wedd y llythyr. 

mae holl lyfrau 'r hen Destament a'r newydd wedi cael eu hysgrifennu 
trwy ddwyfol ysprydoliaeth. Ond fel y mae rhai o weithrodoedd Duw 
yn rhagori ar eraill mewn gogoniant, felly os ystyriwn ARDDÊR- 
CHAWGRWYDD y llythyr hwn, ni a allwn ddywedyd ei fod fel seren 
o'r maintioli mwya ynflurfafen yrysgrythyrau sanctaidd. Ymmania 
“gawn weled Paul yn ysgrifennu yn ol y doethineb a roddwyd iddo ef. 


| 9, Pet. 3.15. Ymma nia gawn ryw for o ddwyfol wirioneddau: 


ymma fe osodir o'n blaen ddyfnion ddirgeledigaethau ^r efengyl: 


“ ymmani a welwn amrywiol o wirioneddau, a'r rheiny o'rpwys mwyaf, 


yn cael eu hystyried gyda neillduol fanyldra.. Os craffwn ar yr hyn. 
a osodir o'n blaen yn y llythur hwn, nia gawn weled y JEHOFAH 
MAWR yn ci hanfodol, ogoneddus briodoliaethau; yn ei ddwyfol Berso- 


| mau, fel y mae^n Dad, Mab, ac Yspryd Glan; yn ei dragywyddol 


: arfaeth, ffynnon pob bendith i bechadur; ac yn ei weithredoeddd, fel 


CR 
y mae'n greawdwr, goruchel lywodraethwr a Duw pob gras. Wrth 
gymmeryd sylw ar yr hyn a osodir allan ymmma, ni a gawn olwg ar 
DDYN, yneiberthynas a Duw fel ei Greawdwr; yn ei ymddibenniad 
arno íel ei Gynhaliwr, yn ei gwymp, yn eíïeithiau r cwymp, fel y 
mae pawb yn bechaduriaid yn Adda; ynllygredigaeth eihollnatur; yn 
ei drueni, fel creadur euog, yn agored i ddwyfol anfoddlonrwydd byth; 
yn ei anallu i waredu ei hun o'r frueni i ba un y mae wedi syrthio 
írwy bechod, ac yn ei adferiad trwy benarglwyddiaethol ras. Wrth 
ddarllen yr hyn a roddir ar lawr ymma ni a gawn olwg ar yr 
ARGLWYDD IESU, yn ei Berson, fel Immanuel, Duw-dyn; yn ei 
ddwyfol osodiad i fod yn Gyfryngwr; yn ei gnawdoliaeth; yn y cyf- 
lawniad oi swyddau cyfryngol; yn ei fywyd; yn ei farwolaeth; yn ei 
esgynniad i'rnef; ynei eisteddiad ar ddeheulaw'r Tad; ynei eiriola- 
eth; ac yn ei ddyfodiad i farnu 'r byw a'r meirw yn y dydd diwe- 
ddaf. , Osdifrifol ystyriwn gynnwysiad y llythyr hwn, nia gawn olwg 
ar Y MAWRION A'R GOGONEDDUS RAGORFREINTIAU ag y mae etife- 
ddioniechydwriaeth yn cael lawliddynt... Ymma ni a gawh olwgar 
undeb pechadur a Christ; ar gyfiawnhad trwy flydd; ar fabwysiad 
i deulu Duw; ar rydd-did y cristion; ar ddiogelwch y credadyn; ar 
bob peth yn cyd weithio er ei ddaioni; ar ei orfoledd mewn gortlrym- 
derau; ar etifeddiaeth plant Duw; ar eu gobaith; ar eu parhad hyd 
y diwedd; ar eu byfder, a'u sicrwydd o'u hawl yn yr Arglwydd; ar 
eu hadgyfodiad gorfoleddus yn nydd y farn; ac ar eu dedwyddwch di- 
ddiwedd yngwlad y purdeb. Os edrychwn ar y pethau sydd ar lawr 
yn y llythyr hwn, ni a gawn olwg ar WEITHREDIADAU CADWEDI« 
GOL YR YSPRYD GLAN yn ac ar y rhai sydd yn cael hawl i'r bendi- 
thion sydd yn deilliaw oddiwrth gyfryngdod yr ArglwyddIesu,  Ym- 
ma ni a gawn wcled fod Yspryd Duw yn galw y rhai sydd wedi cael 
ei hethol i iechydwriaeth, yn enwaedu 'r galon, yn sancteiddio ^r ha- 
logedig, yn rhoddi dwyfol oleuni i'r rhai ag oedd yn dywyllwch, yn 
rhoddi nerth yn ol y dydd, yn eu dwyn rhagddynt ar gynnydd, yn 
rhoddiiddynt yspryd mabaidd, yn eu diddanu mewn gortbrymderau, 
ac yn eu dwyn i hiraethu am wlad well. Y mae'r llythyr hwn.yn 
rhoddi ini achlysur i sylwi ar WAHANOL ORUCHWILIAETHAU DUW, 
fel y maent yn perthyn i Iuddewon a Chenhedloedd, Ymma ni a 
welwn 'yr Apostol yn ymdrin yn fanwyl a galwad y Cenhedloedd, 
bwriad ymmaith yr Iuddewon, o blegid eu anghrediniaeth, ac adferiad 


_ y genedl hon, yr hyn sydd ettoi gymmeryd lle yn amser Duw. Un- 


waith etto, os cymmerwn olwg ar yr hyn a osodir ger ein bron yn y. 
llythyr hwn, ni a gawn GYFARWYDDIADAU PA FODD I YMDDWYN 
er gogoniant Duw, ein hadeiladaeth ein hunain, a daioni-ein cyd- 
greadnriaid,. Y mae ymma annogaethau i gyflawnu amrywiol ddy- 


PENNOD'I. 9 


Ìedswyddau moesawl, gwladawl ac eglwysig.—Gan fod y gyfran hon 
o'r ysgrythyr yn rhoddi achlysur i sylwi ar yr holl bethau hyn, ac ar 
amrywiol bethau eraill, y rhainad ydynt ddim wedi euhenwi ymma, 
y mae'n eglur fod y llythyr hwn yn deilwng o gael ei alw, nid yn unig 
yn Gatecism neu Gyffes yr Eglwys, ac yn fer Difinyddiaeth, ond hefyd 
yn GORPH 0 DDIFINYDDIAETH EFANGYLAI DD, Wedi eì gyfansoddi 

' gan Pawl, gwasanaethwr ac ApostolIesu Grist, dan arweiniad anffae- 
Í iddîg yspryd y gwirionedd, . Y maer llythyr hwn fel arf-dy, o'r hwn 
y gellir cael arfau i wrthwynebu pob cyfeiliornad a ddichon ofidio 
eglwys Dduw. Y mae^n sicr nadyw yrhai sydd wedi eu gwreiddio 
.a'u seilio yn y pethau a osodir allan yn y llythyr hwn ddim mewn pe- 
rigl o fod yn blantos, yn bwhwman, gan gael eu cylch-arwaìn gan bob 
awel dysgeidiaeth. Nid rhyfedd fod Chrysostom yn peri iddo gael 
ei ddarllen iddo ddwywaith yn yr wythnos. : Mewn disgwyliad i gael 
adnabod meddwl yr Arglwydd yn y rhan hon o'i air, ac i gael gwledda 
ar'yrhyn a osodir ymma.o'n blaen, ni awn rhagddom bellach i ysty- 

ried beth sydd gan yr Arglwydd iw ddywedyd wrth ein heneidiau, 


PENNOD I. 


ì Dn Iesu Grist, gwedi eî alw 1 fud 
'. A — yn apostol, 4c wedi ei neillduo i efengyl Duw; 


| Yn ŷr oes apostolaidd yr oedd yr Íwn a ysgrifennai lythyr yn rlioddi 
“ei enw, nid yn niwedd eì lythyr fel y gwneir yn ein dyddiau ni, ond yn 
eiddechreu. Felly ymma, y mae Pau; un ag oedd yn sicr o wirion- 
edd yr hyn oedd yn ei ysgrifennu, ac heb ddim cywilydd arno ei arddel, 
, yn gosod ei enw yn nechreu'r llythyr hwn. Said oedd yr enw wrth ba 
un yroedd efe'n cael ei adnabod tra fu'n proffesu y grefydd Iuddewig, 
'athros amryw o flynyddoedd aroliddo gofleidio crefydd Crist. Y mae'n 
_ :bossibl fod ei enw wedi cael ei newid gan Dduw ei hun, megis y cafodd 
“enwau Abraham, Isaac, a Phetr: neu fe allai ei: fod wedi cael ei alw 
_ -Panlmewn coffadwriaeth o droedigaeth Sergius Paulus, y llywodraethwr 
Rhufeinig cyntaf a drowyd i'r-ffydd: Act 13, 9, Ond gan fod eì dad 
— ynIuddew, ac hefyd yn ddinesydd Rhufeinig, fe ddichon fod y ddau 
_ enw wedi eu rhoddi iddo yn ei fabandod. Saul oedd. ei enw Hebraeg, 
a. Phaul êi enw Rhufeinig: ac y mae ^'n deilwng o sylw, ei fod yn cael ei 
alw Saul tra y bu yn arddel y grefydd Iuddewig, a thra y bu yn prege- 
_dhu. Crist ymhlith yr Iuddewon, ond y mae'n cael ei alw Paul pan yn 
| myned ibregethu ymhlith y Cenhedloedd: ac y mae'n arfer yr enwhwn 
î | B 

















1o RHUTEINIAID. 


yn gyffredin o hynny allan, am ei fodyn Apostol y Cenhedloedd. Yr 
oedd gynt wedi bod yn elyn i grefydd Crist, ac felly yn erlid y disgybl- 
ion: eithr yn awr yr oedd yn eichyfrif yn anrhydedd, nid ei fod yn 
ddinesydd Rhufeinig neu eifod wedi ei ddwyn i fynu wrth draed Ga- 
maliel,' ond ei fod yn wasanaethwr i Jesu Grist. Fel y cyfryw nid oedd 
ddim yn eiddo iddo ei hun, ond yn eiddo Crist, trwy ei fod wedi cael 
ei waredu ganddo o dan lywodraeth ei bechodau: Rhuf. 6, I8. yr oedd 
yn hollol danawdurdod a llywodraeth Crist, ac felly i roddi ufudd-dod 
i'w ewyllys, hebrwgnach na gwrth-ddywedyd: Rhuf. 6, 16. nid i ach- 
os ei hun, ond achos Crist, oedd ganddo i'w ddwyn yn y blaen yn y byd: 
2 Cor.44,5.- yr oedd yn cael ei gynnal gan ei feistr: Euc. 15, 17. 
“Act. 25, 22. yr oedd yn gyfrifol iddo: Mat. 25, 19. ac yr oedd i 
gael ei-wobrwyo ganddo. Mat. 25,21. Ac yr oedd Paul, nid yn unig 
. yn wasanaethwrì Iesu Grist, ond liefyd yn un oi Apostolion, yn neill- 
“duolaty Cenhedlôedd. Y mae'r gair Apostol yn arwyddo un wedi ei 
anfon. Y mae'r enw'n cael ei roddi i Grist ei hun: Heb. 3, 1. ond. 
yn fwya cyflredin y mae'n cael eiroddi i'r prif swyddogion a ordeiniodd 
Crist yn ei eglwysar ei gosodiad i fynu dan oruchwiliaeth y Testament 
newydd. I Cor. 12, 28. Êph. 4, 11. Yr oedd yn rhaid i'r rhain fod 
wedi gweled Iesu ar ol ei adgyfodiad, ac felly yn gallu dwyn tystiolaeth 
oiadgyfodiad oddi ar eu gwybodaeth euhunain: Act. I, 21, 22. 1 Ioan. 
4,3. 1 Cor.9, 1, 15, 8. yr oedd yn rhaid iddynt gael eu hanfon yn 
ddi-gyfrwng gan Grist ei hun: Ioan. 20, 21. Act. 22, 20, 26,16. 17, 
yr oedddynt dan arweiniad anffaeledig yr Yspryd Glan: Ioan. 16, 13, 
'Gal, I,11,12. yroeddynt wedi eu cynnysgaeddu a deniau' gwyrth- 
iol; Mat. 16, 1. 2 Cor. 12,12. a thrwy iddynt osod eu dwylaw ar 
gredinwyr, yr oedd yr Yspryd Glan yn cael eu gyfrannuiddynt: Aet. 8, 
14,17. ac nid oedd eu gweinidogaeth ddim yn cael ei chyfyngu at un 
lle neillduol, ond yr oeddynt i fyned ì'r holl fyd a phregethu'r efengyl i 
bob creadur, Mat. 28, 12. 1Cor, 11,28. Yroedd Paul wedi cael ei 
ale gan Gristi fod yn Apostol. Act. 9, 15... Nid oedd ddim wedi hae- 
'ddu hyn: ac nid oedd ddim wedi rhedeg i'r swydd heb gael ei alw? 
Heb. 5,4. oran ei alwad yroedd yn Apostol: ac yr oedd yn ei gyfrif 
yn anrhydedd iddo gael eì alw a'i adnabod wrth yr enw hwn. Fe ddi- 
chon fod hyn yn cael ei grybwyll ymma mewn ffordd o attebiad i'r rhai 
a ddywedent nad oedd eíeddim-yn Apostol, neu ì ddangos y dylai'r Rhuf- 
einiaid ddal sylw ar yr hyn oedd efe yn ysgrifennu attynt. Arwydd- 
ecad y gair Efengyl yw newydd da. . Y maen cael eì arfer weithiau am 
banes genedigaeth, bywyd, dioddefiadau, marwolaeth, adgyfodiad, ac 
esgyniad Iesu Grist. Mat. 26, 13.. Marc. 1, 1. Mewn mannau eraill 
y mae'n arwyddo'r holl gorph o ddwyfol wirioneddau ag oedd yn cael eu 


PENNOD I, 11 


_ fraddodi gan yr Apostolion ac eraill yn unol a meddwl yr Yzpryd Glan. 
Marc. I; 14. ì Thess. 2,4. 1'Tim. I, HI... Y mae'n cael eiarfer hefyd 
am bregethiad y dwyfol wirionedd ynnully Testament newydd, mewn 
cyferbyniad i oruchwiliaeth yr hen Destament. 2 Tim. 1. 10... Ond yn 
fwya cyffredin y mae'r gair yn arwyddo'r newyddion da ac sydd yn yr. 
ysgrythyrau mewn perthynas i iechydwriaeth pechaduriaid trwy Gyf- 
ryngwr. Luc. 2, 01. Rhuf.10, 15. Yn yr efengyl ni a gawn y newydd 
dafod Duw yn ei natur yn Dduw gras-lawn a thrugarog, Ex. 34, 6.1 
Ioan, 4, 16. ei fod er hac ywyddoldab wedi arfaethu rhai o hiliogaeth 
Adda i sancteiddrwydd a dedwyddwch, Eph. 1, 4. 2 Thess. 2, 13. eî. 
fod wedi rhoddi y rhain i ofal eí unig anedig Fab, felna byddo i gym-. 
maint ag un o honynt fod ynol yn y diwedd, Ioan. 6, 39. bod Mab 
Duw, ynghyflawnder yr amser wedi ei anfon i'r byd i gadw pawb a 
gredant yn ei enw, Gal. 1, 4, 5, Ioan, 3, 16. fod pechod wedi ei osod 
ar Grist ai fod ef wedi cael ei wneuthur yn felldith, Es. 5, 3, 6. Gal. 3, 
13. fod dioddefiadau gwir-foddol Crist yn offrwm ac yn aberth i 
Dduw o arogl peraidd, Eph. 5, 2. fod Crist wedi adgyfodi y trydydd 
dydd, 1 Cor. 15, 4, ei fod yn eiriol ar ran troseddwyr, Rhuf, 8, 34. fod 
pob cyflawnder wedi ei drysori ynddo ef, Col. 1, 19, ei fod wedi ei - 
dderchafu i'r uchelder i roddi rhoddion i ddynion, Act. 5, 31. Eph, 4, 8. 
ei fod yn galw ar bechaduriaid i ddyfod atto, Mat. 11, 28. fod ei al- 
wad yn cyrraedd y gwaela, y gwaetha, o bechaduriaid, Es. 59, 7. na 
fwrw efe allan neb o'r rhai a ddeuant atto, Ioan. 6, 37. bod dyfodfa 
trwyddo ef at orseddfaingc y gras, Heb, 10,19,20. ac y rhydd Duw 
bob peth i'r rhai y mae efe wedi rhoddi ei fab. Rhuf, 8, 32. Y mae'r 
' efengyl hon yn cael ei galw F/engyl Dduw am mai Duw yw ei Hawdwr, 
fel y mae wedi trefnu ei bendithion; yn gwneuthur y rhain yn adnaby- 
ddus, ac yn anfon ei genhadon i'w cyhoeddi. Duw hefyd yw ei phrif 
Destyn: o herwydd beth yw ei nhewyddion ond cyhoeddiad o Dduw 
yngraslondeb ei natur, ardderchawgrwydd ei gyngor, gogonianteidrefn, 
achyflawnder y bedithion sydd ganddo i'w cyfrannu i bechadwriaid? Yr 
oedd Paul wedi cael eineil/duo i'r efengylhon, Fel Pharisead yr oedd 
wedi bod yn ymneillduo oddi wrth bob halogrwydd seremoniol ac oddi 
wrth y rhai a alwai'r blaid honno yn bobl y ddaiar: ond fel yr oedd 
y Lefiaid yn cael eu neillduo oddi wrth eu brodyr, at wasanaeth y cys- 
segr, felly yr oedd Paul wedi cael ei neillduo i adnabod, credu, arddel, 
_ pregethu, ac amddiffyn gwirioneddau'r efengyl. Cafodd ei neil/duo trwy 
gael ei arfaethu er tragywyddoldeb, Act. 9, 15. _ trwy gael ei gynnys- 
gaeddu a chynheddfau cryfion, ac a chorph cymmwys i ddioddef llawer 
'O galedi: yr oedd hyn yn neillduad o groth ei fam, Gal. 1, 15. trwy 
gael dadguddiad di-gyfrwng a wirioneddau'r efengyl ac oewyllys Crist 


MU, RHWFEINIAID. 


'iddoroddi eì hun i fynu i'r gwaith o'u pregethu: Gal. 1, 11, 12,16. 
Act.26,16. a thrwy gael ei ddifrifol neillduo gan yr eglwys ar orch- 
: ymmyn yr Yspryd Glan, fely byddaiiddo bregethu i'r Cenhedloedd. Act. 
13, 2, 3. Mewn canlyniad i hyn nìd oedd ganddo ddim i'w ddwyn ym- 
mlaen, nac i ofalu am dano ond yr hyn a berthynai i'r efengyl. Act. 6. 
4. 2 Tim, 2,4. 


' 2. Yr lion arag-addawsai efe trwy ei brophwydi yn yr 
ysgrythurau sanctaidd, i 


Erbyn fod yr apostol wedi son am yr efengyl, yr oedd yn teimlo ei ga- 
lon yn cael ei gwresogi wrth feddwl am ei hardderchawgrwydd, fel na 
allai ddim llai na thorri allan i'w chanmol hi a'i gwrthddrych yn yr ad- 
nod hon a'r rhai canlynol. Er nad oedd ond ychydig amser oddiar pan. 
ddechreuasai 'r efengyl gael ei chyhoeddi yn ei holl oleuni, ei helaeth- 
rwydd, a'i gogoniant, nid rhyw ddyfais newydd neu ddychymmyg ddy- 
nol ydoedd: ond yr oedd yn hollol o Dduw, yr hwn, yn yr oesoedd a ae- 
thai heibio, oedd wedi rhag fynegi yr hyn oedd yn awr. yn cymmeryd 
lJe. Yr oedd yrhyn y mae'r efengyl yn ei dystiolaethu am Grist, ei phrif 
destyn, wedicael ei rag-ddywedyd. Ni a gawn rag-ddywediadau y 
byddai efe, oran ei Berson, yn Dduw-dyn, Es. 7, 14, 9, 6. y byddai 
iddo yn ei natur ddynol fod o had Abraham, Gen. 22, 18. 9 lwyth 
Judah, Gen, 42, 1C. acodeulu Dafydd, Es. 11. y cai ei natur ddy- 
nol ei chenhedlu mewn modd goruwch naturiol, Es. 7. 14, y byddai. 
iddo gael ci eni, îs, 9, 6. a hynny yn Bethlehem dinas Dafydd, Mic, 
5.2. ybyddai iddo gael ei enneinio a'r Yspryd Glan, Es. 11, 2, 61, 1, 
y byddai ddo, fel prophwyd, gyhoeddi dwyfol wirionedd, Deut, 18, 18. 
Psal. 40. 9. 10. Es. 6], 1, 3. y byddai iddo wneuthur gwyrthiaui gas. 
darnbau gwirionedd ei athrawiaeth, Es. 35: 5, 8. y cai ei ddiystyru aí 
wrthod gan yr Iuddewon, Es. 50, 6,53, 8. Dan. 9, 26. Zech. I]. 12 
y byddai ei farwolaeth efyn gwneuthur cymmod trwy fod yn iawn dros; 
bechod, Es. 53, 5,6,7, 10,11. y byddaiiddo gael ei gladdu, Es. 53, 9... 
y byddai ìddo gael ei adgyfodio'r bedd, Psal. 16, 10, 11. Es. 53. 10... 
y byddai iddo esgyn i'r uchelder, ac eistedd ar ddeheulaw'r Tad, Psal, - 
6S, 18, 16, 11, 110, 1. y byddai iddo eiriol ar ran troseddwyr, Es. 53, 
12. y byddai iddo lywodraethu ar dy Dafydd yn dragywydd, Es. 9, 6. 
Jer. 23, 5. ac y byddai i'w lywodraeth gyrraedd o for hyd for. Psal. 
72.8. Zech.9,10. Yr oedd y pethau hyn a'r cyffelyb yn cael eu rhag- 
ddywedyd, i'r diben i gysuro'r tadau tra yn disgwyl am y Messiah, i 
gynhyrfu eu hiraeth am ei ddyfodiad, i osod allan ogoniant y gwaredwr, 
yrhwn oedd a'i ddyfodiad yn cael ei byspysu trwy genhadon y rhai oedd; 
yn cael eu hanfon o'i flaen, i wneuthur pawb yn ddiesgus o ran adnabs . 





o 


“ PENNOD I. 138 


yddiaeth o'i ddyfodiad, ac i gadw'r eglwys heb ymorphwys ar y cys- 
godau, ond i droi meddyliau pawbat y sylwedd. Fe ddichon fod yr A- 
postol yn gosod allan hefyd, fod yr efengyl, fel y mae'n rhagori ar yr 

oruchwiliaeth Iuddewig, o ran ei goleuni a'i helaethrwydd, wedi cael ei 

rhag-ddywedyd. Deut. 18,18. Es. 59,15, 60,9, 19, 20. Jer. 31, 34. 
Mal. 4, 2. Yr oedd hyn wedi ei addaw trwy'r Prophwydi, sef y rhai 
oedd yn gweini i'r eglwys dan yr hen Destament, gan ddehongli meddwl 
Duw i'r bobl, a rhag-ddywedyd pethau i ddyfod. Yr oedd y rhain yn 
Brophwydi, o herwydd eifod ef yn amlygu ei feddwl iddynt, yn ei cym- 
mwyso i wneuthur ei feddwl yn adnabyddns i eraill, ac yn eu hanfon i 
lefaru yn ei enw. Y mae'r ia ddywediadau hyn wedi cael eu rhoddi 
ar lawr yn llyfrau'r hen Destament, y rhai sydd yn cael eu galw yr ys- 
grythyrau, neu'r ysgrifeniadau sanctaidd... Y maent wedi cael eu rhoddi 
gan Dduŵ sanctaidd: y maent wedi eu hysgrifennu gan ddynion sanct- 
aidd: y maent yn cynnwys athrawiaeth sanctaidd a rheolau sanctaidd: 
nid ydynt yn anadlu dim ond sancteiddrwydd: y maent wedi eu rhoddi 
i ddibenion sanctaidd; y mae eu holl duedd yn sanctaidd: ac y maent 
yn cael effeithiau sanctaidd ar galonnau a bywydau y rhai sydd yn 
gwneuthur derbyniad o honynt mewn cariad, 


av 


8 Âm ei Fab ef Iesu Grist ein Harglwydd ni, yr hwn a 
wnaed o had Dafydd oran y cnawd, 


“ Yn yr adnod hon ni a gawn sylwedd yr ysgrythyrau sanctaidd, neu - 
brif myfyr eíengylsef MabDuw, Iesu Grist, ein Harglwydd ni. Ym- 
ma y mae'n cael ei osod allan dan yr enw Mas Duw. Y mae'r enw'n 
'cael ei roddi i Adda, Luc. 3. 38. aci angylion, Job. I, 6, 38, 7. i'r 
genedl Iuddewig, Ex. 4, 22. i swyddogion gwladol, Psal, 82, 6. ac 
' dduwiolion, 1 Ioan. 3, 1. Ond y mae'r Arglwydd Iesu'n Fab Duw 
mewh ystyr briodol iddo ei hun. Ioan. 1, 14, 1S, Rhuf. 8, 3,32. Nid 
fans ddim i feddw! ei fod yn cael eialw yn Fab ai ystyried yn unig fel 
rson dwyfol, neu am fod y Tad wedi cyfrannu iddo ei ddwyfol natur 
aì bersonoliaeth, O herwydd gan ei fod yn Berson dwyfol, y mae'n rhaid 
i fod, fel y cyfryw, yn hunan ymddibennol, rW ddi-ddechreu, ac heb 
dderbyn ei hanfod oddi wrth neb arall. Y mae'r enw Jehofah yn cael 
eì fynych briodoliiddo: Es. 6,1, 8,15. Jer. 23, 5. Y mae'r enwhwn 
ì arwyddo yn yn hanfodi'n ungefileidiol ohonoeihuu: Ymhellach, 
mae'n rhaid ei fod wedi ei genhedlu naill aicyn ei fod yn Berson-dwy- 
l, neu pan oedd eisoes yn hanfodi fel y cyfryw: ond y mae'n sicr na 
sai hyn ddim cymmeryd lle cyn ei fod yn Bersondwyfol : o herwydd 
1 byddai hynny ddim yn cyd-sefyll a'i hanfodol, oruchel Dduwdod: ac 


pan oedd eisoes yn hanfodi y cafodd efe ei genhedlu, y mae'n sicr 










l& RHUFEINIAID. 


mai nid cyfrannu iddo ei hanfod nai bersonoliaeth yw'r cenhedliad y 
mae'r ysgrythyrau'n son am dano, ac yn ganlynol, mai nid ar gyfrif y 
eyfryw gyfranniad y mae efe'n cael. ei alw'n Fab. Heblawhynny, y 
mae Crist fel Mab yn llai na'r Tad: Ioan. 5, 19,20. Marc. 13,32, pe 
buasai efe gan hynny yn Fab fel y mae'n Berson dwyfol, fe fnasai un 
person dwyfol yn llai na'r llall. Ond os edrychwn i'r ysgrythyrau nia 
gawnîweled fod. yr enw liwn yn cael ei roddi iddo ar gyfrif ei ddwyfol 
osodiad i fod yn Gyfryngwr. Ioan 35, 96. Heb. 5,4, 5. Ac felly ni a 
gawn yr enw Crist a'r enw Mab Duw yn arwyddo yr un peth. Act. 9; 
20,22. i Ioan. 5,1, 5. Y mae'n cael ei roddi iddo hefyd ar gyfrif eî 
gnawdoliaeth, neu'r gwaith o ffurfio'r natur ddynol ai huno ai Bersen dwyfol 
ef: Euc. I, 35. ac felly pale bynnag y mae son am dano dan yr enŵ 
Mab, y mae'n cael ei olygu fel un mewn undeb a'r natur ddwyfol. Es, 
7,14.9, 6. Ioan. I, 14. Ni ellir dimcymmwyso yr enw at uii natur yn 
unig ymmherson Crist. Y mae'n amlwg na ellir dim ei gymmwyso at y 
natur ddynol yn unig, Íoan. 5, 21—27. 10, 30. na chwaith at y natur 
ddwyfol yn unig. Ioan.5, 19, 30, 57. 8, 28.14, 28. Marc. 13.32. Y 
mae hefyd yn cael ei alw'n Fab Duw gyda golwg ar ei adgyfediad oddi wrth 
y meirw, Psal 2,7. Act. 3,33. Felly y mae'n gyntaf anedig ymhlith 
y rhai sydd yn blanti Dduw ameubod yn blant yr adgyfodiad. Luc. 20, 
36. Unwaith etto y mae'n cael ei alw'n Fab Duw am ei fed wedi ei wne 
thmr yn etifedd pob peth. Addawodd Duw i Dafydd, y byddai ì una ddeu 
ai o'i ymysgaroedd ef fod yn fab iddo ef ei hun. 2 Sam.7, 12—14/ 
Yr-oedd yr addewid hon yn perthyn i Solomon: 1 Chron. 22. 6—10, 
28,5,6. Yroedd Duw, fel Brenin Israel, yn gwneuthur Solomon yn fab 
iddo ei hun trwy ei dderchafu i eistedd ar ei orsedd. Yr oedd Solomon 
yn hyn yn gysgod o Grist, ac am hynny y mae'r addewid hon yn cae! 
ei chyflawnu yn nerchafiad Crist i'w orsedd, Heb. 1,5,8. Gwel hefyd 
Luc. 1.32, 33, Y mae'r enw IRsu'n arwyddocau Gwaredwr, Mati 
41,21. Nid yw eíe ddim yn gwaredu dynion oddi wrth bob gofid trz 
fyddont yn y byd hwn. Ioan. 16. 33... Ond y mae'n eu gwaredu odd! 
wrth ddigofaint Duw, 1 Thess, l, 10. oddi wrth felldith deddf dorre 
«ig, Gal, 3, 13. a'r ddamnedigaetha ddugodd pechod: Rhuf. 8, 14 
o feddiant Satan, Act. 26,18. ac o dan lywodraeth pechod: Rhuf 
6.6. oddi wrth holl weddillion llygredd; Eph.. 5, 27. o feddian! 
marwolaeth: Phil 3,20,21. ac oddi wrth holl annymunol ganlyniadav| 
pechod. Tu ag at eu gwaredu y mae efe wedi gwir-foddol ymrwymc| 
ar eu rhan, Psal. 40, 7, 8. wedi cymmeryd y natur ddynol i undeb a? 
Berson dwyfol, Heb. 2, 14. wedi cyd-ymffurfio a'r gyfraith mewr!| 
ufudd-dod, Psal. 40, 8, Rhuf. 5, 19. wedi rhoddi ei hun i fod yn iaw 
dros bechod, I Ioan, 2, 2. 2C0r.5,18.. ymae'n eiriol ar eu rhan 





















PENNOD I, 15 


Rhuf. 8. 34. yn gwneuthur eu trueni yn gystal ar waredigaeth yn ad- 
nabyddus idddynt, Rhuf. 7, 9. 2 Tim. 1, 10. yn anfon ei Yspryd i 
gymmwyso'r iechydwriaeth attynt, Heb. 2, 10. 5,9. yn eu diogelu 
rhag cael eu gorchfygu gan eu gelynion, 1 Pet. 1, 5. yn perffeithio ei 
nerth yn eu gwendid, 2 Cor. 12, 9. yn anfon ei angylion i hoÌ ea 
hysprydoedd i'r gogoniant, Luc, 16. 22. ac yn eu hadgyfodi yn y dydd 
diweddaf. Mat. 24, 31. Y mae'r gair Ca1sr yn arwyddo yr un peth ar 
gair Hebraeg Messiah, neu Messias, sef enneiniog. Ioan 1, 41. 4, 25. 
Dan yr hen Destament yr oedd Brenhinoedd, offeiriaid, a phrophwydi 
yn cael eu nheillduo i'w swydd trwy gael eu henneinio ag olew. I Sam. 
16, 13. Lef. 8, 12. 1 Bren. 19, 16... O. blegid fod dyn wedi myned yn, 
ddall, yn euog ac yn gaeth-was i Satan a nwydau llygredig, fe gafodd 
[esu ei neillduo i fod yn Brophwyd i ddadguddio ewyllys Duw er iech- 
ydwriaeth, Mat. 11, 27. _ i íod yn offeiriad i wneuthur iawn igyfiawn- 
ler, trwy offrymmu ei hun yn aberth, Eph. 5,2. acifod yn Frenin i 
waredu eneidiau o ddwylaw gelynion, a'u darostwngi fod yn bobl ufudd 
'r Arglwydd. Luc. 1,71,74. Nid ag olew naturiol y cafodd Iesu ei 
nneinio, ond a'r Yspryd Glan. Es. 61, 1. Act. 10, 388. Yr oedd ei 
»:naid rhesymmol yn derbyn yr yspryd nid wrth fesur. Ioan. 3, 34. 
i'rwy hyn yr oedd yn caelei lanw o barch i Dduw, oariad a thiriondeb 
it ddyn, o wybodaeth a doethineb, o amynedd ac addfwynder, o ffydd 
ymddiried yn ei Dad, ac onerth a gwroldeb i fyned (rwy bob rhau ei 
waith. Es. 11, 2-—5. 42, 1—4. Act.30,38. Y mae Iesu Grist yn An- 
GLWYDD, a bypn) mewn ystyr briodol iddo ei hun. 1 Cor. $. 6. Eph. 
4, 5. Y mae'r enw hwn yn atteb i'r enw Jehovah, yr hwn na pherthyn 
nebond i'r gwir Dduw. Psal. 38,18. Y mae'n sicr fod yr enw Jeho- 
ah. yn cael ei roddi i Grist, Es. 8, 13, 14.. Cydmar Rhuf. 10, 9, 13, 
Mal. 3,1. Cydmar. Mat. 8, 3. Yn ganlynol y mae'r enw hwn yn 
'rofi goruchel Dduw-dod Crist, fel un sydd yn hanfodi o hono ei hun yn 
Ìdi-ddechreuad. Y mae'r enw Arglwydd yr hwn a roddi'r ymma i 
3rist, yn atteb hefyd i'r enw Hebraeg Adon, neu Adonai. Psal. 110. 1: 
Mal. 3. 1... Ac y mae'r enw hwn yn awyddu un a llywodraeth ganddo 
yeu yn perchennogi rhyw beth, ac yn ganlynol yn meddiannu hawl i'w 
lrefnu fely gwelo efe yn dda. Am fod Crist yn Jehofah, yn ffynnon bod 
bob creadur, y mae'n rhaid fod ganddo awdurdod i lywodraethu pob 
eth. Ioan, 20 28. Y mae ganddo hefyd arglwyddiaeth fel y mae we- 
ni ei wneuthur yn Arglwydd. Act, 2, 36. Y mae'n Arglw y dd pawb 
ll: Act. 10,36. | Y mae pob peth.wedi eu darostwng dan, ei dracd cf. 
Heb, 2,7, 8.. Y mae ganddo hawl i wneuthur yn oleiewyllys ymhlith 
gylion a yŵiaei yn ynef, acar y ddaiar. I Pet,.3, 22. Ioan. 17, 2. 
m> 18. Ymae'n Arglwydd mewn modd neilldnol. gyda golwg 





'U 


- 


16 RHUFEINIAID, 


areieglwys. Heb. 3, 6. Felly ymma, y mae Paul yn'e i alw cin Ff? 
glwydd ni, Arglwydd CHOD y rhai y mae «fe wedi en pw rcasu, 
1 Cor. 6, 19, 20. a'r rliai sydd wedi rhoddi eu hunain'i fynu iddo; 
Rhuf. 6, 6. 13. 19 Fel y cyfryw y mae efe'n casglu eneidiau i'w deyrnas! 
Joan. 10,16. ynrhoddiiddynt gyfreithiau a swyddogion? Ts. 3, 22, 
Eph. 4, 1I. ynnewid cyfreithiau: Mat. 12. 8.. yn llywodraethu eî 
ganlynwyr: Es.9.6. yneu diogelu a'u hdmddiffyn: 'T Tim. 1. 12. 
yn cyfrannu iddynt fendithion a rhagorfreintiau: Eph. 4, 8. yn maddes 
eu pechodau: Mat. 9,2, 6. yn gorchfygu eu holl elynion: Dat. 17: 
14. acefea farna'r byw a'r meirw yn y dydd diweddaf. Ioan 5, 27. 
2 Tim. 4. 1. Y mae'r Arglwydd Iesu Grist wedi cael ei wneithur, niewn 
modd goruwch naturiol, nid. wedi ei genhedlu mewn modd naturïol, o 
sylwedd Mair yr hon oedd o hiliogaetli Dafydd. Luc. 1, 32, 35. Yr 
oedd hyn yn gyflawniad o'r addewid a wnaethai'r Arglwydd i Dafydd, 
Psal. 132.11. Es.11,1. Y mae ei fod wedi ei wneuthur yn ol y cnawd, 
yn arwyddo mai ei natur ddynol yn unig oedd o had Dafydd, ond ei fod 
ef yn feddiannol ar natur arall, sef y natur ddwyfol. Fel yr oedd yn oì ŷ 
cnawd yr oedd'yn feddiannol ar wir gorph, Heb. 2, 14, 10, 5. Ac yt 
oedd ganddo enaid rhesymmol. Luc. 2. 40.. Mat. 26. 38... Yr oedd yn 
angenrheidiol i'r Gwaredwr fod yn ddyn yn gastal ac yn Dduw: yn 
neillduol fel y byddai'r Machniydd yn gyfnessaf, i'r diben i ollwng y cae- 
tbion yn rhydd, Lef. 25, 27, &c. fel y byddai iddo ufuddhau a dïoddef 
yn y natur a bechodd, Gal'4, 4. Heb, 9, 22... fel y byddai iddo ddi 
nystrio'r diafol yn 'y natur oedd wedi cael ei gorchfygu, Heb. 2, 14. 
fel y byddaiiddo osod siampl o flaen ei ganlynwyr, Ioan. 13, 135, 1 Pet. 
9.21. ac fely byddai iddo fedru cyd-ddioddef a gwendidau ei ge 
a chynnorthwyo y rhaia demtir. Heb. 4,15. 2.18. 


4 Aca eglurwyd yn Fab Duw mewn gallu, yn ol yspiŷd 
sancteiddiad, trwy'r adgyfodiad eth y meirw: 


Yr hwn a wnaed o had Dafydd yn ol y cnawd, a'r hwna adgyfodw yd 
eddi wrthy meirw yw yrhwn a eglurwyd yn Fab Duw. Y mae'n eglur, 
dy bygid, gan hynny, mai nid fel Person dwyfol yn unig y mae Crist yn 
cael ei alw'n Fab. Gwel yradnod flaenorol. Yr oedd yr Iudewon yn 
golygu y byddai'r Messiah yn FabDuw: Ioan. 1, 45, 49, yr oedd yr esu 
wedi gosod ei hun allan dan yr enw hwn : fost 5, 17, &c. 10, 29, 367 
ac y mae eíe wedi cael cei um ei bennu allan a'i amlygu yn Fab 
Duw, mewn ì gallu, hynny yw, trwy'r gweithredoedd nerthol, y rhai oedd 
cfe yn eu cyflawnu, Ioan. 10, 36—38.'a thrwy'r EWYF oedd yn 
eyd-fyned. aì ddioddetisau. Mat; 27, 54. Y mae'r gair a gyfieithir 


PENNOD T, 7 


ymnìïa gallu yn cael ei arfer am weithredoedd gwyrthiol: Mat. 7. 22. 
11, 21,23. neu trwy gaeleiadgyfodi mewn modd nerthol: 2 Cor- 13. 4. 
neu trwy'r gallu a'r awdurdod oedd yn cael eu rhoddi iddo ar ei adgy- 
fodiad: Heb. 1. 4—5. Y mae'n bossibl fod Yspryd sancteiddiad ymma'n 
arwyddo natur ddwyfol Crist, mewn cyferbyniad i'w natur ddynol, am 
yrhon y sonir yn yradnod flaenorol. Os yw ei natur ddwyfol yn myned 
dan yr enw Yspryd yn yr ysgrythyrau, y mae'n dybygolmai yn 1 Tim. 
3, 16. Heb. 9, 14. 1 Pet. 3, 18. y mae'n cael ei galw felly, os yw yn 
myned dan yr enw hwn, am mai Yspryd yw Duw, Ioan. 4, 24, ac am 
fod y natur hon yn berffaith sanctaidd ynddi ei hun ac yn diogelu ei na- 
tur ddynol rhag cael ei halogi. Os cymmerwn y gair yn yr ystyr hyn, 
y mae'n dal allan fod Crist wedi eì egluro yn Fab Duw trwy ddi-gyf- 
rwng weithrediad ei ddwyfol allu ei hun, yn adgyfodiad ei natur ddynol 
oddi wrth y meirw. Ioan. 2.19.21,10, I8.. Ond gan nad yw ddim yn 
sicr fod natur ddwyfol Crist yn cael ei galw'n Yspryd sancteiddiad, y 
'mae'n fwy tybygol mai'r Yspryd Glan, yr hwn sydd yn berffaith sanct- 
aidd ynddo ei hun, ac yn awdwr sancteiddiad pechaduriaid a olygir ym- 
ma. Cafodd Crist ei egluro'n Fab Duw trwy fod yr Yspryd Glan yn 
ffurfio ei natur ddynol, Luc. 1, 35. yn ei gynnysgaeddu ai ddoniau mewn. 
modd ani-fesurol, Ioan, 9, 34. yn disgyn arno yn rhith colommen, Ioan. 1. 
_82—34. yn ei nerthu i fwrw allan ysprydion aflân, Mat. 12, 28. yn ad- 
gyfodi êi gorph oddi wrth y meirw, Rhuf. 8, 11. ac yn ei ogoneddu pan 
_yn cael eî dywallt ar yr Apostolion. Ioan. 16, 14. 2, 23. Ond fe ddi- 
chon mai meddwl yr Apostol ymma yw, Fod yr Yspryd Glan wedi dy- 
wedyd trwy'r Prophwydi, y byddai'r Gwaredwr yn Fab Duw, a bod 
— Vesu, yn ol, neu yn gyfatebol i hynny, wedi cael ei egluro yn Fab Duw 
trwy'r adgyfodiad oddi wrth y meirw. Yr oedd hyn yn gael eì amlygu 
| frwy ei waith yn cyfodi Lazarus ac eraill oddi wrth y mêirw, pan oedd 
eíe ymma ar y ddaïar, ac yn neillduol trwy eì adgyfodiad-eihun, yrhyn 
'oedd yn amlygu eifod ef yr hyn ag oedd efe wedi gosod allan ei fod, 
sef yn Fab Duw. 


' 5 Trwy yr hwn y derbyniasom ras ac apostoliaeth i uf- 
udd-dod ffydd, ymhlith yr holl genhedloedd, er mwyn ei 


enw ef: 


| Y mae'r gaîr gras yn arwyddo anhaeddiannol gariad ac ewyllys da, 
| Rhuf.3.04.5,10,21. 2 Cor. 8, 9, 2 Tim. 1, 9. yn gystal ar rhoddion 
| fyddo'n cael eu cyfrannu oddi ar y cyfryw ewyllys da. 2 Cor 8. 6, 7. 
“Trwy haeddiant Crist, yr hwn oedd yn awr wedi adgyfodi ac esgyn i'r 
| gogoniant, a thrwy ei haelioni a'i O yr oedd Paul ai frodyr 







' 


18 RHUFEINIAID. 


wedi derbyn anian sanctaidd, adpabyddiaeth o'u cyflwr fel pechaduriaid, 
edifeirwch i fywyd, ffydd gadwedigol, maddeuant o'u holl bechodau, ma- 
bwysiad i deulu Duw, cynnorthwyon yr Yspryd i weithredu yn ol me- 
ddwl yr Arglwydd ac er ei ogoniant, cysuron mewn gorthrymderau, &c, 
Âc yr oeddynt wedi derbyn yr cfengyl, yr hon sydd yn cael ei galw'n 
ras, am ei bod yn cynnwys. amlygiadau o ras Duw, 2 Cor. 6, 1. wedi. 
cael eu cy RENG at waith y weinidogaeth, 1 Cor 3. 5, 6. ac wedi. 
cael eu galw. i'r swydd apostolaidd. Gwel Adn. 1. Yr oedd hyn hefyd 
oras,l FN 15. 9, 10. Eph. 3, 8. Un o ddibennion y swydd apostol». 
anet oedd dwyn dynion i ufuddhau i'r efengyl, athrawiaeth ffydd, Act. 
a 'R ED gredu ynghrist, yr hyn yw gorchymmyn mawr yr ef- 
ddo '. Y mae'r gair ydd yn arwyddocrediniaethodystiolaeth. 2 Thess. 
9,10. Ymae ffydd ynghrist yn cynnwys crediniaeth o dystiolaeth Duw 
am ei Fab, I Ioan. 5, 10..a hynny a'r holl galon; Rhuf. 10, 10. ymddis 
ried yn nigonolrwydd Crist fel Prophwyd, Offeiriad, a Brenin: Rhuf. 
8,33. ymluniad wrtho am waredigaeth: Heb. 6, 18. derbyniad o hono 
fel unig a digonol Waredwr: Ioan. 1, 12. ac ymroddiad iddo i gael a- 
chubiaeth mb ynei ffordd ei hun. 2 Tim. 1, 12. 1Ioan 3,23.._ Ac 
y maeffydd ynghrist yn sicr o dueddu eneidiau i reddiufudd-dod i'w holl 
ewyllys dadguddiedig. Rhuf. 15, 18. 2 Cor. 7. 4,5. Y mae'r ffordd o 
waredigaeth Fr Iesu Crist yn rhwym o fod wrth fodd pobun sydd yn 
€redu: y mae'n rhaid i bob credadyn, gan hynny, olygu fod cyfraith 
Duw yn hollol deilwng o ufudd-dod: a Ce fyddo enaid dan lywodraeth 
yr olwg hon ni all dw ddim llai nac ymdrechu i i roddi. ufudd-dod i holl 
ddadguddiedig ewyllys Duw. Heblaw hynny, y mae'r hwn. sydd fel 
pechadur yn credu Ynghrist yn rhwym,e weled a theimlo fod arno 
neillduol rwymau i garu'r Cyfryngwr: ni oddef y cariad hwn ddim i- 
ddo i amharchu ei orchymynion. Ioan. 14,15. Yr oedd Cristi deyrna- 
suo for hyd for: am hynny nid oedd yr efengyl ddim i gael ei chyfyngu 
at un wlad neu genedl; ond yr oedd yr holl genhedloedd, yn gystal a'r 
Iuddewon i gael ei chlywed, yn ol y gorchymmyn a roddasai Crist yn 
Mat. 28, 19. Marc. 16, 15. neu yr amlygiad a wnaethai efe o'i feddwl 
mewn perthynas i Paul yn neillduol. Act. 9, 15, Gal. 1.7, 8... Yr oedd 
y swydd apostolaidd wedi ei derbyn i'r diben i enw Crist gael ei brege- 
thu, ac i'r bendithion ag sydd trwy ei gyfryngdod ef gael eu gosod allan: 
neu fel y byddai iddynt sefyll i fynu yn lle Crist, neu drosto ef ì alw ar 
bechaduriaid: 2 Cor. 5, 20. neu fel y byddai i'r Cenhedloedd gael eu 
dwyn i gredu yn ei enw ef: neu fel y byddai anrhydedd a chlod iw enw 
ef,trwy edn ds adddoliad a gwasanaeth y cenhedleedd: nen 
y maeufudd-dod ffydd ynangenrheidiol,nid fel sylfaen cymmeradwyaeth 
pechadur ger bron Duw; ond eranrhydedd i'r Arglwydd Iesu Grist. 


PENNOD I, ì9 


6 Ymysg y rhai yr ydych chwithau yn alwedigion Iesu 
Grist. 


— Yr oedd y rhai ag oedd Paul yn ysgrifennu attynt yn wrthddrychau eî 
ofal gan eu bod o rifedi'r holl genhedloedd: yr oeddyn t ymhlith yrhai 
ag oedd wedi cael eu dwyn i ufudd-dod ffydd. Yr oeddynt yn alwedig- 
ion Iesu Grist. Y maehyn yn dal allan eu bod wedi myned i gyflwr o 
' bellder oddiwrth Dduw: Gen. 3. 8,9. fodamlygiad yn caelei roddio ffordd 
'i ddyn gael ei adferu, ac yn ganlynol, fod yn gyfreithlon iddo droi ei wy- 
neb at yr Arglwydd: fod Duw, wrth ddwyn dyn i gymdeithas ei Fab, 
yn ymddwyn tu ag atto, fel tu ag at greadur rhesymmol, trwy osod oí 
flaen amrywiol wahoddiadau, annogaethau, &c. a bod cyfnewidiad yn 
cael ei wneuthur ynghyflwr y galwedigion: o herwydd y maent yn cael 
eu galw oddi wrth ryw bethau ac i ryw gyflwr nad oeddynt ddim ynddo 
'o'r blaen. Y maent yn cael eu galw o dywyllwch i ryfeddol oleuni: 
Pet.2, 9. ìi edifeirwch: Mat. 9,13. i gyfrannogi o wledd yr efengyl: 
'Mat. 22, 3. i dangnefedd Duw: Col. 34,15. irydd-did: Gal, 5.13. ; 
deyrnas Dduw: 1 Thess. 2, 12. i sancteiddrwydd: 1 Thess. 4, 7, 
Rhuf. J, 7. i gymdeithas Mab Duw: 1 Cor. 1, 9. ac i feddiannu ei og- 
'ôniant. 2 Thess 2, 14, 1 Pet. 5, 10... Yr. oedd y rhai'n yn alwedigion 
'Tesu Grist, am fod galwad yr efengyl wedi cael ei chyhoddi i'w clywc- 
'digaeth trwy awdurdod Crist, am fod nerth Crist wedi gwneuthur yr al- 
wad yn effeithiol, ac am eu bod wedi eu galw at Grist, aci gymdeithas 


as er. 


TAU Bii sydd yn Rhufain, yn anwyl gan Dduw, wedi 
'€u galw 1 fod yn saint: Gras i chwi a thangnefedd oddiwrth 
Dduw ein Tad ni, a'r Arglwydd Iesu AG 


Nid oedd Paul ddim yn ysgrifennu at yr ymmerawdwr, nac at y se- 
nedd rufeinig nac at holl ArfES EYN Rhufain, prif ddinas yr ymmecodraeth: 
ond at bob un o'r Iuddewon a'r Cenhedloeth ag oedd, yn y ddinas en- 
wog honno yn gwneuthur arddeliad o Iesu Grist. Yr oedd y rhai'n, 
mewn barn carìad, yn anwylgan Dduw, yr hwn oedd, er tragywyddoldeb, 
wedi eu caru a chariad o ewyllys da, neu fwriad i wneuthur daioni idd- 
ynt. Effaith y cariad hwn yw ei fod wedi eu hethol i HN 
fedi rhoddi eiFab i'w gwaredu, yn anfon ei Yspryd iw bywhau, a'u 
dwy n i gredu ynghrist, yn maddeu eu holl bechodau, yn eu haddurno a 
y seleieiddiwydd, yn peri i bob peth gyd-weithio €r eu daioni, ynrhoddi 
' iddynt nerth i barhau hyd y diwedd, ac yn'€u gwneuthur yn ddedwydd 
] Wn yngwlad y purdeb, Ac yr oedd Duw pur yn medru ymhyfrydu 


20 RHUFEINIAID, 
yn ei ddelw ei hun, yr hon oedd efe wedi ei chyfrannu iddynt, ac yn am- 
Tywiol weithredîadau'r anian sanctaidd, fel yr oeddynt yn tueddu er ei 
ogoniant. Yr oeddynt wedi bod ymhell oddi wrth sancteiddrwydd: 
ond yroeddynt wedi eu galw i fod yn Saint. Yr neddynt wedi eu neillduo 
yd wrth y byd a'u dwyn i berthynas neillduol a'r Arglwydd: 1 Cor. 
1, 2. yr oedd yr Yspryd glan wedi plannu anian sanctaidd ynddynt: 2 
Pet. 1, 4. or oedd eu cydwybodau wedi eu puro oddi wrth weithredoedd 
ineirwon: Heb. 9, 14. ac yroeddynt wedi caeleudwyn i rodio yn llwyb- 
yau sancteiddrwydd. I Thess 4,7. Er fod ynddynt gnawd, a llawer 
O amherffeithrwydd, yr oeddynt wedi cael eu galw, trwy'r efengyl, i fod 
yn sanctaidd: 'Tit. 2. 11, 12. yr oedd yr enw Saint yn cael ei alw arn- 
ynt: 2 Cor. 1, 2. a'u dyledswydd oedd ymddwyn fel y gweddai i Saint. 
Eph. 5,3. Âm arwyddocad y gair gras gwel Adn, 5. Yr oedd yr A- 
postol yn dymuno i anhaeddianol ewyllys da Duw gael ei barhau yn ei, 
amlygiadau tu ag attynt i'r diben i'w sancteiddio fwy fwy, eu geleuo, 
maddeu eu beunyddiol feiau, eu nherthu, ei badferu o bob dirywiadau, eu 
diddanu, eu cyfarwyddo, &c. Ac yr oedd yn dymuno iddynt dangnefedd, 
yr hyn ddichon arwyddo pob math o lwyddiant a dedwyddwch, ond yn. 
fwy neillduol heddwch a Duw, heddwch yn eu cydwybodau eu hunain, 
heddwch yn eu plith eu hunain fel eglwys, a heddwch a phawb oddiam- 
gylch iddynt. Yr oêdd yn dymuno y bendithion hyn iddynteddi wrk 
Dduw Dad, fel y dechreuol ffynnon, a'r hwn oedd wedi eu harfaethu i'w 
bobl; ac oddi wrth yr Arglwydd Iesu Grist, fel yr unig Gyfryngwr, 
trwy'r hwn ymae bendithion wedi eu pwrcasu, yn yr hwn y maent we- 
di eu trysori, a'r hwn sydd wedi ei dderchafu i'r diben i'w cyfrannu trwy 
ei Yspryd. Ymma y mae Crist yn gystal a'r Tad yn wrthdrych gwe- 
ddi. Y mae hyn yn profi ei oruchel Dduw-dod. Y mae Duw yn Dad 
fel y mae'n Greawdwr, Mal. 2, 10. Heb. 12, 9. yn gynhaliwr, Act 17,. 
28. yn cymmeryd rhai i berthynas weledig ag ef ei hun, Ex. 4, 22, yn 
cyfrannu ei anian sanctaidd yn yr adenedigaeth, Ioan. I, 13, ac yn eu 
mabwysiadu i'w deulu. Gal. 3,26. Fel Tad y mae efe'n diogelu ei 
blant, Es. 46. 3, 4. yn eu dysgu, Es. 54, 13. yn eu ceryddu, Heb. 12 6, 
yn gwrando eu gweddiau, Mat. 7. 9, 11. yn eu harbed, Mal, 3, 7. yn 
eu diddanu, Es. 66, 13. yn tosturio wrthynt, Psal. 10, 13. yn darparu , 
iddynt bob peth angenrheidiol, Rhuf. 8, 17. yn cyfodi eu cyrph, Luc. 
20, 36, ac yn eu gwneuthur yn dragywyddol ddedwydd. 1 Ioan, 3, 2, 
Mewn Perthynas i Iesu Grist fel Arglwydd gwel Adn, 3. 


8 Yn gyntaf, yr wyf yn diolch i'm Duw, trwy Iesu Grist, 
drosoch chwi oll, o blegid bod eich ffydd chwi YN gyhoe- 
ddus yn yr holl fyd. 


PENNOD I, oj 


Mewn perthynas i ffydd gwel Adn.5. Yr oeddffydd y Rhufeiniaid yn 
g'yhoeddus, trwy'r broffes oeddynt yn wneuthur o honi, a thrwy'r ffrwythau 
dymunol ag oedd fel effeithiau ffydd i'w gweled arnynt. Yr oedd eu 
ffydd yn puro eu calonnau: Act. 15,9. yn gweithio trwy gariad Gal. 
5,6. yn gwrthwynebu profedigaethau: 1 Pet. 5, 9. yn gorchfygu gely- 
nion: Eph. 6, 16. ac yn eu fueddu i ddioddef yn hytrach na digio Duw. 
Heb. 11.35,38. 2 Cor. 4. 17,18. Yr oedd yn gyhoeddus ym yr holl 
Jyd. Feddichon eu bod wedi cael eu gwasgaru pan oedd Claudius we- 
di gyrru'r holl Iuddewon o Rhufain, Act. 18, 2. a'u bod wedi gadael a- 
rogl peraidd ar eu hol yn y naill fan a'r llall, fel yr oedd yn hyfrydwch 
gan grisUnogion mewn gwahanol rannau o'r ymmerodraeth Rufeinig 1 
son a chlywed son am eu ffydd. Neu ynteu, gan fod Rhufain fel dinas 
wedi eì gosod ar fryn, a llawer o sylwi arni, yr oedd son am ffydd ei 
thrigolion yn ymdannu'n fuan i'r holl eglwysi oedd wedi eu plannu mewn 
gwahanol rannau o'r ymmerodraeth Rufeinig, yr hon sydd yn cael ei 
galw yr holl fyd, Luc. 2, 1. am ci bod, yr amser hwnnw, yn cynnwys y 
rhan fwya, o'r byd adnabyddus. Er fod Paul yn ddieithr i'r Rhufeiniaid, 
yr oedd yn llawen ganddo glywed/am eu ffydd ac yn neillduol eì bod 
mor enwog: ni allai ddim llai na chalonnog ddiolch i'w Dduw am hyn. 
Ni allasai ddim llai na bendithio Duw wrth feddwl eu bod wedi cael eu 
dwyn i gredu yn wyneb llawer o rwystrau, gan eu bod yn Rhufain prif- 
ddinas y byd, ynghanol cyfoeth, mawredd, balchder, anfoesoldeb a dir- 
fawr eilun-addoliaeth: fel yr cedd yr efengyl wedi cael ei chyhoeddi 
gan ddynion tlodion, ie, gan Iuddewon, y rhai, yn y cyffredin, oedd yn 
cael eu mhawr ddirmygu: ac fel yr oedd yr athrawiaeth a osodid allan 
gan y rhain, ynddi ei hun, yn hynod o annerbyniol, trwy ei bod yn galw 
ar ddynion i ymmwrthod ag addoliad y duwiau oedd yn cael parch cy-- 
ffredin gan fawrion a bychain, yn galw am y parch mwya i un ag oedd 
wedi cael ei groeshoelio fel drwg-weithredwr, yn tueddu i ddwyn dynion 
|ifeddwlyn wael am eu cyfiawnderau eu hunain, ond ar yr un amser yn 
eu rhwymo at sancteiddrwydd, a thrwy nad oedd ddim yn addaw un 
hawdd-fyd bydol, ond gorthrymderau, erledigaethau, carcharau &c. i 
bawb a'i cofieidiai. Yr oedd hefyd yn diolch wrth feddwl eu bod hwy, 
fel rhai yn credu, wedi cael eu cyfiawnhau, Rhuf. 5, 1. a'u mhabwysiadu 
îdeulu Duw: Gal. 3, 26. bod.iddynt ddyfodfa byderus at orsedd gras, 
Heb. 10,22. diogelwch, 1. Pet. 1, 5. llawenydJ a thangnefedd, Rhuf. 
15,13. 1 Pet. 1. 8. ac y caent adgyfodiad gorfoleddus, Ioan, 6, 40. a 
chyfran ymmysg y rhaia sancteiddwyd. Heb. 6, 12. Ac yr oedd yn 
diolch am fod eu ffydd yn dwyn neillduol ogonianti Dduw; Rhaf. 4.20. 
trwy ei bod yn selio mai geirwyr yw Duw, Ioan. 3, 33. ac yn ymddiried 
yn €i allui gyflawnu yr hyn aaddawodd, Rhuf, 4, 21, Yr oedd Paul 


FY 
Ê 


99 RHUFEINIAID, 


yn golygu bod yr Arglwydd yn Dduw iddo ef ei un. Y Duw hwn 
oedd gwrthddrych ci addoliad: Ex. 20. 2, 3. ac yr oedd ganddo haw! 
gyfammodol i holl briodoliaethau'r Duwdod, fel y gallai ddisgwyl iddynt 
íod er daionia chysur presennol a thr 4gywiytddol, iddo, Heb. $, 10. 
Yr oedd yr Arglwydd wedi dyfod yn Dduw cyfammodol iddo irwy 
Jesu Grist: neu yr oedd yn offr ymmu aberth moliant i Dduw trwy Iesu 
“Grist, am fod pob bendith yn cael ei chyfranu i bechadwriaid trwyddo 
ef: Ioan. 1. 14,16. ac am mai trwyddo ef y mae pawb i fod yn gymme- 
radwy. Heb. 13,15. 1 Pet. 2,5. Yr oedd yn diolch drosfynt oll, am ei 
fod yn hyderu, mewn barn cariad, eu bod yn y cyffredin, yn feddiannol 
ar ffyddag oedd yn gweithio trwy gariad. Ac yroedd yn gwneuthur hyn 
yn gyntaf, cyn ysgrifennu attynt, neu yn 4emiaf am mai yr amlygiad o'u 
ffydd oedd yr hyn oedd yn peri iddo neillduol yy a oM ym» | 


9 Canys tyst i mi yw Duw, yr hwn yr ydwyf yn ei was- 
anaethu yn fy yfpryd, yn efengyl ei Fab ef, fy mod i yn 
ddibaid yn gwneuthur coffa o honoch bob amser yn fy 
ngweddiau, U 


Nid oedd Paul ddim yn bersonol adnabyddus i'r Rhifeithiids ac MU 
ymma nid oedd ei weithredoedd ddim wedi tystiolaethu ei gariad attynt: 
am hynny y mae, fel un ar ei lw, yn appelio at y Duw holl-bresennol z 
holl-wybodol, fel y tyst mawr o wiriopedd yr hyn oedd efe'n myned i? 
ddywedyd wrthynt... Y mae ymddugiad yr Apostol ymma'n dangos na 
yw ddim yn anghyfreithlon i gristion dyngu neu gymmeryd llw; os bydd: 
y peth yn wir, o fawr bwys ynddo ei hun, o neillduol ML i gael ei gre- 
du ac os Duw yn unig fydd yn cael ei alw i fod yn dyst o'r gwirionedd 
a bynny mewnmodd parchus a difrifol. Gen. 24. 2, 3. 1 Sam. 24, 22. 
2Cor. Il, 31. Gal. 1 20” Yr. oedd Paul yn gŵasanaethu Duw. Gwel 
Adn. I. Yr oedd yn ei wasanaeth ym &i yspryd: nid mewn rhith nac 
mewn ymddangosiad allanol yn unig, ac nid trwy fod dros yr enwaediad, 
a sefyllyn fwya ar ymarferiadau corphorol; ond fel un wedi hollol gyf- 
lwyno ei hun i'r Arglwydd, yr oeddd yn cyflawnu ei waith, ac yn ym- 
drechu ì ddwyn ymmlaen ei achos yn ddi-ragrith, yn efíro, yn fywiog, 
yn wresog, a'i holl galon, yn ddifrifol, yn wrol ac yn galonnog. Yr oedd: 
yn ei wasanaethu yn yr «engyl. Gwel Adn. 1. Yr oedd yn pregethu. 
yr efengyl, yncadarnhau tystiolaeth Duw trwy wyrthiau, yn amddiffyn 
ei haíhrawiaethau ac yn dioddef yn ei hachos. Am Fab Duw gwel 
Adn.3. Y mae athrawiaeth Paul yn cael ei galw efengyl Mab Duw 
ammai Mab Duw oedd ei hawdwr: Heb. 1, 1. a'i phryf destyn yw Mab 
Duw yn ei Berson fel Duw-dyn; yn ei ddwy(ol osodiad i fod yn ware- 





PRNNOD I, 23 


wr ì bechaduriaid; yn eì swyddau cyfryngol, fel y mae'n Brophwyd, 
yn Offeiriad, ac yn Frenin; yn ei ddarostyngiad a'i dderchafiad; yn ei 
dirion wahoddiadau; yn ei barodrwydd i dderbyn pechaduriaid; ac yn y 
bendithion y mae efe'n gyfrannu i'w bobl. Y mae gweddi yn ddyled- 
swydd barhaus: I Thess.5,17. felly yr oedd Paul yn gweddio llawer: 
ac yr oedd gwrthddrychau ei ofal gweinidogaethol yn cael eu mynych 
gofio ganddo ger bron gorsedd gras. Yn ei ymbiliau sefydlog ac achly- 
surol yr oedd yn dwyn achos y Rhufeiniaid ar ei galon, ac yn gweddio 
ariddynt gael eu helaethach oleuo, eu sefydlu yn y gwirionedd, eu cyn- 
nal yn ddigwymp, eu mwyn ar gynnydd, eu diddanu, a'u cyfoethogi 
fwy 4wŴy a doniau a grasusau'r Yspryd Glan. 


10 Gan desiart a gawn ryw fodd, ryw amser bellach,. 
rwydd-hynt gyd ag ewyllys Duw, i ddyfod attoch chwi. 


Er fod gan Paul lawer o waith mewn'mannau eraill, ac er ei fod yn 
gwybod y byddai llawer o anhawsderau a pheryglon ar ei ffordd wrth 
fynedi Rufain, etto oddi ar gariad at y Rhufeiniaid, a dymuniad ar i- 
ddynt gael eu hadeiladu a'u cadarnhau UA fwy, yr oedd yn parhaus 
ddeisyf ar Dduw, os oedd hynny'n unol a'i ewyllys sanetaidd, ar iddo, 
yn ei ragluniaeth ddoeth, ac yn ei amser ei hun, symmud pob rhwystr 
oddi ar y ffordd, ac ar iddo, trwy ryw foddion neu gilydd, gael cyfleus: 
draa diogelwch i i ddyfod attynt i bregethu yr efengyliddynt. Y mae'n 

ssibl mai'r dymuniadhwn, ynunpeth, a barodd iddo appelio at Cesar, 
a 25510—12, 


_ 11 Canys yr wyf yn hiraethu am eich gweled, fel y gall- 
wyf gyfrannu i chwi ryw ddawn ysprydol, fel y'ch cadarn- 
haer. i | 










| Nid oedd Paul yn gofalu dim am gael gweled y ddinas.enwog honno 
hufain, na'r ymmerawdwr, na'r senedd, na'r mawredd oedd yn y ddi- 
s honno: ac nid oedd ddim, yn dymuno cael un rhyw fantais fydol o- 
ddi wrth:nebo'r cyfryw ag. oedd yn awr yn ysgrifennu attynt; ond yr 
oedd. yn hiraethu.am gael ymweled a hwynt fel y byddai iddorgael cy- 
i rannu iddynt ryw (Ba cwd neu rodd ysprydol. Y'mae'n golygu'r hyn ag 
oedd efe eihun wedi ei dderbyn fel dawn neu rodd, a'r hyn oedd yn 
perthyni bethau ysprydol, ac er budd i eneidiau dynion, Fe ddichon 
naiei ——_— oedd cyfrannu iddynt y cyfryw byfforddiadau ag a fy- 

ddai'niueddu i'w gwneuthur yn fwy goleu mewn pethau ysprydol z 
yeu: yr oedd am iddynt, trwy iddo ef roddi ei ddwylaw arnynt gael 


of RHUFEINIAID, 


derbyn rhyw ddoniau gwyrthiol y rhainad oeddynt hyd ymma ddim 
wedi eu derbyn, neu ynteu ìi raddau helaethach, fel y byddai i raì o ho- 
nynt, trwy hynny, gael eu cymmwyso at waith y weinidogaeth. Yr 
oedd y doniau hyn wedi eu cyfrannu i'r Corinthiaid ymhlith y rhai yr 
oedd Paul wedi bod. 1 Cor. 1. 4—7. Yroedd yr Apostol yn golygu y 
gallasai fod amryw o'r Rhufeiniaid yn amherffaith o ran eu hadnabyddiaeth 
o'r dwyfol wirionedd, ac yn weiniaid yn y ffydd ; bod eu llygredigaeth- 
au'n gryfion, eu gelynion yn gyfrwys, eu profedigaethau'n fawrion a'r 
ymosodiadau arnynt. yn aml, ac felly eu bod mewn mawr berigl o gael 
eu gwyr-droi a'u gorchfygu, Am hynny yr oedd yn dymuno yn fawr 
ar iddynt gael eu cadarnhau yn athawiaethau'r efengyl, eu ffydd yng- 
hrist, eu cariad atto, eu hofn ìi gael eu gadael iddynt eu hunain i'w ddi- 
anrhydeddu, eu bwriad i lynu wrth yr Arglwydd, eu hawydd-fryd i'w o- 
goneddu, eu hamynedd mewn gorthrymderau, eu gobaith, &c. ac am 
hynny yr oedd am iddynt gael y cyfryw ddoniau ysprydol ag a fyddai'n 
tueddu i'w cadarnhau. | 


12 A hynny fydd i'm cyd-ymg gysuro ynoch chwì, trwy 
ffydd ein gilydd; yr eiddoch chwi a'r eiddof finneu. | 

Yr oedd Paul yn golygu y byddai cyfrannu rhyw ddawn ysprydol i '' 
Rhufeiniaid yn tueddu i fod er cysur iddo ef ei hun yn gystal ac iddynt 
hwythau. Yr oedd adnewyddol EMA REMAU o ddoniau, trwy arddodiad 
ei ddwylaw ef yn arwydd newydd iddo o'r dwyfol bresennoldeb gyd ag 
ef, ac yn sel newydd wrth ei anfoniad: yr oedd yn gysur ganddo 1 fod 
yn offerynnol i wneuthur un rhyw beth a fyddai'n tueddu i adeiladu, 
cadarnhau, a diddanu eglwys Dduw: ac yr oedd am gael cydlawenhau 
gyda hwynt yngbariad Duw tu ag atto ef a hwythau, ac yn y serchia- 
dol amlygiadau o'u cariad at eu gilydd. Yr oedd yn disgwyl cael ei 
gysuro'n neillduol (rwy ffydd eu gilydd, hynny yw trwy iddo efa hwy-! 
thau gael sylwi ar ffyddlondeb eu gilydd yngwaith yr Arglwydd: neu 
trwy iddo ef bregethu yr hyn oedd yn ei sefyddlog gredu, a thrwyi” 
eu ffydd hwyddau, trwy hynny, gael ei chadarnhau: neu trwy iddynt 
gael gweled eu cariad tu ag at eu gilydd, sef y cariad trwy ba un y 
mae ffydd yn gweithreru: neu trwy fod ffydd Paul yn cael ei gosod 
ar waith i ddefnyddio ei ddoniau er eu lleshwy, ac felly yn cael cynnydd 
i'w ffydd eihun, ac yn gweled fod. eu ffydd hwythan'n cynnyddu trwy 
fod doniau'n cael eu cyfrannu; neu trwy weled cyd-fynediad rhwng a- 
thrawiaeth ffydd, yr hon oedd efe yn ei phregethu, a'r ffydd oeddynt 
hwyihau'n feddiannu trwy weithrediadau Yspryd Duw: nen trwy i'r 
naill sylwiar ffydd y llall, cyfrinachu a'u gilydd am natur, gwrthddrych, 





PENNOD Í. 25 

— B€ effeithiau ffydd, ac amlygu i'w gilydd fod Duw wedi gweithio yrun- 

rhyw werthfawr fíydd ynddo efa hwythau. Y mae ymddiddan am 

brofiad o waith Duw yn tueddu'n neillduol er diddanwch a chysuri ei- 
eidiau plant Duw. 


13 Eithr ni fynnwn i chwi fod heb wybod, frodyr, i mi 
yn fynych arfaethu dyfod attoch (ond fe'm lluddiwyd i hyd 


yn hyn) fel y cawn ryw ffrwyth ynoch chwi hefyd, megis 
ac yn y cenhedloedd eraill. 


Y mae'r Apostol yneu hannerchfel ârodyr. Yroedd ycyfryw o honynt 
âg oedd yn Iuddewon yn frodyr iddo yn ol y cnawd, fel yr oeddynt yn 
had Abraham. Yr oeddynt oll fel duwiolion, yn frodyr, trwy eu bod yn 
gyfranogion o'r uri anian sanctaidd, yn feddianriol ar hawl i'r uri bendi- 
thion ysprydol, yng rwneuthur arddeliad or un gwirionedd dwyfol, a than 
rwymaii i garu fel brodyr; ac, cddi ar gariad, i gyflawnu pob dyledswydd 
orphwysedig arnynt y naill tu ag aty i llaU. Y mae'n gwneuthur yn ad- 
nabyddus iddynt, ei fod ef wedi mynych ddifrifol fwriadu dyfod attynt, 
âc felly bod y dymuniad i ymweled a hwynt er's llawer o amser yn ei 
galon: ond hyd ymnia yr oedd wedi cael ei rwyst?o i osod ei fwriadau 
mewngrym. Fe ddichon ei fod wedicael eì attaltrwy fod Satan yn codi 
Ì fynu ryw offerynnau Ì ddŵyn ì mewn gyfeiliornadau, ac i beri terfysg 
yn yr eglwysi, neu yn cynhyrfu gwrthwynebwyr i erlid, cadwyno, â 
charcbdru Paul. 1 Thess. 2, 18. Neu fe allai mai yr Arglwydd oeddwedi 
ei rwystro, naill ai trwy silwyRdy 2 Cor. 12.9, 10. neu trwy fod 
rhagl niaeth yn torri allan waith newydd iddo ag oedd yn ymddangos 

yn angenrheidiol i i gael eì wneuthur yn ddi-oed, ineŵn mannau eraill: 

huf. Í5, 23. neu trwy ei un trwy ddadguddiad neillduol, î 
fyned i fannau eraill, yn groes i'r cw oedd efe unwaith wedi ei fwrîadu, 
megis yn Act. 16, 6—10. Y mae'r Arglwydd weithiau'n rhwystro ei 
bobl ï i gyllawnu bwriadau trâ chanmoladwy. _ Trwy rwystro Paul i fy- 
hed i Rufdin yr oedd Duw yn dangos íod yr hyn oll a berthyni'w waith 
a'i achos ef yn ymddibennu' n hollol ar ei eŵyllys ei hun. Ond gan fod 
'y peth ynddo eihun yn gyfreithlon, nid oedd Paul ddim yn rhoddi heibio 
ei fwriad, er ei fod wedi cael ei fynych rwystro i'w gyflawnu: ond yr 
oedd arno yn bresennol gymmaint o hiraeth ag erìoed am gael myned i i 
geisio dwyn achos Crist ymmlaen yn Rhufain. Yr oedd yn disgwyl cael 
'medi o ffrwythau ei weinidogaeth, er gogoniant Duw, eì gysur ef eihun; 
w u gorfoledd hwythau. Yr oedd Crist wedi ordeinio ei ddisgyblion î i 
ddwyn ffrwyth. Ioan 15,16. Fe ddichon fod Paul ymma'n golygu'n 
neillduol i iawn adnabyddiaeth o'r gwir did ei gytraith bur, trueni dyns 


26 RHUFEINIAID, 


ar ffordd o waredigaeth: difrifol ymofyniad am waredigaeth: íroedig- 
aeth oddi wrth eilunod meirwon at y.Duw byw, trwy ffydd yn Iesu 


Grist: ymroddiad i rodio yn llwybrau sancteiddrwydd: adeiladaeth yr | 
eglwys a'i chadarnhad yn y gwirionedd: diddanwch i eneidiau'r disgy- 


blion: cysur iddo ei hun wrth sylwi ar y pethau hyn: a gogoniant i 





Dduw oddiwrth y cyfan. Yr oedd y cyfryw ffrwythau a'r rhai'n wedi 


canlyn ymdrechiadau'r Apostol ymhlith cenhedloedd eraill, lle yr oedd 
wedi cael cyfleusdra i bregethu'r efengyl. 


14 Dyledwr ydwyf i'r Groegiaid ac i'r Barbariaid hefyd, 


i'r doethion ac i'r annoethion hefyd. 
Yr oedd angenrheidrwydd wedi ei osod ar Paul ì bregethu'r efengyl. 
1 Cor,9,16. Am ei fod wedi cael ei ddychwelyd mewn modd gwyrth- 
iol, am ei fod wedi cael ei alw i'r swydd apostolaidd ac am ei fod wedi 
derbyn cymmwysiadau at y gwaith, yr oedd yn golygu ei bun yn rhwym, 
, yn ol y cymmorth a roddai'r Arglwydd iddo, i geisio gwneuthur daioni i 


bob math ogenhedloedd yn gystal ac i'r Iuddewon. _ Y Groegiaid, yn yr 


ystyr mwya priodol, oedd y rhai a breswylient dir Groeg, yn cynnwys 
unwaith ddim llai nac wyth adeugain o daleithiau, ond wedi cael eu 
dwyn yn un gan Philip, brenin Macedonia, a'i fab Alexander. Ond 
tgW1y fod ymmerodraeth y Groegiaid wedi ymdannn dros. sy.rhan fwya 


o'r byd adnabyddus, yn amser Alexander, y mae'r gair Groegiaid yn cael 


ei fynych arfer am y. Cenhedloedd mewn cyferbyniad i'r Iuddewon. 
Rhuf. 1, 16.10, 12. Ond gan fod y Groegiaid, oddantu saith cant o 
flynyddoedd cyn genedigaeth Crist, wedi dechreu dysgu Philosophydd- 


Iaeth, a chan fod llawer o hynynt yn ddynion dysgedig, a gwybodaeth a'r 
celfyddydau'n blaguro yn eu plith, y mae'r gair Groegiaid ymma, ac. 


mewn rhaimannau eraill yn arwyddo, dynion dysgedig, neu rai wedicael 
dugiad i fynu gwell na'r cyffredin. | Y mae'r gair Barbariaid yn arwyddo 
rhaicreulon.. Ond fel yr oedd y Groegiaid yn cyfrif pawb ond hwy 
eu hunain yn farbariaid, y mae'r gair yn cael ei arfer yn fynych am y 
rhai nad oeddynt ddim yn arfer iaith y Groegiaid, nac yn hyddysg yn 
eu dysgeidiaeth. Act. 28, 4. . Wrth y doethion y mae'i ni ddeall dynion 
cysaaddau CUD ac wrth yr annoethion, dynion o gyrhaeddiadau gwei- 
niaid, a thueddoli ymddwyn ynffol. Y mae ar ddoethion y byd eisiau'r 
efengyl: ac y mae ynddi ddigon iddynt fyfyrio arno: ar yr un amser 


y mae'n cynnwys amlygiad mor egluro gyngor Duw fel ygellig ei phre- 
gethu i'r annoeth ar annysgedig. 


15 Felly, byd y mae ynaf fi, parod ydwyf i bregethu yr 
efengyli chwithau hefyd, y rhai ydych yn Rhufain. 


tyn 


PENNOD I. o? 


Er fod Rhufain yn lle o neillduol fawredd fel prif ddinas yr ymmero- 
draeth, ac er y byddai'n neillduol beryglus í neb, yn y ddinas honno ì 
wrthwynebu 'y goel-grefydd yr hon oedd yn cael ei golygu yn sylfaen. 
mawredd a dedwyddwch yr ymmerodraeth, etto yr oedd Paul yn hollol; 
foddlon, mor belled ag y gwnai rhagluniaeth ganiaftau cyfleusdraiddo, i 
fyned a chyhoeddi'r efengyl yn y ddinas enwog honno. Ernnaallai ddim. 
llai na meddwl y byddai iddo gael ei ddiystyru a'i wrthwynebu; ac er 
na allai ddim llai na disgwyl bod mewn enbydrwydd, oddi wrth yr ym-. 
merawdwr, y mawrion, y dysgedigion, a'r werin gyffredin, etto yr oedd 
yn barod i gymmeryd ycanlyniadau iddo ei hun, heb ofalu dim beth a 
ddeuai o'i barch ai esmwythdra, ie ac o'i fywyd hefyd, ond iddo gael y 
FAX i bregethu'r efengyl yn Rhufain, fel yr oedd wedi gwneuthur 
o'r blaen mewn dinasoedd ag oedd yn enwog am fasnach a dysgeidiaeth 
ddynel/ megis yn Antiochia, Philippi, 'Thessalonica, Athen a Chorinth. j 
Act. 15, 35. 16, 12. 17,18. Am yr Efengyl gwel: Adn. 1. 


16 RR nid « oes Ma gywilydd o efengyl Crist: o ble- 
gid gallu Duw yw hi er iachawdwriaeth, i bob un a'r sydd 
yn credu; i i'r Iuddew yn gyntaf, ahefyd i i'r Groegwr. 


— Ymma y mae'r Apostol yn gosod allan yr achos ei fod ef mor barod î ì 
ddyfod i i bregethu yr efengyl yn Rhufain. Am yr efengyl, gwel Adn, 1, 
Âm dani fel y mae'n efeng 'yl Crist gwel Adn, 9, Yr oedd llaweroedd, 
yn enwedigol o fawrion ac o ddysgedigion y byd, yn llettua meddyliau 
distadl a diystyrllyd am yr efengyl. Yr oedd yn athrawiaeth newydd 
yn y byd yr amser. hyn; yr oedd yn cynnwys llaweroedd o ddirgeledi- 
gaethau; ie, a rhai athrawiaethau ag oedd yn ymddangos yn afresym- 
mol, ac yn groesi olygiadau cyffredinol dynol-ryw: 1 Cor, 1, 23. yr 
oedd Iesu Grist, ei hawdwr, a'i phrif destyn wedi cael ei osod i 'farwol- 
aeth fel drwg weithredwr: nid oedd y cyffredinolrwydd o'r rhai a'i pre- 
gethent. ond dynion tlodion, ac heb fwynhau fawr o fanteision dysgêi- 
diaeth: yr oedd yn cael ei chyhoeddi, nid mewn godidawgrwydd ym- 
adrodd, ond mewn modd symÌ ac anghelfydd: sorod y byd oedd y rhan 
fwyaf'o' r rhai ag oedd yn gwneuthur derbyniad o honi: nid oedd pawb 

or rhain ddim o'r un golygiadau a'u gilydd: yr. oedd rhaí o honynt yn 
| euog o ymddugiadau an-addas: ac yr oedd rhai, ar ol gwneuthur proffes 
'o honi unwaith yn troi ym wrthgilwyr: ac yr oedd eu hathrawiaethau'r n 
tueddu n neillduol i ddifwyno balchder dyn, ac yr oeddynt. yn, wrthwy- 
nebol i i feddyliau cnawdol a golygiadau bydol dynol-ryw. Oblegid y 
pethau. hyn ar, cyffelyb fe fuasai'n gywilydd, gan lawer i fod ganddynt 
ddim i i'w wneuthur a'r efengyl: ac yr oedd Paul yn agored i wawd a 


a8 RHŴUFEINIAID, 


diystyrwch am ei fod yn ei chofleidio.a'i phregethu. Ond ymma ymae 
efe'n tystiolaethu nad oedd ddim yn gywilydd ganddo ef i gredu ei ha» 
thrawiaethau, i wneuthur arddeliad cyhoeddus o honynt, eu pregethu pa 
le bynnnag y cai gyfleusdra, eu hamddiffyn yn erbyn pob gwrthwyne- 
biadau, a dioddef pob gorthrymder yn hytrach na'u gwadu na throi ei 
gefn arnynt. _ Yr achosion pa ham nad oedd arno ddim cywilydd o honi 
oedd, am mai efengy/ oedd, yn cynnwys y newyddion goreu a gyhoeddwyd 
yn ein byd ni erioed; am mai efengyl Crist oedd, yn deilliaw oddiwrth, 
un mor fawr fel ei Hawdwr, ac yn son am un mor ogoneddus fel ei phrif 
destyn: ac yn neillduol am ei bod yn alu Duw, _ Y mae'n gymmmys i'r 
£íengyl gael ei galw felly am ei bod yn cynnwys yr amlygiadau mwya 
rhyfeddol o'r dwyfol allu, yn goruwch- nywndreethu Cwyn dyn, a malis 
dynion a diaflaid, i ddwyn gogoniant i'w briodoliaethau a'i lywodraeth 
eihun; yn cynnal y Gwaredwr nes oedd wedi gorphen gwaith iechyd» 
nys yn gorchfygu'r gelyn ag oedd yn meddwl ei hun yn fuddugoli- 
aethus, a hynny trwy ddarostyngiad Crist; yn bywhau eneidiau ag oedd 
yn íeirw mewn camweddau a phechodau; yn maddeu pecholau; yn 
cynnal y gweiniaid; yn myned a'i waith yn y blaen ar gynnydd yn en- 
eidiau ei bobl; yn eu cysuro yn eu gorthrymderau; ac yn rhoddiiddynt 
fuddugoliaeth gyflawn ar bob gelyn: am fod y dwyfol allu wedi ym» 
ddangos yn y gweithredoedd. gwyrthiol trwy'r rhai yr oedd ei gyings 
edd ai dwyfolder yn cael eu hamlygu: am fod yr un dwyfol allu i'w 
weled yn eglur yn ei thanniad yn y byd pan oedd ei hathrawiaethau 
mor annerbyniol, yr offerynnau mor weiniaid, y Fl lo mor 
fawrion, ac etto (Y llwyddiant mor hynod: am fod y dwyfol allu i'w we- 
led yn barhaus yn ei chynnal yn y Sy yn wyneb cymmaint o wrthwy- 
nebiadau: ac am fod y dwyfol allu i'w weled yn yr effeithiau sydd yn 
cymmeryd lle yn, ac ar y rhaî y mae eu calonnau'n cael eu hagor i i ddal 
ar êi gwirioneddau. Ymma ni a welwn yr efengyl yn offerynnol1 oleuo 
'r tywyll; i doddi'r calon-galed i edjfeirwch; i ddwyn eneidiau crynedig 
i gredu ynghrist; iddwyn y rhai ag oedd yn elynion i fod yn gyfeillion 
i Dduw; i beri iddynt redeg gyda hyfrydwch yn llwybrau sancteiddrw- 
ydd; i'w cysuro mewn gorthrymderau; eu dwyn i hiraethu am wlad. 
well, &c. Y mae'r gallu hwn er iechydwriaeth, yr hon. sydd yn cynnwys 
waredigaeth o sefyllfa druenus, Ex. 14, 13. Gwel Adn. 3. a thragy- 
wyddol fwynhad o bob daioni. Heb. 1, 14. I Pet. I, 9. Y mae” r efen-. 
gyl yn dangos ffordd iechydwriaeth, yn 'cyfarwyddo, ac yn calonnogi. 
eneidiau i ddal gafael arni: ac y mae gallu Duw yn nerthu eneidiau i 
wneuthur derby niad o honi: ' y mae'r gair iechydwriaeth yn arwyddo bod. | 
eu gwrthddrychau yn anhwylus trwy fod eu nhatur yn ddirywiedig, neu 
WY fod eu cydwy bodau! n EA AIR ; ond eu bod yn cael eu mhedds. | 


PENNOD I, 29 


yginiaethu, trwy gyfryngdod Crist, a gweithrediadau'r Yspryd Glan. 
Y mae'riechydwriaethaamlygir yn yr efengyl yn cael eu gwneuthur yn 
eiddo'r cyfryw ag sydd yn difrifol gredu eu bod yn druenus trwy bechod 
na allant ddim gwaredu eu hunain, bod Duw wedi parottoi gwaredig- 
aeth, bod y waredigaeth hon i'w chael yn unig Ynghrist, bod yr Arglwydd 
yn galw ar bechaduriaid ìi wneuthur derbyniad o honi, a bod yn rhaid i 
Grist gael ei dderbyn gan y rhai a gant etifeddu iechydwriaeth. Gwel 
ymhellach ynghylch ffydd, neu gredu Ynghrist, Adn. 8. Y mae iechy- 
dwriaeth i bob un sydd yn credu, o ba genedl bynnag y byddo, beth byn- 
nag fyddo ei amgylchiadau yn y byd, pa gymmaint pechadur bynnag a 
fyddo wedi bod, a pha un bynnag ai cadarn neu wan yn y ffydd a fy- 
ddo. Yr oedd yr Iechydwriaeth hon i'r Juddew yn gyntaf, trwy ei bod 
wedi cael ei gwneuthur yn adnadyddus i'r genedl Iuddewig, trwy' r Pro- 
phwydi, trwy weinidogaeth Crist eihun, athrwy weinidogaeth ei Aposto- 
lion, pan nad oedd neb o'r Cenhedloedd eraill yn gwybod dim mewn 
perthynas iddi: Rhuf. 9, 4. 1 Pet. 1. 10,11. Mat. 15,24. 10.5, 6. 
Act. 3, 26. 13, 46, ac o'u plith hwy y darfu i raî gael eu dwyn gyntaf 
i gredu Ynglirist er iechydwriaeth. Nid oeddynt hwy ddim yn fwy 
Badadfaniol o hyn na'r Cenhedloedd: ond felly y rhyngodd bodd i'r 
Arglwydd, yr. hwn oedd wedi eu dewis hwy i fod yn bobl iddo ei hun. 
Ond yn awr yr oedd canol fur y gwahaniaeth wedi ei dynnu i lawr. 
Eph. 2, 14. Pan oedd yr Efengyl wedi cael ei phregethu'n gyntaf i'r 
Iuddewon, a hwythau yn ei diystyru, nid oedd ganddynt un achos i 
rwgnach am ei bod yn cael ei chyhoeddi i'r Cenhedloedd. Act. 13,46... 
Bellach y mae gan y Cenhedloedd gystal hawli ddyfod a dal gafael ar 
fendithion' yr iechydwriaeth ac sydd gan yr Iuddewon: ac y mae 
llaweroedd o honynt, trwy allu Duw, yncael eu dwyn i i gredu Yn- 
ghrist. er iechydwriaeth, Act.14,1,17,12. Am y Groegiaid gwel 
Ur 14. a & i 
byw Gisys ysgar hî y datguddir GNAU Pw o ffydd 
ib i'ffy dd; megis y mae yn ysgrifenedig, Y cyfiawn a fydd 
byw trwy ffy ydd. 


“y mae cyflawnder Duw weithiau'n arwyddo'r bricdoledd o gyfiawnder 
ag sydd yn hanfôdol i'r Duw- dod, sef y tuedd sydd yn yr Arglwydd i 
roddi iddo eí hun ac i'w greaduriaid yr hyn sydd uniawn a chymmwys, 
Rhuf. y 'Psal'11, 7.119,197. 2 /Thess. 1, 6. Ond gan fod cyfraith 
ag yeithridUedu Duw, AU gystal a'r efengyl, yn daddwuddio'r cyfiawn- 
der hanfodol hwn; y mae'n sicr mai nìd y briodoledd hon sydd yn cael 
A sgdau 1 byu y mae'r Apostol ymma'n son am dano yw'r 








uj 
a“ 





30 RHUFEINIAID. 


cyfiawnder trwy ba un y mae pechadur euog yn Cael ei gyfiawnhau 
ger bron Duw. Y mae hyn yn eglur oddiwrth yr hyn a ddywedir. ym- 
ma, sef fod y cyfiawnder hwn yn cael ei ddadguddio i ffydd: oddi wrth 
y modd y mae'r Apostol yn egluro'r geiriau hyn, Rhuf. 3. 21,22. yn 
gystal acoddi wrth. Rhuf. 10. 3,4. 2Cor. 5,201. Y mae'n cael ei 
alw'n gyfiawnder uw, mewn cyferbyniadi gyfiawnder dyn, Rhuf 10. 3. 
âm ei fod wedi eì drefnu gan Dduw, mewn anfeidrol ras a doethineb : 
Phil. 3,9. I Cor, 1, 30. am fod Duw wedi ei addaw yn yr ysgrytbyrau: 
Es.53, Il. Dan. 9, 24. trwy gyfiawnhau pechadur ar gyfrif y cyfiawn- 
der hwn y mae Duw yn rhoddi neillduol amlygiad oi gyfiawnder: 
Rhuf. 3. 25, 26. neu fe ddichon gael ei alw felly ar gyfrif eì ardderch- 
awgrwydd, fêl y mae tywysog YR yn cael ei alw'n dywysog Duw, 
Gen. 23, 6. a mynyddoedd cedyrn yn cael eu galw'n fynyddoedd Duw: 
Psal. 36,7. ac am fod Duw yn. ei gymmeradwyo fel cyfiawnder digonol, 
i gyfiawnhau pechadur, ac yn ei gyfrif i'rhwn sydd yn credu. Rhuf, 4. 6.. 
Nid yw goleuni natur na dysgeidiaeth ddynol yn dywedyd dim am y 
cyfiawnder hwn: yr oedd y gyfraith foesawl yn dangos cyfiawnder. 
Duw yn eì waith Uu gofyn ufudd-dod ac yn cospi am bechod; ond nid. 
oedd ganddi ddim i'w ddywedyd am gyfiawnderi bechadur: Rhuf. 8. 3e 
nid oedd y gyfraith seremoniol yn rhoddi dim ond amlygiad tywyll o'r. 
cyfiawnder hwn: ond y mae'r efengyl yn ei ddadguddio, Y mae'n t gosod. 
allan y possiblrwydd i i bechadur gael ei gyfiawnhau ger bron Duw: y 
ffynnon o ba un y tardd cyfiawnder i bechadur, sef gras ym mynwes y 
Duw-dod: Rliuf. 3,24. y ffordd y mae gras Duw yn dylifo pan yndwyn cy- 
fiawnder i greadur euo g, sef trwy gyfryngdod Crist: Jer. 23, 6. Rhuf. 
10, 4. ) Cor. 1, 30. beth sydd ynghrist yn gyfiawnder i bechadur, sef 
ei ufudd-dod a'i ddioddefiadau: Rhuf. 5. 19, 9. beth sydd yn rhoddi i 
bechadur weithredol hawl i'r cyfiawnder dwy sef undeb a (Christ: 2 
Cor. 5,921. pa fodd y mae dyn yn cael ei ddwyn i'r cyfryw undeb a 
Christ ag a fyddo'n rhoddi iddo bawl i'w gyfiawnder sef, trwy, ffydd: 
Rhuf. 3, 28. Gal. 2, 16. yn gystala mawr ddedwyddwch y rhai sydd yn 
cael eu cyfiawnhau. Rhuf- 5,1. 8, 30. Y mae'r cyfiawnder hwn yn 
cael ei ddadguddio o ffydd i ffydd. Y mae cyfiawnder Duw, yr hwn 
sydd trwy ffydd, yn cael ei ddadgyddio yn yr efengyl i'r hwn sydd yn 
credu. Y mae'r gair a gyfieithir ymma o fydd yn cael ei gyfieithu 
frwy ffydd yn niwedd yr adnod hon. Neu y mae 'n dadguddio mai, o 
ffydd y mae cy 'fiawnder i bechadur, i'r dibeni fod yD galondid i i fiydd, 
neu i annog creadur na fedd ddim gweithredoedd i'w dadleu ger. bron 
Duw, i gredu ynghrist, Nid ammhriodol fyddai i'r hyn a gyfieithir 
ymma f ffydd gael ei gyfieithu er dfydd. Neu oddi wrth ffydd, neu 
ffyddlondeb Duw i gyflawnu ci addewidion y mae'r efengyl yn rhoddi 


PENNOD I, 31 


dadguddiad o gyfiawnder i ffydd y rhaiagsydd yn ymdiried yn y cy- 
fryw addewidion. Y mae ffydd Duw yn arwyddo ffyddlondeb Duw. 
Rhuf.3,3. Neu y mae'n cael ei ddadguddio oddi wrth ffydd yrIudd- 
ew, i'r hwn y.cafodd ei phregethu gyntaf, a'r hwn a'i derbyniodd gyn- 
taftrwy ffydd, i ffydd y cenedl-ddyn, i'r hwn y cafodd ei phregethu 
wedi hynny, a'r hwn a'i derbyniodd trwy ffydd yn ol y geiriau hynny, 
i'r Iuddew yn gyntaf ac hefyd i'r Groegwr. Adn. 16. Neu yr oedd yn 
cael ei osod allan gynt mewn modd tywyll i ffydd y duwiolion dan yr 
hen Destament, ond oddi. wrth hynny y mae yn awr wedi dyfod i gael 
ei ddadguddio'n fwy eglur i ffydd seintiau y Tastamentnewydd. Neu 
y mae'n cael eu ddadguddio'n gyntaf i ffydd yn credu gwirionedd yr e- 
fengyl, ac oddi wrth hynny yn cael ei dadguddio i'r ffydd ag sydd yn 
derbyn y fendith, i ffydd yn cynnyddu: ac felly y mae'r geiriau i'w hy-. 
styried yr un fath a'r geiriau hynny, o nerth i nerth, Psal. 84, 8. o ogo». 
niant i ogoniant. 2 Cor. 3, 16. Neu y mae'n cael ei ddadguddio'n bar-. 
haus i ffydd, ac i ffydd yn unig. _ Ar y cyntaf y mae'n cael ei ddadgu- 
ddio i'r ffydd trwy'r hon y mae pechadur yn dyfod i gyflwr o gyfiawn- 
had ac wedi hynny i'r ffydd trwy'r hon y mae'n sefyll yn y cyflwr hwn- 
nw. Y mae'r Apostol yn casglu yr hyn y mae'n ddywedyd ymma am y 
dadguddiad y mae'r efengyl yn ei wneuthur o gyfiawnder Duw, oddi 
'wrth y,geiriau bynny yn Heb. 2. 4. Y cyfiawn a fydd byw irwy ffydd. Y 
— mae'r hwn sydd yn gyfiawn ynghyfrif Duw, on ol yr efengyl, yn cael 
 eiddwyni gyflwr o fywyd ysprydol, yn cael ei barhau ynddo, ac yn 
cael hawl i fywyd tragywyddol (rwy ffydd yn Iesu Grist. Gellir dar- 
R llen y geiriau fel hyn, y cyfiawn (rwy ffydd a fydd byw. Efe a fydd byw 
— ynei gyflwr ogyfiawnhad, yn hcddwch Duw: bydd fyw hefyd fywyd o 
sancteiddrwydd, o herwydd y mae flydd yn gweithio trwy gariad, ac 
yntueddu i ufudd-dod: Gal. 5, 6. Rhuf. 16, 26. A thrwy dderbyn 
| nerth oddi wrth Grist y mae'n galiuogi ei bhbscMddi ifyw er pob 
rhyngu bodd i'r Arglwydd. Gal. 2, 20. Bydd fyw liywyd o gysur; 
| rwy gredu fod Duw 'n ffy ddlon i'w addewidion y mae'r meddwl yn 
| cael ei dawelu ymhob amgylchiadau. Ac efe a fydd byw fywyd o ddi- 
ogelwch. 'Trwy-ymddiried i dystiolaeth Duw y mae'n cael ei gadw'n 
| ddiogel ymhob trallod a pherig]. 


















î .18 Canys digofaint Duw a ddatguddiwyd o'r nef yn erb- 
yn pob annuwioldeb ac angbyfiawnder dynion, y rhai sydd 
| yn attal y8 gwirionedd mewn anghyfiawnder. 





| 4 bÊr diben i i Med fod yn rhaid i Iuddewon a Chenhedloedd gael eu cy- 
 Mawnhau, nid (rwy eu gweithredoedd eu hunain, ond trwy gyfiawnder 


32 RHUFEINIAID. 


Duw, y mae'r Apostol yn dangos nad oedd gan y naill na'r llall o hon- 

ynt ddim cyfiawnder o'u heiddo eu hunaìn, ond bod eu gweithredoedd 

yn ddrwg, ac nad oeddynt yn haeddu dim ond digofaint. Y mae'n dan- 
gos hyn yn gyntaf mewn perthynas i'r Cenhedloedd, ac wedì bynny yn 

profi yr un peth gyda gelwg ar yr Iuddewon. Y mae digofaint Duw'n 

arwyddo, nid rhyw gynhyrfiad yn y dwyfol feddwl, ond ei gasineb at 

bechod, a'i an-foddlonrwydd yn ei erbyn, fel y mae'n drosedd o'i gyf- 

raith sanctaidd: ei ewyllysa'i fwriad ì ddangos yranfoddlonrwyddlwn: 

a'r cospedigaethau trwy ba rai y mae'n ymweled a throseddwyr. Mat. 
3,7. Luc. 21,23. Eph. 5, 6. Y mae'r digofaint hŵn wedi cael ei ddad- 
guddio trwy oleuni natur; pan fyddo cydwybod yn cyhuddo aczyn aflon-. 
yddu: Rhuf. 2, 15. trwy farnedigaethau'n cael eu tywallt ar drosedd- 
wyr, ac, ymhlith barnedigaethau eraill, trwy fod dynion yncael eu rho- 
ddi i fynu i aílendid, gwyniau gwarthus a meddyliau anghymmeradwy* 
adn. 24,926, 28. a thrwy'r ysgrythyrau sanctaidd, yn cyhoeddi bygy- 
thion Duw a melldithion ei gyfraith, Deut. 27, 26. yn rhoddihanes am 
farnedigaethau'n syrthio ar bechaduriaid, yn rhoddi darluniad neillduol 
ve ddioddefiadau Crist, ac yn gosod allan y digofaint sydd yn sicr o or- 
ddiwes yr angrhediniol. Ioan. 3, 36. Y mae wedi ei ddadguddio o'r 
nef, trwy fod barnedigaethau'n cael eu hanfonoddi wrth Dduw, acnid yn 
dyfod mewn modd damweiniol: a thrwy fod y dadguddiad a roddir o 
hyn yn yr ysgrytbyrau, o'r nef, ac nid oddynion,  €a etto ei ddadgu- 
ddio'n helaethach pan y disgynno Crist o'r nef, i farnu byw a meirw. 
Y mae'n cael eì ddadguddio ym erbyn pob annuwioldeb, yr hyn sydd yn 
cynnwys pob pechod yn erbyn y llech gyntaf, ym neillduol, dywedyd, 
fel yr ynfyd, nad oes un Duw, gwaduei ragluniaeth, anwybodaeth be- 
chadurus o hono, llettua gau fyddyliau mewn perthynas iddo, peidio ei 
garu a'r holl galon, esgeuluso ei addoli, rhoddi addoliad i eilunod yn He'r 
gwir Dduw, addoli'r gwir Dduw, ond nid yn y ffordd a drefnodd efe ei 
hun, gwrthod plygu i'w lywodraeth, esgeuluso galw arnomewn gweddi, 
attal oddi wrtho y diolchgarwch a'r mawl ag sydd yn ddyledus iddo, 
grwgnacb yn erbyn ei drefniadau, angrhedu ci dystiolaethau, llefaru yn 
gableddus am dano, cymmeryd ei enw yn ofer, halogi ei ddydd, peidio 
ymddiried ynddo, esgeuluso ei ofni, bod yn annhebyg iddo; a pheidio eî 
ogoneddu megis Duw. Y mae pob annuwioldeb yn gwneuthur dyn yn, 
agored i ddigofaint Duw. Felly hefyd y mae pob anghyfiawnder, neu. 
drosedd o orchymynnion yr ail lech, yn neillduol yr esgeulusdra o garu 
pawb eu gilydd, attal parch oddi wrth yr hwn y mae parch yn ddyledus, 
peidio dilyn y pethau a berthynant i heddwch, esgeuluso cyngheri a 
rhybuddio y naill y llall, goddef pechod, heb geryddu yr afroelas, rhoddi 
siamplau drwg, a hudo y naill y Bìalli bechu yn erbyn Duw, llid, malis, a 


' PENNOD 1, 83 


. chynfigen, casineb, enllib, absen, a goganeirîau, cam-dystiolaeth a 
chelwyddau, tw yll, an- onestrwydd, a lledrad, gM YCS 
&c. Yr hyn oedd yn gwnenthur pechod y rhai y mae'r Apostol ymma'n 

sOn am danynt yn fwy oedd, en bod yn pechu yn erbyn goleuni, ub 
atlal y gwirionedd mewn anghyfiawnder. Luc. 12, 47. Ioan. 9, 41. 15, 

Yr oeddynt yn gw ybod rhyw wirioneddau mewn perthynas i i thy eî 
Fod, ei ddaioni, ei gyfiawnder, ei ddoethineb, ei fod yn Greawdwr a 
Llywodraethwr y byd, yn ddaïoni penna, ac yn deilwng o gael ei garu, 
ei ofni a'i addoli: yr oedd ganddynt olygiadau ag oedd mewn rhyw fe- 
Sur yn gymmwys mewn perthynasi ddrwg a da, cymmwys ac anghym- 
mwys: ac nid oeddynt ddim yn hoìlol an-wybodus o'u dyledswydd tu 
ng at Dduw a'u cyd-greaduriaid; Ond yr oeddynt yn at/al y gwirionedd, 
trwy fod y doethion yn eu plith yn esgeuluso ei arddel ac ddim yn cy- 
íÍfannu i eraill y wybodaeth oedd HU hwy eu hunain: a thrwy 
fod eu cariad at bechod yn rhwystro i'r golygiadau oedd ganddynt igael 

in effaith ar eu calonnau, nac i ymddangos yn eu bywydau. Neu yr 
oeddynt yn dal, neu'n proffessu'r gwirionedd, ond cwn anghyfiawnder, 
hynny yw, mewn cyssondeb a'u drwg ymarferiadau, gan eu bod yn byw” 
dan lywodraeth eu nwydau, heb ymddw ŷn yn gyfiawn tu ag at Dduw 
fîa dyn. Neu, yr oedd yn groes i gyfiawnder eu bod yn gadael eu 
nwydau pechadurus î i garcharu'r gwirionedd, fel nadoedd ddim yn cael 
rhodio'n rhydd yn eì Uciodol eifeithian, 


_ 19 O herwydd yr hyn a ellir ei wybod am Dduw sydd 
pa ynddynt hwy: canys Duw a'i beglurodd iddynt. 


— Ymma y mae'r Apostol yn dangos beth oedd y gwirionedd oedd y 
Cenhedloedd yn ei attal, neu yn ei ddal mewn anghyfiawnder. Adn. 18, 
Er nad oedd ganddynt yr ysgrythyrau sanetaidd fel yr oedd gan yr Iudd- 
ewon, ni alleut ddim Y MDID nad oedd ganddynt hwy ddim gwybod- 
-aeth o Dduw. Y mae'n wir fod llawer o betliau na all un creadur eu 
gwybod byth mewn perthynas i'r Duw-dod: 1 Tim. 6, 16. Y mae hefyd 
lawero bethau na ellir dim eu gwynod am dano heb ddwyfol ddadgudd- 

ad; 'ond y mae amrywiol o bethau i'w gwybod am y Duw-dod trwy o- 

euni natur, megis bod Duw, nad oes ond un Duw, mai Yspryd yw Duw, 
ei fod yn feddiannol ar bob perffeithtwy 'dd, yn neillduol anfeidrol ddoc- 
(imeb, daioni, gallu a chyfiawnder, erfod yn ddechreuad pob peth ac yn. 
y bydoedd, fod ganddo awdurdod gyffredinol ar bob peth, 

'i fod yn deilwng o gael ei garu, ei ofni, a'i addoli, gyd a'r parch mwya. 
w oedd y pethau hyn y» cglur ym meddyliau'r Cenhedloedd neu yn eu 
lí(h, trwy eu bod yn cael eu gn yn adnabyddus iddynt, yn-eh- 







rr 


34 RHUFEINIAID, 


wedigol i'r Philosophyddion yn eu mysg. Yr oedd Duw wedi rhoddi 
eglur amlygiad o'r pethau hyn iddynt, trwy weithredoedd creadigaeth 
a rhagluniaeth, wrth sylwi ar ba rai yr oedd. y pethau hyn i'w gweled 
ynamlwg: Adn. 20. Act. 14,17. Psal, 19.1, 2. trwy argraphu rhyw 
egwyddorion ar galon dyn yn ei greadigaeth y rhai sydd heb eu 
hollol ddileu trwy'r cwymp: Rhuf. 2, 15. a thrwy gyd-weithredu a'r e- 
gwyddorion oedd wedi eu plannu yn en calonnau, eu nherthuisylwiar ei 
weithredoedd, ac i dynnu casgliadau oddi wrthynt. Y mae goleuni na- 
tur i'w gydnabod fel rhodd Duw. 


_.90 Canys ei anweledig bethau ef, er goc M NU y byth 

wrth eu hystyried yn y peLDau, a wnaed, a welir yn amlwg; 

sef ei dragywyddol allu ef, a'i Dduwdod, hyd onid ydya& 
yn ddiesgus. 


; Anweledig bellau Duw yw ei ddwyfol briodeliaethau, Nid yw'r rhain 
ddimi'w gweledallygado gnawd: ac ni all neb eu hamgyffred yn eu holÍ 
ddirgelwch a'u hardderchawgrwydd. _ Ymma'r oedd yr Apostol a'i olwg 

, yn neillduol ar anfeidrol allu'r Arglwydd a'i oruchel Dduw-dod.. Y mae'n 
bossibl fod y gair Duw-dodl ymma'n arwyddo daioni a doethineb Duw, 
ei gyíiawnder, ei ben-arglwyddiaeth yn ei lywodraeth, yn gystal ai faw- 
eedd a'i ogoniant fel y mae'n feddiannol ar y dwyfol briodoliaethau, yn 
gystal ac ar hawl i wneuthur yn oÌ boddlonrwydd ei ewyllysei hun. Y 
mae'r rhain yn dragywyddol, am nad oes dim dechreu.na diwedd arnynt 
yn y Duw-dod. Y maent i'w gweled yn eglur yngweithredoedd crea- 
digaeth a rhagluniaeth, a hynnny er creaduriaeth y byd, sef oddi wrth y 
byd creuedig neu oddi. wrth greadur y byd, neu ddyn, y creadur mwya 
hynod yn y Sdn Neu, fe ddichon mai meddwl yr Apostol yw, fod an- 
weledig, bethau Duw i'w gweled. yn eglur yn ei weithredoedd oddi ar 
yr amser y cafodd y byd ei greu yn y dechreuad. Wrth ddifrifol ystyried 
maintioli'r greadigaeth, amlder y creaduriaid, eu hamrywiaeth, .€u har- 
ddwch a'uhardderchawgrwydd, eu defnyddioldeb, &c. _ y mae'n hawdd 

, i weled na allasai y pethau hyn ddim gwneuthur euhunaiu, ac na allas- 

ent ddim dyfod, o honynt eu hunain, i'r drefn ymmha un y maent i'w 

gweled yn bresennol, ac na allai neb ond Duw o anfeidrol berffeithrwydd. 
fod yn Awdwr o hynynt.. Oblegid hyn yr oedd y Cenhedloedd yn holl- 

ol ddiesgus pan nad oeddynt ddim yn addoli Duw, neu pan oeddyntyn. 

rhoddi addoliad crefyddol i eilunod y rhai nad oeddynt dduwiau. 

Ni allent ddim dadleu anwybodaeth: ond yr oeddynt yn ymddwyn yn 

groes i'r goleuni.oedd, FL OL Duw; yn tywynnu oddi-amgylch. 
iddynt. 


' 


PENNOD Tî, 35 


. 21 Oblegid a hwy yn adnabod Duw, ni's gogoneddasant 
ef megis Duw, ac na buant ddiolchgar iddo; eithr ofer 
fuant yn eu rhesymau, a'u calon aneallus hwy a dywyll- 
wyd. 


Ymma y mae'r Apostol yn nnd pa fodd yr oedd y gwirionedd yn 
cael eiattal mewn anghyfiawnder. Gan fod tragywyddol allu a Duw- 
dod Jehofah yn cael eu hamlygu yngweithredoedd creadigaeth a rhag- 
luniaeth, ni allai'r Cenhedloedd, yn enwedigol y Philosophyddion cen- 
hedlig, ddim llai na gwybod rhyw beth am fod a phriodoliaethau Dnw 
acy mae'n sicr fod amryw o honynt yn gwybod nad oedd. ond un gwir 
a goruchel Dduw. Er hynny nid oeddynt ddim yn ei ogoneddu: o her- 
Trad nid oedd efe ddim yn cael lle yneu holl feddyliau hwynt; nid oedd- 
ynt ddim yn llettua meddyliau parchus mewn perthynas iddo; nid oedd- 
ynt ddim yn priodoli iddo y peffeithrwydd a berthyn iddo, ac yn ei osod. 
allan ì eraill yn ei ardderchawgrwydd; nid oeddynt ddim yn ei garu, 
nac yn ymhyfrydu ynddo fel y daioni penna; nid oeddynt ddim yn ym- 
ddiried ynddo, nac yn gweddïoarno; nid oeddynt ddim yn ei wasanae- 
thu nac yn dwyn ffrwyth yn ol y manteision oedd yn eu dwylaw; nid 
oeddynt ddim yn cydnabod ei sancteiddrwydd a'i fawredd trwy gyfadd- 
'ef eu pechodau a galaru o'u herwydd; nid oeddynt ddim yn ymostwng 

“yn ddi-rwgnach i'w drefniadau; nid oeddynt ddim yn ceisio bod yn de- 
byg iddo; nid oeddynt ddim yn defnyddio ei roddion er ei glod; ac nid 
oeddynt ddim yn gwneuthur ei ogoniant yn ddiben pennaf yn y cyfan: 
Nid oeddynt ddim yn ei ogoneddu megis Duw: o herwydd nid oeddynt 
ddim yn glynu wrtho ef fel yr unig wir Dduw: ae nid oeddynt ddim 
yn ymddwyn tu ag atto mewn modd ag oedd yn gweddu i'w berffeith- 
rwydd a'i ardderchawgrwydd. Yn lle ei addoli mewn modd ysprydol, 
yr oeddynt yn gwneuthur delwau, Ac nid oeddynt ddim yn ddiolchgar 
iddo fel y dylasentam eu creadigaeth, eu cynhaliaeth, a'r wybodaeth 
'oedd efe wedi ei rhoddi iddynt. Nid oeddynt ddim yn cydnabod ei ro- 
ddion, nac yn ystyried mai oddi wrtho ef yr oeddynt wedi derbyn yr hyn. 
oedd ganddynt: ond yr oeddynt yn priodoli'r cyfan i'r gau dduwiau, i 

ddamwain, neu i'w doethineb eu hunain. Rhoddasant ffordd i'w dych- 

— ymmygion di-saila niweidiol acaethant yn hynod o lygredig yn eu hym- 
resymmiadau mewn perthynasi Dduw a'r addoliad dyledusiddo. Yr oedd- 

— yntyn ymddangos yn wag, ynamddifaid o bod doethineba deall, fel yr oedd 

| rhai o honynt yn gwadu, ac eraill yn ammeu bod Duw; yr oedd rhai yn 
gwadu eiragluniaeth, ac eraíll yn rhoddi darluniadau anaddasiawn o ho- 
mo; yr oedd rhai yn haeru bod llawer o dduwiau: rhaia olygent ei fod” 

'N gymmwys i addoli dynion, ac eraill a gymmerent anifeiliaid i fod yn 


56 RHUFEINIAID, 


wrthddrychau addoliad. Yr oeddynt yn addoli eilunod y rhai nad oe- 
ddynt ddim ond oferedd. Dent. 32, 21. 1 Sam. 12, 21. Wrth addoli'r 
rhain nid oeddynt ddim yn cyrraedd y diben ag oedd ganddynt mewn 
golwg: o herwydd nid oeddynt ddim yn gogoneddu Duw, nac yn cael 
maddeuant pechodau, ond yr oeddynt yn tynnu barn arnynt eu hunain: 
Yr oeddynt yn ymresymmu mewn modd ffol, nes gyrru eu hunain yn 
fiollol ddeillion. Yr oedd eu meddyliau ynfyd ac an-ystyriol yn cael eu 
gorchguddio gan y fath dywyllwch du-dew, nes oeddynt yn methu a 
chanfod y pethau mwya eglur, a bynny yn yr achosion mwya €u pwys 
a'u canlyniadau. 


22. Pan dybient eu bod yn ddoethion, hwy a aethant yn 
ffyliaid. 


Yr oedd ymhlith y Rhufeiniaid, y Groegiaid, yr Aiphtiaid, ac eraill, 
amrywiol o ddynion ag oedd yn cael eu golygu fel rhai yn rhagori mewn. 
doethineb: ac yr oedd Philosopbyddion y naill genedl a'r llall yn cym- 

meryd arnynt ì fod yn ddoethach ac yn fwy dysgedig nac eraill o ddyn- 
ol-ryw. Ond pan oeddynt yn meddwl y gallent dreiddio i natur Duw 
â'i hanfod, ac yn ymffrostio mai hwy oedd yr unig ddynion deallus, nid 
odddynt, trwy eu doethineb ddim yn adpabod Duw, 1 Cor. 11,21. Ond 
yr oeddynt yn neillduol o ynfyd, fel rhai heb feddiannu synwyr naturiol 
gyda golwg ar yrhyn a berthyn i Dduw a'i wasanaeth, Oni buasai eu 
bod yn ynfydion ni buasent ddim yn dychymmygu fod lJawer o dduwiau, 
nac yn meddwl eifod yn ormod i un, Duw i ofalu am bob peth ymmhob 
man, nac yn gwneuthur delw i wrthddrych addoliad, nac yn cymmeryd 
cysgod yn lle'r sylwedd, t 


_ 99 Ac a newidiasant ogoniant yr anllygredig Dduw, i. 
gyffelybiaeth llun dyn llygredig, ac ehediaid, ac anifeiliaid 
pedwar-carnol, ac ymlusgiaid, | 
Y mae Duw'n an-llygredig fel y mae'n fod ysprydol, hollol berffaith ac 
anfarwol. Gogoniant Duw yw eifod yr hyn ydyw ynddo ei hun fel y mae 
' *n dragywyddol, yn holl-bresennol, yn holl-wybodol, yn anfeidrol sancs 
taidd, cyfiawn, daionus, doeth, a galluog, ac yn anghyfnewidiol ymmhob 
priodoledd, _ Ei ogoniant hefyd yw ei fod ef yr hyn ag ydyw i'w gread- 
uriaid, fel y mae'n Greawdwr pob peth, yn oruchel Lywodraethwr, ac 
yn Farnwr pawb, ac felly yn briodol wrthddrych crefyddol addoliad, 
Neu fe ddichon fod yr amlygiadau o fawredd a phresennoldeb Duw yn 
caeleu galw ei ogoniant. Ex.24,16. 1 Sam. 4. 21,22. Nid oedd y 
Cenhedìoedd ddim wedi di-feddiannu Duw o'i ogoniant, nac wedi 








PENNOD I. 37 


gwneuthur un cyfnewidiad ynddo; ond hyd ag oedd ynddynt hwy yr 
oeddynt wedi ei wneuthur yn debyg i greaduriaid distadl cyfnewidïol, a 
darfodedig. Yr oeddynt yn gwneuthur darluniad o Dduw trwy ddel- 
wau, yn priodoli Duw-dod i'r delwau bynny, ac felly yn rhoddi addoliad 
crefyddol iddynt. Fel hyn yr oeddynt yn rhoddi ymmaith ogoniant 
Duw, ac yn cymmeryd eilunod meirwon i fod yn wrthddrychau addoliad 
yneileef. Jer. 2, 11. Yr oeddynt wedi myned mor ynfyd yneu hym- 
resymmiadau ac mor wrthun yn eu heilun-addoliaeth, nes oeddynt yn 
dychymmygu fod y creaduriaid gwaela yn briodol wrthddrychau crefy- 
ddol addoliad... Mewn canlyniad i hyn yr oeddynt yn addoli duwiau 
wedi eu gwneuthur, nid yn unig ar lun dynion marwol, 6nd heíyda'rlun 
: adar yr awyr, anifeiliaid yn cerdded ar bedair troed, a'r fath greaduriaid 
ag sydd yn ymlusgo ar eu torrau, fel pe buasai'r Duw-dod yn debyg i'r 
rhain, Yr oedd rbai yn addoli dynion y rhai a olygid eu bod wedi troi 
i fod yn dduwiau: yr oedd eraill ynaddoli colomenod, gwyddai,a chig- 
frain: eraill a addolent. ychain, cwn, cathod, bleiddiaid, ac eppaod: yr 
oedd eraill yn rhoddi addoliad crefyddol i bysgod, i'r crocodil, i lygod, i 
chwilenod duon, ie, ac i seirph gwenwynllyd. Mor fawr ywein braint 
ni fod gennym yr ysgrythyrau sanctaidd i'n hyfforddi mewn perthynasi 
wrthddrych addoliad. Ond galurus yw meddwl fod Israel wedi myned 
yn debyg i'r Cenhedloedd yn y pethau byn. Ezec. 8. 10,11. 


“ 94Oba berwydd, Duw hefyd a'u rhoddes hwynt i fy- 
nu, yn nhrachwantau eu calonnau, i aflendid, i amherchi 
eu cyrph eu hun yn eu plith eu hunain. 


. Nirydd Dnw moi ogoniant i arall: o blegid hynny ni a'i cawn ym- 
ma'n dadguddio ei ddigofaint yn erbyn annuwioldeb y Cenhedloedd. 

Âr gyfrif eu ffiaidd eilun-addoliaeth, yn wyneb yr holl amlygiadau oedd 
Duw wedieu rhoddi ohono ei hun, fe ddarfu i'r Arglwydd, yn ei gyfiawn 
| farn, eu rhoddi hwynt i fyme i dueddiadau eu calonnau eu hunain. Y 
mae'n sicr fod Duw yn cospi am bechod trwy roddi rhai i fynu i bechu 
| ymhellach. Deut. 28, 28. 2 Chron. 25, 20. Psal. 81. 10, 12. Act. 7. 

41,42. 2 Thess. 2. 11, 12... Dymma'r gosp drymmaf a ddichon gael ei 
| gosod ar neb yn y byd hwn. Nid.yw yr Arglwydd ddim yn annog nac 
_ yn cynhyrfu neb i bechu. Tag. 1, 13. Ond y mae'n gadael dynion i'w 
— nwydau eu hunain, a phrofedigaethau Satan, i ganlyn eu tueddiadau yn 
' ddi attalfa: nid yw ddim yn llefaru wrthynt trwy ei aif nac yn gwasgu 
'eu dyledswydd ar eu cydwybodau, nac yn eu rhybuddio o'u perigl: y 
mae'n cymmeryd ymmaith ei ras attaliol yr byn ag oedd unwaith yn 
ep gadw rhag cyflawnu pob peched ynun chwant: fe ddichon ei fod yn 







3 RHUFEINIAID, 


eu gadael yn amddifaid or goleuni oeddynt wedi ei gam-ddefnyddie 
gymmaint: nid yw ddim yn eu ceryddu am eu pechodau: ac y mae'n 
bossibl ei fod yn argraphu ar y meddwl yr hyn ag sydd ynddo ei hun yn 
dda, ond yn sicr o gael ei gymmeryd yn achlusur i bechod gan fedddwl 
llygredig: ac fe ddichon ei fod hefyd, trwy ei cagluniaeth a'i lywodraeth 
ar ymeddwl, yn eau i fynu bob ffordd ac y dichon llygredd weithredu 
end un. Yr oedd y rhai y mae'r Apostol ymma'n son am danynt dan 
lywodraeth eu 4rachwamnfau, neu. eu nwydau llygredig. Pan oedd eu 
holl galon yn awyddus i borthi'r trachwantau hyn, y darfu i Dduw eu 
rhoddii fynu, fel un fyddai'n gadael y rhaff. iddynt yn y drygioni ag oe- 
ddynt mor awyddusi'w gyflawnu. Y canlyniad o hyn oedd iddynt redeg 
i'r anfoesoldeb mwya cywilyddus, sef i foddbau y nwydau mwya an'fei- 
Iaiddaeannaturiol, ac í gyflawnu ymarferiadau mwya ffiaidd y Sodomiaid, 
y rhai oedd Duw wedi eu dinystrio, trwy wlawio arnynt dan a brwm- 
stan o'r nefoedd. Gen. 19, 5, 24. Y mae eilun-addoliaeth, neu odineb 
ysprydol, yn cael ei gospi trwy fod dynion yn cael eu gadael i odineb | 
naturiol. Hos. 4. 12—14. Yr oedd y Cenhedloedd wedi di-anrhydeddu 
Puw: fe ddarfu i'r Arglwydd eu gadael hwythau i amharchu eu cyrph 
eu hunain, yn y modd mwya gwaradwyddas, y naill gyda'r llall fel y 
gwelir yn Adn. 26, 27. 


25 Y rhai a newidiasant wirionedd Duw yn gelwydd, ac 
a addolasant ac a wasanaethasant y creadur yn fwy na'r 
Creawdwr, yr hwn sydd fendigedig yn dragywyddol. A- 
men. 


Gwirionedd Duw yw yr hyn ydyw efe mewn gwirionedd, sef Yspryd 
tragywyddol, o anfeidrol berffeithrwydd, yngbyd a'r wirathrawiaeth am 
€i natur, ei weithredoedd, a'r addoliad dyledusiddo.  Ymma fe ddichon 
fod y geiriau'n arwyddo y cyfryw feddyliau cywir ag oedd gan y Cen- 
hedloedd am DJuw, a'r byn a berthyn iddo, trwy oleuni natur. Yr oe- 
ddynt wedi rhoddi ymmaith y cyfryw feddyliau cywir, ac wedi llettua 
gau feddyliau am y Duw-dod: yr oeddynt wedi ymadael a'r gwir Dduw, 
2c wedi cymmeryd delwau ì fod yn wrthddrychau addoliad yn ei le ef: 
ac yr oedd eu heilun-addoliaeth yn cael ei gynnal i fynn trwy lawer o 
gelwyddau. Y mae delwau ac eilun-addoliaeth yn cael eu galw'n gel- 
ydd, Jer. 13, 25. 16, 19. y mae pob delw yn gam-ddarluniad o'r gwir 
Dduw, trwy ei bod yn ei osod allan fel pe byddai efe yn weledig, yn 
derfynol, ac oryw lun neu ddull neillduol: ac ymae eilun-addoliaeth yn. 
priodoli Duw-ded i'r hyn nad yw ddim yn Dduw. Y mae'r Arglwydd. 
yn Greawdwr, o herwydd y mae, yn y dechreuad, i ddoeth-ddibennion,. 


PENNOD I, 39 


a thrwy ddwyfol allu, wedi rhoddi bod i bob creadur. Y mae'r gwaith 
o'i addoli'n cynnwys myfyrio ar ei briodoliaethau, rhyfeddu ei ardderch- 
awgrwydd, cydnabod ei berffeithrwydd, ei garu, ei ofni, ymddiried yn- 
ddo, dymuno ei partydeddu, a chyflwyno'r corph yn aberth byw a sance 
taidd i gyd-ymffurfio a'i osodiadau. . Y mae gwasanaethu Duw'n arwy- 
ddo bod yn eiddo iddo, cyflawnu'r gwaith y mae efe'n orchymmyn, goly- 
gu ei ogoniant ymmhob peth, &c. Gwel Adn. 1. Yr oedd y Cenhed- 
loedd yn rhoddi addoliad a gwasanaeth i greaduriaid, megis i'r haul, y 
lleuad, y ser, dynion, anifeiliaid, ehediaid, ac ymlusgiaid, heblaw'r addo- 
liad oeddynt yn gymmeryd arnynt ei roddi i Greawdwr pod peth: neu, 
yr oeddynt yn addoli'r rhain yn fwy na'r Creawdwr; neu yn hytrach 
na'r Creawdwr; neu yn lle'r Creawdwr; ac mewn gwrthwynebiad i- 
ddo. Ond ni ddichon Duw ddim cael ei ddi-feddiannu o'i ogoniant. 
Er bod y Cenhedloedd yn ei ddi-arddel, yr oedd efe, ymae,aeefe a 
fydd byth yn berffaith ogoneddus adedwydd ynddo ei hun, yn ffynnon 
pob dedwyddwch i i'w greaduriaid, ac i gael ei barchu a'i addoli gan 
Seintiau ac angylion i bob tragywyddoldeb. Y mae'r gair Amen, neu 
yn wir, yn cael ei osod a'r lawr i ddangos fod hyn yn wirionedd di-am- 
 beuol a bod yr Apostol yn dymuno i bethâu fod felly. 


26 O blegid hyn y rhoddes Duw hwynt î I fynu I wyniau 
gwarthus: eg eu gw ragedd hwynt anewidiasant yr ar- 


' fer anianol, i'r hon sydd yn erbyn anian. 

' Yr oedd y Cenhedloedd wedi newid gogoniant Duw am yrhyn YFM 

a ch na'r anifeiliaiâ: ymma ni a'u gwelwn hwythau'n cael eu gad- 
'aeli fyned yn fwy ffiaidd na'r antfeiliaid, Rhoddodd Duw hwynt i fynu, 
igael myned yn ddi attalfa yn y ffordd ag oedd eu calonnau eu hanain 
yn ei dewis, ac felly i aflywodraethus weithrediadau y fath nwydau 
“ gwaradwyddus yn eu hannaturiol aflendid, ag sydd yn gywilyddus i'w 
| darlunio. Yr oeddeu tueddiadau afreolaidd yn gweithredu yn y cyfryw 
| fodd anghynfilaidd fel yr oedd y benywod yn rhoddi heibio yr arfer na- 
| turiola'r rhyw arall, ac naill ai'n gadael i ddynion eu haríer mewn modd 
— Sodomaidd, neu yu aríer moddion ag sydd yn hollol annaturiol, i'r diben 


UM 


| i borthi eu nhwydau, y naill gyda'r Hall. 












|. 27 Ac yn gyffelyb y gwyr hefyd, gan adaeì yr arfer na- 
5 turiol o'r wraig, a ymlosgent yn eu hawydd i'w gilydd; y 
gwyr ynghyd â gwyr yn gwneuthur brynti, ac yn derbyn. 
| 'nddynt eu hunain y cyfryw dal'am eu cyfeiliorni ag yd- 
oedd raid. | 





40 RHUfFEINIATD. 


Yn yr un modd yr oedd dynion, yn groesi fwriad y Creawdwr, yn 
ffurfiad cyrph gwrrywaid a benywod, yn groes i bob tuedd ac ymarferiad 
addas a gweddaidd, er lliosogi dynol-ryw, yn gadael heibio arfer gwrag- 
edd yn y modd ag sydd yn nâturiol ac addas, ac yn amharchu eu cyrpli 
gyda rhai o'u thyw eu hunain, mewn modd ag sydd yn ílîaidd i feddwl 
na son am dano. Yr oedd hyn yn beth tra chyffredin yn yr amser hyn : 
yr oedd yr ymmerawdwr Nero yn rhagori yn y cyfryw arferiad gwaeth 
nag anifeilaidd. Yr oedd yr Arglwydd, yn ei gyfìawn farn, yn eu gad- 
ael iddynt eu hunain, i redeg i'r ymarferiaelau gwaradwyddus hyn, mewit 
ffordd o addas ac haeddiannol jrosp am eu gwir-foddol a'u hynod eilun- 
addoliaeth. Yr oeddynt; trwy addoli delwau, weditaflu'r amharch mwya 
ar yr Arglwydd, ymma y maent hwythau'n cael eu gadael i amharchu 
eu cyrph eu hunain, ac felly yn cael llei sylwi ar eu pechod yn erbyn 
Duw yn y gwaradwydd ag oedd eu haflendid, yn ei natur, ei haeddiant, 
'i ganlyniadau, yn ei ddwyn arnynt eu hunain. Y mae eilun-addoli- 
aeth yn gyfeiliornad. Am. 3,4. 2 Pet. 2. 18.. Y mae golygiadau. ac 
ymarferiadau eilun-addolgar yw gy feilior as 


28 Ac megis nad 'cedd BY Gr gayiddynt gadw 
Duw yn.cu gwybodaeth, Duw a'u rhoddes hwy i a i fe- 
ddwl anghymmeradwy, i wneuthur y YSTYR nid osdd Wes 
ddaidd. 


Nid oedd Duw ddini ger bron lly gaid y rhain, ac yr mid nt yn ìne- 
ddwlnad oedd ganddo ef ddim i'w wneuthur yn eu hachosion hwyntz 
nid oedd ynddynt un tuedd i chwilio am dano: nid oeddynt ddim yn eî 
gydnabod fel Duw trwy ei ogoneddu a bod yn ddiolchgar iddo: nid oedd 
ei natur a'i wasanaeth ddim. yn cyd-fyned a'u tueddiadau hwy: am hyn- 
yr oeddynt yn wrthwynebol iddo yn eu hewyllysiau a'u serchiadau: nid 
oeddynt ddim yn hoífì cadw yn €u mheddyliau, na meithrin; na defny- 
«ddio y wybodaeth oedd ganddynt am dano oddi wrth oleuni natur a 
gwaith y greadigaeth: ond yr oeddynt yn dewis eu dychymmygion eu 
hunain o ílaen y wir wybodaeth o Dduw. _ Oblegid hyn fe ddarfu i'r Ar> 
glwydd, mewn cyfiawn farn, eu rhoddi hwynt i fynu, neu eu gadaelidd- 
ynt eu hunain, ìlettua meddyliau anghymmeradwy, neu feddyliau wedi 
ymgaledu mewn dygîoni. Trwy hir fyw mewn pechod yr oddy ntwedi 
gwneuthur eu. €alonnau mor gelyd, eu hewyllysiau mor gyndyn, a'u deall 
mor dywyll, fel prin ymedrent wahaniaethu rhwng drwg a da, Es, 5, 20. 
Ŷ mae'r cyfryw feddyliau'n anrhymmeradwy, am nad ydynt ddim yn 
cymmeradwyo yr hyn sydd dda: am eu bod yn wrthun ac yn. ansynwy- 
relfel pena byddai gân ddynion ddim barn i ddosparthu; am na wnant 


PENNOD Í,' 4] 


ddim goddef cael eu profi heb ddangos êu gwrtliuni: ac am na allant 

— ddim bod yn gymnieradwy gyda Duw. _ Ar ol î ddynion gael eu rhoddi 
i fynu i'r fath feddyliau a'r rhai'n, y maent, dan eu. dylanwadau a'u lly- 

 Wodraeth, yn dŵyddus gyflawnu y cyfryw bechodau ag sydd, nid yn 
unig yn anghysson a goleuni natur, yn anweddaidd i'r natur ddynol, ac 
yn grôesi bob gweddaidd-dra, ond hefyd yn ddi-anrhydedd iddynt eu 
hunain, ac yn hollol ffiaidd yngolwg Duw o anfeidrol burdeb. Wrth 
gydmaru Adn. 21, 26. y mae'n eglir mai'n raddol y mae'r Arglwydd 
yn rhoddi dynion i fynu iddynt eu “uniad mewn ffordd o farn. 


29 Wedi eu llenwi â phob anghyfiawnder, godineb, an- 
wiredd, cybydd-dod, drygioni; yn llawn cynfigen, llofru- 
ddiaetb, cynnen, twyll; drwg-anwydau. 


Ynlimia y mae'r Apdstol yn dangos y llan oedd âr y Cenhedloedd pan. 
wedi eu rhoddi i fynu ifeddyliau anghymnïeradwy. Yr oedd eu calon-. 
nau a'u hymddugiadau yn llawn o bob anghyfiawnder, neu o'r hyn oil ag 
oedd yn — i ddyledswydd tu ag at dduw a dyn. Yr eeddynt yn eu 
calonnau a'u hymddugiadau yn /lawn o odineb, Yr oeddynt yn golygu 
bod eu duwiau a'u duwiesau yn neillduol oanllad: yr oedd llawer o a- 
gndoys cael ei arddel a'i gyflawnu yn eu haddoliad: yr oeddynt yn. 

;olygu nad oedd dim drwg mewn godineb rhŵng rhai a fyddai heb bri“ 
odi: ac am hynny yr oeddynt yn barod i Wnei pob aflendid yn un 
chwant. Y mae'r gair a gyfïerthir ymma ameiredd yn arwyddo drŵg- 
anìan, neu duedd i ymhyfrydu, i fwriadu, aci ymdrechu i wneuthur drwg 
i arall, ac i fyfyrio pa fodd îi ddwyn hynny i ben. Yr hyn ŷr oeddynt 
yndwyn tebygolrwydd i r diafol, yr un drwg yr hwn sydd yn gwneuthur 
drygioni er mwyn drygioni. . Y mae cybydd-dod ŷn gynnwysedig mewn 
“dymuniad trachwantus ac anghymmedrol am fwy o bethau'r byd hwn 
| nag y mae Duw'n weled yn gymmys i'w rhoddi, Y mae dyn, dan ly- 
. wodraeth y dymmer hon, yn methu boddïoni ar y gyfran y mae'r Ar- 
| glwydd - wedi ei hymddiried íddo: yn afreolaidd ddymuno ychwaneg: 
yn awyddus y ymdrechu i gasglu cyfoeth a'i gadw, beth bynnag a ddelo o- 
eraill: yn dirfawr lawenhau pan yn llwyddo yn y byd, heb feddwl fawr 
am gyflwr ei an- -farwol enaid: yn gosod hyder gormodol mewn golud” 
'an-wadal: yn galaru'n ayb nwn Ud rôl pan yn cael colledion, neu'n cy-, 
farfod asiommedigaethau:, yn cynnyddu yn ei awydd i i'r byd fel y byddo 

cyfoeth yn amlhau? a'i holl ymddiddanion am bethau gweledig: yn es- 

euluso cymmeryd yr hyn sy ;dd' yn angenrheidiol ac yn weddaidd: yn 
om ei ofal am gyfoeth i” w blant nag am gael crefydd iddynt: ac mewn 
amryw amgylchiadau ym barod i arfer ffyrdd anghyfreithlen, ì i'r diben £ 
— 1. F 





4&2 RHUFLINIAID, 


gynnyddu eiolud. Y mae'r gair ag sydd ymma am gybydd-dod, yn caet 
ei gyfieithu ynun chwant, Eph. 4, 19. y mae drygioni yn arwyddotuedd 
y meddwl at yr hyn sydd ddrwg, yn gystal a'r cyflawniad o hono, a hynny 
o wir falis.. Y mae cynfigen yn peri i ddyn, dan lywodraeth balchder a hu- 
nan-gariad, i aflonyddu wrth sylwi ar eraill yn rhagori, ac i ymofidio a 
grwgnach wrth weled eu llwyddiant. Ni fyn y cynfigennus ddim i neb 
fod yr hyn ag ydyw efe ei hun. Y mae Mlo/ruddiaelh yn cymmeryd ï 
mewn hunan-leiddiad a phob peth ag sydd yn tueddu at hynny: yn 
gystal a phob gwir-foddol ac anghyfreithlon gymmeryd ymmaith fywyd 
ein cyd-greaduriaid, ynghyd a phob peth ag sydd yn arwain at hynny. 
Ymhlith y Rhufeiniaid yr oedd dynion, ddim ond er mwyn boddhau a 
difyrru'r edrychwyr, yn cael eu gosod i ymladd a'u gilydd a chleddyfau, 
ac weithiau ag anifeiliaid gwylltion. Y mae gwaed y milwyr ag sydd 
wrth y miloedd wedi syrthio (rwy arfau rhyfel yn aros wrth ddrws y rhai 
sydd yn peri i'r cleddyf gael ei dynnu i'r diben i borthi yspryd balch, 
cybyddlyd, ac ymddialgar. Y mae llid hefyd a chasineb yn llofruddiaeth 
ynghyfrif Dnw: 1 Ioan. 3, 15. ac felly y mae pob peth ag sydd yn tue- 
ddu i gymmeryd ymmaith fywyd ein cyd-greaduriaid mewn modd ang- 
hyfreithlon. Y mae cynnen yn arwyddo ymryson ac anghydfod, yr hyn 
a ddichon fod, lawer gwaith, ym arwain i lofruddiaeth. Y mae twyll yn 
cymmeryd i mewn bob moddion a arfer dynïon i ddwyn eu cyd-gyeadu- 
riaid i feddwl am y naill beth neu'r llall yn wahanol oddi wrth yr h yn a 
fyddo mewn gwirionedd. Wrth gynllwyn i dwyllo fe ddichon fod dy- 
nion yn golygu naill a'i rhyw fantais iddynt eu hunain, neu ynteu yn 
amcanu gwneuthur drwg i eraill. Y mae drwg anwydaw yn arwyddo'r 
cyfryw dymmer ag sydd yn arwain dyn i fod yn anfoddlon i bob peth o-; 
ddi amgylch iddo, ac i ofod y lliw gwaetha ar bob peth a fyddo'n cael. 
ei ddywedyd neu ei wneuthur. 


30 Yn hustyngwyr, yn athrodwyr, yn gas ganddynt 
Dduw, yn drahaus, yn feilchion, yn ffrostwyr, yn ddychy- 


mygwyr drygioni, yn anufudd i rieni. ; 


Y mae'r Austyngwr yn &irgel waradwyddo ei gymmydog mewn modd 
cyírwys a dichellgar, a hynny, weithiau, dan rith cyfeillgarwch a thos- 
turi: y mae'n amlygi yr hyn na ddylai ddim cael ei wneuthur yn adna- 
byddus, ond etto fel pe byddai am i'r peth gael ei gadw'n ddirgel: y 
mae'n ymdrechu i ddadguddio a mawrhau beiau, ac i gelu, neu fychanu 
daioni eraill, ond yn cadw ei ddiben mor guddiedig ag y medro.. 
Y mae'r A/hrodwr, dan lywodraeth chwerder ac yspryd llidiog, yn cys: 
hoeddus absennu, neu yn gwaradwyddo eraill, ac yn dywedyd yr hyn a 


4 


- 


PENNOD I, 45 


fyddo er neweid iddynt, megis yn ei cefnau, pan na fyddont ddim yn 
bresennol i gael amddiffyn eu hunain. _ Y maeanian lygredig yn rhwymo 
pob un ag sydd dan ei llywodraeth i gasau Duw, fel y mae'n fod o 
anfeidrol sancteiddrwydd, cyfiawnder, gallu, a gwirionedd ; fel y mae'n 
holl-bresennol, holl-wybodol, ac anghyfnewidiol; ac fel y mae'n ddeddf- 
roddwr, llywodraethwr, a barnwr. Oddi ar hyn y mae'r annuwiol yn 
dymuno na fyddai un Duw mewn bod, yn boddloni i fod yn anwybodus 
o hono, ddim yn galw arno, nac yn ei foliannu, ddim yn hoffi meddwl, 
son, na chlywed son am dano, ddim yn gofalu am ei beddwch nai gy- 
feillach, ond yn sathru ei ddeddfau dan draed gyda phob di-ystyrwch, 
Y Trahaus yw'r rhai ag sydd yn penderfynu ìi foddhau eu blys a'u nwy- 
dau eu hunain ac i ddwyn ymmlaen yr hyn y maent yn ei olygu er lles 
iddynt eu hunain, heb ofalu dim am yr anghyfleusdra a ddichon hynny 
ddwyn i eraill: neu y rhai ag sydd yn difenwi eu cyd-greaduriaid yn 
ddryg-wyllt, ac yn flin yn eu hymddugiadau tu ag at bawb oddi amgylch 
iddynt. Y mae'r beilchion yn llettua meddyliau chwyddedig am danynt 
eu hunain ar gyfrif eu cynheddfau, eu prydferthwch, eu perthynasau, eu 
meddiannau, &c yn di-ystyru eraill fel rhai islaw iddynt: yn anghym- 
medrol yn eu dymuniadau am glod ac enw mawr: yn cynfigennu wrth. 
sylwi. ar yr hyn a fyddo gan eraill: yn ymffrostgar yn eu geiriau: yn 
fawr am eu ffordd eu hunain: yn ymddwyn fel rhai uwchlaw cymmeryd 
cyngor: ac ni fedrant ddim goddef i neb ddywedyd yn eu herbyn. Yr 
ymffrosigar yw y rhai ag sydd, oddi ar eu balchder, yn dywedyd pethau 
mawrion am ewyllys eu calon, am yr hyn y maent yn feddiannu, am yr 
hyn y maent wedi ei wneuthur, neu am y parch a'r anrhydedd y maent 
wedi eu cael. Y mae'r rhain yn fynych yn cymmeryd arnynt i fod yn 
fwy na'r hyn ydynt mewn gwirionedd: ac y maent yn aml yn priodoli 
iddynt eu hunain yr hyn a berthyn i'r Arglwydd. Y mae dychymmygwyr 
— drygioni, yn arwyddo rhai yn dychymmygu yn ddi sail, ac yn ganlynol yn 
— gosod allan, fod rhyw ddrwg ym meddyliau, geiriau, neu weithredoedd 
eu cymmydogion: neu y mae'r geiriau'n arwyddo y rhai nad oeddynt 
' ddim yn boddloni ar y ffyrdd cyffredin o bechu, ond yr oeddynt yn me- 
ddwl am ryw ffyrdd newydd i borthi eu nwydau llygredig, a rhyw 
ffyrdd na chlybuwyd am danynt o'r blaen i wneuthur drwg i'w cyd- 
| greaduriaid. Nid yw'r an-u/fudd i rieni ddim ym rhoddi parch iawdur- 
_ dod y rhai a'u cenhedlasant ac a'u magasant gyda llawer o dynerwch, 
— nac yn gwneuthur yr hyn a 'orchymynnant, 'pa mor gymmwys bynnag a 
i fyddo, nac yn gwrando ar eu cyngorion mwya caredig, nac yn ymostwng 
i” w ceryddon. 


â4 RHUFEINIAID. 


31 Yn anneallus, yn dorwyr ammod, yn angharedig, yn 
anghymmodlon, yn anhrugarogion. 


Yr oedd llawer o'r Cenhedloedd yn cymmeryd arnynt i fod yn ddoe- 
thion: ac yr oeddynt, yn y cyffredin, yn gyfrwys i wneuthur drwg: ond 
yn yr hyn a berthynai i Dduw a'u sylweddol lesad eu hunain yr oeddynt 
yn an-neal/us, yn ymddwyn fel rhai heb feddiannu rheswm na synwyr 
cyffredin, Y mae pob dyn wrth natur yn dywyllwch, Eph. 5, 8. y mae 
ei feddyliau wedi eu dallu, 2 Cor. 4, 4, ac nis gall ddim gwybod y pe- 
thau sydd o Yspryd Duw. 1 Cor. 2, 14. Ac y mae'r dallineb hwn 
mewn pethau ysprydol yn gwneuthur dyn yn agored iamrywiol bechodau 
allawerodrueni. Gellir sylwi hefyd y GN, y geiriau sydd ymma am 
anneallus gael eu cyfieithu ym ddi-gydwybod.. Yr oedd eu cydwybodau' n 
fynych yn ddistaw pan ddylasent fod yneu cyhuddo: yr oedd yn hawdd 
ganddynt i ymfoddloni ar wag esgusodion: ac yr oedd rhyw wendid a 
llysgedd yn eu gweithrediadau, fel yr oedd eu hymdrechiadau'n fynych 
yn ddi-effaith.. Yr oeddynt hefyd yn dorrwyr ammiod, yn an-ffyddlon i 
addewidion, cyttundeb, llwon, ac ymrwymiadau 1 Dduw a dynion: nid 
oeddynt ddim yn g gwneuthur un gy dwybod o gadw at unrhyw ammodau 
a wnaent, os gallent ond meddwl y byddai o ryw fantais iddynt i beidio 
sefyll attynt. Yr oeddynt yn angharedig neu fel rhai heb feddiannu ser- 

'chiadau naturiol. Fel pe buasent yn ddieithraid i ddynoliaeth, ac wedi 
soddi yn is na'r anifeiliaid, yr oeddynt yn ymddwyn fel rhai na fuasai 
ganddynt ddim cariad af €u cyd- -greaduriaid, ie, at eu perthynasau ago- 
sa. Yr oeddynt yn fynych yn good eu rhieni i farwolaeth pan fyddent 
wedi myned yn hen ac yn ddi ddefnydd: yr oedddynt yn fynych yn 
gadael eu babanod i farw o newyn neu oerni: ie, yr oeddynt, lawer 
gwaith, yn offrymmu plant eu hymmy sgaroedd yn aberthau i'w 
heilunod, Yroeddynt yn anghymmodlon: pan fyddent wedi cael eu 
ban-foddloni a'u tramgwyddo, ni wnaent ddim ymgymmodi ar unrhyw 
ammodau rhesymmol. Nid aedd un cyfaddefiad, ymostyngiad, na ìawn 
a roddai foddlonrw ydd iddynt: ac yr oedd cymmaint o chwerder yn eu 
hysprydoedd fel na wyddent ddim pa fodd i faddeu. _ Yr oeddynt yn 
an-nhrugarogion, trwy fod cymmaint o annheimladrwydd a diffyg cyd- 
ymdeimlad yn eu llywodraethu, fel na wnaent ddim tosturio wrth rai 
fyddai mewn cyfyngder: yn lle gwisgo ymysgaroedd MEFCh ue Ym yr 
DYD. HD psy'n mewn gorthry mder a ce don 


82 Y rhai, yn gwybod cyfiawnder Duw (fod y rhai sy'n 
gwneuthur y cyfryw bethau yn haeddu marwolaeth) ydyn£ 


PENNOD I, 45 


nid yn unig yn gwneuthur y pethau hyn eithr hefyd yn 
cyd-ymfoddioni â'r rhai sydd yn eu gweuthur hwynt. 


Ymma y mae'r geiriau cyfryw bellhau 'n cymmeryd ì mewn yr holl 
bechodau a enwir,adn 234—31. a'r cyffelyb. Y mae marwolaetli yn cyn- 
nwys pob peth ag sydd yn gosp am bechod, yn neillduol holl ofidiau y 
bywyd presennol, ” 10, 17. ymddattodiad corph ac enaid dros amser, 
Gen. 2,17.3,19. athrueni tragywyddol mewn byd arall. Rhuf 8. 13, 
Y mae bod yn euog o bechod, yn y pethau a enwir uchod, a'r cyffelyb, 
Jn haeddu marwolaeth... Y mae pechod yn gwadu fod Duw yr hyn ag y- 
dyw, sef yn Fod anfeidrol deilwng o gael ei garu, ac yn un ag sydd yn 
meddiannu hawl i lywodraethu ei greaduriad: ond ni ddichon Duw ddim 
gwadu ei hun, 2 Tim. 2,3. na gwneuthur dim ag a fyddo'n tueddu i 
ddwyn ei greaduriaid i feddwl ei fod efyr hyn nad ydyw; am hynny ni 
ddichon efe ddim llai na dangos ei ansioddionnwytd yn erbyn yr hyn 
sydd yn tueddu i'w ddinystrio ef ei hun a'i ddifodi. Y mae pechod yn 
ei natur, yn groesi sancteiddrwydd Duw: oblegid hynny ni ddichon 
Dnw o anfeidrol burdeb ddim llai na'i ffieiddio: Hab, 1, 13. ond niall 

erffaith gasineb at bechod ddim cyd-sefyll a gadael iddo ddiange heb 
gael ei gospi. Heblaw hynny, gan fod cyfraith Duw yn berffaith gyf- 
iâwn, sanctaidd, ada,niall yr Arglwydd ddim llai na pherffaith gasau pob 
trosedd o honi: ond y mae dan rwymau i amddiffyn anrhydedd ei lywo- 
draeth ei hun: pe gadawai efe i bechod fyned yn ddi-gosp, fe fyddai'n 
rhoddi lle i'w greaduriaid feddwl ei fod wedi rhoddi cyfraith na thal moi 
hamddiffyn. Ac y mae cosp EE yn deilliaw oddi wrth gy/îawnder 
Duw, o herwydd y mae'n gyfiawn'i i'r MER amddiffyn anrhydedd eí 
briodoliaethau a'i lywodraeth ei hun: ac y mae'n gyfiawn iddo ymddwyn 
at bechod yn ol ei haeddiant. Yr oedd y Cenhedloedd yn rhwym o fod 
yn gwybod, trwy oìeuni nalur a thystiolaeth eu Yu ig eu hunain, 
'trwy draddodiad, ac athrawiaeth eu dysgedigion a'u Philosephyddion, a 
thrwy” if barnedigaethau oeddynt yn weled yn cael eu tywallt ar ddrwg- 
weithredwyr, fod y pethau a grybwyllir uchod a'r cyffelyb yn ddrwg, 

ac oblegid hynny bod cyfiawnder Duw yn gofyn iddynt gael eu cospi. 
Yr oeddynt yn golygu fod rhyw feiau yu haeddu marwolaeth. Act. 23. 
29,925,11. 26, 31. 28, 4... Etto yr oedd eu cariad at bechod gymmaint 
fel yr oeddynt yn gwneuthur y naill a'r ìJall o'r pethau byn, fel yr oeddynt 
yn cael cyfleusdra. Ac nìd hynny yn unig, ond yr oeddynt hefyd yncyd- 
ymfoddloni a'r rhai oedd yn eu gwneuthur heynt. Y maeh ma yn cymme-' 
ryd i mewn ymhyfrydu ynddy nt, peidio eu ceryddu na'u cospi am eu 
“beiau, cyfrinachu a hwynt heb ddangos un arwydd o anfoddlonrwydd, 
“eu hannog i wneuthur yr byn oedd ddrwg, â'u canmol am y cyflawniad 


î 


4&6 RHUFEINIAID, 


ohono, eu cynnorthwyo yn eu drygioni, eu gwobrwyo am ryw weithred 
ddrwg, dadleu drostynt, a threchfaeddu y neb a ddywedo ddim yn eu 
herbyn, gwneuthur rhyw weithred a fyddo'n dangos cyd-syniad, fel yr 
oedd Saul yn dal dillad y rhai oedd yn llabyddio Stephan, &c. Y mae 
ymbyfrydu yn nrygioni eraill yn waeth na bod yn euog o hono. O her- 
wyddfeallaiun wneuthur yrhyn a fyddo'n feius frwy rym profedigaeth ; 
ond y mae cyd-ymfoddloni ag eraill mewn drygioni yn dangos fod un yn 
€aru drygioni er mwyn drygioni.—Y mae'r lioll bethau ag y mae'r A- 
postol wedi eu henwi ymma yn dangos na allasai'r Cenhedloedd ddim 
cael eu cyfiawnhau trwy eu gweithredoedd eu hunain; ond eu bod yn 
sefyll mewn neillduol angen o iechydwriaeth yn y modd y mae'n cael ei. 
dadguddio yn yr efengyl. 


———_— 
PENNOD II. 


Herwydd pa ham, diesgus wyt ti, O ddyn, pwy byn- 
nag wyt yn barnu: canys yn yr hyn yr wyt yn bar- 
nu arall, yr wyt yn dy gondemnio dy hun ; caois ti, yr hwn 
wyt yn barnu, wyt yn gwneuthur yr un pethau. 


Y mae'n bossibl fod yr Apostol ymma'n cyfeirioei ymadrodd at yr Iu- 
ddewon, ac yn enwedigol y Phariseaid, y rhai, gan gymmeryd arnynt i 
' fod yn gyfiawn eu hunain, oeddynt yn barod iawn i ddywedyd yn erbyn 
peehodau'r Cenhedloedd. O herwydd fe allid meddwl mai yr unrhai a 
olygir oddi ymma hyd adn. 17. lle y mae'n sicr fod yr Iuddewon yn cael 
eu hannerch: ac,oddi yno ymmlaen y mae'r Iuddewon yn cael eu cy- 
huddo o feio ar eraill am y pethau ag oeddynt hwy eu hunain yn euog o 
henynt, yr hyn yw'r peth y sonir am dano yn yr adnod hon. Ond gan 
fod y geiriau, o erwydd pa ham, yn dangos fod yr Apostol ymma'n tynnu 
casgliad oddi wrth yr hyn a ddywedasai yn niwedd y bennod flaenorol, 
He yr oedd wedi enwi amrywiol o bechodau'r Cenhedloed, gan na ellir 
dim dywedyd fod yr Iuddewon byth ar ol caethiwed Babilon, yn euog 
o eilun-addoliaeth, y pechod ag oeddynt yn ei neillduol gondemnio yn y 
Cenhedloedd, a chan mai yn adn. 17. y mae'r ymadrodd yn dechreu 
cael ei gyfeirio at yr Iuddewon yn neillduol, y mae'n íwy naturiol i fe. 
ddwl mai'r Cenhedloedd a olygir ymma: ac yn neillduol eu Philosoph- 
yddion a'u dysgedigion, yrhai oeddynt yn dywedyd yn erbyn beiau dy- 
nion eraill tra'r oeddynt hwy eu hunain yn euog o'r un pethau, neu eu 


PENNOD II, 4&7 


Barnwyr a'u Swyddogion gwladol, y rhai oeddynt yn cospi eraill am 
feiau ag oeddynt hwy eu hunain yn euog o honynt. Ond gan fod yr 
Apostol ymma'n arfer geiriau cyffredinol ag sydd yn cymmeryd î mewn 
yr Iuddewon a'r Cenhedloedd, y Phariseaid a'r Philosophyddion Cen- 
hedlig, Swyddogion gwladol, ac eraill mewn gwahanol sefyllfaoedd, nid 
yw ddim allan o le i olygu ei fod ymma'n cyfeirio at bawb ag sydd, mewn 
modd rhagrithiol, yn llym i feio ar bechodau eraill, tra fyddont hwy eu 
hunain yn euog o'r un pethau, neu'r cyffelyb. Y mae'r geiriau o Aer- 
wydd pa ham, yn golygu yr hyn oedd wedi eael eiddywedyd yn y bennod 
o'r blaen, sef, fod digofaint Duw wedi cael ei ddadguddio o'r nef, yn er- 
byn pob annuwioldeb ac anghyfiawnder dynion, adn. Í8. bod y Cen- 
hedloedd y rhai oeddynt yn pechu yn erbyn goleuni natur, yn ddi-esgus, 
adn. 20. bod yr Arglwydd wedi dangos ei anfoddlonrwydd yn erbyn 
pechodau'r Cenhedloedd, adn. 24, 26, 28. a'u bod yn gwybod cyfiawn- 
der Duw, fod.y rhai sydd yn gwneuthur y cyfryw bethau yn haeddu 
marwolaeth, ac etto eu bod yn eu gwneuthur, &c. adn. 32. Yn wyneb 
y pethau hyn y mae'r Apostol yn cyfeirio ei ymadrodd at bob dyn ag oedd 
jn barnu, hynny yw, at bwy bynnag ag oedd yn barod i gyhuddo, cery- 
«du, beio, a chondemnio eraill, pa un bynnag oeddynt ai Iuddewon, y 
rhai oedd yn hawdd ganddynt i euog farnu'r Cenhedloedd, gan syrthio 
i mewn a'r hyn oedd yr Apostol wedi ei ddywedyd mewn perthynas 
iddynt; neu y Philosophyddion Cenhedlig, y rhaioedd yn beio erailloble- 
gid eu drwg foesau; neu farnwyr gwladol, y rhai oeddynt yn cospieraill 
am eu hymddugiadau an-addas; neu'r rhai ag oedd yn byw ryw beth yn 
, well nag eraill, a thrwy hynny megis yn eu heuog farnu. Neu ynteu 
Ê fe olygir ymma y rhai oedd yn barnu fod y thai si yn gwneuthur y cy- 
fryw bethau yn haeddu marwolaeth. Trwy ddywedyd, O ddyn, yr oedd 
_ yr Apostol am ddwyn ei amcan yn y blaen yn y modd mwya di-dram- 
gwydd, heb enwi neb yn neillduol, ond etto yn annerch pob un 
megis ar ei ben ei hun; ac yr oedd am i bob dyn a ddarllenai ei lythyr 
|E ystyried ei hun fel creadur rhesymmol, darostyngedig i lywodraeth 
5 foesol Duw, a chyfrifol iddo am bob meddwl, gair,a gweithred. Y mae 
| pobun ag sydd yn barnu y ddi-egus, Ni ddichon y rhai sydd yn beio 
.ar eraill dlim dywedyd nad ydynt hwy eu hunain ddim yn gwybod 
| rhagoriaeth rhwng ddwg ada; pe amgen ar ba sail y gwnaent euog-far- 
| nu eraill? Ac y mae'n sicr nad oes gan y rhai sydd yn barnu fod y rhaî 
“a wnant y cyfryw bethau yn haeddu marwolaeth, ddim esgus i roddi 
drostynt eu hunain, os byddant yn byw yn yr ymarferiad o'r pethau 
| hynny. Trwy fawrbau beiau eraill, a barnu eu bod yn haeddu mar- 
—Wolaeth, yr oeddynt mewn effaith, er nad yn fwriadol, yn rhoddi barn yn 
eu herbyn. eu hunain, fel rhai ag oedd yn yr un amgylchiadau, Pan oe- 


FŴ 














$8 RHUFEINIAID. 


ddynt yn ymddangos yn ddoeth ac yn rhinweddol, a phanoeddynt mew 
modd llym yn euog farnu eraill am eu beiau, yr oedd ynddynt hwy eu 
hunain hadau pob pechod: yr oeddynt yn llawn o lid, cynfigen, balch- 
der, &c. ac yr oeddynt yn dirgelaidd gyflawnu y beiau ag oeddynt yn 
geryddu yn eraill, ac felly yr oeddynt hwy eu bunain yn euog o'r pech- 
edau gwaetha. Fel hyn yr oedd Iuda yn-barnu Tamar am odineb, er 
ei fod ef ei hun rhor euog a hitlieu: Gen. 98. 12—924. yn yr un modd 
yr oedd Dafydd yn condemnio yr hwn a ddarluniasai Nathan iddo pan. 
nad oedd ddim yn gwybod mai efe oedd y gwr. 2 Sam. 13. 1— 7... Fel 
hyn hefyd yr oedd y Phariseaid yn cyhuddo'r wraig a ddaliesid mewn 
godineb, er na allasai un o honynt daflu carreg atti. Ioan. 8. 3—9. Yr 
eedd yr Iuddewon yn beio ar y Cenhedloedd am nad oeddynt ddim yn 
ymddwyn yn ol deddf a goleuni natur, pan yr oeddynt hwy eu Ìunain 
yn troseddu cyfraith Moses... Yr oedd y Philosophyddion Cenhedlig yn 
euog o'r beiau mwya, er eu bod yn dywedyd llawer yn erbyn an-addas 
ymddugiadau dynion eraill. Ac y mae'n beth cyffredin iawn, ymmhob 
oes, fod y rhai sydd yn barod i gondemnio eraill yn euog eu hunain o'r 
wn pethau neu'r cyffelyb. Y mae'n sicr fed y cyfryw yn ddi-esgus. 


2 Eithr ni a wyddom fod barn Duw yn ol ywÍrtth df yn 
erbyn y rhai a wnant y cyfryw bethau. 


Y mae barn Duw'n arwyddo meddwl y Duw-dod am waharol bethau, 
eì ddwyfol-ben-derfyniad mewn cyd-ymffurfiad a'r meddwl hwnnw, a'r 
amlygiad a fyddo'n cael ei wneuthur o'r cyfryw benderfyniad, ac yn 
neillduol gyda golwg ar gyfìwr y rhai ag sydd yn wrthddrychau ei an- 
foddlonrwydd. Ioan. 5. 24, 29. Heb. 10, 27. 2 Pet. 2, 4. lud. 15. 
Ymma y mae'r Apostol yn golygu'r 4r» neu'r meddwl hwnnw o eiddo'r 
Duwdod, fod y rhai ag sydd yn gwneuthur y cyfryw bethau ag a enwir 
yn y bennod ílaenorol yn baeddu marwolaeth; neu y mae'nedrych ym- 
mlaen at ddydd y cyfrif ac yn golygu'r amlygiad a fydd yn cael ei 
wneuthur, yr amser hwnnw, o feddwl yr Arglwydd am ei greaduriaid, 
ac o'i ben«derfyniad mewn perthynas idddynt. Y mae hyn yn cael ei 
a]w'n gyfiawn farn Duw. Adn 5. Y mae ei farn, ym mhob ystyr, yn. 
ol gwirionedd. Y mae ei feddwl am dano ei hun fel Bod teilwng o gael 
ei garu a'r holl galon, am ei EYN fel y mae'n deilwng o dfaddo dod 
calon a bywyd, am bechod fel y mae'n anfeidrol ddrwg, ac am gyflwr 
eu holl greaduriaid, yn an-ffaeledig gywir. Y mae ei benderfyniad i o- 
goneddu ei hun, amddiffyn anrhydedd ei gyfraith, dangos ei anfoddlon- 
rwydd yn erbyn pechod, a chospi pechaduriaid, yn berffaith gyfiawn. 
Ac y maen sier o amlygu ei farn yn ol fel y byddo gwahanol achosion 


PENNOD II. 49 


yn bod mew gwirionedd, ac nid fel y dichon eu bod yn ymddangos i 
ddynion. I Sam. 16,7. Y mae'n barnu wrth reol an-ffaeledig gywir? y 
mae'n sicr o farnu pawb yi ol ŷ manteision fyddont wedi eu mwynhau 
trayn y byd hwn: Adn. 12. acnid yw ddiin yn derbyn wyneb neb, o ba 
gênedl neu sefyllfa bynnag y byddont. Pa nïorllym bynnaga fyddo dyn- 
ion wrthfafnu eu cyd-greaduriaid, a pha mor dueddol bynnag y fyddont 
i farnu'n dirion yn eu hz€hosion er hunain, y mae pawb ag sydd yn ad- 
nabod Daw fel Bod holl4wybodol, anfeidrol sanctaidd a galluog, ac yn 
adnabyddus o«lystiolaeth ei air, yn gwybod fod ei farn yf ol wag 
Psal. 9, 8. 96, 13. 


.3-Aca wytti yn tŷbied hyn, O ddyn, ymd wyt yn 
barnu y rhai $ydd yn gwneuthur y cyfryw bethau, a thi- 
thau yn gwneuthur yr un che tdn y GT! di rhag barn 

nhf WR dau 


t w 











| Peth cyfirtdini iawn ymblith Iuddewon a Chenhedloedd oedd fod dyn- 
ion yn edrych arnynt eu hunain yn welì na'u cymmydogion, ac oddi ar 
bynny yr oeddynt yn dangos liawer o barodrwyd i i farnu eraill, neu i feio 
afnynt'oblegid y pethau a olygent yn an- addas ynddynt, a hynny yn fy- 
nych oblegîd pethau a? oeddynt hwy eu hunain yn euog o SohyRts ond 
ryw beth yn fwy dwgaaidd; I'r cyfryw y mae'r Apostol ymma'n gofyn, 
| A oedd y fath bêlh a bod ur o honynt, fel dyn, wedì ei gynnysgaeddu a 
deall ac a rheswn, yh hollol ymddibennu ar y Creawdwr, âc yn gyfrifol 
iddoam: y cyfan, mor afresymol â meddwl ei fod yn bossibl iddo ddinngc 
rheg burn Due: Am yŷ farnhon gwel yr Adnod flaenorol. Ymae diangc Ê 
1 ag y fârn hon yn hollol amhossibl: 'o herwydd y mae Duw wediarfae- 
(liu galw trigolion daiar i gyfrif, y mae wedi gwneuthnr y bwriad hwn. 
yn | adnabyddus; ŷ mae'n holl-wybodol; yn anfeidrol sanctaidd a 'chyf- 
iawn, ; ac ? niae'nalluog i Wnei yr ryn a fynno. Nid oes dim pos- 
sif gan hynny, í neb MT trwŷ gy frwysdra, twyll, cyd 











h ANeua a wyt tî yn diystyru golud ei ddatonih yR a'i ddiodd- 
efgarwch, a'i ymaros, heb wybod fod daioni Duw yn 4y 
w ys. di i edifeirwch? 


yMcA pyd dv 

Yr oedd. Duw yn parhaus yy in cì ddfaïônî ât y Cwhedloedd; yn 

aelioni cyffredin ei ragluniaeth, fely mae'n peri i'w haul godi ar y drwg 
cy ac yn gwlawio ary cyfiawn; a'r AEG YDY Mat. ôy “ns Yr 


50 RHUFEINIAID, 


Iuddewig. Yr oedd wedi eu cymmeryd i berthynas gyfammodol ag eíe 
ei hun, ac wedi eu hanrhydeddu ag ardderchog ragorfreintiau crefyddol: 
Rhuf..9,.4. yr oedd wedi anfonattynteianwyl Fab: Ioan 1; 11. acer 
iddynt osod yr etifedd i farwolaeth, eíte iddynt hwy y cafodd iechydwr- 
iaeth trwyddo ei gwneuthur yn adnabyddus gyniaf, Act. 3,26. Y 
mae golud ei ddaioni'n arwyddo helaethtwydd o hono, a'i fod o fawr 
werth. Yr oedd. yn dangos ei ddiodde/garwch, trwy gyd-ddwyn.a thros- 
eddwyr, heb eu cospi am eu haml a'u mhawrion feiau. Yr oedd yn am- 
lygu €i ymaros, trwy oedi tywallt ei farnedigaethau, pan nad oedd ddim : 
yn gwneuthur barn yn fuan yn eu herbyn. Yr oedd y rbai y mae'r A- 
postol ymma'n ysgrifennu attynt, yn diys/yru daioni, dioddefgarwch, 
ac ymaros Duw, trwy beidio ystyried eu gwerthfawrogrwydd a'u mhawr 
bwys; trwy.beidio diolch ìi Dduw am danynt; trwy dynnu cam-gasgl- 
iadau oddi wrth ymddugiadau'r Arglwydd, sef ei fod yn cymmeradwyo 
eu hymddugiadau, ac na wnai eíe ddim eu cospi o'u plegid; a thrwy. 
gymmeryd achlysur oddi wrth diriondeb Duw i ymhyfhau mewn pechod, 
gan addaw diogelwch iddynt eu hunain er eu bod yn myned rhagddynt 
i borthi eu nwydau llygredig. Y mae Edifeirwch yn arwyddo cyfnewid- 
iad meddwl. Y mae gan yr enaid edifeiriol feddyliau, gwahanol iawn - 
oddi wrth yr hyn oedd ganddo tra yr oedd yn an-edifeiriol. . Y mae'n 
edrych ar Dduw fel Bod anfeidrol hawddgar, ac felly yn deilwng o gael... 
ei garu a'r holl galon: y mae'n golygu'r gyfraith yn gyfiawn, yn sanct- 
aidd ac yn dda, ac felly yn deilwng o bob ufudd-dod; y mae'n canfod; 
neillduol brydferthwch mewn sancteiddrwydd, neu gyd-ymflurfiad a'r 
gyfraith: y mae'n gweled pechod yn atgas ac yn hollol ffiaidd, fel y 
mae'n groes i burdeb Duw: y mae'n barnu ei fod ef ei hun yn deilwng 
o gacl ei ffieiddio gan Dduw, a'i dragywyddol gospi am ei fod yn dros- 
eddwr: ac y mae'n meddwl mai cymmwys yw i lywodraeth Duw gael ; 
ei anrhydeddu, beth bynnag a ddelo o bechadur. Y mae daioni Duw , 
yn lywys pechadur i edifeirwch. Trwy hir gyd-ddwyn a throseddwyr. 
y mae'r Arglwydd yn rhoddi iddynt amser i edifarhau: y mae'n rhoddi i-. 
ddynt gyfleusdra i ddiangc rhag y dyrnod, trwy ymostwng ger ei fron,-. 
ac ymadael a'u pechodau. Y mae hefyd yn eu gosod dan rwymau i edi- 
Jarhau: yn wyneb mawr ddaioni'r Arglwydd y gwelir mawr ddrwgan- 
ufegdydod, a'r mawr achos i gywilyddio a galaru o'i blegid. Ac y mae, 
'n rhoddi calondid i bechadur trwy edifeirwch, i droi al yr Arglwydd: o her-: 
wydd y mae'r dwyfol ddaioni yn dangos parodrwydd Duw i beidio: ym- 
ddwyn tu ag at bechadur yn ol ei haeddiant; ac y mae'r dwyfol amynedd 
yn amlygu nad yw efe ddim am gymmeryd y fantais yn-erbyn tros-' 
eddwr. Ond nid yw dynion, yn-y cyffredin, ddim yn dwi aa yn” 
deall, nac yn ystyried hyn, | 


sal gn i 


PENNOD I, 5l 


5 Eithr yn ol dy” galedrwydd, a'th galon ddiedifeiriol, 
wyt yn trysori i ti dy hun ddigofaint erbyn dydd y digofaint, 
a darguddiad cyfiawn farn Duw, 


Yr achos fod dynion yn diystyru golud daioni Duw yw eu caledrwydd 
a'u calon ddi-edifeiriol. _ Y mae'r ysgrythyrau'n son am rai yn gwneu- 
thur eu calonnau'n Adament, eu gwarr fel gieiyn haiarn, eu talcen yn 
bres, a'u hwynebau'n galletach na chraig. Zech 7. 12. Es. 48. 4. Jer. 
5. 3. Trwy hir ymgynnefino a byw bewn pechod y mae dynion yn my- 
ned yn ddi-deimlad, fel nad oesdim yn cael effaith arnynt. Ni fyn- 
nant ddim clywed yr hyn sydd gan yr Arglwydd i'w ddywedyd wrth- 
ynt: Zech. 7.12. Ex. 8. 15, 22. ni wnant ddim credu ei dystiolaethau: 
Act. 19, 9. Heb. 3.12, 13. ni wnant ddim deall y gwirionedd: Marc 
6,592. 8, 17. ni wnant ddim derbyn cerydd, nac ymofidio dan farnedig- 
aethau: y maent yn gwrthod dychwelyd: Jer. 5,3. ac, fel y gwelwn 
ymma, nid yw daioni'r Arglwydd ddim yn cael un effaitb ddymunol arn- 
ynt. Y mae'r galon yn ddi-edifeiriol, fel y mae oddi ar dywyllwch, cariad 
at bechod, a gelyniaeth at Dduw a'i gyfraith, yn hollol an-alluog i lettua 
meddyliau cywir am bethau ysprydol, I Cor. 2, 14. ac yn ganlynol ni 
fedr ddim galaru am bechod, na'i wirioneddol gasau, na throi oddiwrtho 
at yr Arglwydd. Trwy galedrwydd a chalon ddi-edifeiriol y mae 
'dynion yn trysori iddynt eu hunain ddigofaint. Mewn perthynas ì ddigo- 
Jaint gwel Pen 1, 18. Y mae 1rysori digofaint yn arwyddo nad yw ddim 
'yn cael-ei arfer yn bresennol, ond ei fod yn cael ei osod ì fynu erbyn 


amseri ddyfod: eifod yn bresennol, mewn mesur mawr, yn guddiedig 


gyda Duw, Deut. 32, 34. ond y bydd iddo gael eì ddwyn i'r amlwg 
mewn amser priodol: ei fod yn cael ei feunyddiol gynnyddu, trwy fod 


| Duw, o ddydd i ddydd, yn cael ei annog yn fwy i an-foddlonrwydd: a 


'bod dynion mor ddiwyd wrth hyn a phe baent yn casglu iddynt eu hun- 
ain ryw drysor gwerthfawr. Y mae ei drysori iddynt eu hunain, yn dal 


“allan fod dynion yn achos o'u dinystr eu hunain, ac mai arnynt hwy eu 


| “hunain y syrth y canlyniadau o'u hannuwioldeb.. Y mae dwyfol ddig- 
ofaint yn cael ei drysori erbyn dydd y digofaint, sef dydd y farn gyffred- 


| 








nol, pan y bydd yr Arglwydd yn tywallt phiolau ei ddigofaint mewn 
modd di-gymmysg ar bechaduriaid an-edifeiriol ac anghrediniol. Yn y 
— dy dd hwnnw fe ddadguddir cyfiawn farn Duw. Am farn Duw gwel Adn. 
.2. Y.mae'r farn hon, mewn mesur mawr, yn guddiedig yn bresennol: 
ond ynnydd y cyfrif hi a ga ei gwneuthur yn amlwg i drigolion y byd- 
| oedd: ac fe ga angylion a. dynion weled mai mewn syfi ndl y bydd 
“efeyn barnu. Oherwydd ni wna efe ddim derbyn wyneb neb o'i greadur- 
iaid: Col. 3, 25. efe a farn yn ol yr byn a fyddo yn y llyfrau: Dat. 20, 


52 RHUFEINIAID. 


12, ca pawb eu bacnu wrth y gyfraith a roddwyd iddyntyn y byd hwn: 
adn. 12. efe a,rydd i bawb yn olei weithred: Mat. 16, 27. ac yn ol y 
rhagoriaeth a fyddo rhwng y naill a'r llall yn y. byd hwn, y bydd eu 
poenau neu eu gorfoledd yn rhagori yn nydd y cyfrif. Mat.11. 21,24. 
2.Cor. 9. 6. 


5.6 Yr hwn y dal i bob un yn ol ei weithredoedd. 


Yn nydd y cyfrif fe fydd i'r Arglwydd gyhoeddi dedryd a'r holl ddyn 
olryw: Mat, 25, 32. Act. 10;42..2. Cor. 5, 10. Yr amser hwnnw 
fe ga pob 2, o ba genedl neu sefyllfa bynnag y byddo, ei gospi neu ei 
wobrwyo, nid yn ol barn ffaeledig a chamsyniol dynion, ond yn ol ei 
weithredoedd. Mat. 16, 27.2 Cor. 5, 1C. Dat. 2.12. Gan y byddy 
Barnwr yn, holl-wybodolì, yn berffaith gyfiawn, ac yn holl-alluog, ni bydd 
ddim,yn bossibl iddo gam-gymmeryd, na bod yn dueddol i wneuthur 
cam, na chael ei attali osod ei ddedryd mewn grym. Oblegid hynny 
efea rydd i bob un yn ol, ac yn gyfattebol ìi ddrygioni, neu ddaioni ei 
weithredoedd, nid fel y gallant fod yn ymddangos i ddynion, ond fel y 
maent ynddynt eu hunain, ac ynghyfrifDuw. Fe fydd yr anghredadyn 
_ an-edifeiriol yn cael ei gospi am droseddu'r gyfraith ac am ddiystyru'r 
efengyl: Ioan 5, 45.12, 48.ei weithredoedd drygionus fydd yr achos 
haeddiannol o'i gospedigaeth: ac yn ol rhifedi a mawredd drygioni ei. 
weithredoedd y bydd y go:p yn drymmach neu:yn ysgafnach. Mat, 10, 
15. Bydd duwiolion hefyd yn cael eu gwobrwyo ynol eu sy WU 
oedd. Ond gan fod pob creadur dan rwymau i garu Duw a'i holl ga- 
lon, a Hagobodd a'i holl gynheddfau, Luc 17, 10. gan fod gweithredoedd 
goreu'r duwiolion yn y byd hwn yn llawn o amhei'fPeiuhryddMi i Es. 64. 
6.gan mai trwy rasol gynnorthwyon, ac nisl o honynt eu hunain; y maent 
yn cyflawni eu gweithredoedd da, Ioan 15, 5. gan nad ydynt ddim yn 
gwneuthur un lles iDduw, Job922, 2,3. 35; 1. gan foil bywyd tragy- 
wyddol yn cael ei roddi » ras, Rhuf. 6. 23. a chan nal. oes. neb rhyw 
weithredoedd da yn gyfattebol i'r wobr fydd yn cael ei rhoddi yn y 
diwedd, y mae'n sicr mai nid dw eu gweithredoedd da, fel vr achos 
baeddiannol o hono, y bydd byw yd tragywydol yncael ci roddi i gred- 
inwyr. Ac ymae'n deilwng o sylw fod y gair sydd ymma am dalu, yn 
arwyddo rhoddi mewn ffordd o ewyllys da, yn gystal a rhoddi yr hyn 

sydd yn ddyledus mewn ffordd o gyfiawnder. Gwel Mat, &, 6. 20, 8, 
27,58. Y mae gweithredoedd ag sydd yn deilliaw oddiwrth anian 
sanctaidd, ac yn cael eu cyflawnu gyda golwg ar ogoniantDuw, yn gwa- 
haniaethu gwir ffydd oddiwrth ffydd (ad ac fel y cyfryw yn cael eu 
golygu fel prawf o undeb a Christ, ac felly 'n amlygu fod gan y rhai 


PENNOD IT.. 53 


sydd wedi eu cyflawnu, hawl i fywyd tragywyddol írwy yr byn a wn- 
aeth ac a ddioddefodd yr Arglwydd Iesu Grist. Y mae gwobr y rhai 
a wnant dda yn hollol o ras: ond ar ol cael ei haddaw; y mae'n ddy- 
ledus, nid ar gyfrif haeddiant gweithredoedd da, ond ar gyfrif addewid 
Duw. Y mae cyfranniad o un rodd, yn diogelu, yn oltrefn Duw, y 
bydd i rodd arall gacl ei chyfranu hefyd. Fel y mae gwaith Duw yn 
rhoddi edifeirwch a ffydd, yn diogelu y bydd iddo roddi maddeuant he f- 
yd, felly yn yr un modd y mae ei waith yn nerthu eneidiau i rodio mewn 
gweithredoedd da, yn diogelu y bydd iddo ddwyn y rhai'n i fwynhau 
bywyd tragywyddol. Fel hyn fe fydd'y wobr a roddir yn nydd y vyf- 
rif i'r duwiolion a'r annuwiolion. yn ddadguddiad o gyfiawn farn Duw, 
gan y bydd yn cael ei rhoddi mewn modd diduedd i Iuddewon a Chen- 
bedloedd fel :y byddo ”n ymddangos oddiwrth eu GYMr]e syw eu bod 
a gyfiawn n neu yn anghyfiawn. |b xm 


T Sef i'r rhai trwy barhau yn gwneutbur da, a geisiant 
WUniant, ac anrhydedd, ac WR bywyd tragy- 
wyddol. 


“ Y mae Duw wedi ewyllysio peri gwybod golud ei ogonïanf ar lestri 
drugaredd. Rhuf. 9, 23. Oblegid an nid yw ddim yn i 
ddo eu gwneuthur yn gyfrannogion o'i anian sanctaidd ei hun, a'u gwisgo 
“ a chyfiawnder eì anwyl Fab, 2 Pet. 1, 4. Phil. 3, 9. ond yn fuan efe a 
'berffeithîa eu hysprydoedd, Heb. 12, 23. fel na byddo arnynt na bry- 
_cheuyn na chrychni, na dim o'r cyfryw. Eph. 5, 27. Ac yn nydd y 
cyfrif efe a rydd iddynt gyrph yn disgleirio fel yr haul, yr un WUPP'a 
| chorph gogoneddus Iesu Grist. Mat. 13, 43. Phil. 3, 21. Fe aurhyd- 
_edda'r Tad y rhai a wasanaethant ei Fab, Ioan 12,26. Y maent yn cael 
“eu cymmeryd i fod yn gyfeillion ac yn blant i Dduw, yn frodyr, ïe, ac yn 
ddyweddi i frenin y brenhinoedd: y mae ambell waith yn ymddangos 
drostynt yn dra neillduol yngoruchwiliaeth rhagluniaeth: y mae eu 
gwasanaeth yn cael ei gymmeradwyo: y maent yn cael cymdeithas a'r 
| Duw-dod: y maent yn cael eu gwneuthur yn frenhinoedd ac yn offeir- 
aid i Dduw: cant eu gwneuthur yn fwy na gorchlygwyr ar eu holl 
lion: cant eu harddel ger bron angylion a dynion yn y dydd diwedd- 
“af: cant goron y bywyd, ac eistedd ar orseddfeingciau gogoniant yn oes 
| — pesoedd, Y mae anllygredigaelh yn cymmeryd ì mewn hollol ryddhad 

ddi wrth wyniau pechodau, y rhai sydd yn awr yn gweithio yn yr ael- 
“odau: Rhuf, 7,5. cael corph heb ddim hadau clefydon, dadfeiliad, na 
J ' marwolaeth: a dedwyddwch o ddi-ddiwedd barhad, fel y bydd y goron 
'n anllygredig, I Cor. 9, 25. a'r etifeddiaeth yn ddi-ddiflannedig.. Y 





A RHUFEINIAID, 


mae ceisio'r dedwyddwch nefol yn cynnwys difrifol ystyriaeth o'i fawr 
bwys a'i werthfawrogrwydd, di-ragrith ddymuniad am gael hawl iddo 
yn nhrefn Duw, a chydwybodol ymarferiad o'r moddion tu ag at gael 
mwynhado hono. Y mae'r rkai sydd yn gwncuthur da, ynfeddiannolar eg- 
wyddor dda, neu anian sanctaidd, Mat. 7. 16, 17. yn gweithredu mewn 
c ŷd-ymffurfiada rheel dda, sef gair Duw, yn golygu diben, neu ddibenion 
da, sef gogoniant Duw, a lleshad eu cyd-greaduriaid. Y mae'r Apostol 
ymma'n son am xeei4Jrred dda yn y rhif unigol. Y mae'n bossibl ei fod yn 
meddwl am ryw weithred ag sydd mewn modd neillduol yn weithred 
dda, sef credu yn enw. Iesu Grist, Ioan 6. 28, 29. mewn cyferbyniad 
yr un-ufudd-dod i'r gwirionedd y mae'n son am dano yn yr adnod nessa: 
neu ynteu y mae'n rhaid ei fod yn golygu ysdod sefydlog o ufudd-dod 
sanciaidd, fel ffrwyth ac amlygiad o wir ffydd. Y mae parhau ì wneutli- 
ur da yn arwyddo naill ai gosod ffydd Ynghrist ar waith yn barhaus, neu 
ymlyniad amyneddgar a_di-flino yn llwybrau ufudd-dod, beth bynnag 
fyddc'r gwrthwynebïadau a'r an-hawsderau a gyfarfyddir a hwynt ar y 
ffordd. Nid yw ddim yn beth anghyfreithlon i Gristion, trwy barhau i 
wnenthur da, i geisio gcgoniant, anrhydedd, ac anllygredigaeth. Phil. 3, 

14. Col. 3. 23, 24, 1 Tim. 6. 18, 19. Heb, 11, 26. 12, 2, Dat; 2214K 
'Frwy barbau i wneuthur daioni y maent yn eu ceisio: nid trwy hyn, 
fel yr achos baeddiannol y maent yn eu disgwyl: ond dymma'r llwybr 
ar hyd pa un y maenti rodio i'r diben i gyrraedd i'r mwynhado honynt. 
Fe rydd yr Arglwydd i'r rhai'n /ywyd (ragywyddol. Y mae'r bywyd hwn 
yn gynnwysedig mewn cymmod a Duw, tebygolrwydd iddo a chysur 
mewn cymmundeb ag ef. Y mae'n dragywyddol o ran eì barhad. O 
herwydd y mae'r rhai sydd yn ei fwynhau wedi eu caru a chariad tra- 
gywyudol, Jer. 31, 3. wedi eu hordeinio i fywyd tragywyddol, Act. 13, 
48. y mae Iesu Grist yn awdwr iechydwriaeth dragywyddol, Heb.5, 9 

y maent wedi eu galw i dragywyddol ogoniant, 1 Pet. 5, 10. y mae 
diddanwch tragywyddol wedi ei roddi iddynt, 2 Thess. 2, 16. ac y mae 
y Diiw (ragywyddol yn rhan iddynt. Psal.73, 26. Am fywyd tragywy- 
ddol yn cael ei roddi i rai yn gwneuthur da gwcl yr Adnod flaenorol. 


8 Eithr i'r rhai sydd gynhenus ac anufudd i'r gwirionedd, 
eithr yn ufudd i anghyfiawnder y bydd llid, a digofaint: 


| Y mae dynion yn gynhennus pan fyddont o yspryd cecrus, ac oddi ar 
hynny'n ymryson a natur a phriodoliaethau'r Duw-dod, ag ewyllys a 
chyfreithiau'r goruchel Lywodraethwr, a chyfiawn farnedigaethau'r nef- 
oedd, a phen-arglwyddiaeth Jehofah yn y cyfranniad o'i fendithion, a'r 
ffordd a drefnodd anfeidrol ddoethineb i gyfiawnhau pechadur, a phwys- 


PENNOD ÌT., 55 


ig wirioneddau dwyfol ddadguddiad, achenadon Duw y rhaî sydd yn 

cyhoeddi'r gwirionedd a gwahanol oruchwiliaethau'r Arglwydd, &c: 

Y mae'r gair gwirionedd yn cael ei arfer am Grist ei hun: Ioan 14, 6. 

Y mae'n cynnwys pob gwir ardderchawgrwydd ynddo ei hun, y mae'n 

ffyddlon i'w holl ymrwymiadau a'i addewidion, y mae gwirionedd adde- 

widion Duw i'w weled ynddo ef, efe yw canol-bwynt 'pob gwirionedd 

dadguddiedig, y mae'n gosod allan y gwirionedd yn eiburdeb, ac efe yw 

gwirionedd a sylwedd y cysgodau Iuddewig. Y mae'r efengyl hefyd 

yn cael ei galw yn wirionedd. Eph. 4,21. Yn yr efengyl ni a gawn 

wirioneddol amlygiad o natur a. phriodoliaethau'r Jehofah; o'i fwrìad 

a'i gyngor mewn perthynas i gadwedigaeth pechaduriaid; o'r ffordd a 

drefnodd ei ddoethineb i gyfiawnhau creaduriaid euog; 'o-ddigonolrw ydd 

y ffordd honuo ì ddwyn gogoniant i'r dwyfol lywodraeth, yn gystal ac i: 
ddiogelu iechydwriaeth dragywyddol dyrfa.na ddichon neb. ei rhifo; 

o barodrwydd Duw i ymgymmodi aphechadur yn y ffordd a dzefnodd ei 
anfeidrol ddoethineb; o ddyledswydd pawb i dderbyn-y-cymmod” yn 

nhrefn Duw; o ddedwyddwch y rhaia'i derbyniant; o:drueni'y rhai a'i : 
gwrthodant, &c. Y mae dynion yn anufudd i'r gwirionedd pan na 

fyddont ddim yn ymostwng i awdurdod Crist, a: pham na! fyddont” 
ddim yn cyd-ymffurfio a'r cyfarwyddiadau a' osodir -o^u> blaen yn: 
yr efengyl. 2 Thes. 1. 8. Y mae anghyfiawnder yn cymmeryd i. 
mewn bob meddwl, gair, a. gweithred, ag sydd yr groesiorchymynion a 
chyfarwyddiadau Duw, yn gystal a phob esgeulusdra i gyd ymffurfio a'i 
ewyllys dadguddiedig. Y mae dynion yn ufudd i anghyfiawnder, pan: 
fyddont yn gwir-foddol roddi eu hunain i gyflawnu pob pechod yn-un- ; 
chwant. Ni all yr Arglwydd ddim llai na bod yn an-foddlon wrth y cyf- 

ryw: ac y mae ei ddigofaint yn sicr o dori allan yn eu herbyn. Ymaent 

yn trysori iddynt eu hunain ddigofaint: yn ei gyfiawn farn fe fydd i'r 
Arglwydd dywallt arnynt arswydus effeithiau ei ddŵylol an-foddlon 

Gadd. 


'9 Trallod ac ing ar bob enaid dyn sydd yn gwneuthur 
drwg; yr yndaw yn gyntaf; a'r grocgwr hefyd : 


Effaith llid a digofaint Duw fydd 7 trallod ac ing: pan ddywedo'r Barnŵr 
Ewch oddi wrthyf, fe fydd cyfyngder meddwl ary dyrfa ar y llaw asswy 
yn hollol: anhraethol, Pan welo enaid“an-farwol ei-fod wedï ei ddi-feddi- 
annu o bob trugaredd, cysur a llawenydd, a hynny dros dragywyddoldeb, 
a bod posiblrwydd i fod yn gadwedig wedi darfod dros.byth, fe fydd,ei 
boenau yn an- nioddefol. Pan fydd-ei gydwybod yn tystiolaethu fod ei 
ddinystr yn.hoilol o hono ei hun,.€i fod wedi bod yn-ddiwyd ac yn lla- 


56 RHUFEINIAID. 


furus iawn í wneuíhur eihun yndruenus, nad oedd yr annogaeíbau Î 
bechod ond gwaelion; ei fod wedi cael ei fynych alw i ddychwelyd; 
ond fod pob cyfleusdra a: fti unwaith yn ei ddwylaw wedi ei golli, a 
bynnydrosdragywyddoldeb, y mae'n sicr y bydd ei boen yn fwy nag y 
mae'n bosibl ineb ddychymmygu'n bresennol. Gan mai yr enaid, neu 
yr ysbryd anfarwol sydd yn dychymmygu drygioni, ac yn arfer y 
corph fel offeryn i'w gyflawnu, felly yr enaid. mewn modd mwy neill- 
duol fydd yn cael-ei orddiwes gan drallod ac ing. Ac fe íydd dwyfol 
anfoddlonrwydd.yn cael ei dywallt a Job &naid ag sydd yn gwneulhur ; 
dîwg, sef ar bob iin ag sydd yn gwneuthur yr hyn ag sydd yn groes i 
anian sanctaidd ac ewyllys dadguddiedig y Duw mawr, oddieithr ei fod 
wedi cael ei ddwyn i'r noddfa lle y mae diogelwch rhag y llid a fydd. 
Yr oedd yr Íuddewon yn mwynhau neillduol ragorfreintiau: Rhuf; 9: 4. 
ac iddynt hwy y cafodd yr efengyl ei phregethu gyntafgan Grist ei hun, ac 
wedi hynny gân ei Apostolion: ond yr oedd llaweroedd o honynt yn 
troi'r glust fyddar atti. Act. 13, 46. Bydd y rhai'n ymhlith y blaena 
i gael eu cospi: >ac fe fydd yr ergydion trymmaf yn sicr o syrthio arn-: 
ynt. Y mae hyn yn deilwng oneillduol sylw y rhai sydd yn mwynhau: 
helaethrwydd o ragorfreintian crefyddol. Ond fe fydd i'r Cenhedloedd 
hefyd; yn enwedigol dynion yn mwynhau helaethrwydd o fanteision 
gwybodaeth, fel y Groegiaid, gael eu cospi am gamddefnyddio y man- 
teision oedd. ganddynt, :yn neillduol os bydd yr eicugyl wedi ei chy- 
hoeddi iddynt, a hwythau wedi ei gwrthod. Ca'r naill a'r llall eu co<pi- 
yn gyfaítebol i'w beiau, yn ol y goleunia'r manteision Cyd” eedd] 
pechu yn eu herbysi. Ŵ' 


. 10 Eithr gogoniant, ac anrhydedd, a thangnefedd, i bob. 
un sydd yn gwneuthur daioni; i'r luddew yn gyntaf,ac i'r | 
Gtoegwrhefyd. ï 


Y mae rhai yn credu Ynghrisf, ac yn gwneuthur yr byn ag sydd yn 
wirioneddol dda. I bob un o'r rhai'n, fe fydd i'r Arglwydd, o'i ras, roddi 
gogoniant, anrhydedd, a thangnefedd, yn gynnwysedig, nid yn unig mewn y 
cymmod a Duw, a thawelwch cyfreìthlon yn &u mynwesau eu hunain, 
ond hefyd mewn hollol ryddhad oddi wrth bob rhyw elynion a gofidiau, 
Am Eglurhad o'r pethau hyn gwel Adn.7. Ac am fendithion yn cael 
eu rhoddi i'r luddew yn gyntaf, ac hefyd i'r Groegiaid gwel,Pen...l, 
16, 


11 Canys nid oes derbyn wyneb ger bron Duw, | 


î 


Pan fydd y bamwr yn €yhoeddi'r ddedryd yn nydd y cyfrif, ni wna 


RÍIUFEINIAID. 57. 


efe ddim gwobrwyo rhai a chospi eraill yn unig am eu bod yn Iuddewon 
neu yn gsphedioaigh yn cnwaededig neu'n ddi-enwaededig, yn gyfoeih- 
ogion neu ^n dlodion, yn. Arglwyddi neu'n weision, &c. ond ynol y 
dystiolaeth fydd yn ymddangos drostynt neu yn eu herbyn yn ol ev 
wybodaeth an-flaeledig o honynt ac yn ol rheol cyfiawnder, efe a ym- 
ddwyn ,yn ddi-duedd tu ag at holl ddynol-ryw, beth bynnag fyddo eu 
gwahanol allanol amgylchiadau wedi bod yn y byd. hwn... Ni dderbyn 
wyneb, ac nichymmer wobr. Deut 10. 17. __ Y zvyneb, ac nid y galon, 
yw.yr hyn sydd yn ymddangos i nin allanol: fellyyymma y mae'r gair 
wyneb yn arwyddo pethau allanol, megis gwaedoliaeth, cyfoeth, anrby d- 
edd, mawredd, proíífes o grefydd, &c. Y mae derbyn, wyneb yn, ar- 
wyddo ymddwyn tu ag at ddynion. yn ol eu hamgylchiadau a'uh ymddan- 
gosiadau., Ni ddichon Barnwr :yr holl ddaiar ddim gwneuthur hyn. 
Nid oes yn yr ymddugiad di-duedd hwn ddim yn anghysson a rhoddi 
breintiau mwy i rai pa'u gilydd yn,y byd hwn: o herwydd nid ar gyf 
rif un peth mwy na'i gilydd yn y rhai sydd yn cael y cyfryw freintiau y 
mae yr, Arglwydd yn eu cyfrannu iddynt. , Y mae yr Arglwydd hefyd, 
mewn modd pen-arglwyddiaethol, wedi ethol rhai i gaffael iechy dwr- 
iaeth: ond nid oes yn hyn, nac yn ei waith yn effeithiol alw y rhai a 
etholodd, ddim derbyn Eich o herwydd nid g gyda golwg. ar ddim yn- 
ddynt hwy y darfu 'r srglwydd eu dewis nac y mae'n cyfrannu ei fen- 
dithìon iddyfît. Y mae 'n rhaid i farnwr farnu yn ol y gyfraith: ond 
ye a ddichon faddeu yr hyn a fyddo'n ddyledus ar ryw un neu ryw rai 
ildoef ei hus, lel y byddo da,yn eì olwg, pan nad yw ddim yn maddeu 
ì eraill. Y maen wir fod yr Arglwydd yn rhoddi bendithion tymhorol 
er mwyn rhyw. rai, fel yr oedd yn rhoddi i Paul y rhai oeddynt yn y 
llong gyd ag ef, fel na by 'ddai colled am einioes un o honynt; ac fel yr 
oedd yn barod i arbed Sodom, er mwyn deg o rai cyfìawn: ond fe 
ddylid colio maì am y farn dragywyddol y mae 'r MFYH yn son yn yr 
adnod hon. 


120 blegid cyst ag a bechasant yn ddi-ddeddf, a 
 gyfrgollir Hd yn ddi- ddig a chynnifer ag a bechasant 
yn y.ddeddf, a fernir wrth y ddeddf, . 


g Ymma y mae'r Apostol yn dangos nad yw Duw ddim yn Ci 
iwr wyneb. Y mae'n wir ei fod, yn ei bên-arglwyddiaeth, yn rhoddi am- 
lygiadau mwy eglur o'i feddwl i rai na'u gilydd yn y byd hwn: ond yn 
nydd y cyfrif fe ga pawb eu barnu yn ol y manteision fyddont wedi €u 
mwynhau. tra ymma ar y ddaiar. Cellauh r Cenhedloedd feddwl eu bod 


hwy) yn ddi-berigl, am nad oeddynt ddim wedi mwynbau yr un breintiau 
Mryn. 1IL, 'H 











58 RHUFEINIAID. 


a'r TJuddewon. Ond er eu bod dros amrywiol oesoedd, wedi cael eu 
gadael yn ddi-ddedd/, hynny yw, yn anwybodus o orchymynnion, gwa- 
harddiadau, a chyfarwyddiadau'r gyfraith fel yr oedd wedi ei rhoddi ar 
Sina, etto, gan fod gweithredoedd y ddeddf yn ysgrifennedig yn eu 
calonnau, adn. 15. a chan eu bod wedi pechu yn erbyn deddf natur, yr 
oeddynt yn agored i gosp fel rhai yn cael eu heuog-farnu gan oleuni 
natur: ond fe fydd eu cosp yn gyfattebol i'w han-fanteisiol amgylch- 
iadau, a'u gwaith yn esgeuluso defnyddio'r goleuni oedd ganddynt. 
O'r tu arall fe allai 'r Iuddewon olygu eu hunain yn fwy diogel nar. 
Cenhedloedd, am fod yr Arglwydd wedi rhoddi iddynt hwy ei gyfraith, 
ac wedi eu cymmerydi fod yn drysor prìodol iddo'ei hun. Ond gan 
nad oedd yr holl oleuni ag oeddynt hwy wedi eî fwynhau ddim wedi eu 
cadw rhag pechu yn erbyn cyfraith ddadguddiedig, yr oedd y cyfryw o 
honynt ag oedd yn gwrthod yr unig Iachawdwr, yn sicr o gael eu cospi 
yn nydd y cyfrif, yn gyfattebol i fawredd eu pechodau, fel rhai wedi 
troseddu cyfraith sanctaidd ag oedd wedi cael ei gwneuthur yn adna- 
byddus iddynt mewn modd tra sine Y mae'r gair barnu yn a 
condemnio. Ioan 5. 29. 


— 13 (Canys nid gwrandawyr y ddeddf sydd gyfiawn ger 
bron Duw, ond gwneuthurwyr y ddeddf a gyfiawnheir. 


Ymma y mae Paul yn atteb gwrthddadl yr Iuddewon, y rhai oeddynt 
yn gorfoleddu yn y ddeddf, yn haeru eu bod yn well na'r Cenhedloedd, 
ac yn dychymygu eu bod mewn cyflwr diogel, am fod y gyfraith gan- 
ddynt, ac am eu bod yn hyddysg yn yllytbyreno honi. Ond i'r diben 
1 HWAnEe: nad oeddynt hwy ddim yn gyfiawn yn wyneb y gyfraith, y 
mae'r Apostol yn dwyn ar gof iddynt, nad yw clywed y gyfraith yn cael 
ei darllen bob sabbath, a gwybod beth yw eì gofyniadau a'i gwaharddiad- 
au, ddim yn ddigon i gyfiawnhau ger bron Duw. Ymae'r gair cyfîaw»- 
hau 'n arwyddo cyfrif, amlygu, neu gyhoeddi fod un yn gyfiawn, ac fe- 
lly ddim yn agored i gael ei gôspi fel troseddwr. Job 13. 18. Es. 5. 93. 
Luc 10.29. 16.15. Y mae'r gair yn cael ei arferyd mewn cyferbyni-. 
ad i gondemnio: Dihar, 7. 15. Rhuf. 5. 16 8.33. ac fe sonir am Dduw 
n cael ei gyfiawnhau. Psal. 51. 4. Luc 7. 29. . Y mae cyfiawnhad yn. 
gynnwy<edig o ddwy ran, sef peidio cyfrif pechod, 2 Cor. 5. 19, 91, 
Rhuf. 4. 6,7. ac ymddwyn tu ag at un fel un cyfiawn, trwy roddiiddo: 
hawl i deyrnasu mewn bywyd. Rhuf. 5. 17,18... Ni wna deddf Duw 
ddim cyfiawnhau neb ond y rhai sydd yn atteb i'w gofyniadau mewn 
perffaith ufudd-dod i'w holl gymyn on Lef. 18.5. Deut. 4. Y. 
Rhuf, 10, 5, Gal. 3. 10, Y mae'n wirionedd di-amheuol mai'r rhai sydd. 


PENNOD II, 59 


wedi cyflawnu'r gyfraith yn y Machniydd, ac mai'r rhai sydd yn eredu 
Ynghrist, ac fel y cyfryw yn cael eu rhwymo i barchu'r gyfraith ac i gyd- 
ymffurfio a'i gofyniadau yw'r rhai sydd yn cael eu cyfiawnhau ger bron 
Duw: ond fe dybygid mai nid hynny yw golwg yr âpostol yn y fan hon. 
Y mae'n sicr nad yw efe ymma ddim yn gosod allan beth yw trefn Duw 
i gyfiawnhau pechadur: o herwydd yna efea fyddai yn gwrthddyw- 
edyd ei gasgliad ei hun oddi wrth y cyfan; Pen. 3. 20, 28. ac fe fyddai 
ei dystiolaeth ymma yn hollol groes i'r hyn y mae'n ddywedyd mewn 
mannau eraill mewn perthynasi gyfiawnhad. Act. 13. 39. Gal. 2. 16, 
Ei amcan yn yr adnod hon yw dangos beth sydd yn angenrheidiol er 
cyfiawnhad yn ol y ddeddf, ac felly na ddichon pechadur ddim cael ei 
gyfiawnhau trwyddi, ac yn ganlynol, fod ar yr Iuddewon eisiau cyfiawn- 
der gwell na'r eiddo eu hunain, yn gystal a'r Cenedloedd. 


_14 Canys pan yw 'r cenhedloedd, y rhai nid yw y ddeddf 
ganddynt, wrth naturiaeth yn gwneuthur y pethau sydd yn 
y ddeddf, y rbai hyn heb fod y ddeddf ganddynt, ydynt 
ddeddf iddynt eu hunain: 


“ Nid oedd gan y Cenhedloedd ddim dadguddiad goruwch-naturiol, na 
chyfraith ysgfifennedig fel yr oedd gan yr Iuddewon. . Etto yr oedd y 
rhai'n, yn neillduol amrywiol 6 ddynion rhinweddol yn eu plith megis 
Socrates, Selon, Aristides, Scipio, Cato, Cicero, &c. dan arweiniad 
rheswm neu yn ol cyfarwyddiadau goleuni naturiol yn gwneuthur yr 
hyn y mae'r gyfraith a draddodwyd trwy Moses yn ei wneuthur, sef 
gorchymmyn yr hyn sydd dda, gwahardd yr hyn sydd ddrwg, argyhoeddi 
o bechod, euog farnu troseddwyr, &c. Neu yr oeddynt, mewn am- 
rywiol bethau, yn cyflawnu y dyledswyddau, y rhai, o raneu sylwedd, 
sydd yn orchymynnedig yn y gyfraith foesawl, ac yn ymgadw oddi wrth 

y beiau a waherddir ynddi. Er nad oedd y rhai'n ddim yn gwybodam 
gyfraith ddadguddiedig, etto yr oedd ganddynt reol gweithrediad yn eu 
meddyliau eu hunain: yr oeddynt, trwy oleuni rheswm, yn gweled pa 
beth i'w wneuthur, a pha beth i beidio eì wneuthur mewn amrywiol 
rannau o'u hymddugiadau tu ag at Dduw a dyn. 


15 Y rhai sy'n dangos gweithred y ddeddf yn ysgrifen- 
'edig yn eu calonnau, a'u cydwybod yn cyd-dystiolaethu, 
a'u meddyliau yn cyhuddo eu gilydd, neu yn esgusodi.) 

— Yr oedd y Creawdwr wedi ysgrifennu rhyw egwyddorion mewn per- 
thynas idda adrwg ar galon dyn yn ei gyflwr creadigol: y mae rhyw 


6 RHUFEINIAID, 


fesur o adnabyddiaeth o'r Egwyddorion hyn yn aros ynglialon dyn ar ol 
y cwymp: acnid yw ddim yn amhossibl iddo dynnu amrywiol gasgliadau 
oddi wrthynt. Trwy hyn y mae dynolryw yn cael eu cadw rhag bod 
ŷn hollawl fel anifeiliaid, yn cael eu hattal rhag cyflawnu llawer'o 
ddrygioni, yn cael eu cynbyrfu i gyflawnu amrywiol o ddyledswyddau, 
ac yn cael eu rhwymo i gyfiawnhau Duw yn ei waith yn barnu. Yr 
oedd y Cenhedloedd yn dangos gweil]ired y ddeddf yn ysgrifennedig yn eu 
calonnau, neu yr oeddynt yn amlygu bod eu rheswm yn eu dysgu mewn 
amrywiol bethau neillduol yr hyn y mae'r gyfraith foesawl yn ei wn- 
euthur, sef rhoddi gwybodaeth o bethau a ddylai gael eu gwneuthur, ac 
o bethau y dylid ymgadw oddi wrthynt. Y mae 'n amlwg oddi wrth 
ysgrifennadau ^r dysgedigion yn eu plith eu bod yn rhoddi cyfarwydd- 
iadau, pa beth i'w wneuthur, a pha beth i beidio ei wneuthur, a bod eu 
llywodraethwyr yn gwneuthur cyfreithiau yn erbyn anti Fi feiau, yn 
gwobrwyo y rhai a wnaent dda ac yn cospi y rhai a wnaent ddrwg. 

Ac yr oedd rhai o honynt yn gwneuthur amrywiol o'r pethan a orchym: 
ynnir, ac yn ymgadw oddi wrth amrywiol o'r pethau a waharddir yn y 
gyfraith foesol. Yr oeddynt, yn y naill ffordd a'r llall yn dangos eu 
bod yn golygu mai dyledswydd dyn oedd caru Duw, a'i ofni, a gwneu- 
thur i arall fel:y dymunai efei arall wneuthur iddo ynteu, ac y dylai 
nwydau fod dan lywodraeth rheswm, Yr oeddynt yn gyfiredin iawn 
yn golygu bod Duw i gael ei addoli: yr oedd rhai o honynt, yn enw- 
edigol y Persiaid yn erbyn gwneuthur delwau; yr oeddynt yn barnu 
mai drwg oedd cymmeryd enw Duw yn ofer; bod rhyw amser i gael 
ei neîllduo at addoliad crefyddol; y dylai rhieni gael eu parchu; ac y 
dylai pawb ymgadw rhag llawruddiaeth, godineb, lledrad; celwydd, a 
chwennych yr hyn sydd eiddo arall. CynwYBon yw barn meddwl. 
. dyn ei hun, trwy*r hon y mae'n cael ci rwymo i gyd-synio a gwir- 
ionedd mor belled ag y mae 'n ei ddeall; i gymmeradwyo yr hyn a orch- 
'ymynnir mor belled ag y mae 'n ymddangos yn gymmwys; i gyfaddef 
fod y cyfryw a'r cyfryw bethau wedi cael eu gwneuthur yn adnabyddus 
iddo, neu ynteu na ddarfu iddynt ddim cael eu hamlygu; i edrych ar un 
peth yn gymmwys, ac ar beth arall yn ahglyntn wn i addef ei fod 
wedi meddwl, dywedyd, neu weithredu yn y cyfryw a'r cyfryw fodd, 

neu ynteu nad yw hynny ddim wedi bod; i gydnabod ei fod yn baeddu 
eael ei gospi am yr hyn cydd yn feius, &c. Yn y petbau hyn a'r cyff- 
clyb y mae'r enaid yn cyd- wybod a Duw yr hwn sydd yn gwybod pob 
peih. Yr oedd cydwybodau 'r Cenhedloedd yn cyd dystiolaelliu, pan 
peddynt, fel tyst cyflym yn eu mynwes, yn gorfod cymmeradwyo yr 
hyn ag oedd goleuni natur yn ei ddangos iddynt mewn perthynas i'w 
dyledswydd tu ag at Diluw a dyn; yn dangos mewn cyd-ymffurfiad a. 


PENNOD IT, 6l 


gofyniadau 'r gyfraith, pa fodd yr oedd yn orphwysedig arnynt i ym- 
ddwyn mewn gwahanol amgylchiadau; yn eu rhwymo i gyfaddef pa 
fodd yr oeddynt wedi ymddwyn mewn meddwl, gair a zweithred; yn 
dywedyd wrthynt pa un a oeddynt yn rhodio yn ol y goleuni oeddynt 
yn fwynhau, pa un ai drwg ai da oedd yr hyn oeddynt yn ei wneuthur, 
yn gystal a'r hyn oeddynt yn esgeuluso ei gyflawnu, &c. Ar yr nn 
amser yr oedd ganddynt lawer o ymresymmiadau yn eu meddyliau eu 
hunain mewn perthynas i ddaioni neu ddrygioni eu hymddugiadau: ac 
yr oedd. yr ymresymmiadau hyn yn eu dwyn i gyhoeadi dedryd arnynt 
eu hunain, yn ol goleuni eu cydwybodau. Yr oeddynt weithiau yn cy- 
huddo â cheryddu eu hunain am yr hyn oeddynt wedi ei wneuthur, ac 
felly yn cywilyddio, yn dychrynu, ac yn ofni; bryd arall yr oeddynt yn 
boddloni i'r hyn a wnaethant, ac felly yn eu cyfiawnhau a'u canmol eu 
hunain am eu hymddugiadau. Fel hyn, yr oeddynt, mewn amrywiol 
amgylchiadau yn gwybod eu bod wedi ymddwyn yn groes i reswm a 
goleuni natur. Heb fod ganddynt, gan hynny, ryw gyfiawnder g gwell 
na'u heiddo eu hunain i'w ddadleu ger bron gorsedd Duw, yr yt 
yn gyfiawn agored i gael eu heuog-farnu yn nydd y cyfrif. 


“16 Yn y dydd y barno Duw ddirgeloedd dynion, yn ol 
fy efengyl i, trwy Iesu Grist. 


Fe ddichon y geiriau hyn gael eu cyssylltu a'r ddauddegfed adnod. 
Ca rhai eu cyfrgolli yn ddi-ddeddf, ac eraill eu barnu wrth y ddeddf yn 
nydd y farn gyffredinol. Wrth gymmeryd y geiriau yn y modd hyn, y 
mae'n rhaid ini olygu Adn. 13, 14, 15. megis mewn cromfachau. Ond 
fe ellir cyssylltu'r geiriau a'r hyn sydd yn yr adnod flaenorol. Y mae 
cydwybod yn bresennol yn cyhuddo neu yn esgusodi: gwna hynny yn 
fwy neillduol yn nydd y farn. Y mae Duwi farm, Gwel Adn. 2, Y 
mae dydd wedi cael ei osod yn yr hwn y bydd i hyn gael ei wneuthur. 
Act. 17.31. _ Y mae hyn yn arwyddo fod yr amser wedi ei ben-derfynu 
ac y bydd i bethau gael eu gwneuthur yn eglur. Pan alwo Duw yr holl 
fydi gyfrif, efe a gyhoedda ei farn, nid yn unig ar weithredoedd cyhoe 
ddus ac ymddangosiadau allanol ei greaduriaid, ond hefyd mewn perthy- 
nas i ddirgelion dynion, sef. y gweìi bfeddgud a gyflawnwyd yn y modd 
mwya dirgelaidd, yn gystal a dirgelaidd feddyliau, tueddiadau, dymun- 
iadau, egwyddorion, dibenion, a bwriadau calonnau holl ddynol-ryw. 
Psal. 90. 8. Mat. 6. 4. 1 Cor. 4.5. Bydd hyn yn. 0l yr efengyl... Nid 
'oes i ni ddim meddwl mai wrth yr efengyl y bernir y rhaì na chawsant 
' erioed gyfleusdra ìi wybed am dani. Gwel Adn. 12. Ond fe wna Duw 
dany yn ol yr hyn sydd yn cael ei ased alian yn yr efengyl, yc hon ua 


62 RHUFEINIAID, 


yn tystiolaethu y bydd barn. Y maehyn yn efengyl, neu yn newydd da 
i'r duwiol: o herwydd yr amser hynny fe ga eu cyrph eu cyfodi yn an- 
llygredig: 1 Cor. 15. 42,43. cant gyfarfod a'r holl waredigion wedieu 
hollol ryddhau oddi wrth bob amherffeithrwydd, cant eu didoli, dros 
byth, oddi wrth annuwiolion, Mat. 25.32. cant weled Iesu ym mawredd. 
ei ogoniant, Mat. 25. 31. cant eu gosod ar ddeheu-law 'r Barnwr, Mat, 
25. 33. cant eu harddel ganddo ger bron ei Dad a'r angylion sanctaidd, 
Mat. 10. 32. Luc 12. 8: ca eu gweithredoedd da eu cyhoeddi a'u gwob-, 
rwyo, Mat. 25, 33, 36, 40. a chant eu gwahodd i gymmeryd meddiant. 
o'r deyrnas a barottowyd iddynt er seiliad y byd. Mat. 25. 34... Neu 
íe fydd yn barnu ym ol yr efengyl, am fod y ddedryd a gyhoeddir y di- 
wrnod hwnnw yn cael ei darlunio yn yr efengyl, sef bod bywyd tragyw- 
yddol gan yr hwn sydd yn credu yn y Mab, eithr bod digofaint Duw yn; 
aros ar yr hwn nid"yw ddim yn credu ynddo. Ioan 3. 36. Ac fe fydd 
aith dydd y farn yn cael ei ddwyn ymlaen yn ol yr efengyl, o her-. 
ld yr efengyl sydd yn amlygu mai Iesu Grist fydd yn barnu. Yr 
oedd'yr efengyl yn eiddo Paul, nid fel pe buasai efe yn Awdwr o honi, 
ond am ei fod ef wedi cael ei osod i'w phregethu, yn oldadguddiad Iesu 
Grist. Eph.3.2,3. Ac felly y mae 'n bossibl fod y geiriau, rwy Jesu 
Grisf, ymma ^n golygu 'r modd yr oedd yr eíengyl yn eiddo Paul, sef 
am ei bod wedi cael ei gwneuthur yn adnabyddus, a'i thraddodi iddo 
gan Fab Duw. Gal. I, 12. Ond y mae'n fwy tebygol mai meddwl 
yr Apostol yw, y bydd. Duw yn barnu Dynolryw trwy Iesu Grist. Ioan 
5.22. Act. 17. 31. Rhan odderchafiad Crist yw, ei fod wedi cach ei or- 
deinioi fod yn farnwr byw a meirw. 







17 Wele, Iuddew y'th elwir di, ac yr wyt yn gorphwys 
yn y ddeddf, ac yn gorfoleddu yn Nuw ; 


I'r diben i gael ymdrin yn fwy neillduol a gwrthddadl yr Iuddewon, 
y rhai oeddynt yn ymddiried i'w hallanol ragor-freintiau, ac i ddangos 
iddynt, nad oedd eu bod yn mwynhau y Y freintiau ddim yn ddi- 
gon i'w cyfiawnhau ger brom Duw, y mae 'r Apostol yn eu hannerch, 
ac yn cyfeirio ei ymadrodd at un rbyw Iuddew a wnai sylwi ar yr hyn 
oeud ganddo i'w osod o'i flaen. Ac fe dybygid, oddi wrth yr adnodau 
eriTyWol, ei fod yn golygu yn meillduol yr Athrawon yn eu plith, yr 
offeiriaid, yr y*grifennyddion, a'r Phariseaid. Y mae'r Iuddewon ang- 
hrediniol yn cael eu mhynych annerch yn y llythyr hwn, ac yn enwed- 
igol yn y fan hon. Yr oedd amryw o'r rhai'n yn Rhufain: fe ddichon 
eu bod yn dymuno gwybod beth oedd gan un a fuasai gynt y fath elyn 
i Gristnogaeth i ddywedyd yn bresennolo blaid y grefydd honno: gyda 


PENNOD IY, 63 


golwg ar y cyfryw, ac oddiar gariad at eu heneidiau, y mae 'r Apostol 
ymma 'n cynnyg amrywiol bethau i'w hystyriaethau. Yr oedd y cyfryw 
ag oedd gan yr Apostol yn ei olwg yn cael ei alw yn Ïuddew. Ar y cyn- 
taf, yr oedd Abraham a'i hiliogaeth yn cael eu galw 'n Hebreaid, am eu 
bod wedi dyfod dros yr afon Euphrates, Wedi hynny yr oeddynt yn 
cael eu galw'n Jsraeliaid, oddi wrth Israel, yr enw a roddwyd gan yr 
angeliJacob. Ac wedi i'r llwythau ymrannu 'n ddwy deyrnas, yn 
amser Rehoboam, fe ddarfu i'r rhai a lynodd wrth dy Dafydd gael eu 
galw 'n Juddewon yn ol enw Juda, y mwya ardderchog o'r ddau lwyth a 
lynodd wrth Rehoboam. Ond gan na ddychwelodd ond ychydig o'r 
deg llwyth, ar ol iddynt gael eu caethgludo gan frenin Assyria, fe ddarfu 
i'r enw luddewon gael ei roddi i bawb ag a ddychwelodd. gyda llwyth 
Juda o Babylon, yn gystal ac i hiliogaeth Abraham yn gyffredinol, o'r 
amser hwnnw allan. Yr oeddynt yn dirfawr ymfalchio yn yr enw hwn, 
am ei fod yn arwyddo ei fod yn dwyn perthynas a Juda, o hiliogaeth yr 
hwn, ynol prophwydoliaeth Jacob, yr oedd y Gwaredwr i gyfodi: 
Gen. 48. 10. am ei fod yn dwyn ar gof iddynt eu hynafiaid, y Patriarch- 
aid duwiol y rhai oeddynt yn anwyl gan Dduw, ac yn neillduol o en- 
wog yn eu dydd: am fod llawer o brophwydi a brenhinoedd 'duwiol 
wedi bod ymhlith y genedl Juddewig: am mai hwy oedd y genedl oedd 
Duw wedi adnabod uwchlaw holl deuluoedd y ddaïar: Am. 3. 2. am 
mai iddynt hwy y perthynai 'r mabwysiad a'r cyfammodau: Rhuf. 9. 4. 
am eu bod yn proffessu 'r wir grefydd, &c. Oblegid y pethau hyn a'r 
cyffelyb, yr oeddynt yn meddwl fod bod yn Iuddewon yn ddigon i ddií- 
ogelu iddynt bob dedwyddwch. Ond nid oedd gan y cyffredinolrwydd 
o honynt ddim ond yr enw Iuddew, trwy enedigaeth a phroffes allanol, 
heb fod felly "n wirioneddol ynghyfrif Duw. Dat. 9. 9. Yr oeddynt 
'hefyd yngorphwys yn y ddeddf. Y mae'r gair dedd/ yíarwyddo ewyllys 
'y Llywodraethwr wedi ei amlygu i'r deiliaid, fel rheol eu hufudd-dod. 
Yr oedd ewyllys Duw, y goruchel Lywodraethwr, wedi ei amlygu i'r 
Iuddewon mewn gorchymynnion moesol, defodol, neu seremoniol a 
Bbarnol. Yr oedd llawer o honynt yn meddwl yn fawr am danynt eu 
hunain am fod y fath gyfraith ogoneddus wedi cael ei rhoddi iddynt hwy 
pan nad oedd yr Arglwydd ddim wedi gwneutbur hynny i genhedloedd 
“eraill: Deut. 4. 8. Psal, 147. 19, 20. am eu bod yn ei darllen, yn my- 
fyrio ynddi, yn adnabyddus o'i chynnwysiad, yn gwneuthur arddeliad 
o honi ac yn cyd-ymffurfio a'i gofynniadau. Yr oeddynt yn gorphwys yn 
y pethau hyn, gan hyderu eu bod yn ddigon o sylfaen iddynt gael eu 
'cymmeradwyo ger bron y Duw-dod, heb weled un angen i droi eu 
hwynebau at Grist am gyfiawnhad a iechydwriaeth. Yr oeddynt hefyd 
yn gorfoleddu yn Nuw. 'Yra'r oedd y Cenhedloedd heb dduw yn y byd, 


C4 RHUFEINIAID. 


Eph. 2. 12. yr oedd yr Íuddewon yn proffessu eu bod hwy yn adnabod 
y gwir Dduw: Tit. 1, 16. yr oeddynt yn ymffrostio ei fod yn Dduw 
cyfammodol iddynt hwy. ,Ex. 20, 2. Deut. 26. 17, 18. Psal. 144. 15. 

Yr oedd ganddynt lawer i'w ddywedyd am yr amlygiadau oedd y Duw 
bwn wedi eu rhoddi o hono ei hun, i'w bynafîaid, mewn modd tra gogon- 

eddus: yr oeddynt yn cysuro eu hunain wrth feddwl fod addoliad Duw, 
yn cacl i gadw i fynu yn eu plith: ac yr oeddynt yn honni hawl i ew- 
yllys ca ^r Arglwydd, fel pe buasai efe dan rwymau i ddangos ci ewyllys 
da iddynt hwy, ie, iddynt hwy yn unig. Mic. 3. 11 


18 Ac yn gwybod & ewyllys cf, ac yn darbod pethau 
rhagorol, gan fod wedi dy addysgu o'r ddeddf : 


Yr oedd yr Iuddewon, ac yn enwedigol eu Hathrawon, yn go 
iawn eu bod hwy yn deâll, nid frwy ddychymmyg ansicr, ond trwy 
ddwyfol ddadguddiad, beth oedd ewyllys Duw mewn perthynas i gyf- 
lyrau ei greaduriaid, a pha fodd yr oedd yn ewyllysio iddynt ymddwyn 
tu ag atto ef ei hun, a thu ag at y naill y llall mewn gwahanol amgylch- 
iadau a sefyllfaoedd. Ond gan nad oedd y wybobaeth hon yn cael 
fawr o effaith arnynt, ond ei bod yn eu chwyddo, y mae'n sicr ei bod yn 
achlysur i chwanegu eu damnedigaeth. Luc 12. 47...Yr oeddynt yn 
golygu hefyd. eu bod yn medru gwahaniaethu rhwng drwg a da; rhwng 
yr aflan a'r glan, Lef. 11. 47. yn medru barnu rhwng pethau cyfreithlon 
a phethau gwaharddedig, rhwng pethau trymmaf a phethau ysgafnach 
y gyfraith, acyn medru tynu ymmaith y gwerthfawr oddi wrih y gwael, 
Jer. 15. 19. Yr oeddynt yn meddwl eu bod yn hyddysg yn y pyngciau 
mwya ardderchog o grefydd, a'u bod yn cymmeradwyo y pethau. 
mwya rhagorol. Yr hyn oedd ganddynt i borthi eu meddyliau mawrion 
am danynt eu hunain yn hyn oedd, eu bod wedi cael eu hyfforddi gan 
gyfraith Moses, yn yr hon yr oeddynt wedi cael eu hegwyddori o'u mab- 
andod. Y mae'r gair a arferir ymma am addysgu yn arwyddo cateceisio. 
Y mae'n cael ei arfer ynyr un ystyr, Luc 1, 4. Act. 18. 25. I Cor. 14. 


19. Gal, 6. 6. Y mae cateceisio, neu hyfforddi plant yn egwyddorion 
erefydd yn hen arferiad, ac o ddwyfol osodiad. Deut. G.7. 


19 Ac yr wyt yn coelio dy fod yn. dywysog i'r deillion, 
yn llewyrch i'r rhai sydd mewn tywyllwch: 
Y mae dynol-ryw, wrth naturiaeth yn ddeilion, ân mewn tywyllwch. 


Act. 26.18. Eph.5.8. Trwy fod eu nhatur yn llygredig, nid oes 
ganddynt ddim meddyliau cywir am Dduw, nêc am eì ewyllys; am bla 


PENNOD 1I, 65 


ett calorinau, drwg pechod, eu gwendid i wneuthur yr hyn sydd yn ys- 
prydol dda, nac am. annigonolrwydd eu hunain-gyfiawnderau; am y 
modd y mae i droseddwr ddiangc rhag dwyfol-ddigofaint, digonolrwydd 
y waredigaeth sydd trwy Grist, yn wyneb holl angen pechadur, angen- 
rheidrwydd ad-enedigaeth trwy'r Yspryd Glan, na ffordd sancteidd- 
rwydd, &c. Yn yr amgylchiad hyn y mae arnynt eisiau rhyw un i'w 
!yys neu eu harwaîn. , Yr oedd llawer o'r Iuddewon, yn enwedigol o'u 
hathrawon, yn golygu eu hunain yn dra gwybodus, ac oblegid liynny, 
yn gymmwys ifod yn arweinyddion i'r rhai mwya anwybodus o'r genedl 
Iuddewig, ac yn neillduol i'r Cenhedloedd, y rhai oeddynt yn eu gol- 
ygu 'n hollol ddall tra 'r oeddynt yn meddwl eu bod hwy eu hunain yn 
rbyw oleuni mawr digonol i oleuo y rhai ag oedd yn y tywyllwch. Ond 
nìd oedd y rhai'n ond arweinyddion deillion. Mat. 15.14. 23.16. Y 
mae ^n bossibl í rai gymmeryd arnyrít y gwaith o dywys neu arwain 
eraill pan na fyddont hwy eu hunain ddim yn foddlon i rodio cam o'r 
ffordd sydd yn arwain tu ar nefoedd, 


20 Yn athraw i'r anghall, yn ddysgawdwr i'r rhai bach, 
achennyt ffurf y gwybodaeth, a'r gwirionedd yn y ddeddf. 


Yr oedd llawer e'r Iuddewon, ac yn neillduol eu4Hathrawon, yn cyf- 
rif y Cenhedloedd yn hurt ac yn anwybodus: ac yr oeddynt yn golygu 
nad oedd y rhai ag oedd, o'u plith, yn dyfod yn broselytiaid at y gref- 
ŷdd Teoddewig, ddim onl megis babanod mewn dealltwriaeth. _ Yr 
oeddynt ar yr un amser yn eu derchafu eu hunain, ac yn golygu fod 
ganddynt lawer o gymmwysderau i fod yn hyfforddwyr ac yn ddys- 
gawdwyr i'r cyfryw a'r rhai'n. Y mae'n wir fod ganddynt ryw fath o 
adnabyddiaeth o'r gwirionedd, a'u bod, mewn.rhai pethau, yn deail ys- 
tyr cyfraith Moses: ond nid oedd ganddynt ddim ondallanol ymddang- 
osiad o wybodaeth ysprydol, a gwir feddwl y gyfraith: nid oedd gan- 
ddynt ddim ond rhith, fel y mae 'r gair yn cael ei gyfieithì yn 1 Tim. 
3.5. Nidoedd eu gwybodaeth ddim yn soddii lawr i'w calonnau. 
Y mae 'n bossibl hefyd fod ganddynt /f/, neu grynhoad byr o'r gwir- 
ioneddau a'r cyfarwyddiadiu cynnwsedig yn y gyfraith, a'u bod oblegid 
hynny, yn golygu eu hunain yn gymmwys i fod yn ddysgawdwyr, a'u 
bod yn ymdrechu i osod argraph y ffurf hon ar y rhaî a gymmerent eu 
hyfforddi ganddynt. 

'g1 Tydi, gan hynny, yr hwn wyt yn addysgu arall, oni'th 
ddysgi dy hun? yrhwn wyt yn pregethu, Na ladratter, a 
]adretti di? | 
Bre dl I 


u 


G6 RHUFEINIAID. 

Wrth gydmaru 'r adnod hon a Mat, 23. 3, 4. fe ellid meddwl fod yr 
Apostol ymma'n golygu 'r ysgrifennyddion a'r Phariseaid yn fwya 
neillduol. Yr oeddynt yn cymmeryd arnynt i hyfforddi eraill yn y 
gwirionedd pan yr oedd yn angenrheidiol iawn iddynt hwy eu bunain 
ddal sylw mwy manwyl ar ysprydolrwydd y gyfraith, diben y gosod- 
íadau Tid d6wio y pethau gogoneddus ag oedd wedi cael eu dywedyd 
gan Moses a'r Prophwydí mewn perthynas i'r Messiah, &c. Yr oedd- 
ynt yn dywedyd wrth eraill pa fodd yr oedd yn angenrheídiol iddynt 
i ymddwyn mewn gwahanol amgylchiadau; ond ar yr un amser 
yr oeddynt yn ymddwyn fel rhai fuasai 'n hollol anghofio eu gorchym-. 
mynion eu hunain, neu ynteu ddim yn meddwl íod arnynt hwy unrhyw 
rwymau i gyd-ymffuríioa hwynt. Yr oeddynt, yn.hyn, yn debyg ì 
ddyn dall, yn dal canwyll'i oleuo eraill ira y mae efe ei hun.yn aros 
yn y tywyllwch. Y mae'r Apostol, gan hynny, yn gofyn iddynt pa 
mor gywilyndus oedd fod rhai ag oedd yn ymffrostio cymmaint o'u 
breintiau, o'u gwybodaeth, a'u cymmydog i byfforddi eraill, yn gofalu 
mor lleied am rodio mewn cyd-ymffurfiad a'r hyfforddiadau oeddynt yn 
osod o flaen y rhai a wrandawai arnynt. Yn ol y gyfraith yr oeddynt 
yn dywedyd yn erbyn Jedrad, pa un bynnag a fyddai yn gynnwysedig. 
mewn attal oddi wrth arall, yn groes i'w ewyllys, yr hyn a fyddain 
ddyledus iddo, ne mewn cymmeryd ymmaith eiddo arall trwy drais 
neu dwyll... Ond yr oeddynt hwy-eu hunain yn euog o'r hyn oeddynt 
yn ei ddywedyd yn ei erbyn yn eraill. Yr oeddynt yn gwneuthur ty 
Dduw yn ogof lladron, Mat. 21. 13. ac yn rhith hir weddio yr Syr fyi 
yn llwyr-fwytta tai gwragedd gweddwon. Mat. 25. 14. î 


22 Yrhwn wyt yn dywedyd, Na odineber, a odinebï 
di? yrhwn wyt yn ffieiddio delwau, a gyssegr-yspeili di? 


Yr oedd yr Iuddewon yn dywedyd llawer yn erbyn anlladrwydd a 
godineb.y Cenhedloedd. Ond fel yr oedd meibion Eli yn gorwedd 
gyda'r gwragedd oedd yn ymgyfarfod yn. finteioedd wrth ddrws pabell 
y cyfarfod, 2 Sam. 2. 22. ac ít yr oedd yv gau brophwydi y rhai a lefar- 
ent eiriau celwyddog yn enw'r Arglwydd, yn gwneuthur godineb gyda; 
gwragedd eu cymmydogion, Jer. 29. 23. felly yr oedd Crist yn galw y 
y rhai ag oedd. yn ceisio arwydd ganddo yn genhedlaeth ddrwg a godi- 
nebus. Mat. 12..39. Yr oeddynt yn fynych iawn yn euog o byn trwy 
roddi llythyr ysgar i'w gwragedd a phriodi rhai erail ynen lle: Mat. 
19.7—9. ond yn twy cyffredin trwy feithrin meddyliau a chwennych- 
iadau anllad. Mat. 5. 28. Yr oedd y cyffredinolrwydd o honynt, byth. 
oddi ar amser caethiwed Babylon, yn Tfieiddio eilun-addoliaeth, ac ni 


PENNOD II, 67 


allent ddim goddef edrych ar y delwau ag oedd rhai yn eu gwneuthur 
o'r gwir Dduw, ac eraill o dduwiau 'r Cenhedloedd. _ Er hynny yr 
oeddynt yn gyssegr-yspeilwyr. Er fod y gyfraith yn gorchymmyn din- 
ystrio 'r pethau a gyssegridi eilunod, yr oeddynt hwy, oddi ar eu cyb- 
ydd-dod, yn eu cymmeryd, yn enwedig os byddent yn werthfawr, ac os 
caent hwynt am ychydig, ac yn eu troi at eu gwasanaeth eu hunain: 
yr oeddynt yn attal oddi wrth Dduw yr hyn a ddylaserit ei gyssegru 
iddo trwy beidìo anu yr hyn oedd ei gyfraith yn ei ofyn: 1 Sam. 

GWYS, YS MaN >r" 3—14,'3, g—10, 'Yr oeddynt yn yspeilio'r Ar- 
glwydd o'r hyn hand wedi cael ei gyflwyno iddo tu ag at gynnal ei 
addoliad yn y byd: yr oedd yn beth cyffredin yn y dyddiau hyn i 
werthu ^r arch-offeiriadaeth am arian: yr oeddynt yn halogi'r deml, 
Mat. 21. 13. ac yn llygru addoliad Duw, trwy ddwyn i mewn eu dych-- 
ymmygion eu hunain: Mat 15. 6—9. yr oeddynt yn dirfawr leihau 
gofynniadau *r gyfraith a chyfiawnder Duw, fel pe buasai eu cyflawn- 
iadau amherffaith eu hunain yn atteb i fynuiddynt: Rhuf. 10. 3. er 
degymmu y mintys, yr anis, a'r cwmin, yr oeddynt yn gadael heibio y 
pethau trymmaf o'r gyfraith: Mat. 23. 23. ac yr oeddynt yn yspeilio 
Duw o'r anrhydedd dyledus iddo, trwy beidio priodoli iddo ogoniant ei 
briodoliaethau, ac yn neillduol ogoniant ei ras, fel y mae 'n cael ei am- 


lygu yn yr efengyl. 


93 Yr hwn wyt yn gorfoleddu yn y ddeddf, trwy dorri 
y ddeddf a ddianrhydeddi di Dduw? 


Âm y ddeddf a gorfoledd, neu ymffrost yr Iuddewon ynddi, gwel 
Adn. 17. Er gorfoleddu yn y ddeddf yr oeddynt yn ei 4horri, trwy 
wneuthur, yr hyn ag oedd yn ei wahardd, ac esgeuluso gwneuthur yr 
hyn ag oedd yn ei orchymmyn. _ Trwy hyn yr oeddynt yn di-anrhyd- 
«ddu Duw. Y mae trosedd o'r gyfraith yn taflu neillduol ddiystyrwch 
ar sancteiddrwydd, cyfiawnder, daioni, doethineb, mawredd, ac awdur- 
dod y leddf-roddwr, yn ei yspeilio o'r gogoniant a berthyn iddo fel 
Llywodraethwr ei greaduriaid, ac yn rhoddi achlysur i'r Cenhedloedd 
|i gablu ei enw. Yr oedd yr Iuddewon, gan hynny, wrth droseddu 'r 
ddeddf, tra 'r oeddynt yn ymffrostio ynddi, yn ymddwyn-fel rhai fuasai 
_ yn myfyrio yn y gyfraith, ddim ond i gael dangos nad oedd. ganddynt 
ddim parch i'w chyfarwyddiadau, 


â 24 Canys enw Duw, o'ch plegid chwi, a_ geblir ym- 
'hlith y Cenhedloedd; megis y mae'n ysgrifenedig, 
*. 


i 


6& RHUFEINIAID, 


Fel ymae enw yn gwahaniaethu y naill oddi wrth y llall, y mae 'n 
bossibl fod enw Duw ymma''n.arwyddo Duw ei hun, fel y mae'n Fod 
o anfeidrol berffeithrwydd, yn enwedigol fel y mae ^n berffaith sanct- 
aidd a chyfiawn, yn holl-wybodol ac yn holl-alluog. Neu ynteu, fel 
y mae un yn cael ei adnabod wrth ei enw, fe ddichon fod enw Duw 
ymma yn arwyddo ei Lywodraeth a'i ragluniaeth, neu ei air, eì athraw- 
iaeth, ei grefydd, &c. trwy y rhai y mae n gwneuthur ei hun yn ad-. 
nabyddus i'w greaduriaid. Yr oedd gwaith yr Iuddewon yn ymddwyn 
mor anaddas yn y mwynhad o'u holl ragorfreintiau, ac yn hollol groes. 
i'w proffes fel pobl ar enw ^r Arglwydd, yn rhoddi achlysur i'r Cenhed- 
loedd i feddwl yn ddrwg, ac i ddywedyd geiriau caledion am yr Ar- 
glwydd ac am.ei ffyrdd... Wrth weled y rhai ag oedd yn cymmeryd 
arnynt i fod yn anwyl gan Dduw yn byw mor annuwiol, yr oedd y Cen- 
hedloedd yn barod i ddywedyd fod Duw Israel yn rhoddi calondid i 
bechod, a bod eiathrawiaeth yn agor y drws i bob pen-rhydd-did.. Yr. 
oeddynt yn barod i ofyn, A ddichon hwn fod yn wir Dduw pan y mae 
n goddef y fath dwyll yn ei. wasanaeth ac yn gwenu ar y fath bobl a'r 
rhai'n? A ydyw efe ddim yn sylwi ar ymddugiadau y rhai sydd ar ei 
enw? Yr oeddynt yn barod i wadu ei ragluniaeth am eu bod yn medd- 
wl, naill ai na allai efe ddim rhwystro ei: bobl i ymddwyn. yn y modd 
yr oeddynt yn gwneuthur, neu ynteu nad oedd efe ddim. yn gofalu pa 
fodd y byddent yn ymddwyn. _ A phan yr oedd eu pechodau yn tynnu 
barnedigaethau arnynt, yr oedd y Cenhedloedd yn barod i gyfrif yr 
Arglwydd yn wan, am nad oedd ddim yn cadw ei bobl rhag gofidiau, 
neu yn greulon, am ei fod*yn goddef iddynt gael'eu cystuddio. Yr oedd- 
yr luddewon, yn y dyddiau hyn yn tynnu gwaradwydd ar enw 'r Ar- 
glwydd ymhlith ei elynion, yn yr un modd ag yr oedd eu hynafiaid 
wedi gwneuthur mewn ocsoedd blaenorol, yn ol yr byn sydd ar lawr yn 
yrhen Destament. Es. 52. 5. Ezec. 36. 20, 23. Onid oeddynt, gan, 
hynny, yn neillduol o ynfyd pan yn meddwl y gallent gael eu cyfiawn- 
hau ger bron Duw trwy eu gweithrec doedd amherffaith eu hunain? 


25 Canys enwaediad yn wir a wna les, os cedwi y 
ddeddf: eithr os troseddwr y ddeddf ydwyt, aeth a €Tìe; 
waediad yn ddienwaediad. ] 


Yr oedd ENWaAEDTAD ynordinhad grefyddol, yn yr hon, yn ol gosod? 
iad Jehofa, yr oedd blaen-groen pob gwrryw wyth niwrnod oed i gael” 
€i dorri ymmaith. Cafodd yr ordinhad hon ei gorchymmyn trwy 
Moses. Lef. 12. 3. Ond yr oedd wedi ei rhoddi cyn hynny i'r Tadau, 
loan Y. 22. sefi Abraham, ac i'uy had, trwy eu hoesoedd,. Gen; 17. 9; 


PENNOD JI. 69 


i0. Ac yr oedd yr holl wrrywiaid ag oedd yn nheulu Abraham i gael 
eu henwaedu, er nad oeddynt ddim ei had ef. Gen. 17. 12,13... Fe 
ddichon fod hynnyn arwyddo, fod Duw 'n bwriadu galw 'r Cenhed- 
loedd i mewn i'w eglwys. Yr oedd y dwyfol osodiad hwn yn cael ei 
drefnu i brofi flydd Abraham, trwy ei. fod, yn union ar ol cael addewid 
ohiliogaeth lliosog yn cael ei glwyfo mewn modd ag oedd yngwneuthur 
yr addewid, yn annhebygol o gael ei chyflawnu: Gen. 17. 3—10. yr 
oedd yn dwyn ar gof, lygredd y natur ddynol o ba un y maepawb. yn 
gyfrannogion fel y maent yn disgyn oddi wrth yr Adda cyntaf: Lef. 20. 
41. Jer. 9. 26. yr oedd yn arwydd o gyfammod rhwng Duw ag Abra- 
ham ac a'i had:. Gen. 17. 11. yr cedd yn insel cyfiawnder y ífydd: 
Rhuf. 4.11. yr oedd yn nod o wahaniaeth rhwng eglwys Ddnw ag 
eraill; Gen. 34. 14. 1 Sam. 17. 37. ac felly yn foddion i'w cadw ar ew 
pennau eu hunain; yr oedd yn ddarluniad o'r hyn. y mae'r Arglwydd 
mewn flordd o ras, yn ei weithredu ar eneidiau ei bobl: Deut. 30. 6. 
Col. 2.11. ac yr oedd yn eu dysgu i ymddwyn yn.addasi'w perthyn- 
as gyfammodol a Duw, ac yn enwedigol i farweiddio gweithredoedd y 
corph. a ANN 10. 16. Jer. 4. 4. Yr oedd. yr Iuddewon yn ymffrostio 
llawer o'u henwaediâd, ac yn ymddiried iddo fel pe buasai'n ddigon 
i'w cymmeradwyo ger bron y Duw-dod. Y mae'n wir fod yr ordin- 
had hon, tra parhaodd goruchwiliaeth yr.hen Destament, yn un o'u 
nheillduol 'ragorfreintiau: Rhuf. 3. 1, 2. ond ymma y mae 'r A posiêl, 
yn dangos yr ynfydrwydd o ymddiried i*w henwaediad. Y mae'n sicr 
nad yw efe ddîm yn meddwl fod gwaith un ŷn cael ei enwaedu ac yn 
ymdrechu wedi hynny i gadw ^r gyfraith yn llesiol i'w gyfiawnhau ger 
bron Duw: o herwydd fe fyddaibynny yn hollol groes i'r hyn sydd 
ganddo mewn golwg, sef dangos fod yn rhaid i Iuddewon a Chen- 
hedloedd gael eu cyfiawnhau trwy ffydd... Rhuf. 3. 28... Ond y mae 
yn tystiolaeth fod Enwaediad, Jan oruchwiliaeth- yr hen Destament, 
yn llesiol, fel yr oedd yn arwydd o'r cyfammod yn yr hwn yr oedd yr 
Arglwydd yn cyhoeddi ei hun yn Dduw iddynt hwy, ac yn eu cymmer. 
yd hwythau i fod yn bobl iddo ei hun. Ond yr oedd y fath gyssylltiad 
rhwng y ddau beth hyn, fel na allai 'r naill o honynt ddim bod hêb y 
Mall. Am hynny y mae'r Apostol yn dywedyd fod enwaediad yn 
]lesiol os cadwent y gyfraith gan ei fod yn arwydd fod yr Arglwydd yn 
Dduw iddynt, os oeddynt, fel gwir Israeliaid yn enwaededig o galon 
ac fely cyfryw yn parchu deddfau Duw. Yr oedd enwaediad hefyd 
yn llesiol i'r rhai oedd yn cadw 'r ddeddf yn yr ystyr hyn, yr oedd 
bod un yn Íuddew enwaededig, os byddai ganddo un parch i gyfraith 
Jehofah, yn rhoddi iddo lawer o fantais tu ag at ddyfod yn Gristion; 
o herwydd yr oedd y “A Iuddewig yn rhoddi iddo y cyfryw wybod- 
4 Fi; 


Ul 


7o RHUFEINIAID, 


aeth ag oedd yn tueddu ^n fawr i'w barottoi ìi dderbyn yr efengyl. Er 
i'r Enwaediad ddyfod yn niweidiol pan ddarfu i oruchwiliaeth yr efeng- 
yl gael ei hagor yn fwy cyflawn, Gal 5. 2. yr oedd yn ddefnyddiol tra 
parhaodd goruchwiliaeth yr hen Destament: ac nid oedd cyd-ymffurfiad 
a'r gyfraith seremoniol ddim etto wedi myned yn waharddedig, mac yn 
hollol anghyfreithlon i'r Iuddewon. Ond y mae 'n bossibl mai golwg 
yr Apostol ymma yw, y buasai enwaediad, fel rhan o gyd-ymffurfiad a'r 
gyfraith, pe buasent a yn ol y rhwymau oedd yr ordinhad honno 
yn osod arnynt, Gal. 5. 3. bob amser yn perffaith ufuddhau nid yn 
unig i'r gyfraith steilbdads ond hefyd i'r gyfraith foesol. Ond os oedd- 
ynt, mewn un pwngc, yn droseddwyr o'r gyfraith, nid oedd eu bod 
wedi cael eu henwaedu yn gwneuthur dim tu ag at eu cy fiawnhau, mwy 
ma phe buasent heb eu henwaedu erioed. Ac nid oedd eu henwaed- 
iad ddim yn eu gwneuthur yn fwy cymmeradwy na'r Cenhedloedd 
di-enwaededig, os ymroddi yr oeddynt i fyw mewn frosedd gwir- 
foddol o gyfreithiau 'r Arglwydd. 


26 Os y dienwaediad gan hynny a geidw gyfiawnder-. 
au'r ddeddf, oni chyfrifir ei ddienwaediad ef yn enwaed- ; 
iad? 

Ymma, ac yn yr adnod ganlynol, y mae'r gair di-enwaediad yn ar- 
wyddo un di-enwaededig. Pe buasai *'r fath beth a bod cenedl-ddyn di- 
enwaededig bob amser wedi cadw pob gorchymmyn o'r gyfraith foesol; 
" neu pe buasai Proselyt di-enwaededig yn ymddwyn mewn modd ag a 
fuasai 'n cyd-fyned a chyfraith Duw, yr hon sydd yn dragywyddol ac 
yn anghyfnewidiol reol cyfiawnder; neu pe buasai un o'r Cenhedloedd 
di-enwaededig yn dyfod i gredu Ynghrist, ac felly i barchu ^r gyfraith, 
ac i gyd-ymffurfio a'i gofynniadau, oni buasai hwn mor gymmeradwy 
ger bron y Duw-dod, a phe buasai wedi cael ei enwaedu yn y cnawd? 
y mae'n sicr y buasai: yn enwedigol os nad oedd ddim yn gwybod am 
ddwyfol osodiad enwaediad, neu os nad oedd ddim wedi cael ei argy- 
hoeddi fod un yn ei amgylchiadau ef dan rwymau i ymostwng i'r ordin- 
had honno. 


27 Ac oni bydd i'r dienwaediad, yr hwn sydd o natur-. 
iaeth (os ceidw y ddeddf) dy farnu di, yr hwn wrth y lly- 
thyren a'r enwacdiad wyt yn troseddu'r ddeddf? ] 


Sa. 


PENNOD II, 7i 


Pe buasai Cenedl-ddyn, yr hwn oedd yn cael ei arwain yn unig gan 
oleuni natur, yn cyd-ymffurfio a'r gyfraith yn y naill neu'r llall o'r 
ystyriaethau a enwyd yn yr adnod flaenorol, oni buasai hwn yn dangos 
fod yr Íuddewon yn haeddu cael eu cospi, gan eu bod yn mwynhau 
helaethrwydd o ragorfreintiau erefyddol, ac etto yn byw mewn pechod? 
onid oedd Mei feddwl y byddai iddo yn y farn gyfodi yn erbyn y rhai 
nad oeddynt yn meddwl dim ond am lythyren y gyfraith ac enwaediad 
yn y cnawd? ond yn golygu ei fod yn ddigon o ddiogelwch iddynt fod 
ganddynt y gyfraith yn ysgrifenedig, a'u bd wedi eu henwaedu mewn 
modd allanol; ac eddi ar hynny yn cymmeryd rhydd-did i bechu yn 
fwyhy. Yr oedd pechod yr Iuddewon yn fwy trwy fod y gyfraith gan- 
ddynt: o herwydd nid oes pechod lle nad oes deddf. 


28 Canys nid yr hwn sydd yn yr amlwg sydd Iuddew: 
ac nid enwaediad yw yr ym sydd yn yr amlwg, yny 
cnawd; 


| Ïuddew yn yr amlwg oedd y cyfryw ag oedd o hiliogaeth ww 
mewn cyfammod gweledig a Duw yn gwneuthur proffes o'r grefydd 
luddewig, yn cyhoeddus gyd-ymffurfio a gosodiadau 'r grefydd honno, 
ac yn dangos (rwy ei phylacterau, ymmyl-waith ei wisgoedd, &c. 
a phethau allanol eraill, mai IJuddew oedd. Nid oedd y pethau hyn ddim 
yn ddigonol ìi wneuthur dyn yn Juddew yn yr ystyr mwya pwysig. Nid 
oedd neb ar y cyfrif hyn yn unig yn etholedig i fywyd tragywyddol, yn 
anwyl gan Dduw, yn fab i Abraham mewn gwirionedd, nac yn medd- 
iannu hawl i fywyd trwy'r addewid. £Enwaediad yn yr amlwg yn y 
cnawd oedd, pan fyddai y blaen»groen yn cael ei gymmeryd ymmaith, a 
thrwy hynny nod o wahaniaeth rhwng luddew a Chenedl-ddyn yn cael 
ei argraphu yn y cnawd. Os nad oedd ond hyn yn unig heb fod y ga- 
lon yn cael ei henwaedu, yr oedd un yn amddifad o'r enwaediad ag y 
mae Duw yn ei ofyn yn eiair.. Ni wnai enwaediad allanol yn unig 
ddim atteb diben cadwedigol. 

w^ (i 


daf Eithr yr hwn sydd yn y dirgel sydd Iuddew; ac en- 
wacdiad y galon sydd yn yr yspryd, nid yn y llythyren; 
o hwn y mae ei glod nid o ddynion, ond o Dduw. | 


ŷ W Luddeo, yn yr ystyr mwya pwysig o'r gair, yw yr hwn sydd mewn: 
gwirionedd a thuedd ei galon, yn atteb i'r hyn ag oedd yr Iuddewon 
mewn modd allanol, gd yn wir blentyn i Abraham, yn enwaededig o 


“2 RBUFÊINTATTD. 


galon, yi gwirioneddol barchu deddfau 'r Arglwydd, ac yn meddiant 
bawl i fendithion ei gyfammod. Ac y mae eneaediad y galon, yr hyn y 
mae 'r Arglwydd yn ei ofyn yn bennaf, yn gynnwysedig yn adnewydd- 
iad grasol enaid dyn, a marweiddiad pechod, neu lygredd natur, trwy 
weithrediad yr Yspryd Glan. Eph. 4. 93. Tit. 3.5.  Dymma'r hyr 
oedd yn cael ei arwyddo yn bennaf yn yr enwaediad o waith llaw yn y 
cnawd. Deut.10.16.30.6. Phil, 3. 3. Col, 2.11, Ac yr oedd hyn 
yn fwy cymmeradwy yn ei olwg na thorriad ymmaith y blaen-groen, yn 
ol llythyren y gyfraith. ' Lef. 12. 3.. Yr oedd yr Iuddewon yn dir- 
fawr ganmol y rhai oedd yn dyfod yn broselytiaid at y grefydd Iuddew-' 
ig, a'r rhai oedd yn dwyn mwya o zel dros osodiadau 'r ddeddf a 
thraddodiadau 'r henuriaid. Ond y mae'r hyn ag sydd yn glodfawr. 
yn yr hwn ag sydd yn Iuddew yn y dirgel, nid o ddynion, o man ei 
ddechreuad, ond o-Dduw: Rhuf. 9.16. Ac y mae'r enwaediad yr 
hwn sydd yn gymmeradwy ger bron. Duw yn gynnwysedig yn y fath 
dufewnol, sanctaidd adnewyddiad, ag na all ddim cael ei weled na'i 
ganmol gan ddynicn, y rhai na welant ddim ond yr hyn sydd yn allan- 
ol: ondy mae o fawr werth yngolwg Duw, yr hwn sydd yn chwilio 'r 
galon, ac a wna ei holl fwriad yn amlwg ryw ddiwrnod. 1 Petr 3. 4. 
1 Cor. 4.5. Y mae'n bossibl fod yr Apostol ymma'n cyfeirio at yr 
enw Iuddew, yr hwn oedd yn. dyfod oddi wrth Juda, yn arwyddo. mol-. 
iant. Gen. 29. 25. 49.8, | 


a aT 
PENNOD Hi. 


A ragoriaeth gan hynny sydd i'r Juddew? neu pa. 
fudd sydd o'r enwaediad? 


Yn y bennod flaenorol y): oedd yr Apostol wedi (Ye fod yr Tnddew- ] 
on yn sefyll ar yr un tir a'r Cenhedloedd yn y Pwngc o dderbyniad ger 
bron y Duw-dod, ac nad oedd enwaediad ddim yn ddigonol i ddiogelu ; 
eu hiechydwriaeth. Gan fod y genedl Iuddewig yn ymddiried cym- 
maint i'w hallanol ragorfreintiau, ac yn dueddol iawn i ymffrostio yn- 
ddynt, nid oedd Athrawiaeth Paul ddim yn debygol i fod yn dderbyn- 
iol ganddynt. Os na wna 'r peinau hyn y tro ì fod yn sylfaen eu cym- 
meradwyaetb, yr oeddynt yn barod i feddwl, nad oeddynt ddim o un 
fantais iddynt mewn un golwg mwy na'i gilydd. Am hynny yr oedd-; 
ynt yn barod i ofyn, Os oeddynt hwy yn gydradd a'r Cenhedloedd“ 


PETINOD IÍI, “3 


eraill, pa fantais oedd iddynt î fod yn hiliogaeth naturiol Abraham? Ac 
os nad oedd yr €nwaedïad ddim yn gwneuthur dynion yn fwy cymmer- 
adwy na'r di-enwaededig, pwy ddiben allasai 'r enwaediad atteb? pa 
fôdd y dywedir, Gwynfydedig wyt O Israel; pwysydd fnegis ti, pobl 
gadwedig gan yr Arglwydd? Deut. 33. 39. Onid oedd atlirawiaeth 
Paul yn dal d&n nad oedd ddim yn fraint i gael bod yn bobl neillduol i'r 
Arglwydd, acnad oedd gosodiadau ei addoliad ddim wedi en hordeinioi 
atteb unrhyw ddiben o bwys? Onid oedd yn ddi-ânrhydedd i Dduw i 
wmeuthur y rhai ag oedd efe wedi eu gwahaniaethu trwy rdgorfreintiau 
neillduol yn gyd-radd a'r Cenhedloedd di-enwaededig ? 


2 Llawer ymhob rhyŵ fodd: yn gyntaf, o herwydd 
darfod ymddiried iddynt hwy am ymadroddion Duw, 


Y maen wir nad yw bod yn Iuddew ac yn enwaededig ddim yn 
ddigonol ì gymmeradwyo dyn ger bron Duw, nac i ddiogelu iechydwr- 
iaeth enaid; ond mewn attebiad i'r hyn cedd wedi cael ei ddywedyd 
yn yr adnod. flaenorol, y mae'r Apostol yn dywedyd, fod yr Tuddewon 
yn dirfawr ragori, trwy eu bod wedi cael eu hanrhydeddu a llawer ora- 
gorfreintiau 'y rhai nad oedd y Cenhedloedd ddim wedi cael eu cynuys- 
gaeddu a a hwynt. Yr oedd ganddynt wybodaeth o'r a Dduw: yr 
oeddynt. wedi cael eu cymmeryd i fod yn bobl neillduol i'r Arglwydd: 
ŷr oedd amrywiol o Brophwydi wedi cael eu cyfodi i fynu yn eu plith: 
yr oedd yr Arglwy dd wedi mynych ymddangos mewn modd tra rhy- 
feddol o'u plaid: yr oedd ganddynt ddwyfol gyfarwyddiadau mewn 
perthynas i bob rhan o addoliad crefyddol: o honynt hwy yr hanodd y 
Messiah: yn eu plith hwy y treuliodd efe eì amser tra y bu yn aros 
ar y ddaiar: iddynt hwy y cafodd yr efengyl ei phregethu gyntaf: ac 
oddiwrthynt hwy yr oedd y g gwirionedd wedi ymdaenu i blith y Cen- 
hedloedd. Nid ay 4 Apostol ddim yn enwi'r pethau hyn yn yr adnod 
hon: ond y mae'n son am eu breintiau^n fwy helaeth, Pen. 9..4, 5. 
Ymma y mae'n enwi un o'u rhagorfreintiau, yr hon sydd yn cynnwys 
Y lleill igyd: am hynny y mae 'n dywedyd, yvr gyntaf, hynny yw, yn 
bennaf, neu yn fwya neillduol, o herwydd tlarfod ymddiried iddynt lav am 
ymadroddion Duw. Deut. 4. 5—8. 'Psaì. 1A7. 19, 20.” Y mae'r gair 
sydd. ymma am ymadroddion yn cael eì arfer gan Awdwyr paganaidd 

am yr : aitebion ag oedd, yn ol eu golygiadau hwy, yn cael. eu rhoddi 
gan y duwiau. Yn y Testament newydd y mae ^r gair yn cael eî ar- 
fer am y Dadguddiad âg. v mae 'r Arglwydd wedi êi ŵneuthur o hono 
ei hun. Pw bobl. Ach 2. 99. MOD 5, 12. cr mae gorchymynnion, 
gwaharddiadau, a WHFYAiOh y ddeddf foesol, gosodiadau cysgodol y 
ELYFR MR K; 


74 RHUFEINIAID. 


gyfraith seremonïol, cyfarwyddiadau neillduol y gyfraith farnol, yr am- 
rywiol hanesion, yr athrawiaethau, y gwahoddiadau, yr addewidion, a'z 
Prophwydoliaethau sydd yn gynnwysedig yn y sgrifennadau, Moses a'r 
Prophwydi, yn deilwng i gael eu galw'n ymadroddion Duw, am eu bod 
wedi eu hysgrifennu, nid yn ol dychymmygion dynion ffaeledig, ond 
dan arweiniad, ac yn ol cyfarwyddyd yr Yspryd Glan, ac felly yn cyn 
nwys amlygiad o feddwl Duw, yn yr hyn ag oedd efe yn ei weled yn 
gymmwys i'w ddadguddio i'w greaduriaid. Yr oedd yr ymadroddion 
:hyn wedi eu Jymddiried i'r Iuddewon, fel y byddai iddynt eu defnyddio 
er eu daioni eu hunain, ac fel y byddai iddynt eu cadw i fod o lesad i 
€raill, y rhai oedd i dderbyn gwybodaeth o'r gwir Dduw oddi wrthynt 
hwy. Yr oedd-yn fraint neillduol iddynt i gael yr ysgrythyrau sanct- 
aidd. O WHO] y mae ymadroddion aw yn ddefnyddiol i i rodd: 
aw erh o'r pethau mwya eu pwys, Psal. 19. 8. i feddalhau a dryÌl- 
io'r galon galed, Jer. 23. .29.i droi eneidiau, Psal. 19.7. lanhau'r 
aflan, Ioan 15. 3. i wneuthur y gwirion yn ddoeth, Psal 19. 7, i wneu- 
thur eneidiau 'n íywiog yngwaith Duw, Psal. 119. 5. Luc 24. 32. ; 
gyfarwyddo pa fodd i fyned ymmlaen yn gyssurus tu a Sion, Psal, 119. 
24. i fod yn darian i amddiffyn, ac yn gleddyf ìi wrthwynebu gelynion, 
Dihar, 30. 5. Eph. 6. 17. i fod yn ymborth i enaid newynog, Mat. 4. ac 
ilawenhau'r galon. Psal.19. 8. Rhuf. 5.4. Nid yw 'r Apostol yn 
dywedyd dim ymma mewn perthynas i ddefnyddioldeb enwaediad yn 
neillduol. Yr oedd wedi son rhyw beth am hynny, Pen. 2. 25. ac nid 
yw ddim yn ymdrin a'r pwngc hwnnw, ymhellach hyd oni ddeloi” r bedwar- 
edd bennod. 


3 O blegid beth os anghredodd rhai? a wna eu hang- 
hrediniaeth hwy ffydd Duw yn ofer? 


'. Y mae'n bossibl fod rhai o'r Cenhedloedd yn barod i ddadleu yn er- 
byn yr hyn a ddywedasai 'r Apostol mewn perthynas i ragoriaeth yr 
Iuddewon. Gallasent, ofyn, Pa les y mae ymadroddion Duw yn ei 
wneuthur i'r rhai'n, gan nad yw y rhan fwyaf o honynt ddim yn credu 
eu cynnwysiad? | Mewn attebiad i'r cyfryw wrthddadl y mae'r Apos- 
tol yn addef, fod rhai o'r Iuddewon wedi ymddwyn yn an-ffyddlon i gy- 
fammod Duw, trwy beidio credu ei dystiolaeth am ei Fab, ac yn gan- 
lynol, trwy beidio credu yn y gwaredwr pan yr ymddangosodd yn eu 
plith. Ond beth er hynny? Y mae ymadroddion Duw yn sicr o gael 
eu cyflaw nu. Nid pawb, ond rai o'r Íuddewon oedd wedi anghredu z 
ac ni ellir dim meddwl y bydd i anghrediniaeth dynion wneuthur Duw 
yn gelwyddog nac yn anffyddlon, Ni all hyn ddim didd yu ei ffydd- 


LJ 


PENNOD II, 75 


Ìondeb ef i'w air eihun, nac i'r rhai a ymddiriedant ynddo: yr oedd 
Duw wedi cyflawnu ei addewidion i'w hynafiaid: nid oedd anffyddlon- 
deb ac anghrediniaeth rhaì ddim wedi ei rwystro ef i gyflawnu yr adde- 
widion a wnaethai efe o'r Messiah: ni ddarfu iddo ddim bwrw ymmaith 
yr holl genedl, ond yn ol ei addewid i Abraham, y mae yn parhau i fod 
yn Dduw iddo cf ac i'w had: nì allai y rhai oedd yn anghrediniol ddim 
dywedyd mai an-ffyddlondeb yn Nuw oedd yr achos nad oedd ei add- 
ewidion yn cael eu cyflawnu iddynt hwy: ac ni all eu hanghrediniaeth 
hwy ddim rhwystro i'r addewidion gael eu cyflawnu i'r rhai sydd yn 
credu, sef y gwir Israel, had ysprydol Abraham. _ Ac ni all anghredin- 
iaeth rhai ddim gwneuthur y ffydd ag y mae Duw yn roddi i'w bobl 
yn ofer fel na byddo iddi atteb ei diben er gogoniant Duw a daioni 
ei pherchennogion. ; 


4 Na atto Duw: eithr bydded Duw yn eirwir, a phob 
'dyn yn gelwyddog; megis yr ysgrifenwyd, Fel y'th gyf- 
îawnhaer yn dy eiriau, ac y gorfyddech pan y'th farner. 


' Mewn attebiad i'r gofynniad, A wna eu hangrediniaeth hwy ffydd 
Duw yn ofer? y mae 'r Apostol yn atteb fel un fyddai 'n hollol ffieiddio 

| y cyfryw feddwl. Y mae'n dywedyd, Na afo Duw, neu Na fydded, 
hynny yw, Pell fyddo oddi wrthym ni i feddwl na dywedyd y cyfryw 
beth: ni all hyn ddim bod. Y mae Duw yn eirwir, am eì fod, yn yr 
hyn oll ag y'mae 'n ei amlygu i'w greaduriaid yn gosod allan wahanol 
bethau yn wirioneddol fel y maent yn bod, ac am ei fod yn ymddwyn 
yn ol yr hyn ag y mac wedi ei ddywedyd, pa un bynnag ai mewn add- 

— ewidion neu fygythion. Num. 23. 19. 1 Sam. 15. 29. Psal. 89. 33, 34. 
'Tit. 1.2. Heb. 6. 17, 18... Y mae dyn yn gelwyddog, pan fyddo yn dyw- 
edyd yr hyn nad yw ddim yn bod yn y modd ag y byddo efe yn ei osod 
allan, a phan na fyddo ddim yn gweithredu yn ol yr hŷn a fyddo wedi 
eì ddywedyd. Gan fod pawb, fel y maent ynddynt eu hunain yn llyg- 
“redig, yn agored i gam-gymmeriadau, yn gyfnewidiol, ac yn an-alluog, 
— mewn llawer o amgylchiadau, i gyflawnu yr hyn a addawsanf, y mae'n 
— bossibl ì bob dyn fod yn gelwyddog, Yr oedd Paul yn dymuno i Dduw 
gael y gogoniant o gael ei gyfrif a'i addef yn eirwir, ac i bob dyn, mewn 

| cydmariaeth a'r Duw-dod, gael ei gyfrif yn wag ac yn dwyllodrus, fel 
| naellir dîm ymddiried ynddo. Y mae Duw yn deilwng o gael ei gyd- 
| nabod yn eirwir, ie, pe byddai pob dyn yn troi allan yn anffyddlon iddo 
| ef, ac i'w gyd-greaduriaid. _ Y mae'r gair 4ydded ymma 'n arwyddo 
ymddangosed ei fod felly, Dymnma fel y mae''r gair yn cael ei arfer, 


Uu 


78 RHUFEINIAID. 


Adn. 26. Ioan 15. 8. Y mae ^r cyfaddefiad hwn, fod- Duw yn eirwir, 
yn cyd-fyned a'r geiriau yn Psal. 51. 4. Fel y'Uh gyfiawnhaer.pan leferych 
ac y byddit bur pam farnech, Nid i'r dibeni gyfiawnhau Duw, yr oedd 
Dafydd yn peehu. Ond yr oedd ei bechod yn dangos fod Duw yn 
gyfiawn yn yr hyn a ddywedasai am ddrygioni calon dyn: yr oedd ei 
drosedd yn rhoddi achlysur neillduol i Dduw ymddangos yn gyflawni'w 
air ei hyn, trwy gyllawnu yr addewidion a wnaethai efe iddo ef yn 
hytrach na'i : ddinystrio am ei bechod; ac yr oedd Dafydd yn cyfaddef ei. 
bechod fel y byddai i Dduw ymddangos yn gyíiawn yn yr hyn a wnai 
efe eì lefaru yn ei erbyn eí ar gyfrif ei drosedd. Yr oedd Paul yn golygu 
y gwnai Duw yn yr un modd ymddangos yn gyfiawn i'w eiriau ei hun, 
yn wyneb anffyddlondeb ac anghrediniaeth rhai o'r Íuddewon. Ac os 
rhyfyga neb ymryson a Duw am ei farnedigaethau, ei gyhuddo, a beio 
arno am ei ymddugiadau, y mae 'r Arglwydd yn sicr o fod yn fuddug- 
oliaethus. A phan fyddo efe yn cospi am bechod y mae yn ddi amheuol 
yr ymddengys ei fod yn bur yn ei farnedigaethau, Yr oedd Dafydd 
wedi dywedyd, Fel y byddit bur: y mae Paul yn dywedyd, Ac y go'- 
Jyddech.. Y mae yr hwn ag sydd yn ymddangos yn bur mewn dadl yn 
cael buddugoliaeth ar ei wrthwynebwr. Dichon y geiriau diweddaf 
yn yr adnod hon gael eu cyfieithu, naill a'i pan farnech, neu pan y'th 
farner. 


5 Eithr os yw ein hanghyfiawnder nì yn canmol cyfe. 
iawnder Duw, pa beth a ddywedwn? Ai anghyfiawn y 
Duw, yr hwn sydd yn dwyn arnom ddigofaint ? ŷn, ol 
dyn yr wyf yn dywedyd) 


Ymma y mae aghy/iawnder yn arwyddo naill ai annuwioldeb, yn gyff. 
redinol, fel y mae'n apghyfíiawn attal oddi wrth Dduw y cariad, y parch, 
a'r ufudd-dod ag sydd yn ddyledus iddo; neu anghrediniaeth yn neill-. 
duol fel y mae'n yspeilio'r Arglwydd o ogoniaut ei wirionedd, ei allu, 
a'i drugaredd, _ Y mae cyfiawnder-Diae yn arwyddo naill ai'r briodoledd 
o ddwyfol gyfiawnder, sef y tucdd sydd yn Nuw i roddi i bob un yr 
hyn sydd gymmwys ac addas, neu ei ffyddlondeb, fel y mae cfen gyf- 
iawn i'w air ei hun, neu y fordd a drefnodd efe i bechadur gael eì gyf- 
iawnbau trwy ffydd. Gwel Rhuf. 1. 17. Yr oedd drygioni yr Iuddews 
on yn gwneuthur cyfiawnder Duw, yn ei waith yn dial arnynt yn fwy 
amlwg: yr oedd eu hangrediniaeth, yn rhoddi achlysur i i ffyddlondeb 
Duw ymddisgleirio yn fwy hynod, pan yn cyflawnu ei addewidion yn 
wyneb cymmaint o apheilyngdod; ac yroedd en hannuwioldeh hwy, 


PENNOD III, Y. 


yn gystal ac annuwioldeb y Cenhedloedd, yn profi yr angenrheidrwydd 
i bechadur gael ei gyfiawnhau trwy ffydd, ac yn amlygu daioni a doeth- 
ineb Duw yn ei waith yn trefnu y fath ffordd i bechadur gael eî gym- 
meradwyo. Gan fod y pethau hyn yn bod, yr oedd rhai o'r Iuddewon 
yn barod i ofyn ryw-beth yn gyffelyb i hyn, Beth a ddywedwn ni am 
waith Duw yn ein cospi ni am ein hanghrediniaeth? Onid yw efe yn 
anghyfiawn pan y mae'n tywallt ei ddigofaintarnom ar gyfrif y pechod 
ag sydd yn rhoddi achlysur iddo i roddi helaethach amlygiad o'i ogon- 
iant ei hun? Y mae'r Apostol, yn niwedd. yr adnod honyn dangos mai 
nid gosod allan ei feddyliau ei hun yr oedd efe yn yr hyn ag oedd wedi 
ei ofyn, ond ei fod yn llefaru megis ym mherson Iuddew; anghrediniol, 
ac yn crybwyll y gythgdadi ag oedd yn fynych yn cael er wneuthur 
gan ddynion. 


_ 6 Na atto Duw: canys wrth hynny, pa “WR y barna 
Duw * r byd? 


' Yr oedd yr Apostol yn hollol ffieiddio yr hyn sydd yn gynnwysedig 
yn y gwrthddadl ag sydd yn yr adnod flaenorol. Gwel Adn. 4.  Cab- 
leddus fyddai meddwl, fod goruwch-lywodraethu drygioni i fod er 
daioni, ac amlygu dwyfol ddaioni yn wyneb drygioni troseddwyr, yn 
tafìu unrhyw ddi-anrhydedd ar ddwyfol gyfiawnder yn ei weithred o 
gospi pechod. O herwydd nid yw bod Duw, oddi wrth bechod ei erdd 
uriaid, yn cymmeryd achlysur í amlygu ei ddaioni, eì ddoethineb, a'i 
alluei hun, ddim yn y mesur lleiaf yn newid natur pechod, yr hwn sydd 
ynddo ei hun yn groes i anian bur y Duw-dod, ac yn cynnwys y diys- 
| tyrwch-mwyaf ar ei briodoliaethau a'i lywodraeth, A chan fod-pechod 
“ynddo eí hun yn haeddu ei gospi, nid anghyfiawn yw i Dduw ym- 
ddwyn tu ag atto ynol ei haeddiant. Ond yr hyn a mae'r Apostol, 
yn sylwi arno yimma yw, fod Duw yn barnu r byd, Fel Barnwr, y mae 
Hysi&rglwydd yn bresennol yn llywodraethu ei greaduriaid, ac yn trefnu 
pob peth ynol boddlonrwydd ei ewyllys eì hun: Psal. 67. 4. Es. 33, 
22. Dat. 19. 11. ac fel Barnwr efe a wobrwya rai ac a gospa eraiil yn 
nydd ycyfrif.. Act. 17. 31. Gwel Rhuf. 2. 16. Gan fod: Duw. yn 
farnwr, y.mae yn rhaid ei fod yn gyfiawn pan a mae ^n cospi pechod 
Gen. 19. 25. Job 8. 3. o herwydd. pe byddai efe yn anghyfiawn, pa 
fodd y byddai 'n bossibl iddo farnu 'r byd. mewn cyfiawnder? Psal. 26. 
13. Ni all efe ddim llai na bod yn berffaith gyfiawn yn ei natur a'i 


Pwyll “Y 






—_ 7 Canys os bu gwirionedd Duw, trwy fy nghelwydd i, 


Z$8 RHUFEINIAID, 


yn helaethach i'w ogoniant ef, pa ham y'm bernir innau 
etto megis pechadur? 


Y mae 'n wir fod yr efengyl yn wirionedd Duw, a'i bod, trwy weinid. 
ogaeth Paul, yr hon a alwai 'r Iuddewon yn gelwydd, yn rhoddi amlyg 
iad helaeth o ogoniant Duw yn wyneb Iesu Grist, ac oblegid bynny, n 
ddylasai neb olygu mai pechadurus oedd gwaith yr Apostol, yn pregeth 
yr efengyl. Ond fe dybygid mai gwrthddadl ei wrthwynebwyr yw y: 
hyn y mae 'r Apostol yn ei osod ar lawr ymma. Y mae Duw weithia: 
yngoruwch-lywodraethucelwyddau ei greaduriaid i ddwynoddìiamgylcl 
eifwriadau a'i amcanion ei hun, ac fellyiamlygu ei ogoniant. Gellir gwel 
ed hyn yn achos Jacob, Gen. 27. 15—29. mydwragedd yr Aipht. Ex. 1 
15—19. Rahab, Jos. 2.4. 6. Michal, gwraig Dafydd, aceraill. I Sam 
19. 12—17. Wrth sylwi ar byn, fe allai rhyw un ofyn, Gan fod Duw 
oddi wrth gelwydd ei greaduriaid yn cymmeryd achlysur i ddangos e 
ogoniant ei hun, pwy achos i neb gael ei feio na'i gospi am yr hyn sydd 
yn y canlyniad o hono, yn dwyn gogoniant Duw gymmaint i'r golwg 
Neu, fe ddichon fod rhyw genedl-ddyn yn barod î ddywedyd, Os yv 
gwirionedd Duw yn ei addewid i gyfiawnhau'r Cenhedloedd trwy ffydd 
yn ymddangos yn fwy hynod er gogoniant ei ras ei hun (rwy fy eilun 
addoliaeth I, pwy achos all fod gan neb i feio ar fy ngwaith I yn add 
oli eilunod? Y mae ^n bossibl fod y gwrthddadl hwn gan yr Apostol y 
ei olwg yn yr adnod hon, o berwydd y mae eilunod yn cael eu galv 
yn gelwydd, am nad ydynt ddim yn bod mewn gwirionedd yrhynag | 
mae eilun-addolwyr yn golygu eu bod; Es, 44. 20, Jer. 10. 14, ac o 
blegid eu heilun-addoliaeth yr oedd yr Apostol wedi dangos, Pen. 1. n 
allai'r Cenhedloedd ddim cael eu cyfiawnhau, ond trwy ffydd. Ne 
fe ddichon mai gosod allan y mae'r Apostol y gallai Iuddew anghredin 
;olwrthddadlu ymhellach yn y modd hyn, Y mae fy anghrediniaeth I yi 
rhoddi 'r celwydd i'r Arglwydd, yn gystal ac i'r rhwymau sydd arnaf. 
gredu tystiolaeth Duw; ac y mae fy holl ddrygioni yn gelwydd, fel 
mae 'n gosod aìlan yr hyn nad yw ddim yn wir, ac fel y mae'n rhoddi/ 
celwydd i'r broffes ydwyf yn wneuthur o enw'r Arglwydd: ond c 
ydyw hyn yn rhoddi achlysur i wirionedd Duw i ymddangos yn fw 
gozoneddus, yn y cyílawniad o'i addewidion i'r rhai sydd yn credu, p 
fodd y gall fod yn gyfiawn imi gael fy nghospi fel troseddwr gan fod f 
nhrosedd yn achlysur o fwy o ogoniant, nac o ddí-anrhydedd i enw 
Arglwydd? 


8 Ac nid (megis y'n ceblir, ac megis y dywed rhai eii 


PENNOD III. 79 


bod yn dywedyd) Gwnawn ddrwg fel y del daioni? yrhai 
y mae eu damnedigaeth yn mH” 


Gan fod Duw yn cymmeryd achlysur, oddi wrth bechodau eì greadur- 
iaid, i ddwyn ei ogoniant ei hun yn fwy i'r amlwg yr oedd rhai yn 
barod i haeru, nad oedd ddim yn cyfiawn i bechod gael ei gospi. Y mae 
yr Apostol yn gofyn i'r rhaì'n, Pa ham na wnaent ddywedyd ymhellaci:, 
Cyflawnwn bob pechod yn un chwant, fel y byddo i ogoniant Duw ym- 
ddisgleirio yn fwy hynod yn ein hiechydwriaeth? Neu fe ddichon mai 
gosod allan y mae efe y modd yr oedd y rhai ag oedd yn gwrthddadieu 
yn yr adnod flaenorol yn barod i ddywedyd ymhellach, Pa ham na bydd 
ini roddi 'r ffrwyn ar war ein llygredigaethau ^n ddi-attalfa, fel y 
byddo i ras Duw ymddangos yn fwy gogoneddus yn ei waith yn ein 
cyfiawnhau trwy flydd yn Iesu Grist? Yr oedd rhai yn haeru bod y 
Cristnogion, ïe, bod Apostolion Crist yn dywedyd yn y modd hyn. 

' Fe ddichon eu bod yn casglu hyn-oddi wrth eu hathrawiaeth mewn 
perthynas i etholedigaeth ddi-ammodol, cyfiawnhad trwy ffydd, parhad 
mewn gras, a gwaith Duw yn gornwch-lywodraethu pechodau ei eiddo 

' ifoder daioni. Y mae llawer o weinidogion Crist, wedi cael eu cablu 
a'u gwaradwyddo am osod allan yr hyn sydd yn hollol groes i'r hyn y 
maent yn gredu ac yn gyhoeddi. Yr oedd yr Apostol yn gwadu ac yn 

hollol ffieiddio 'r casgliad ag oedd rhai yn ei dynnu oddi wrth athraw- 
djaethau gras: nìallai efe ddim llaina thystiolaethu fod ei farn efa 
barn ei frodyr yn hollol yn erbyn y cyfryw olygiadau, a hynny yn gyf- 
iawn; o herwydd nid drygioni dynion sydd yn dwyn gogoniant Duw 
i'r amlwg, ond ei ddoethineb ei hun sydd yn trefnu, a'i allu sydd yn 
dwyn oddi amgylch, fod yr hyn a gafodd ei fwriadu er di-anrhydedd 
iddo yn cael ei orawch-lywodraethu i fod yn achlysur i'w ogoniant ym- 
«dangos yn fwy disglaer. Ac yr oedd y rhai ag oedd yn dywedyd, 
Gwnawn ddrwg fel y del daioni, a'r rhaì oedd yn haeru fod yr Apos- 
tolion yn dywedyd yr un peth, yn gyfiawn agored i ddinystr tragywyddol, 
am eu bod yn cam-ddefnyddio goruchwiliaeth gras heb ba un nid oes 
dim yn bossibl i bechadur gael ei achub, ac am eu bod yn gwaradwyddo 
— yrhai ag oedd yn cael eu hanfon ! gyhoeddi gweinidogaeth y cymmod. 


9 Beth gan bynny? a ydym ni fwy rhagorol? Nac 
ydym ddim: canys ni a brofasom o'r blaen fod pawb, yr 
Iuddewon, a'r Groegwyr, dan bechod ; 


Yr oedd yr Iuddewon yn dywedyd, fod yr Israeliaid uwchlaw holl 


GA ' 
$U RHUFEINIAID, 


ddynol-ryw 8c yr oedd yr Apostol wedi cyfaddef íod llawer o ragof- 
iaeth i'r Iuddew ym mhobrbyw fodd.” Adn. 2. Beth sydd ini ben- 
derfynu yn wyneb y pethau hyn? A oedd yr Iuddewon fel rhai wedi 
euhanrhydeddu, drosamrywiol oesoedd, allawer oallanolragorfreintiau, 
yn well dynion, neu mewn sefyllía mwy manteisiol íu ag at gs ael eu 
cyfiawnhau na'r Cewhedloedd? Naccddynt mewn un modd, Yt oedd 
daioni Duw wedi rhagori tu ag attynt hwy, yn y cyfranniad o amryw- 
iol ragorfreintiau, ond yr Geddynt hwy yn bechaduriaid fel eraill: A 
ar y.cyfamn,: yr oeddynt,yn waeth na'r Cenhedloedd di-enwaededig; 
herwydd yr oeddynt yn pêchu ;yn erbyn mwy o oleuni a nin, 
Diclïon. y geírïau a arferir, ymma. gael €u: cyfieithu: yn y modd; hyn, 
Nid; ydym ddim yn rhagori ŷm mliob peth, neu yn-kolfol;, fely mae 'r 
gair. yn cael ei gyfieithu yn 1 Cor..5. 10..Er eii. bod yn rhagori abewn 
allanol ragorfreintiau, nid oedd ay os fel Ioddewon: ddim rhagor 
iaeth i fod, yn sylfaen en cymmeradwyaeth ger bron y Duw-dod. Yr 
oeddynt hwy. yn gystal a'r Cenhedloedd.yn sefyll meŵn angên o well 
cyfiawnder na'u heiddo eu bunain, Yr oedd yr Apostol; yn y rhan 
flaenorol o'i lytbyr, wedi cyhuddo Ïuddewon a Chenhedlocdd, 'ac wedi 
profi bod ynaill a'r llall o honynt yn enog gêr bron Duw. Yn y ben- 
nod gyntaf yr oedd wedi gosod yn erbyn y Groegiaid, eu bod yn attal 
y gwirionedd mewn angbyfiawnder, eu bod yn annuwiol, yn halogedig; . 
yn, anghyfiawn fu ag attynt eu hunain a'n cymmydogion, yn di-ystyru 
amynedd Duw ac yn an-ufudd i gyfraith. natur, yrhon oedd yn ysgrîten- 
medig yn eu calonnau. Yn yr ail bennod a; dechreu hon: 'yr oedd wedi 
cyhuddo'r Iuddewon o wag ymffrost yn eu hadnabyddiaeth o'r ; gyfraith 
A'B amrywiol droseddiadau o honi; yn neillduol o ladrad, godineb, a: chys- 
segr-yspeiliad . o wneuthur eu henwaediad yn ddi-enwaediad; o: ang- 
hrediniaeth o ymadroddion Duw, &c. Yr oedd. Iuddewon a Chenhed- 
. Joedd dan lywodraeth pechod, yr hwn oedd, fel rhyw ormesdeyrn creus 
lon.yn Arglwyddiaethu arnynf. Ac yr oeddynt dan euogrwydd pech- 
ed, fel rliai wedi eu rhwymo “drosodd i dragywyddol ddamnedigaeth, 
dan faich a fyddai ^n sier o'u soddi i waelodion uffern, oddieithr FF 
gael eu gwaredu yn y ffordd a amlygir yn yr. efengyl. 


10 'Megis y mae'n ysgryfenedig, Nid oes neb wr 
nac o€$-un: | 1y 


" Ymma y'mae'r Apostol yn rhoddi THE eglurhad o” ddio woe. 
wedi cael ei ddywedyd yn niwedd yr adnod flaenorol, yn enwi igol gyd 
8 golwg. ar yr Iuddewon, y, rhai oeddynt yn llettua meddy Hd chwydd- 
edig am danynt eu hunain, ac felly a anhaw dd euargyhoeddio'n pechod 


PENNOD If, 81 


a'u perigl. Y mae 'n gosod ger eu bronnau amrywiol dystiolaethau all- 
an o ysgrythyrau 'r hen Destament, y rhai oeddynt hwy eu hunain yn eu 
haddef, ac yn y rhai yr oeddynt yn dirfawr ymffrostio. Y mae'r tystiol- 
acthau hyn yn cael eu cymmeryd allan o wahanol rannau o'r hen Desta- 
ment: ond mewn rhai argraphiadau o'r deg a thrugain, hynny yw, o'r 
cylìeithad Groeg o'r hen Destament, ac yn y cyfieithad Lladin, yr hwn 
a arferir yn gyflredin yn eglwys Rhufain, ac yn y cyfryw argraphiadau 
o'r Psalmau, yn yr iaith Gymraeg, ag sydd wedi eu cymmeryd o'r cyf- 
ieithad Groeg neu Lladin, y mae r holl dystiolaethau byn i'w cael yn 
Psalm 14. Y mae'n debygol mai eu gweled ymma gyda'u gilydd a bar- 
odd i ryw un feddwl y dylasent fod gyd a'u gilydd yn yr hen Destament 
hefyd. Y mae 'n hawdd i bwy bynnag a gydmaro'r tystiolaethau hyn a'r 
mannau yn yr hen Destament o ba rai y maent wedi cael eu cymmeryd, 
weled, fod yr Apostol yn rhoddi'r ystyr, yn hytrach na ^r geiriau yn rhai 
“o honynt. Gan fod y tystiolaethau hyn yn wir gyds golwg ar yr Iuddew- 
| on mewn oescedd a aethent heibio, y mae'r Apostol yn eu crybwyll 
' gyda golwg ar ei gyfoedion: o herwydd nì ellid dim meddwl eu bod 
' hwy, wrth naturí»eth, yn wellna'u hynafiaid: ac yr oedd yr ysgrythyrau 
| hyn yn profi 'n eglur, nad oedd bod yn Iuddewon ac yn enwaededig 
' ddim yn ddigonol i i o dynion rhag bod yn eitha pechadurus a thru- 
— enus.. Ac er fod rhai o'r ysgrythyrau hyn yn cyfeirio yn fwya neillduol 
“ at mai 'ag oedd yn hynod mewn pechod yn yroesoedd gynt, yr 'oedd-yr 
' Apostol yn golygu eu bod oll yn cynnwys darluniad cymmwys o'i gyf- 
— oedion, Fe ddichon fod un ysgrythyr yn perthyn yn fwy neillduol iun, 
Ô fe arall yn fwy neillduol i arall.—Yr oedd y_ Psalmydd wedi dywedyd, 
Ê 'Nid oes a wnel ddaioni, Psal, 14. 1. Y mae'n bossibl fod yr A Du yn 
ír golygu 'r r' dystiolaeth hon pan y mae'n dywedyd, Nid oes nebcyfiawn, nac 
| oesun. Gan nad oes neb o hono ei hun, yn gwneuthur yr byn sydd yn 
ŷ ysprydol dda, y mae'n sicr nad oes neb yn gyfiawn trwy fyw i fynu i 
— ofynniadau manwyl cyfraith Duw. Achan nad oes neb yn perffaith 
— gyflawnu yr holl ddyledswyddau gerphwysedig arno tu ag at Dduw a 
o ng nid yw ddim yn ioni ineb gael ei gyfiawnhau trwy ei weithred- 
oedd ei hun. Ond y mae'n fwy 1ebygol mai gosod arlawr y mae 'r A- 
1 — postal yn yr adnod hon, y Pwngc ag sydd yn cael ei brofi trwy dystiol- 
' aethau ysgrythyrol yn yr adnodau lyn o herwydd nid yw yrhyn a 
frthytyyll ymma ddim i'w gael yn Psalm 14 na Psalm 53. ond y mae'r 
Ty gwirionedd a osodir ar lawr ymma i'w weled wedi ei ysgrifennu yn yiyst- 
— iolaethau a grybwyllir yn yr adnodau canlynol. Y maen wir y dyw- 
| edir fod Noah, Abraham, Job, ac eraill, yn gyfiawn: ond y maentii gael 
| ieu hystyried felly mewn ystyr gydmariaethol, hynny yw, mewn cydmar- 
daeth ag eraill: nid ydym ddim i feddwl eu bod yn berffaith rydd. oddi 
Lwyr II | L. 


82 RHUFEINIAID. 


wrth bechod. Yr oeddynt hwy, wrth naturiaeth, yn bechaduriaid fel 
eraill: ond yr oeddynt, frwy ras, yn gymmeradwy ger bron Duw, ac 
yn cael eu cynnorthwyo i barchu ei ddeddfau, ac i rodio wrth ei fodd, 


11 Nid oes neb yn deall; nid oes meb yn ceisio Duw. 


Y mae dyn, fel creadur rhesymmol, yn medru deall yr hyn a berthyn 
i'r bywyd presennol: ond y mae holl ddynol-ryw wedi myned yn ddall 
ac yn anwybodus mewn pethau ysprydol. Deut. 32. 28, 29. Job 32. 9. 
Jer. 10. 14... Nid oes neb, wrth naturiaeth, yn llettua meddyliau cywir 
am natur a phriodoliaethau Duw, am ysprydolrwydd a manyldra 'r gyf- 
raith, am ei gyflwr ei hun fel pechadur, am yr hyn sydd yn gwneuthur 
enaid an-farwol yn ddedwydd, am y modd y mae i bechadur gael ei 
gyfiawnhau ger bron y Duw-dod, am y gwaith y mae'r Yspryd yn ei 
wneuthur ar bechadur, nac am y modd. rodio er gogoniant Duw. 1€, y 
mae dyn, wrth naturiaeth yn synwyrol i wneuthur drwg, Jer 4. 22. ond 
yn dywyllwch mewn pethau ysprydol. Eph. 5. 8... Y mae'n caru 'r ty- 
wyllwch, Ioan 3. 19, 20. ac nis gall ddim gwybod y pethau sydd o Ys- 
“ pryd Duw. I Cor. 2. 14... Y mae ewyllys dyn mor llygredig, fel y mae 
pawb yn ceisio eu hunain, ac nid oes neb, tra mewn cyflwr di-ailanedig, 
ŷn ceisio Duw. Y mae ceisio Duw yn cynnwys ymofynniadam adnabydd- 
“ iaeth o'r Arglwydd ac o'i ewyllys, hiraeth am hawl ynddo fel Duw cyf. 
ammodol, dymuniad am gael bod yn gymmeradwy ger ei fron, ymgaisam 
ddedwyddwch yn ei ewyllys da, ymestynniad at gymmundeb ag efa 
mwynhad o hono, ac awyddfryd i'w wasanaethu, ei addoli a'i ogoneddu 
mewn calon ac mewn bywyd. A phan fyddo dyn annychweledig yn 
cymmeryd arno i geisio Duw, nid yw efe ddim yn ei geisio mewn iawn 
fodd: o herwydd nid yw ddim yn ei geisio mewn pryd, yn gyntaf o flaen 
pob peth, yn ddifrifol, yn ddi-ragrith, a'r holl galon, yn ddiwyd, yn gysson, 
acyn barhaus, Ymma y mae'r Apostol yn cyfeirio at Psal, 14, 2, 


12 Gŵyrasant oll, aethant i gyd yn anfuddiol; nid oes 
un yn gwneuthur daioni, nac oes un: 


_ Y mae holl ddynol-ryw wedi gwyro, trwy eu bod wedi ymadael oddi 
wrth Dduw, y daioni pennaf, ac wedi myned i ymofyn am ddedwyddwch 
mewn pydewau torredig: wedi dirywio oddi wrth y gwirionedd, ac wedi 
myned yn gamsyniol ac yn gyfeiliornus yn eu golygiadau: wedi troi eu 
cefnau ar lwybrau gorchymynnion Duw, gan fyned i rodio yn ol eu 
dychymmygion a'u tueddiadau llygredig eu hunain: wedi gadael y ffordd 
sydd yn arwain i'r bywyd, ac wedimyned i ymhyfrydu yn y llwybrau 


PENNOD III. 83 


sydd yn fywys i farwolaeth dragywyddol. Pan fyddo dynion unwaith 
wedi gwyro, y maent yn sicr o 'yned yu an-fuddiol.. Nid ydynt ddim 
yn atteb diben eu creadigaeth, trwy ogoneddu Duw: y maent yn ceisio 
eu llesad eu hunain, ac nid daioni eu cyd-greaduriaid hefyd: ac y maent 
yn an-alluog i fod o un. lles sylweddol iddynt eu hunain. Y maent fel 
cymmylau di-ddwfr neu brennau y rhai nad ydynt ddim yn dwyn ffrwyth. 
Iud. 12. Y mae'r gair ag y mae'r Psalmydd yn ei arferam anfuddiol, Psal, 
14. 3. yn arwyddo pwdr neu sur. Y mae dynol-ryw, wrth naturiaeth, yn 
debyg i bren pwdr, yr hwn ni all ddim dwyn ffrwyth, neu yn debyg i'r 
hyn ag sydd yn sur, yn ddrwg ei flas, ac felly yn anghymmeradwy. Yr 
amser y gellir dywedyd, bod dynion wedi myned yn an-fuddiol yw, pan 
na byddont ddim. yn gwneulhur daioni... Nid oes un weithred yn haeddu 
cael ei galw yn weithred dda oddieithr ei bod yn deilliaw oddi wrth 
wreiddyn da, sef anian sanctaidd; yn cael ei chyflawnu mewn cyd-ym- 
ffurfiad a rheol dda, sef ewyllys dadguddiedig Duw; ac yn golygu rhyw 
ddiben, neu ddibenion da, sef gogoniant Duw, a sylweddol lesad i ddyn 
ei hun neu i'w gyd-greaduriaid. Ni ellir dim dyfod o hyd i un dyn, yr 
hwn, ohono ei hun, a fedr wneuthur yr hyn ag sydd yn gymmwys i gael 
eialw yn dda ar y golygiadau hyn, 


“ 


13 Bedd agored yw eu cêg; â'u tafodau y gwnaeth? 
ant ddichel); gwenwyn aspiaid Ha dan eu gwefusau: . 


Gan fod y galon. yn halogedig, nid yw ddim yn rhyfedd fod y geg neu 

^r gwddf yn debyg i fedd agored.. Y mae'r ymadroddion mor llygredig 
fel y maent yn deilwng i gael eu cydmaru i'r sawyr ddrewedig a fydd 
yn cyfodi o fedd agored: y maent yn ddigon i wenwyno pawb a fyddo 
^n agosattynt. Neu, fel y mae bedd agored yn barod i dderbyn a difa 
yy cyrph a deflir iddo, felly y mae y rhai a ddarlunir ymma, yn yr un 
modd a Satan ei hun, yn barod i ddinystrio y neb a allant eilyngcu. Ac 
felnad oes dim digoni ar y bedd, felly nid yw'r rhai'n ddim yn boddloni 
ar yr hyn y maent wedi ei wneuthur o niweid, ond y maent yn barhaus 
am wneuthur ychwaneg o ddrwg. Y maent yn ymroddi i weniaith, cel- 

“wydd, athwyll. Psal. 5.9. Y maeeu tafodau ^n dywedyd un peth pan 
fyddo eu calonnau 'n meddwl peth hollol wahanol. Dywedir mai math 
'o sarph fechan yw yr asp, ei bod yn medru taflu ei gwenwyn gryn ffordd 
'oddi wrthi, bod ei brath yn dwyn marwolaeth ebrwydd, nad oes dim medd- 
'yginiaeihi'r neb a gaffo ei frathu ganddi, osna cha y rhan a gafodd ei brathu 
iei thorri ymmaith yn ddioed, ond bod ei gwenwyn yn cymmeryd effaith 
mewn modd esmwyth iawn, hynny yw, trwy yrru yr hwn a. frathwyd ií 
gysgu i farwolaeth, Wrth fod gwenwyn aspiaid dan dafodauannuwiolion, 


$4 RHUFEINIAID, 


y mae i ni ddeall eu bod trwy enllib a gwaradwydd mewn modd dirgel- 
aidd, yn gollwng allan y cyfryw fwriadau dinystriolag sydd yn rhy atgas 
ï gael eu harddel yn gyhoeddus, i'r diben i glwyfo a niweidio eu cym- 

mydog yn ddisymmwyth, yn annisgwiliadwy, ac yn an-feddyginiaethol, 
Psal. 140. 5. Ac y mae eu geiriau weithiau'n cyraedd ymhell, fel saeth- 
au'n lladd gryn ffordd oddiwrthynt. 


14. Y rhai ymae eu genau yn llawn melldith a chwerw- 
edd. 

Y mae'r gair melldifh yn arwyddo neillduo i ddrwg, Deut 29.21. Y 
mae dynion a'u genau 'n llawn melldith, pan fyddo'n hawdd ganddynt i 
ddymuno drwg i'w cyd-greaduriaid, fel Simei, 2 Sam. 16 5. neu iddynt 
eu hunain fel yr Iuddewon, Mat 27, 25. Yn ller gair /wyl/, yr hwn a 
arferir Psal. 10. 7. feddarfu i'r deg a thrugain arfer gair Groeg ag 
sydd yn arwyddo chwerwedd. Ymma y mae Paul, fel Apostol y 
Cenhedloedd, yn arfer y cyfieithad hwnnw. Y mae'n sicr fod llawer 
o chwerwder yspryd yn ymddangos mewn geiriau dichellgar a thwyll- 
odrus, fod eu canlyniad yn fynych yn chwerw i'r rhai sydd yn cael eu 
twyllo, ac y byddant yn y diwedd, yn chwerw i'r rhai sydd yn eu har- | 
fer. 


3 


15 Buan yw eu traed i dywallt gwaed. 


“ Y mae'ndybygol fod yr Apostol ymma 'n cyfeirio at y geiriau sydd 
yn Dihar. I. 16, neu at yrhai sydd yn Es. 59.7. _ Os bydd y genau'n 
llawn melldith a chwerwedd, nid anhawdd fydd i yspryd cybyddlyd, 
balch, ac ymddialgar, osod y traed a ddylasai fol yn gyflym ar bob 
gweithred dda, i redeg gyda brys at bob drygioni a chreulondeb, hyd yn 
nod at lofruddiaeth a thywallt gwaed, _ Onid yw 'r geirìau hyn yn. cyn- 
nwys darluniad cywir o drigolion daear yn yr oesoedd a aeth beibio, yn 
gystalag yn ein dyddiauninnau? Onid yw dynolryw, fel cigyddion gwaed- 
lyd, yn gwneuthur cymmaint o frys ag a fedrant i dywallt gwaed eu 
gilydd? Onid celfyddyd a bywioliaeth myrddiynau, o oes i oes, yw 
trochi arfau dinystr yngwaed'eu cyd-greaduriaid? Onid yw ^n warad- | 
wydd i ddynoliaeth i feddwl mor lleied yw ^r achosion am ba rai y mae 
y naill genedl yn fynych wedi cyhoeddi rhyfel yn erbyn y llall? Mor 
fyw y mae miloedd yn y gwaith o osod eu cyd-greaduriaid i farwolaeth! 
Ac onid yw 'r clod a'r elw ag sydd yn gyffredin yn cael eu rhoddi i'r 
mwya hynod am ladd a_ dinystrio, yn tueddu ^n neillduol i wneuthur em 
êraed yn gyflym î dywallt gwaed? 


PENNOD III, 85 











16 Distryw ac aflwydd sydd yn eu ffyrdd: 


— Ffrwyth naturiol chwantaawyddus i dywallt gwaed yw bod dynion yn 
 fannu dinystr a thrueni yn eu holl lwybrau. Y maent yn dwyn marw« 
olaeth ac adfyd o'r naill natur neu ^'r llall ar y rhai y maent yn gallu 
gwneuthur niweid iddynt: ac yn y diwedd y maent yn dwyn dinystr ar 
eu pennau eu hunain: dymma wobr eu hanwiredd. Es 59 7. Onid 
yw'n hawdd i weled fod yr adriod hon hefyd yn cynnwys cywir ddas- 
luniad o ddynol ryw yn ein hoes ni, yn gystal ag mewn oesoedd blaen- 
orol? Pwy ddichon osod allan pa mor fawr yw'r dinystr sydd yn ffordd y 
rhai sydd yn tywallt gwaed? Yn fynych y mae bywydau miloedd yn cael 
eu cymmeryd ymmaith mewn ychydig iawn o am-er, a'r rhan fwya o'r 
rheini fel y mae 'n dra-thybygol, mewn cyflwr amharod: y mae gwe- 
ddwon ac amddifaid yn cael eu hamlhau : y mae dinasoedd yn cael eu 
llosgi: y mae'r wlad ag oedd o'r blaen fel Eden yn cael ei gwneuthur yn 
ddiffeithwch, &c. 


17 A ffordd tangnefedd nid adnabuant. 


— Ymma y mae ^r Apostol yn cyfeirioat Es, 59. 8... I'r rhai a ddarlunîe 
yn y ddwy adnod flaenorol nid yw ffordd heddwch ond ffordd ddieith? 
ac an-adnabyddus. Y maent yn ymhyfrydu mewn cynnen ac ymryson: 
nid ydynt ddim yn hoffi 'r mesurau ag sydd yn tueddu i feithrin llon- 
yddwch a chyfeillgarwch ymhlith dynol- -ryw: nid ydynt ddim yn gwn- 
euthur cydwybod o ymgadw rhag yr hyn fyddo'n tueddu at anghydfod: 
pan fyddont wedi rhoddi tramgwydd, ni fedrant ddim ymostwng oblegid 
hynny, nac arfer unrhyw fesurau ag a fyddo ^n tueddu i adferu hedd- 
wch: a phan fyddo eu Gym aed Aid wedi gwneuthur rhyw beth i'w 
han-foddloni, y mae eu balchder a'u YN ymddialgar y fath fel na 
 wyddantddim pa fodd i ymgymmodi. Onid yw yspryd ac ymddugiadau 
dynolryw, oamser Nimrod hyd heddyw, yn cael eu darlunio'n gywir 
yn y geiriau hyn? Gellir dywedyd hefyd, nad oes neb o ddynol-ryw 
'wrth naturiaeth, yn adnabod y pethau a berthynanti heddwch ysprydol. 
Nid ydynt ddim yn adnabod y ffordd ym mha un y mae i bechadur gael 
heddwch a Duw: ni wyddant ddim pa fodd i gael tangnefedd cyfreith- 
Jon yn eu cy fynybndap en hunain: ac y maent yn hollol an-adnabydd- 
Wen r heddwch sydd i'w gael yn llwybrau dwyfol ddoethineb, 


b8. Nid oes oín Duw ger bron eu llygaid. 


by WC. 


Bg RHUFEINIAID. 


Ymae creaduriaid euog yn ofni Duw, pan y byddont yn dychrynu rhag 
ei ddigofaint, ac yn ymdrechu i ffoi oddi wrtho. Gen. 3. 8—10. Ex. 20. 
18—20. Nidyw'r efn hwn ddim ond ofn caeth-was; nid yw ddim mwy 
na 'r hyn sydd yn y cythreuliaid eu hunain. Iag. 2. 19. Ond y mae 'r 
ofn ag sydd yn cael ei orchymmyn a'i gymmeradwyo yn yr ysgrythyrau 
yn cynnwys meddyliau parchus am berffeithrwydd a mawredd Duw, 
Gen. 28. 17, 31.42,53. Heb. 12. 28. dymuniad i beidio ei ddigio a'i 
anfoddloni, Ex. 20. 20. Dihar. 13. 13. Jer. 32. 40. yn gystal a chryn- 
dod ac arswyd wrth feddwl am ei ddigofaint, nid yn unig am fod y digof- 
aint hwn yn gwneuthur ei wrthddrychau yn dra thruenus, ond yn neill- 
duol oblegid ei fod yn eu di-feddiannu o wen yr Arglwydd. Psal. 90. 11. 
Am.3.8. Pa le bynnag y byddo'r ofn hwn, y mae'n rhwymo yr hwn sydd 
dan ei lywodraeth i ymgadw oddiwrth y pethau sydd yn ddrwg yngolwg 
Duw, Dihar. 3.7, 14, 16. 16. 6. i ymgadw oddiwrth bechodau dirgel- 
aidd, Lef, 19. 14. i gashau pechod am fed Duw yn ei ffieiddio, Dihar. 8. 
13. i fod yn ofalus iawn rhag ymadael a Duw, Jer. 32. 40. i rodio yn 
llwybrau ei dystiolaethau, Deut. 5. 29. Eccl. 12. 13, i ymestyn at ber- 
ffeiihrwydd sancteiddrwydd, 2 Cor. 7. 1. Phil. 2. 12. ac i beidio cym- 
meryd ei ddychrynu mewn un modd oddiwrth ei ddyledswydd. Es. 8. 12, 
13. Mat. 10 28. I Pet. 3. 14, 15... Yn yr adnod hon y mae 'r Apostol, 
yn ol yr byn a ysgrifenwyd Psal. 36. I. yn tystiolaethu am Iuddewon a. 
Chenhedloedd, »ad oedd ofn Duw ddim gêr bron eullygaid.. Gan nad oedd- 
ynt ddim yn ei barchu oddi ar ystyriaeth o'i fawredd, ddim yn dymuno 
rhyngu ei fodd, ddim yn ofni ei anfoddloni, nac ddim yn arswydo rhag ei 
ddigofaint, yr oeddynt yn cael eu hunain yn rhydd at bob drygioni, ac 
heb un tuedd i wneuthur yr byn sydd yn dda. Dymma'r ffynnon o ba 
un y tardd yr holl AU sydd yn cael ei ddarlunio He yr adnodau 
blaenorol. 


19 Nia wyddom hefyd am ba bethau bynnag y mae 'r 
ddeddf yn ei ddywedyd, mai wrth y rhai sydd dan y ddeddf 
y mae hi yn ei ddywedyd: fel y cauer pob genau, ac y 
byddo 'r holl fyd dan farn Duw. 


Yr oedd yr Iuddewon yn barod i ddywedyd, Nad oedd yr ysgrythyrau 
agrybwyllir yn yr adnodau blaenorol ddim yn perthyn i neb ond i'r 
Cenhedloedd. Ymma y mae'r Apostol yn rhagtìaenu y gwrthddadl hwn, 
' ac ar yr un amser yn dechreu cymmwyso yr hyna ddywedasai ynghylch 
pechadurusrwydd y Cenhedloedd a'r Iuddewon at y prif bwngc oedd 
ganddo yn ei olwg, sef cyfiawnhad trwy ffydd, am yr hyn yr oedd wedi 


PENNOD JI1, 9? 


lechreu son, Pen. 1. 16, 17. Mewn perthynas i'r gair dedd/, gwel Pen. 
2. ì7.. Fe ellid meddwl mai'r gyfraith foesawl sydd yn cael ei golygu 
ymma 'n fwya neillduol. O herwydd y fnae 'r pechodau a enwir yn yr 
adnodau biaenorol, mewn cyferbyniad i ba rai y sonir am weithredoedd 
y ddeddf, adn. 20. yn droseddiadau o'r gyfraith foesol: trwyr gyfraith 
hon y mae 'r holl fyd yn sefyll yn euog ger bron Duw: a thrwy hon y 
mae adnabod pechod. Neu ynteu gan fod y tystiolaethau a grybwyllir 
yn yr adnodau blaenorol wedi eu cymmeryd allan o lyfr y Psalmau ac ys- 
grifennadau 'r Prophwydi, y mae 'r gair deddf ymma'n cael ei arfer am 
yr hen Destament, fel y mae'n cynnwys, nid yn unig cyfraith Moses, 
ond hefyd y Psalmau a'r Prophwydi. Gwel Ioan 10. 34. 1 Cor. 14. 21. 
Y mae 'r gyfraith foesol yn dywedyd beth yw dyledswydd dyn fel y mae 
yn greadur Duw, a pha beth sydd iddo i'w ddisgwyl os bydd iddo an- 
ufuddhau: y mae'n dywedyd wrth droseddwr ymmha bethau y mae 'n 
euogo bechod, a pha beth yw ^r gosp ìi ba un y mae 'n agored ar gyfrif 
ei drosedd, Yr oedd yn amlygu'r pethau hyn trwy oleuni natur i'r 
Cenhedloedd, Rhuf. 1. 32. 2. Î4. ond yn fwy eglur, trwy ddadguddiad 
goruwch-naturiol i'r Iuddewon. Y mae'n sicr oddi wrth reswm a natur 
pethau, ei bod yn dywedyd y cyfryw bethau wrth y rhai sydd dani, yn 
rhwym o gyd-ymffurfio a'i gofynniadau, ac yn gyfiawn agored i'w mhell- 
dithion fel troseddwyr. Y mae^n sicr fod yr hyn a osodir allan yn llyfr 
y Psalmau a'r Prophwydi, oddieithr yr hyn sydd yn cael ei gyfeirio ^n 
bendant at genhedloedd eraill, yn cael ei lefaru wrth yr Iuddewon, at y 
rhai yr oedd y Prophwydi 'n cael eu hanfon. Trwy fod y ddeddf yn 
gosod allan y cyíryw bethau y mae pob genaun cael ei gau, Ni ddichon 
neb ymffrostio o'i hunan-gyfiawnder: ni ddichon neb roddi un esgusam 
eibechod: acnid oes gan neb ddim i'w ddywedyd yn erbyn barn Duw. 
'Trwy hyn y mae 'r holl /yd, pa un bynnag ai Iuddewon, y rhai oeddynt 
yn barod iawn i ymffrostio yn eu hunan-gyfiawnderau, neu y Cenhedl- 
oedd, y rhai na ellid dim meddwl eu bod yn well na 'r Iuddewon, yn 
'cael eu profi'n euog, ac yn cael eu gyno i addef eu hunain yn dros- 
'eddwyr yngolwg Duw. Y mae'r naill a'r llall dan farn condemniad, 
ac yn agored i — TON yr Arglwydd byth, 





| 20 Am nny trwy weithredoedd y ddeddf ni chyfiawn- 
heir un cnawd yn ei olwg ef; canys trwy 'r ddeddf y mae 
adnabod pechod. 


YM 









| Ymma y mae'r Apostol yn ymresymmu oddiwrth yr hyn a ddywed- 
asai yn yr adnod flaenorol,  X mae 'r gair 6nawd yn arwyddo dyn, Gen, 


ss RHUFEINIAID, 


6. 12. Jer. I7. 5. Mat. 24. 22. Ioan. 17. 2. ac yn cael ei arfer yn fyn 
ych gyda golwg ar Ue redd y natur ddynol, Ioan 3, G. Rhuf. 7. 5, 18 
25.8.1—13. Y mae'r Jehofah mawr yn Fod o anfeidrol fawredd, y; 
berffaith sanctaidd a chyfiawn, yn chwilio 'r galon, ac yn barnu ^n c 
gwirionedd: oblegid hynny nid yw ddîm yn bossibli un dyn llygredi 
gael ei gyfiawnhau yn ei olwg ef trwy weithredoedd y ddeddf. Âm arwy ŵ 
occad y gaìr cyfiawnhau, gwel Pen. 2.13. Gweithredoedd y ddeddf yw 

gweithredoedd a orchymynnir yn y ddeddf, ac a gyflawnir mewn ufudc 


“ dod iddi. Ni ddichon un pechadur gael ei gyfiawnhau trwy weithred 


oedd y ddeddf seremonïol na moesol. O herwydd y mae purdeb Du 
yn ei rwymo i ffieiddio pechadur fel un ag sydd yn euog o anfeidrc 
ddrwg: am hynny ni all efe ddim cymmeradwyo un weithred o'i eiddc 
tray byddo efeheb dderbyn y cymmod. Gal. 3. 10. Y mae gweithredoed 


'dyn ar y goreu 'n amherffaith: Rhuf. 3. 10. ond nì all cyfraith anghy 
newidiol Jehofah ddim cymmeradwyo gwaith neb heb ei fod yn berffait 


gwbl. Pe byddai dyn yn cael ei gyfiawnhau heb fod ganddo gyfiawi 


der a allai gaeì ei ddadleu.ger bron gorsedd Duw, ni byddai y ddedry 


ddimynolcyfiawnder, Ond pe byddai gweithredoedd dyn yn berffait 


'ni allent ddim bod yn Iawn am bechod: o herwydd nid yw cyflawnu) 
“hyn sydd yn ddyledus yn bresennol ddim yn un iawn am yr hyn oed 
: allan o'i le mewn amser a aethai heibio. Y mae cyfiawnhad yn holiol 


'Tas: Adn. 24. ac os o ras nid o weithredoedd. Rhuf. 11.6. Yms 


“ ffordd Duw i gyfiawnhau pechadur yn cau allan ymffrost: ond nid ded; 
gweithredoedd sydd yn gwneuthur hyn. Adn. 27. Y mae cyfiawnha 


' trwy waed Crist: Rhuf. 5. 9. ond oso'r ddeddf y mae cyfiawnder yr 


ybu Crist íarw yn ofer. Gal. 2, 21. Y mae pechadur yn cael eì gy 
iawnhau trwy dderbyn cyfiawnder: Rhuf, 9.17. aeam hynny nid trw 


: weithredoedd. Fe ddylid sylwi ymhellach fod cyd-ymffurfiad a gofy: 
. niadau 'r gyfraith foesol yn cael ei gau allan o fod yn haeddiannol ach 


cyfiawnhad pechadur yn gystal ac ufudd-dod i'r gyfraith seremonic 
O herwydd y mae 'r Apostol, wrth son am hyn, yn arfer y gair ani 
a'r geiriau, yr Awn nid yw yn gweithio, yn yr un ystyr neu felyn arwydt 
yr un peth. Rhuf. 4. 5... A phan y sonir am gyfiawnbad heb weithrei 
oedd y ddeddf, y mae'r Apostol yn arfer geiriau cyffredinol, heb gy 
'yngu at unrhyw ddeddf yn fwy neillduol na'i gilydd. Rhuf. 4. 6. G2 
fod cyfiawnhad yn rhad trwy ras Duw, Adn. 24. y mae 'n amhossi 
iddofod trwy weithredoedd y ddeddf foesol mwy na thrwy gydymffur 
iad a chyfarwyddiadau y gyfraith seremoniol. Y mae'n eglur m 
am y gyfraith foesol yr oedd yr Apostol wedi bod yn son yn fwya nei 
duol o ddechreu *r llythyr hwn hyd ymma. Y mae yr un peth yn e 


lur oddi wrth yr hyna ddywed yr Apostol. yn niwedd -yr adnod ho 


PENNOD:IÍL | 88 
“ Caibgs irwly-*r ddoddf y midê adnabod pechod. Y nìae.'n ddi-ddadl fod hŷn 
y perthyn i'r gyfraith foesol. Rliif..7..7: Fel y mae drych, yn dangos 
“i ddyn y brychau.sydd yn eiwyneb; felly y mae eyfraith Duw, nid yn 
'bwnig-yn dangos beth sydd yn bechod, ond hefyd yn argyhoeddi 'r 
“dyna gydmaro'ei hun, «0 ran ei dueddiadau a'i ymddugiadau, â'i gofyn- 
"dadau a'i gwaharddiadau, o'i bechadurnsrwydd, o fawr-ddrwg ei bechod, 
ups trueni y mae 'n agored iddo fely mae yn bechadur. Gal. 34.10. 
2 Amhossibl; gan bynny, yw i ddyn gael ei gyfiawnìiau trwy weithredoedd 
i TN ddeddf,:;Pa fodd-y mae Ai yn gyf a phan: 249, “a yn eg- 
AA yrs mind lionno: 


WN 


u En Ac by dwr WT “ eciurwyd cyluŵader Duw beb y 
 MMdeddf, wrth gêel t tystiolaeth gan y ddeddf a'r HAU | 


y R.aipi AIDD o | neillduol. bwys niai trŵy Weithredoedd y Wy 
' Fd chyfiawnheir un. cnawd yngolwg, Diw. . Ond y niae 'r efengyl yn 
a YN pa fodd y mae Duw, yn dwyn. oddi amgylch y! hyn ni allai” r 
df... Yr oedd dirgelwch, Crist, mewn mesur mawr yn guddiedig v dam 
syt orachwiliaeth, flaenorol. 2 Cor: 13. Eph. 3.5,9. Ond jn awr, 
i itlan: oruchwŵiliaeth y Testament nei y mtiae cyfiawnder Duw yn. cael et 
i6 egliŵo..;Âm. y. cyfiawnde r hwn; ac am yr amlygiad. a. rydd yr efen ngyl o 
“hono, gwel Pen. l;. lT.. Nid yw'r. cyfiawnder hwn, ddim ync cael eiddad- 
s.gaddig, yny gyffaith dGesgls ac nid yw ddim i iw gael trwy. gyd: -ymffucf- 
sad personol dyn a'i gofynniadau. , Ond y mae pum llyfr. Moses; y rhat 
iisyddiyn myned dan yr enw cyfraith, Act, 28, 23. yn mynych. gyfeirio 
si drefn. Duw o gyfiawnhau pecliadur tŵy, Gyfryngwr. Gen. gal. 
Pe 8. Dent. 30., 12-—14,, Cydmar Rhuf. 10. 6. Gwel Ioan, 5 46. Xx 
th duae'r gyfraith, seremoniol hefyd yn, rhoddi rhyw amlygiad o'r. cyfiawn- 
y Oer hn, ac felly ; yn.dwyn, tystiolaeth ; iddo, yn , Oen y pasc 'yr aberthau, 
ysi&teu Ac-y mae 'r gyfraith, foesol ŷn barod. N dystiolaethu Ei bo yn 
w ,cael-hollol foddlonrwydd, yn y, Cyfiawnder ì hwn. Ac y mae llawer o 
“ 'dystiglaethau mewn perthynas i'r. cyfiawnder hwn; i'w cael yn ysgrifen- ; 
oc nadaui 't Propbwydi, yglaia ŷsgrifennasant. ar ol. Moses, Act. 10, 43. 
su Gwelryn neilldnol Es. 42.,21. 45. 24,,25. 46. 12, 13, ôl. MU 55. nn 
wd2,Jer, 23. 6 Dan. a 24. Hab, 2. 4. Clyw a Sŵ i 
at: sbamoT same idoH ' ŵ 


sdobgg. Sef: cyfiawnder Dow 4 dri WYPR Gyd SYW y fydd Jesu 


“Grist i mn ac ar bawb a yo nn nid oes/gwa- 
adan th, a DN NL Moc y 


a CAF MOR ee ae o ; 
LYFR LII. M 


ŵn 


yc sy ct 
JY YA 
y 


90 RHUFEINIAID. 


Ymma y mae'r Apostol yn dangos beth yw 'r cyfiawnder oedd efe 


“wedi son am dano dân yr enw-cyfiawnder Duw. Nid oedd efe ddim yn 


^> golygu y briodoledd o gyriawnder, yr hon sydd yn hanfodol i'r Duw-dod 


fel Bod o anfeidrol berffeithrwydd: ond y cyfiawnder ag sydd trwy ffydd 
Tesu Grist.” Mewn perthynas i'r cyfiawnder hwn, a'i ardderc hawgrwydd 
fel y maen cael ei alw 'n gyfiawnder Duw, gwel Pen. 1.:17.. Y mae 
trwy ffydd Iesu Grist, hynny.yw, trwy 'r ffydd o ba un y mae Crist yn 


*: awdwr ac yn wrthddrych.  Mewn/perthynas i ffydd, gwel Pen. TI. 5. 


: Ymae pechadur yn cael hawl yn y cyfiawnder hwn, neu yn cael ei gyf- 


iawnhau ger bron Duw trwy gredu yn lesu Grist. Y'mae'r gwirion- 
edd hwn yn cael ei fynych osod o'n blaen. Act. 13. 39. Rhuf. 3. 26, 
28,30::4..5,11, 24.5.1. 9.:30.10..6, 10. .Gal.,2,.16..3. 24. Phil. 3, 


...9... Cyfiawnhad trwy ffydd, ac nid o flaen ffydd yw yrhyn a osodir allan 


yn yr O Yfanythyran hyn. I egluro hyn ychydig, fe ellir sylwi, 
.. Mai nid Fydd yw r cyfiawnder ar gyfrif pa un y mae pechadur yn cael eî 
NN O herwydd y mae'r cyfiawnder hwn yn cael eì wahan- 
iaethu oddi wrth ffydd. Rhuf. 1.17. 5. ì7. 9. 3039.” Y miae 'r 
— darluniadau ysgrythyrol a gawn o ffydd, megis dyfod'at Fab Duw ìi gael 
ynt edrych ar Grist i gael meddyginiaeth, a derbyn cyfiawnder, yn 
_ dangos yr un peth. Ioan. 6.45. 5.40. 3. 14, t5. Rhuf. 5.17. 'Y mae 
—, ffydd yn amherffaith. Luc 17.5. 2 Thess. 1. 3... Y mae^n amhiossibl, 

gan hynny, i i: Dduw edrych arni yn gyfiawnder.” Ond ufudd-dod yt ail 
— Adda yw 'r Cyfiawnder, trwy ba un y mae pechadar ŷn cael ei gyfiawn- 


hau. Rhuf.5.19. Gellir sylwi hefyd, Mai nid priodol waith ffydd, yny. 
| pwngc hwn, : yw amlygu bod dyn wedi ci cyfiawnhau. O herwydd y mae 
ffydd yn gynnwysedig mewn dyfod at Grist i gael esmwythdra, Mat. YFD 
— 28. ffoii ddal gafael ar y gobaith a osodir o'n blaen, Heb; 6. 18. a'der- 


— byn 'Crist. loan 1.12. Y mae gweithredoedd da yn amlygiad. ogyf-. 


—Gawnhad, ag. 2. 18. ond nìd priodol fyddai a Pe arycyfrif hynny, 


' fod dyn yn dd ei gyfiawnhau trwy weithredoedd. “ Ac y mae ^n sicr 


“fod Paul yn son am gyfiawnhad trwy ffydd mewn cyferbyniad i olygiad- 
au Hn Iuddewon, y rhai a haerent fod dyn yn cael €ì gyfrwnhau: trwy 
weithredoedd y ddeddf: ac y mae^n eglur fod y rhai "n yn dal, nid yn 


nnig “fod. gweithredoedd yn amlygu fod dyn yn gyfiawn, ond 'Hefydi bod : 
— pechadur yn cael ei gyfiawnhau trwyddynt, ac ar eu cyfrif. Ond gaaith. 


ffydd yn y pwngc o Gyfiawnhad yw edrych ar Grist, ffoi atto, a gwneithur 


dêrbyniad o hono er cyfiawnder. &ech. 12. 10. Heb. 6. 18. Ioan 1. 12. í 
“ Rhuf.'5. 17. “Y mae pechadur, trwy ffydd yn cael ei ddwyn i: undeb a'r 


“Gwaredwr, a thrwy yr undeb hwn yn cael hawl i bob bendith. ag sydd 


yn deilliaw oddi wrth eì gyfryngdod, ac yn neillduol i gyfiawnbad. Col, 
2.6. Gal, 3, 27. 2 Cor. 5.21, Rhuf, 8.1, Y mae'r cyfiawnder hwn 


aAAÂ AWwY nd. 





PENNOD III. 9J 


2bawb, ae ar bawb'a gredant. Y mae iddynt, fel y mae wedi &ì arfaethu,” 
ei barottoi, ei amlygu, a'i gyfrif iddynt gan Dduw. Y maerarnynt, fel; 
gwisg yn cuddiogwarth eu nhoethder. . Nid oesidim gwahaniaeth rhwng; 
luddew a.Chenedl ddyn, pechadur mwy neu lai; eredadyn-cadarn neu 
wân yn y pwngc o gyfiawnhad. . Y mae'r naill yn sefyll mewn:cym-! 
'maint:o angen-o hono a'r llall: y mae gan y naili gystal hawla'r llall: 
' iddo: ac y mae pob un a gymmeradwyir yn y. cyfiawnder hwn yn.cael: 
ei gyfiawnhau trwyddo yn yr un ffordd, sef trwy Uw NIG Grist. 





. 23 Oblegid pawb a bechasant, ac ydynt yn ol am n ogon 
iant Duw; | 


I brofi nad dedd dim gwahaniaeth hyi Iuddewon a Chenhedloedd ” 
| jn y pwngc o gyfiawnhad ger brôn Duw, y mae'r Apostol 'ymma ^n 
_ fystiolaethu fod pawb wedi pechu.” Y mae hyn yn cynnwys fod deddf' 
| wediei rhoddi, Rhuf. 4.15. 5. 13. a bod' pawb wedî sathru y ddeddf” 
hônno dan draed mewn an-ufudd-dod. 1 Toan 3. 4. Y mae holl ddyniol- 
îyw, pa un bynnag ai Iuddewon aì Cenhedloedd ydynt, yn bechaduriaid” 
_ yn Adda, Rhuf.5.19. Acooesioes, o Adda hyd ymma, y mae pawb, Âi 
_ mïor fuan ag y medronf, yn pechu yn erbyn' 'Duw a dyn; yn ddirgel ac 
yn gyhoeddus, mewn meddyliau, geiriau, a gweithredoedd.” Trwy 
hynny y maent wedi colli 'r ddelw ogoneddus a'osododd Duw'ar ddyn” 
ary cyntaf, neu wedi myned yn amddifaid o sancteiddrwydd, yrhynyw” 
_ gogoniant Duw: 2 Cor. 3. 18.” Nid ydyntddim yn rhoddi i'r Arglwydd” 
y gogoniant ag sydd yn ddyledus iddo megis Duw: 'Rhuf. 1,217 nid 
oes ganddynt ddim ymffrostio ynddo fel achos eu cymmeradwyaeth: 
| ger bron y 'Duw-dod: Adn, 27. ac y maent yn amddifaid o'r gogoniant 
sydd. oddi wrth Dduw: Ioan 5. 44. 12, 43. nid ydynt ddim yn gym-' 
meradwy ger ei fron, nid ydynt ddim yn cael ei bresennoldeb; a'i gyfeill- 
| ach rasol, ac nid ces Eryl GM un Ym i'r r gogoniant au, 
u Rhuf, 2. go 52 0 | yd disg GN 


 IWk tì yv â ' —_ yy bomMWblioif 
ok A iy Se eu tA, yn rhad twyn ì ras ef, 
“twy r prynedigaeth sydd yng Nghrist Iesu : 3 hM ig 


BORE H( 








Ê vei 
w , 

; 

y 


b. Am arwyddoccad y gair cyfiawnhau, gwel Pen. 2. 13. Y mae pech- 
adur yn cael ei gyfiawnhau yn rhad, neu yn ddi achos, fely mae 'r gair 
yn cael ei gyfieithu, Psal, 35.7, 19.69. 4. Joan 15. 25; 'Nid' yw dyn 
| ddim yn cael ei gyfiawnhau gyda-gôlwg ar bn rhinwedd ynddo ei huny 
fel yr achos haeddiannol o hynny: ond y mae ei gymmeradwyaeth ger 


om RHUFEINIAID, 


bron Diw yn hollol tmwy êi ras ef. Rhad a phen-argiwyddiaethol ewyll: 
ys da Duwyw ^r dechreuol a'r cynhyrfiol achos 0 gyfiawnhad pechad- 
ur. Nid oes.dim hawddgarwch ym mherson, nac nn , ardderchawg- 
rwydd yngweithredoedd yr hwn sy'n cael ei gyfiawnhau: Rhuf. 5. 6, 
10. nìd oedd ar Dduw-ddim rhwymau i gymmeryd Meichiau i atteb 
dros. bechadur; ond fe ddarfu iddo efe ei hun drefnu 'r meichiau: Es. 
42.1. ïe, y mae wedi gwneuthur ei Fab ei hun yn gyfiawnder ibech- 
adur.  Rhuf.5,6,10. Ioan 3.16. I'r diben i wneuthur y Person go 
goneddus hwn yn gyfiawnder i bechadur, fe ddarfu i'r Tad ei draddodi 
efi farwolaeth; a'i wneuthur yn felldith ar y groes: O ra$ y mae 
yhai yn cael eu cyfiawnhau, pan y mae ereill yn cael eu cospi 
yn ol eu haeddiant: nid oes dim yn cael ei ofyn oddi wrth y 
yhai a 'gyfiawnheir ond yp unig iddynt: dderbyn. cyfiawnder: Rhuf, 
5.17. a rhodd Duw yw 'r ffydd trwy.'r hony mae dyn yn derbyn, 
cyfiawnder. Eph. 2.8, Ond er fod cyfiawnhad pechadur yn hollol o. 
ras, y mae 'n sicr ei fod frwy'r prynedigaeth sydd Ynghrist Iesu. Tu 
ag at gael iawn olwg ar hyn fe ellir ystyried y pethancanlynol.. Y mae 
dyn: wedi. troseddu deddfau Duw: gan fod Duw yn ddeddf- roddwr, a. 
barnwr cyíiawn,. ni all efe ddim gadaeli i bechod fod heb ei gospi yn ol, 
ei haeddiant: ; y mae dyn, gan hynny, yn garcharor, yngafael. cyfiawn-. 
' der, ac yn, agored i i felldith y, gyfraith; Es. 42, 7. 61. 1. ni fedr dyn, 
ddim: gwaredu eihun o'r sefyllfaannymunol hon: y mae Iesu wedi gwar- i” 
edu eneidiau oddi wrth ddigofaint Duw a meìldith y gyfraith : Rhuf. P 
9..Gal. 3, 13. :y mae efe wedi prynu eneidiau, trwy roddi eihun yn. 
bridwerth drostynt, neu trwy roddi ei fywyd ilawr yn eu lle; Mat. 20. 
28. 1 Cor, 7.23, 1 Tim.-2.6. Y Pet.,1. 18, 19... Yr oedd y pridwerth , 
hwn: :yn cael ei roddi i i'r hwn oedd dyn. yn garcharor iddo, sef ìi Dduw ; 
Heb. 9.14... yr oedd y pridwerth hwn yn cael ei dderbyn gan Dduw, | 
Eph. 5.2. a'r 'r pridwerth] hwn yw haeddiannol achos cyfiawnhad pechad- 
wr. Eph. 1 iT; Ymma nia welwn gyfiawnhad trwy rasyn cydsefyll a 
phrynedigaeth frwy Iesu Grist. Oddi ar ei ewyllys da ei hun yn unig. 
y boddlonodd y Jehofah mawr i gymmeryd iawn am drosedd dyn yn lle 
cospi ^r troseddwr byth yn ol ei haeddiant, o'i ras y trefnodd efe ei an- 
wyl Fab i fod yn bridwerth, &c. Gwel; yr, hyn: a gafodd ei HY” ar 
y rhan fiaenorol o'r adnod. RE Yw 


“95 Yr hwn a osododd Duw.yn iawn, trwy ffydd yn. ei, 
—— efy^Ì ddangos ei gyfiawnder ef. trwy faddeuant y. y 
pechodau a wnaethid o'r ie git. drwy ddioddefgarwch. 
Puw; YW DR 4 Bbw a WE Fl 


PENNOD JIT. 98 


“WY mae:Iesu Grist yn Iawn dros bechod. .Y mae 'r.gair Iawn yn 
golygu fod dyn;yn.bechadur; .o herwydd nid,oes,un achos am Iawn lle 
nad oes drosedd. Y maen dalallan hefyd, mai nid peth bach yngolwg 
Duw ydyw trosedd, o'i sanctaidd gyfreithiau: nid oes neb yn meddwl 
am Iawn am ryw drosedd bach, yr hwn ni thalddim sonam dano. Ac; 
ymae'n arwyddo, yr-hyn ag syddyn dwyn y cyfryw anrbydedd i briod« 
oliaethau a llywodraeth Jehofah, ag sydd yn cyflawn atteb i'r di-anrhyd- 
edd adaflwyd arnynt trwy an-ufudd;dod. Pan y,mae pechaduriaid i 
gael eu hachub y'mae Iawn am becbod yn anhepgorol angenrheidiol. 
YNA gyn hyn wrth ystyried, fod Duw wedi rhoddi cyfraith i ddyn fel 
y mae'n ddeiliad llywodraeth foesawl: fod y gyfraith hon, yn ei nhaiur, 
yn gyfiawn, yn sanctaidd ac yn dda: fod Duw 'r gwirionedd wedi am-«. 


_ lygu ei fwriad ì ddangos ei anfoddlonrwydd yn erbyn trosedd o'i. gyí-, 


raith; na ddichon: Bod ,o berffaith sancteiddrwydd ddim llai na chasaw . 
trosedd o gyfraith mor; ogoneddus: na ddichon Duw anfeidrol gyfiawn. 


— ddim llaï nac ymddwyn-at bechod'yn ol ei haeddiant: ac na ddichon 


doethineb Duw-dod ddim goddef i i bechod gael ei faddeu heb Iawn: o 
herwydd: fe fyddai hynny n ymddangos fel pe buasai cyfraith wedi ei 
rhoddi yr hon na'thalaimo'i ihamddiffyn: ac fe fyddai troseddwyr yn du- 
eddol ï gymmeryd calondid i fyned rhagddynt yn eu gwrthryfelgarwchz 
a phemnabuasai Iawn am bechod ddim yn angenrheidiol, peth afreidiol 
fuasai'i Dduw osod ei Fab i fod yn Iawn. Ond ymma fe ddywed yr A- 


postol, fod Crist:yn Iawn. Trwy farw dros ei bobl, neu trwy ddioddef 


yr 'hyn ag oeddynt hwy, fel troseddwyr, yn agored iddo, efe a roddodd 


— Prgyfraithyr holl anrhydedd ag oeddwedi cael ei attal oddi wrthi trwy, 


an-ufudd-dod “Fe dybygidmmai dymma^r byn sydd yn cael ei olygu pan 


'y mae'r Iesu'n cael ei'alw ^n Gyfryngwr rhwng Duw a dyn, 1 Tin. 


e: 5, 6. yn Fachniydd ar Destament gwell, Heb. 7. 22. yn Oen Duw, 
Ioan 1.25. yn Offeiriad, Heb. 10. 21. ac yn Waredwr, neu yn Gyf- 
nessaf, neu yn Gyfaihrachwr. Es. (59.90. Dymnma ^r achos iddo ef, er 
ei fod ynddi-bechod, ddioddef yr un. pethau ag oedd troseddwyr yn eu 


' haeddu, Heb. 2.9. Gal.3. 13. Ymae hyn yn cael ei ddal allan yn 


eglur yn y mannau y 'dywedir eì fod ef wedi marw dros, neu yn lle ei 
bobl: Rhnf, 5; 6.8.32: ac yn y mânnau y sonir am waith. Crist yn 


$ prynu eneidiau trwy'roddi pridwerth drostynt. Mat, 20, 28, 1. Cor, 6, 


20. Y mae” r un peth yn cael ei osod allan pan y sonir am Grist yn 
offrymmu eihun yn'aberth; Eph. 5. 2. Heb. 10.12. a phan y dywedir 


U eifod. ef wedi dwyn pechodau llaweroedd; Es.53.11, 12. 1Pet.2. 24, 


aphan 'y'tystiolaethir ei fod ef wedi cael ei wneuthur yn bechod ac yn 
felldith drosom ni. 2/Cor. 5. 21. Gal./3. 13. Ond ymma fe ellir, sylwi 


| A> y gair sydd ymma am Iawn, gael-êi gyfieithu yn Gymmod, y 


94 RHUFEINIAID, 


mae dyn, trwy bechod, wedi myned yn elyn i Dduw: Rhuf. 5.10. Col, 
I. 21. ond trwy fod Crist wedi rhoddi Iawn am bechod, y mae heddwch 
wedi ei wneuthur trwy waed ei groes ef: Col. 1. 20. ac y mae Duw 
yn cymmodi pechadurïaid ag ef ei hun, yn ei Fab, yr hwn sydd wedi 
cael ei wneuthur yn bechod, neu yn bech aberth dros droseddwyr. 2 Cor. 
5.18,21. Y mae'r gair a arferir ymma am Iawn, yn cael ei arfer 
hefyd am drugareddfa. Heb. 9.5. Y mae Iesu Grist'i ni yr hyn'ag 
oedd y drugareddfa i'r Israeliaid dan yr hen Destament. Yr oedd y 
drugareddfa o aur coeth: Ex. 25.17. Y mae Iesu Grist ynneillduol 
o werthfawr asanctaidd, Yr oedd y drugareddfa o'r un faintioli a'r arch, 
ynyr hon yr oedd llechi 'r dystiolaeth; âc yr oedd yn cael:ei gosod arni,” 
Ex.25. 10,17, 21. Ymae yr hyn a wnacth ac a ddioddefodd Crist yn 
cyflawn ; atteb i'r gyfraith, ac yn ei “gorchguddio yn ei cigybrwddisd 
Yr oedd Cerubiaid ar y drugareddfa, yn eigorchguddio a'u hesgyll; a'u 
“wynebau tu ag atti. Ex. 25. 18—20: Yr oedd angylion yn gweini'i 
Grist, ac yn chwennych edrych i i ddirgelwch ei gyfryngdod: Psal. 68. 
17. 1Pet. 1.12. Yr oeddcwmmwl y gogoniant, arwydd'y dwyfol bres- 
ennoldeb, yn trìgo rhwng y Cerubiaid ar y drugareddfa: Lefo16,2. 
Y Sam. 4. 4. 2 Sam. 6. 9. Y mae cyflawnder y Duw-dod yn preswylio 
yn gorphorol yn Iesu Grist. Yr oedd y drugareddfa ^n cael ei thaen« 
ellua gwaed y pechaberth: Lef. 16. 15; Yr oedd-Cristyn myned i'r 
nef trwy ei waed ei hun. Heb. 9. 12. Yr oedd arogl-darth í. gael ei 
Ìosgi y tu fewn ì'r llen, fel y byddai i'w fwg guddio ^r drugareddfa; Lef; 
1612,13. Y maeIesu Grist, yn y nef, yn byw bob amser i eiriol 
dros ei bob]. Yr oedd. Duw yn cyfeillachu a Moses oddi ar y drugar- 
eddfa: Ex. 25.22. Yna thrwy ei Fab y mae.efe ^n dal cymmundeb 
a'i bobl.. Mewn canlyniad i daenelliad y:gwaed a llosgiad yr arogl-darth 
gêr bron y drŷgareddfa, yr oedd Duw ^n dangos ei hun fel in wedi ym 
gymmodi ag Israel. Y mae Diw Ynghrist yn cymmodi pechaduriaid ag 
ef ei hun, heb gyfrif iddynt eu pechodau, Y mac Du wedi gosod Crist 
yn Tawn, yn Gymmod, neu yn Drvgareddfa.” Y mae; yn ei! dragywyddol 
gyngor wedi ei rag-arfaethu: Act. 2. 23. 1 Pet. 1. 20. wedi eì osod 
allan ym mhrophwydoliaethau 'r hen: Destament: wedi rhoddi rhag- 
ddarluniadau o hono ynghysgodau? r gyfraith seremoniol: wedi ei anfon 
Yf byd, gan ffurfio iddo gorph, a'i amlygu. 'yn ei gnawdoliaeth; «wedi ei 
gymmwyso at ei waith, trwy ei enneinio'a'r Yspryd Glan: wedi gosod 
pechodau ei boblarpo: Es, 53. 6: ac wedi eì wneuthur yn adnabyddus 
irwy weinidogaeth yr efengyl. 2'Tim::1. 9—ì31,. Y mae pechaduriaid 
i gael llesad oddi wrth Iawn Crist fy wyffydd yn eì wgedefyid hi mae gwaed 
Crist yn arwyddo yr hyn oll a ddarfn iddo ei ddioddef pan yn caelei 
wneuthur yn aberth dros bechod. Y mae ífydd yn credu tystiolaeth 


PENNOD 111, 5 


Duw am natur a diben dioddefiadau Crist, ac yn pwyso ar ei abertli, fel 
unig a digonol sylfaen derbyniad pechadur ger bron y'Duw-dod. Mewn 
perthynas i ffydd, gwel Pen. 1:5. Y mae'n dybygol mai trefn Duw yw, 
nad yw 'r bendithion sydd yn deilliaw oddi wrtl gyfryngdod Crist ddim 
ì gael eu cyfrannu i bechaduriaid hyd oni byddont yn cael eu dwyn i 
'gredu ynddo. Nid oes yn hyn ddím anghyfiawnder, gan eu bod yn cael 
€u cyfrannu yn yr amser ag oedd wedi eì ben-derfynu yny cyfammod 
tlwng y Tad a'r Mab. Yr hyn oedd gan Dduw yn eî olwg, wrth osod 
“ei Fab yn Iawn, oedd, dangos ei gyfiawnder ef. Trwy beri i'r cleddyf 
ddeffro yn €rbyn'ei Fab, pan yr oedd pechodau ei bobl wedi eu rhoddi 
arno, yr oedd yn dangos cyfiawnder ei lywodraeth, gan na allasai efe 
ddim. gadael-i bechod fyned heb ei go<pi: neu ynteu, yn hyn y mae 
| Duw ^n dangos y cyfiawnder y mae efe wedi ei barottoi i bechadur. 
“Gwel Pen! 1.17: Ffrwyth 'ac effaith” y dwyfol osodiad hwn yw, 
maddeuant y pechodau a «enaethid o'r blaen. Y mae'r pechodau a wnaeth- 
id o'r blaen:yn arwyddo naill ai'r pechodau hynny ag y bu credinwyr 
' yn euog o honynt cyn credu yn Iesu Grist, neu bechodau 'r Cenhedl- 
"roedd crediniol, y rhai oeddynt hyd ymma wedi cael eu hesgeuluso, Act. 
“17. 30, neu yn hytrach bechodau credinwyr dan yr hen Destament. Heb. 
9.15. Nid oesimni ddim meddwl nad oes dim ond y' pechodau: a 
wnaethid o'r blaen yn cael eu mhaddeu ar gyfrif Iawn Crist: ond y 
Pmae'r Apostol yn dangos, nad: oedd dim maddeuant trwy *r aberthau 
Iuddewig, Heb. 10. 4. mai'yn- yr un medd yr oedd credinwyr dan. yr 
hen Destament a'r newydd yn cael eu cymmeradwyo ger bron: Duw, 
bod aberth Iesu Crist yn dra ardderchog a mawr ei rhmwedd, a bod 
" neillduol galondid i i bechaduriaid ymddiried ynddo yn wyneb eu holl 
| drueni. _ Y mae maddeuant yn gynnwysedig, nid mewn cariad at bechod, 
nac mewn ymddugiad tirion tu ag atto; .ond yngwaith Duw yn rhydd- 
Â hau yr enaid oddi wrth rwymau i ddioddef y gosp ag oedd yn ddyledus 
' iddo am drosedd. Y mae dioddefaarwch Duw yn arwyddo ei amynedd 
:;yn cyd-ddwyn a phechaduriaid. Gyda golwg ar yr Iawna gai ei/ roddi, 
nid oedd efe ddim yn tywallt ei farnedigaethau. ar y rhai:oedd yn credu 
dan yr. hen Destament: ond yr oedd fel un fuasai 'n amyneddgar; ddis- | 
“ gwylhyd. onifyddai” 'r amser Bos swch wedi. dyfod i i TRW i'r Meishiau 
y gyîawnu ei ydjrwymiadau: : atl (>n eo baxo go Gen Y 


ed : ” 1 
F' 26 íu ddangos ei gyfiawnder. efi y pryd byn fel y ysy 


: 1 efe yn gyfiawn, ac yn cYffttynHMun, y 'neb sydd o ffydd Iesu, 





yM I (Giantog mawr Bo yr hyn oedd wedi ei; ei osod allan yn yr 3d: 
..> nod flaenorol, y mae 'r Apostol yn 'feehy drachefn yn yr adnod hon, 


7 


Mme. i i 


96 RHUFEINIAÍW. 


mai diben maŵr, Duw, yn yr hyn oedd efe wedi:son am dario oedd í 
ddangos ei gyfiawndei: ef y pryd liyn. - Yn awr, pan y mae 'r Cyfryngwr 


: wedi gweithredolyymddangos, y mae Duw wedi amlygu ei fod ef yn gyf: 


iawn yny cyflawniad o'r addewidion oedd-wedi cael eu rhoddi gynt 
trwy 'r Prophwydi, yn gystal ac o'r cysgodau. y rhai oeddynt wedi eu 
gosod dan yr,hen Destament. Yn nioddefiadau 'r Gwaredwr y maer 
“Arglwydd wedi dangos ei gyfìawnder ei bun -yngofynniadau'r gyfraith, 
ac yn amddiffynniad anrhydedd ei]ywodraeth, trwy gospi pechod ynol 


“ei haeddiant. Ac yn 2wr:yngweinidogaeth yr efengyl y maeamlygiad yn 


cael ei wneuthur o'r cyfiawnder:â drefnodd anfeidrol ddoethineb i fod 
yn haeddiannol;achos cyfiawnhad pechadur. Gwel Pen.,l. 17. Trwy 
hyny mae Duw, nid yn unig yn rhoddi amlygiad o'i gyfiawnder, ond y 


'.mae hefyd, yn dangos eifod .ef yn gyfiawn pan y maen cyflawnliau y 


.neb sydd o ffydd Iesu. , Nid yw ddim yn maddeu pechod heb fod digonol 
.Iawn yn cael ei Uadd i gyfiawnderí nid yw ddim yn rhoddi hawl i 
>bechadur deysnasu, mewn bywyd, heb fod;y Meichiau yn. ufuddhau hyd 


Ê angeu, ïe, angeu'r groes: ond yn awr y,mae''n gyfiawn iddo faddeu pan 


y! 


Mi « 


ymae. wedi derbyn Iawn digonol oddi ŵrth ei: anwyl Fab; Mewn 
perthynas. ì gyfiawnhau, gwel. Pen..2..13.. Ac mewn perthynas ì gyf: 
e da Yyên y neb Re o ffydd A th adn. 22; o'r bennod pm («& 


is Yr 2: Pa le gan- MUN y mae ir sorioledda Efe, â Mgetiagd 
:tallan.”: 'Tiwy ba ddeddf? ai deddf gweithredoedd? yg & 
“eithr. trwy, ddeddf ffydd,” 4 


aa a 


' Ymma y mae?r gair gorfoledd yn h ewyddo ymtfÌohibn y niae dyn yn 
“dueddol i orfoleddu yn yr hyn y maen olygu 'n achos ymffrost, Gan 
“fod pawb: yn: bechaduriaid, gan fod cymmaint o ddrŵg. mewn “pechod fe 
nad yw ddim yn bossibl iddo gael ei faddeu heb Iawn, a: chan fod: cyf. 


* iawnhad yn hollol o ras, trwy*r prynedigaeth sydd Ynghrist Iesu, ac nic 


“trwys weithredoedd y ddeddf, y mae ^r Apostol yŵ gofyny 'Pasail.a alla 


fod gan un dŷn ag sydd yn credu ŷn Iesu Grist î cymffrostio' o'i hunan: 
“ gyfiawnder, aci ddi: -ystyru eraill fel pe buasai efe ei Hun wedì cael e 


T 


gymmeradwyo ger brôn Duw. am eì fod:yn well na'i gyd-greaduriaid. 
Y mae'n sicr nad oes dim sylfaen i hyn: y-mae trefn Duw i gyfiawnhau 
pechadur yn cau allan ymffrost: Ond trwy ba ddeddf ? neu trwy bz 


.î athrawiaeth y mae gorfoledd, neu. ymffrost yn cael êi gau: allan? Ymae” 


. gair deddf ymma 'n arwyddo athrawiaeth; yr hon, ar ol cael ei gwneuth 

ur yn adnabyddus, sydd yn Eho y rhai a'i clywant i wneuthur der 
“byniad o honi.” Dymma fely mae'r gair yn cael eì fynych arfer am y 
“dadguddiad dwyfol, yn cynnwys, nid yn unig rheolau a chyfarwyddiadau, 


PENNOD ilîI, o? 


ond hefyd' athrawiaethau ac addewidion dwyfol. Psal. 1. 2. 19. 7. 
94.12. 119.18,77,92,97,165. Es. 2.3. Mic. 4.2. Ai deddf 
gweithredoedd, neu 'r athrawiaeth ag sydd yn gosod gweithredoedd 
da o eiddo dyn ei hun i fod yn sylfaen ei gyfiawnhad, sydd yn cau 
allan ymffrost? Nage mewn-un modd: nid ŷw ddim yn bossibl i un 
dyn gael ei gyfiawnhau trwy ddadleu diniweidrwydd: a phe bydd- 
ai pechadur yn cael ei gyfiawnhau frwy ei weithredoedd ei hun, fe 
íyddaiganddo le ymffrostio, ei fod wedi gwneuthur yr byn ag 
.0edd yn ei gymmeradwyo ger bron y Duw-dod: ac fe fyddai perigl 
rhag iddo briodoli iddo ei hun, ran, beth bynnag, o'r anrhydedd ag 
.sydd-yn ddyledus i Dduw yn unig. Ond.y mae ymffrost yn cael ei 
hollol gau allan ôrwy ddeddf.ffydd, hynny yw, trwy athrawiaeth yr 
eíengyl, yr bon.sydd yn galw ar bechaduriaid i gredu Ynghrist, ac 
'yn.dal allan, fod pechadur yn cael eì gyfiawnhau trwy flydd, ac nid. 
'trwy-weithredoedd yddeddf. Ymae ^r athrawiaeth hon yn gosod 
-allan mai amxuwiol yw yr hwn sydd yn cael ci gyfiawnhau: Rhuf. 4. 
5. mai trwy gyfiawnder un ârall y mae 'n cael eì gymmeradwyos 
“Rhuf. 5. 18, 19. mai o ras pen-arglwyddiaethol y cafodd Crist eì. 
drefnu i fod yn gyfiawnder i bechadur: Ioan 3..16. nad oes dim yn ; 
cael ei ofyn oddi wrth yr hwn a gyfiawnheir ond yn unig iddo gredu 
bynlesu Grist: Act. 13. 39. Gal. 2. 16. nad oes ynJy ffyd gadacna 
_ vddim un rhinwedd haeddiannol i gyfiawnhau troseddwr, gan nad yw 
rU hi yn gwneuthur dim ond derbyn cyfiawnder; Rhuf.5. 17. ac mai. 
rhodd Duw Ay 'r ffydd yr hon sydd yn derbyn cyfiawnder, Eph. 2. 
8. Y mae'n bawdd i weled, gan hynny, nad ydyw 'r athrawiaeth 
hon. ddim. yn gadael un llei ddyn faeddu; 


"028. Yr ydym ni gan hynny yn cyfrif m mai ì trwy ffydd 
rU yfrthetr dyn, heb weìthredoedd y ddeddf. 


e 


GW dd yr Apostol wcdi sylwi, fod pawb wedi pechu, dw 23. a 
bod, Dnw wedi gosod ei Fab yn Iawn, trwy ffydd yn ei waed ef, 
: adn. 25. ac nad yw trefn Duw i gyfiawnhau. pechadur ddîm ; yn 
gadael lle i neb ymffrostio yn ei hunan-gyfiawnder. adn..27. Gan 

hynny, peu oddi wrth y pethau hyn, yr oedd Paul a'i frodyr. yn yr 

_ efengyl yn casglu, ac yn pen-derfynn fod dyn yn cael ei ddiogelu 
. .rhag haeddiannol gosp, ei gyfrif yn gyfiawn ger bron Duw, ac felly 
— . yn cael hawl i deyrnasu mewn bywyd, trwy gyfiawnder Crist, yn 
cael ei dderbyn trwy. ffydd, ac nid trwy ei ufudd-dod personol ei 
hun i'r gyfraith, Am ystyr y gair cyfiawnhau, gwel Rhuf. 2. 13. ac 


| LryraR III. N. 


y 


98 RHUFEINIAID. 


mewn perthynas i gyfiawnhad trwy ffydd, heb weithredoedd y ddeddf, 
gwel adn, 20, 21. o'r bennod hon. 


29 Ai i'r Iuddewon y mae efe yn Dduw yn unig? 
onid yw i'r cenhedloedd hefyd? Yn wir y mae efe i'r 
cenhedloedd hefyd : 


Dan yr oruchwiliaeth Iuddewig, yr oedd yr Arglwydd yn Dduw 
'iIsrael. Ex. 20.2. Lef. 26.1. Deut. 5.6. Psal. 81. 10. Hos. 13. 
4. Fel y cyfryw yr oedd yn wrthddrych crefyddol addoliad, yn 
gystal ac yn ffynnon dedwyddwch iddynt. Ex. 20. 3—5. Deut. 4. 
7. Gwel Pen. 1. 8. Ymma y mae'r Apostol yn gofyn, A ydyw 'r 
Arglwydd, dan yr efengyl, yn Dduw i'r /uddewon yn unig, fel yr 
oedd efe wedi bod dan yr hen Destament? Onid oedd efe yn awr 
wedi amlygu ei hun yn Dduw cyfammodol i'r Cenhedloedd hefyd? 
Y mae'n ddi-amheuol ei fod ef yn awr yn Dduw pob gras i Gen- 
hedloedd yn gystalaci luddewon. Yroedd amrywiolobrophwyd- 
'oliaethaur hen Destament yn gosod allan y byddai i'r Cenhedloedd 
gael eu galw: Gen. 17. 5. 22. 18. Es. 2. 2,3. 49. 6. Mai, 1. 11. 
ac yn awr yr oedd y Cenhedloedd yn derbyn yr Yspryd Glan. Act. 
10. 44,45. Yr oedd hyn yn dangos fod gan yr Arglwydd bobl 
ymhlith y Cenhedloedd, ac felly eu bod yn caeleu cyfiawnhau trwy 
ffydd, yn gystal a'r cyfryw o had Abraham ag oedd yn credu yn 
Nghrist. 


30 Gah mai un Duw sydd, yr hwn a gydd 'r 
enwaediad wrth ífydd, a'r dienwaediad trwy ffydd. 


Yr oedd y prophwyd wedi rhag-fynegi, pan yn rhag-dey td yd 
am amser yr efengyl, y byddai'r Arglwydd yn Frenin ar yr holl 
' ddaiar: y byddai un Arglwydd, y dydd hwnnw, a'i enw yn un. 
Zeech. 14. 9. get yn awr, dan ornchwiliaeth y Testament newydd, 
yr un Duw sydd i'r Iuddew a'r Cenedl-ddyn ei addoli, a'i gael yn 
rhan ac yn etifeddiaeth i'w heneidiau. Y mae 'r Duw hwn yr un, 

' ynddi gyfnewid yn ei ddwyfol addewidion, yn y rhai yr oedd efe 
wedi rhag-ddywedyd galwad y Cenhedloedd: Gen. 12. 3. Psal. 
72.17. Hag. 2. 8. Gwel yr adnod, flaenorol: ac yn yr un ffordd y 
mae efe 'n Dduw i bechaduriaid, pa un bynnag ai Juddewon ai . 
Cenhedloedd fyddant. Y mae efe n cyfiawnhau 'r Iuddew en- 
waededig trwy ffydd, a'r Cenedl-ddyn di-enwaededig yn yr un modd 
trwy ffydd. Fel nad oes dim gwahaniaeth rhwng cyt wrth 


PENNOD III, 99 


Sydd a chyfiawnhad trwy ffydd, felly hefyd, yn yr un modd y mae 
Duw 'n cyfiawnhau [uddewona Chenhedloedd: nid oes ymma ddim 
gwahaniaeth. Gwel adn. 22, 


31.Wrth hynny, a ydym ni yn gwneuthur y ddeddf 
yn ddirym trwy ffydd? Na atto Duw: eithr yr ydym 
yn cadarnhan “r gldeddf. 


Ymuna y mae 'r Apostol yn atteb gwrthddadl a allai gael ei wn- 
euthur yn erbyn ei athrawiaeth. _ Yr oedd rhai yn barod i ddywed- 
yd, fod yr hyn ag oedd efe yn ei osod allan mewn perthynas i gyf« 
iawnhad trwy ffydd, heb weithredoedd y ddeddf, yn di-rymmu 
awdurdod y gyfraith, yn ei gosod o'r naill du, ac yn ei gwneuthur 
_yn osodiad gwag a hollol ddi-ddefnydd.. Yr oedd yr Apostol yn 
hollol ffieiddio 'r cyfryw gasgliad, ac yn ddywedyd, Pell fyddo oddi 
wrthym ni byth ìi feddwl y cyfryw beth. Pe meddyliem fod y gair 
deddf ymma *n arwyddo'r hen Destament fel yn Ioan 10. 34. fe 
fyddai'n hawdd ini weled nad yw athrawiaeth Paul, mewn per- 
thynas i gyfiawnhad trwy ffydd, ddim yn di-rymmu yr hyn ag oedd 
yn cael ei osod allan yn yr ysgrythyrau hynny gyda golwg ar dder- 
byniad pechadur ger bron Duw: ond yr oedd efe 'n cadarnhau yr 
_ hyn oedd wedi ei osod ar lawr yn yr hen Destament mewn per- 
thynasihyn. Y mae'r Apostol yn ymhelaethu ar BYN yn y ben- 
nod nessaf. Ac y mae*r efengyl yn dangos cyflawniad o'r hyn oedd 

| wedi eì addaw yn yr hen Destament mewn trefn i ddyn gael ei 
gyfiawnhau, sef fod Mab Duw wedi ei wneuthur o wraig, wedi 
| mawrhau 'r ddeddf, dwyn pechodau llaweroedd, dwyn cyfiawnder 
_ tragywyddol, &c. Pe byddai'r gair deddf:yn arwyddo 'r gyfraith 
— seremoniol, y mae'n rhaid addef fod yr efengyl, neu athrawiaeth. 
ffydd, yn dangos fod hon wedi cael eì diddymmu: ond nid yw ddim 
— yn ei darlunio fel gosodiad MIN YU nad yw ddim yn atteb : 
un diben. O herwydd y mae 'n NW ei bod yn dwyn tystiolaeth 
i gyfiawnder Duw: adn. 21. y mae'n rhoddi iddi ei dyledus swydd 
a'i anrhydedd fel y mae ^n canlyn yr addewid a rotda«id o'r blaen, 
— ac yn parottoi 'r ffordd at ddeddf ífydd, yr on oedd yn dyfod ar ol: 
| Gal. 3. 17, 23. ac y mae^n dangos fod Iesu Grist wedi cyflawnu 
yr hyn ag oedd hi yn ei gysgodi. Col. 2.17. Heb. 10. 1. Ond 
_os ydyw *r gair deddf ymma'n arwyddo 'r gyfraith foesol, yr hon, 
dybygid, oedd gan yr Apostol yn fwya neillduol yn ei olwg, y 
| mae 'n sicrnad oes yn y ddeddf hon ddim grym i gyfiawnhau 
dd adn, 28. ac nid oes a ddim grym chwaith i felld- 


Y00 RHUFEINIAID, 


ithïô eredadyn. Gal, 3.13... Ond nid yw athrawiaeth cyfiawnhad 
trwy ffydd ddim yn gwneuthur y gyfraith yn ddi-ddefnydd : 
nid yw ddim yn gwadu ei grym ï amlygu i ddyn' ei ddyled- 
6wydd, i ddangos pechod, ac i gyhoeddi melldith uwch ben trosedd- 
wr. Yn ]lle gwneuthur y ddeddf ŷn ddi-rym, y mae 'r athtawiaeth 
hon yn eì chadarnhau, neu yn ei gosod allan yn ei nhatur, ei diben, 
a'i gogoniant, yn fwy cadarn nac un athrawiaêth arall. Y mae'n 
dangos yn y nodd mwya cadarn, fod ei gofynniadau 'n berffaith 
uniawn: o herwydd y mae pob un ag sydd yn cael ei gyfiawnhau 
trwy ffydd yn cael ei rwymo i gondemnio ei hun am droseddu 'r 
gyíraith; nid oes un pechadur yn cael ei gymmeradwyo ger bron y 
Duw-dod heb fod y gyfraith wedi cael ei anrhydeddu ar ei ran, . 
trwy berffaith ufudd-dod yr Arglwydd Iesu ; ac y mae'r cyfiawn- 
had hwn yn golygu fod y gyfraith wedi tywallt ar y Machniydd yr 
holl felldithion ag oedd yn ddyledusiddynam droseddu ei gorchymyn- 
nion. Y mae'n cadarnhau yr addewid o fywyd i gydrymffurfiad 
a'i gofynniadau: o herwydd y mae'n dangos fod bywyd tragywydd- 
ol i bob un ag sydd yn cael ei ddwyn i undeb a Iesu Grist, a hynny 
ar gyfrif y perffaith ufudd-dod a roddodd efe i ofynniadau 'r gyfraith, 
Y mae'n ei chadarnhau yn y gwaith o ddangos pechod: o herwydd 
y mae'n cyhoeddi Iawn Crist yn sylfaen derbyniad, nid i greadur- 
ïaid glan, ond i bechaduriaid ag sydd ynddynt eu hunain yn haeddu 
tragywyddol drueni... Y mae'n ei chadarnhau yn y bygythion a'r 
melldithion ag y mae ^n gyhoeddi uwch ben troseddwr: oherwydd 
y mae eì mhelldithion wedi eu tywallt ar yr Arglwydd Iesu: ac 
y, oes neb yn cael eu cyfiawnhau 0nd ar gyfrif dioddefiadau 
Crist, yr hwn a roddodd ei hun yn bridwerth dros laweroedd, YN 
mae^n ei chadarnhau fel rheol sanctaidd, yr hon na all y duwiol 
'ddim llai na dangos parch iddi trwy ufudd-dod: o herwydd Uwy 
'osod allan fod Crist wedi dangos y parch mwyaf iddi, y mae 'n 
rhwymo'r rhaì sydd yn caru'r Iesu i fod yn ofalus iawn rhag dang. 
os yr amharch lleiaf iddi: ac y mae'n rhwymo 'r rhai a gredant 
WVnghristi garu Duw, yr hwn a drefnodd y fath ffordd ryfeddol i 
bechaduriaid gael eu: cynta a0. y mae 'n sicr mai cyflawnder 
'y gyfraith yw cariad. >>, 


( 101 ) 


PENNOD IV. 


jA beth gan hynny a ddywedwn ni ddarfod i A 
ham ein tad ni ei gael, yn ol y cnawd ? 


Yr oedd yr Apostol wedi dywedyd, fod pawb yn bechaduriaid, 
na ddichon neb gael ei gyfiawnhau trwy weithredoedd y ddeddf, ac 
nad oes gan un dyn ddim lle i orfoleddu ynddo ei hun. Pen. 3. 23, 
27,28. Yn wyneb y pethau hyn y mae ^n gofyn, Beth oedd i'w 
ddywedyd mewn perthynas i Abraham, tad y ffyddloniaid, olwyn- 
au pa un yr oedd efe ac eraill o'r genedl Iuddewig wedi deilliaw o 
ran y chawd? Yroedd yr Iuddewon yn gyffredin yn llettyar medd- 
yliau mwya parchus am Abraham, ac yn ymffrostio llawer yn eu 


“ perthynas ag ef. Mat. 39.9. Ioan 8.39. _ Ond beth «llid ddywedyd 


fod y Patriarch enwog hwnnw wedi dyfod o hyd iddo, trwy eì fod 
wedi ei enwaedu yn y cnawd, trwy 'r breintiau allanol oedd efe: yn 
eu mwynhau, neu trwy weithredoedd y ddeddf? Y mae'r pelliau 
hyn yn myned dan yr enw cnawd. Gal.3.2,3. Phil. 3. 8, 4,9. 
Heb. 7.16. A oedd efe yn y pethau hyn weli dyfod o hyd i'r hyn 
a'i cymmeradwyai ger bron y Duw-dod? A oeddynt ddim yn rhoddi 


iddo un achlysur i orfoleddu ynddo ei hun? Nid yw'r Apostol ymma 


ddim yn atteb hyn: ond y maer adnod ganlynol yn dangos beth 


j Mn ei feddwl, 


2 Canys os | Abraham a EE y An trwy weith- 
redoedd, y mae iddo orfoledd, eithr Sid ger bron Duw, 


en perthynas i gyfiawnhau, Gyd Pen. '- 13. Pe buasai. A- 


_ braham yn cael derbyniad gyda Duw ar gyfrif di-niweidrwydd, fel 
— un na fuasai ddim yn haeddu marwolaeth fel pechadur, neu ar gyf- 


rif ei enwaediad, neu Tyst rinwedd unrhyw gyflawniadau, neu 
weithredoedd sanctaidd o'i eiddo ei hun, íe fuasai ganddo achlysur 


i orfoleddu, neu i ymffrostio, fel un a fuasai wedi dwyn rhyw beth 


o'i eiddo ei hun ag oedd yn haeddu cymmeradwyaeth ger bron y 


| Duw-dod. Ond er fod ei enw 'n cael ei fawrygu, Gen. 12. 2. ac 


er fod ei ymddugiad yn ddi-niweid, yn hardd, ac yn anrhydeddus 


102 RHUFEINIAID 


ger bron dynion, ni ddarfu. iddo ddîm cael ei gyfiawnhau ger bron 
Duw ar gyfrif ei weithredoedd ei hun: ac felly yn y mwynhad o'i 
holl allanol ragorfreintiau, ac yn y cyflawniad o bob dyledswydd o 
ufudd-dod, nid oedd ganddo ddim i ymffrostio o'i herwydd; ac nid 
oedd eíe ddim yn ymffrostio ger bron yr Arglwydd, fel un FHaets n 
golygu ei hun yn deilwng o'i ewyllys da, 


3 Canys pa beth a ddywed yr ysgrythyr? Cred- 
odd Abraham i Dduw, a chyfrifwyd iddo yn gyfiawn- 
der, 


Y mae pob dadl grefyddol i gael ei phen-derfynu trwy dystiolaeth 
ysgrythyrol, Es. 8. 20. Felly ymma, y mae'r Apostol yn gofyn, 
Beth oedd yr ysgrythyr yn ei ddywedyd mewn perthynas i gyfiawn- 
had Abrabam? Mewn attebiad i hyn y mae ^n adrodd y geiriau a 
gawn yn Gen. 15. 6. Ond y mae ^n canlyn cyfieithad y deg a 
thrugain, ac nid yn rhoddi ar lawr air yngair yr hyn a ysgrifennodd 
Moses. Credodd Abraham i Dduw, neu, efe a gredodd yn yr Ar- 

“glwydd. — Credodd yr amlygiad oedd wedi cael ei wneuthur iddo 
o drugaredd faddeuol trwy'r Cyfryngwr: credodd fod Duw yn dar- 
ïan ac yn wobr mawr iawn iddo: Gen. 15. 1. a chredodd y byddai 
i'w hiliogaeth gael ei gwneuthur yn lliosog fel ser y nefoedd. Adn, 
5. Ac ynyr addewid ohad yr oedd. yn golygu, nid ei hiliogaeth 
naturiol yn unig, ond ei had ysprydol hefyd, ac yn enwedigol Iesu 
Grist, yn yr hwn yr oedd yr holl genhedloedd i gael eu bendithio. 
Gen. 12.3. Gal. 3. 8, 16. Ioan 8. 56. .Â chyfyifwyd ddo yn gyf- 
iawnder, neu yn bytrach i, neu er cyfiawnder, fel y mae*r un geiriau 
yn cael eu cyfieithu gyda llawer mwy o briodoldeb yn Rhuf, 6. 16. 
10.4,10. Nid ydym ddim i feddwl fod ei ffydd yn cael ei chyfrif 
iddo yn gyfiawnder, neu ei fod yn cael ei gyfiawnhau am ei fod yn 
credu, fel pe buasai ei ffydd yn cael ei golygu yn gyfiawnder digon- 
ol ynddi ei hun. Gwel Pen. 3. 22. Ond y mae'n bossibl mai medd- 
wl yr Apostol yw, fod gwrthddrych ei ffydd, sef yr hwn ag oedd 
efe yn credu ynddo, neu yr byn ag oedd efe 'n ymddiried ynddo fel 
sylfaen ei gymmeradwyaeth gerbron y Duw-dod, wedi cael ei 
wneuthur drosodd gan Dduw, nei ei gyfrif iddo ef er cyfiawnder. 
Fel hyn y mae gobaith yn cael ei roddi am wrthddrych gobaith r 
Psal.71.5. Jer. 14.8. Gal. 5.5. Col. 1.5. 1 Tim, 1. 1. Tit. 

13. Heb. 6. 18. ofn am wrthddrych ofn: Gen.31.49, 53. ES. ^i 
15. Hyfrydwch a llawenydd am eu gwrthddrychan: Psal, 43. 4 


PENNOD 1V. 93 


Phil. 4. 1. a ffydd am wrthddrych ffydd. Gal. 1.23.3.25. Fe ellir 
meddwl mai dymma yr hyn a olygir ymma, o herwydd .y mae yr 
hyn a gyfrifwyd i Abraham er cyfiawnder yn cael ei osod mewn 
cyferbyniad i weithredoedd. Ond pe golygem fnai ffydd ei hun 
oedd yn cael ei chyfrif er cyfiawnder, y mae'n sicr y gellir cym- 
meryd hyn mewn ystyr ag sydd yn hollol gydsefyll a'r cyfrifiad o 
gyfiawnder Crist, fel unig sylfaen, neu haeddiannol achos cyfiawn- 
had pechadur. Tuag at ddeall hyn ni a allwn sylwi ar y pethau 
canlynol. Y mae yr hwn sydd yn cael ei gyfiawnhau wedi pechu 
fel dynion eraill: Rhuf. 4. 5. 1 Cor. 6. 11. y maer Holl-alluog yn 
adnabyddus o amrywiol bechodau dynol-ryw, yr un modd a phe 
baent wedi eu rhoddi ar lawr mewn llyfr: Psal. 90. 8. y mae cyí- 
iawnder Crist yn ddigonol sail i'r rhai a gant hawl iddo, a gafael yn- 
ddo, i gael eu cyfiawnhau, pa mor amled bynnag a fyddo eu pech- 
odau: Rhuf. 10.4. I Cor. 1. 30. trwy ffydd y mae pechadur yn 
cael gafael ar gyfiawnder Crist, ac yn ei dderbyn er cyfiawnhad: 
Rhuf. 3. 22. Gal. 2.16... Y mae Duw 'n cymmeryd neillduol sylw 
o'r hwn sydd yn credu yn ei Fab, ac megis yn rhoddi yn ei lyír,. 
gyferbyn a'i bechodau, ei fod ef yn credu, ac felly, er maint ei lygr- 
edd a'i anheilyngdod, ei fod yn feddiannol ar hawl i gael ei gyfiawn- 
hau yn ol gosodiad Duw. Y mae'r Arglwydd yn ei gyfrif yn gred-. 
adyn, ac yn ganlynol, ei fod yn meddiannu 'r cyfiawnder y maeyn 
ei dderbyn trwy Hydd Felly y mae ífydd yn cael ei chyfrif er cyf- 
iawnder, pan y mae'n cael ei chyfrif fel yr byn ag sydd yn dwyn 
êl y5 yn ol trefn R.R i gaed hawl i gyfiawnder. 


— 4 Eithrirneb sydd yn gweithio, ni chyfri” y AWDL 
oas, ond o ddyled. 


Pe byddai dyn yn cyflawnu gweithredoedd da i'r diben i gael ei 
gymmeradwyo trwy hynny, pe byddai efe'n haeddu y rhagorfraint 
hon trwy rinwedd ei ufudd-dod personol ei hun, a phe byddai efe yn . 
iel chael ar gyfrif y gwasanaeth fyddai efe wedi ei gyflawnu, ni bydd- 
. air wobr, neu ^r fraint fyddai efe yn ei mwynhau, ddim yn deilliaw 
| oddi wrth ras, neu anhaeddiannol ewyllys dar Arglw ydd; ond fe 
' fyddai ganddo hawl iddi fel cyflog ddyledus am wasanaeth wedi ei 
gyflawnu: ac fe fyddai gânddo lei ymffrostio ei fod wedi ei hynnill, 
—Rhuf. 11. 6... Ond y mae 'n sicr nad yw ddim yn bossibl i un 
' dyn, trwy unrbyw weithredoedd o'i eiddo ei hun, haeddu cymmer- 
 adwyaeth ger bron y Duw-dod; o herwydd y mae 'n rhaid i'r hwn 


104 RHUFEINIAID. 


fyddo'n haeddu, wneuthur gwaith a fyddo 'n atteb i'r wobr, a byny 
ô hono ei hun, heb dderbyn unrhyw ddwyfol gynnorthwyon, ac 


befyd heb ei fod dan unrhyw rwymau blaenorol i'r hwn sydd yn 
rhoddi'r wobr. 


_..5 Eithr i'r neb nid yw yn gweithio, ond yn credu 
yn yr hwn sydd yn cyfiawnhau yr annuwiol, ei ffydd cf 
a gyfrifir yn gyfiawnder. 


Nîd ydym ddim i feddwl mad ydyw gwir gredadyn ddim yn 
gweithio. Ô herwydd y mae ffydd yn gweithio irwy gariad: Gal. 
“5. 6. a ffydd heb weithredoedd marw yw. Iag. 2. 20. Ond wrth 
yr hwn nid yw yn gweithio, y mae ini ddeall yr hwn nad yw ddim 
'yn cyflawnu 'un ddyledswydd gyda golwg na disgwyliad i gael ei 
'gymmeradwyo ar gyfrif ei weithredoedd, yr hwn nad yw ddim yn 
— 'ymddiried i unrbyw weithredoedd o'i eiddo ei hun, a'r hwn nâd oes 
'ganddo na meddwl na thuedd i ddadleu ei gyfiawnder eì hun fel 

sylfaen eì gymmeradwyaeth ger bron y nefoedd. Y mae hwn yn 
“credu yn Nuw, i'r hwn yn unig y perthyn y gwaith o. gyfiawnhau 
“pechadur. Rhuf. 8. 33. Yn wyneb ei holl lygredd a'i euogrwydd 
êi hun, a than deimlad o'i anheilyngdod a'i annigonolrwydd, y mae, 
a'i holl galon, yn credu 'r dystiolaeth a dystiolaethodd Duw am ei 
Fab: ac y mae 'n ymddiried i'w ddaioni, ei allu, a'i ffyddlondeb i. 
gyflawnu yr hyn y maewedieiaddaw. Y mae Duw, ar gyfrif, neu 
gyda golwg ar, gyfiawnder ei anwyl Fab, yn cyfiaenhau yr anmuiol, 
. Mewn perthynas i gyfiawnhau, gwel Pen. 2. 13. Nid ydym ddim 
i feddwl-fod yr hwn sy^n cael ei gyfiawnhau yn parhau î fod yn 
annuwiol ar ol cael ei gymmeradwyo ger bron y Duw-dod. Rhuf. 
,6.14.7.4.8.1. Gal. 2.16, 19. Nid ydym ddim i olygu chwaith 
' maiun amddifad a anian sanctaidd yw yr hwn sydd yn cael ei gyf- 
' iawnhau: o herwydd y mae'r Arglwydd yn ddigllon beunydd wrth 
yrannuwiol: Psal.7. ll. y mae'n eglur, dybygid, mai dau beth 
hollol wrthwynebol i'w gilydd ydyw cyfiawnhau abod yn ddiglion 
' wrthun. Heblaw hynny y mae 'r hwn sydd yn cael ei gyfiawnbau 
“yn cael ei ddarlunio yn yradnod hon, yn gystal ac inewn llaweroedd 
o fannau eraill, fel un yn credu: ond pwy addychymmygai fod ffydd 
gadwedigol yn ffrwyth ag sydd yn deilliaw oddi wrth yr anian 
'Jygredu yr hon sydd yn elyniaeth yn erbyn Duw? Ond fe ellir 
dywedyd, fod Duw'n cyfiawnhau yr annwwiol, am eì fod yn cyfrif 
cyfiawnder ei Fab i*r hwn ag oedd wedi bod yn hollol annuwiol. 


PENNOD ÎV; 105 
Nid yw annuwioldeb blaenorol pechadur ddim yn un rhwystr iddo 
gael ei gyfiawnhau pan y mae'n cael ei ddwyn i gredu yn Iesu 
Grist. Y mae 'r ysgrythyr weitliiau 'n sori am ddynion, nid yn ol yc 
hyn ydynt yn bresennol, ond yn ol yr hyn oeddynt mewn amser a 
aetli heibio. Mat. 11. 4, 5. 21. 31, _ Neu fe ellir cymmeryd y geir- 
iau yn y modd hyn ,Pan y mae pechadur ŷn credu yn Iesu Grist er 
cyfiawnder, y mae'n ei olygu ei hun yn annuwiol; yn haeddu 
marwolaeth, ac nid yn haeddu bywyd tragywyddol trwy. rinwedd. 
ei weithredoedd: pan y mae Duŵ yn ei gyfiawnhau, y mae'n ei 
olygu yíì annuwiol yn wyneb y gyfraith, ond nid yn anghredadyn, 
_ ar yrhwn y mae ei ddigofaint yn aros. Ioan 3 18,36. Nid yw 
yr Arglwydd ddim yn ei gyfiawnhau ar gyfrifunrhyw ardderchawg- 
rwydd ynddo ei hun, ond yn unig ar gyfrif y cyfiawnder yr. hwn y 
mae yn eì dderbyn trwy mr Mewn perthynas i gyfrifiad ffydd 
er syfinder, sb Adn. 3; 


“Fn 


“6 ' Meyis y mae Dafydd hefyd yn datgân d< isydd« 
Wch y dyn y mae Duw yn cyfrif IU iddo heb 
weithredoedd, g 4an ddywedyd, 


At oÎ dangos mai gi wy ffydd, ac nid trŵy Welthteddedd y ddeddf. 
| ŷr ' oedd Abraham wedi cael eì gyfiawnhau ger bron Duw, y mae 'r 
| Apostol ymma * n sylwi ymhellacl, fod hyn yn hollol. gymno a'r 

hŷn a osodir allan gan Dafydd, y gwr yn ol cilon Duw. Pan y 

inae 'r Psalmydd yn gosod allan pwy ydyw^”r hwn ellîr ei olygu 'n 
wirioneddol. ddedwydd, y íhae ŷn ei ddarltinio, nid fel un ag sydd 

yn meddiannu cyfiawndef wedi ei-ŵeithio allan ganddo ei hun, ond 

fel un âg y mae Duw yn gwneuthur drosodd ac yh cyfrif cyfìawndet 

iddo, i'r diben iddo gael bod yn gŷfiaWn ynghyfiawnder un arall; 

Pany maer Arglwydd yn gwneuthur hŷn, nid oes ganddo ddim un 

golwg. ar weithredoedd dyr fel achos o'i gyfiaŵWnhad: ac nid yŵ” 

ddim yn eyírif iddo ei weithredoedd dîwg i fod yn un. rhwystr. i'w 

dderbyniad, a'i gymmeradwyaeth. _ Y mae'r A postol ymma 'n cyf- 

eirio at Psal. 32. 1 2 fel yr bo |d oddi. wrth i pasg udnod 
ganlynol. 


id 


—R Dedwydd yw y yrhai y bwyty êu Gaya 
 au,a'r rhai y guddiwyd eu pechodau, 


Ys mae Ar ysgrythyr yn mynych son âm bechod dan yr ênw ânwir- 
Eryra IL o | * 


106 RHUFEINIAID. 


edd. Psal. 7. 9, 16. $l. 2, 9. Es. 53. 5, 6. Jer. :31ls 34. 33.8 


Mic.7.18. Nid yw ddim yn rhoddi darluniad cywir o Dduw, fel i 
Bod teilwng i gael ei garu a'r holl galon, nac o'i gyfraith, fel y mae :. 


yn 'deilwng o gael ei pharchu mewn ufudd-dod, nac ychwaith:o ddyn; 


fel y mae dan rwymau i gyflwyno corph ac enaid i ogoneddu^*r Ar 
glwydd. Y mae Duw yn maddeu anwiredd, pan y mae, o'i wir 


ewyllys da, er mwyn Crist, yn diogelu 'r enaid rhag y gosp i ba un 


y maen agered fel troseddwr. Gwel,Pen.-3::25... Y mae'r gair 


Hebraeg ag y mae'r Psalmydd 'yn'ei arfer.am faddeuant yn Psal; 
32.1. ynarwyddo cymmeryd! 'ymmaith«- Pan y. mae Duw-yn madd- 
eu,:y mae'n cymmeryd ymmïaith y baich trwm ag oeddyn ddi gaw 
i soddi 'r enaid i waelodion trueni.'. Y mae 'r-gair ag y mae'r A- 


postol yn-ei arfer ymma am faddeuant ynarwyddo gollwng ynrhydd! 


Y mae yr hwn y mae Duw yn maddeu ei drosedd. yn cael ei- ollwng 
yn rhydd o'r carchar, Luc 4. 18. ac nid yw ddim yn cael ei gospi 
ynol ei haeddiant... Nid-yw cuddio peth ddim yn ei ddi-fodi, nac 
yn newid ei natur: ond y mae'n ei symmud. allan o olwg. Felly 

nid yw gwaith ] Duw yn maddeu pechod ddim yn eí ddi- fodi, nac yn 
ei wneuthur yn well yn ei natur; ond y mae megis yn ei orchuddio 
a llen o ddwyfol drugaredd, ac a gwaed ei anwyl Fab, fel na bya 
1; lygad. dwyfol. gyfiawnder ddim cymmeryd sylw o. honoi gospi 'r 
. enaid'o'i herwydd. be mae 'n cuddio ei wyneb. oddi wrtho, ac yn 


ei ddileu o'i, (Íyfri. Panl. 51.9, am hynny ni bydd iddo ddim! 'craffu d 


arnô, na dwyn yrl hwn a'i cyflawnodd i i farn o'i i blegid: Psal. 130. (3; 
4. 143: 2. Y mae'n ei daflu megis o'r tm ol i 'w gefn: Es. 38. TU 
ac ynei fwrŵ, HBEgIS i ddyfnderoedd y mor. Mic.7. 19, 'Y mae'r 


rbai ag y mae 'r Arglwydd yn, maddeu eu pechodau n | wirioneddol i 


ddedwydd. Ymae ganddynt, heddwch tu agat Dduw: “Rhuf. 5.1, 
Psal. 85. 2, 3.. y maent wedi eu mabwysiadu ì y deulu Duw: “Gal, 4, 


26., y mae ganddynt, rydd-did efengylaidd: Rhuf. y â, 6. Heb. 9. 


10. y. maent yn cael cymdeithas a'r. Arglwydd: 'Ê Ioan. ON AH y 
mae eu. gwasanaeth yn gymmeradwy. gyda Duw: 1 Pet.2.5. y 
maent yn cael cysur mewn gorthrymderau: Rhuf. 5.1—3, y mae 
eu cymmod a Duw i bara byth: Rhif. 5.2, 10. 8. 53—39, cant 


gyfarfod ag angeu heb un colyn, ïe, er neillduol ddaioni iddynt: 


1 Cor. 15. 55. cant adgyfodiad g gorfoleddus yn y dydd diweddaf : 
1 Cor. 15. 42, 53. cant eu. peddd yn anrhydeddus yn nydd. y cyf 
ri: Mat. 25.32—34. ac y maent i fwynhau anrhydedd a di-ddi- 
wedd ddedwyddwch yngwlad y-purdeb. Rhuf. 5.17. 8.30. Gan 
fod Dafydd, yn y geiriaw hyn, 'yn dadgan dedwyddwch y dyn y mae 
Duw yn cyfrìf cyfiawnder iddo, y maen eglur fod Wi a 


- 


PENNOD IV.  AO7 


der yn sylfaen maddeuant. Y mae maddeuant pechod yn rhan han. 
fodol o gyfiawnhad. Y mae'n wir fod gwahaniaeth, mewn rhai ys- 
tyrisethau rhwng maddeu a chyfiawnhau: ond ymae an-wahanol 
gy sylltiad rbyngddynt. ; 


8 Dedwydd yw'r gwr bid yw yr Arglwydd yn cyfrif 
pechod iddo. 


Gweithred briodol i Dduw yw maddeu pechod. Ex. 34. 7. Es, 
43.25. Luc 5. 21. Rhuf. 8.33. Nid yw yr Arglwydd ddim yn 
E cyfrif pechod pan nad yw ddim yn ei osod yn erbyn dyn i'w gospf 

o'i herwydd. Y mae'r Barnwr mawr, mewn ffordd o ras, yn gosod 
cyfiawnder y Cyfryngwr i gyfrif hwn, ac o blegid hynny. ddim yn 
gosod ei bechodau ei hun yn ei erbyn. Ni all y cyfryw un ddim 
llai na bod yn. ddedwydd. Gwel yr adnod flaenorol. ; 


9. Fh ddaeth y dedwyddwch hwn. gan hydro ar yr 
enwaediad ynunig, ynte ar y dienwaediad hefyd ? canys 
yr ydym yn dywedyd MD WW. ffydd i Abraham yn 

| gyfiawnder. 


Ymma: y mae 'r Apostol yn On A oedd y dedwyddwch mawr 
o gael: maddeuant pechodau, ac o gael bod yn gymmeradwy gyda 
Duw, trwy gyfrifiado gyfiawnder y Cyfryngwr, yn perthyn yn unig 
ar r Iuddewon, y rhai oeddynt wedi cael eu hênwaedu yn ol cyfraith 
1 Moses? ? neu, a oedd y rhagor-fraint hon yn perthyn hefyd i i'r Cen- 
4 hedloedd. crediniol, y rhai nad oeddynt ddim wedi eu 'henwaedu? 
; Yr oedd yr Apostol wedi sylwi o'r blaen, fod ffydd wedi ei chyf 
s ni i Abraham er nd Am bale o hyn, gwel Adn. 3. 


“ 10 Pa fodd gan hynny y cyfrifwyd hi? ? ai pan oedd- 
yn yr enwaediad, 'ynte yn y ad | Nid yn ” 
ì ^ enwaedi iad, oud yn yi dienwaediad.. | i 


| Ymma ymae'r A ddei. yn gofyn ON Pa bry, yu ac ym a 
— y cafodd ffydd Abraham ei. chyfrif iddo er cyfiawn- 
| .der?: ai wedi iddo gael ei enwaedu, neu ynteu cyn hynny ? Y mae 
“ryn sicr mai nid wedi iddo gael ei enwaedu, ond mai yn hir cyn 
Ŵ hynny, bedair blynedd ar ddeg o leiaf. O herwydd fe gafodd Ishmael 
— ei genhedlu ar ol i Abraham gael addewid ohad, a chredu yn yr 


a AM 


10$ RHUPEINIAID. 


Arglwydd, ac í hynny gael €i gyfrif iddo er cyfiawnder. Gen. 15, 
5,6. 16. 4, 11. ond yr oedd Ishmael yn dair blwydd ar ddeg oed 
pan y cafodd ef a'i dad eu henwaedu. Gen. 17. 25,26. Y mae hyn 
yn ddigon i brofi nad yw cyfiawnhad ddim wedi ei gyssylltu ag en- 
waediad: ond y mae'n bossibl i genhedloedd di-enwaededig gael 
mwynhau y rhagor-fraint hon yn gystal a'r Iuddewon. 


11 Ac efe a gymmerth arwydd yr enwaediad yn insel 
cyfiawnder y ffydd, yr hon oedd ganddo yn y dien- 
waediad: fel y byddai efe yn dad pawb a gredent yn 
y dienwaediad ; fel y cyfrifid. cyfiawnder ìddynt hwy- 
thau hefyd: 


Gan 1 Abraham gael ei gyfiawnhau pan y credodd i Dduw, y mae 
yn eglur nad oedd ei enwaediad, amryw o flynyddoedd wedi hynny, 
ddim yn achos o'i gyfiawnhad. _ I ba ddiben, gan hynny y cafodd 
efe ei enwaedu? Efe a gymmerodd, neu, efe a dderbyniodd, oddi 
wrth Dduw, crydd yr enwaediad, neu yr enwaediad ag oedd, nid 
i fod yn foddion i'w wneuthur yn gymmeradwy ger bron Duw, ond i 
fod yn arwydd, o lygredd gwreiddiol y natur ddynol, o'r angen 
rheidrwydd i farweiddio gweithredoedd y corph, o'r hyn y mae 'r 
Arglwydd, mewn ffordd o ras, yn ei wneuthur ar eneidiau ei bobl, 
_ o gyfammod a Duw, ac o weledig neillduad oddi wrth y Cenhedl- 
oedd oddi amgylch. Gwel Pen. 2.25. Yr oedd Abraham hefyd 
yn derbyn yr enwaediad yn însel, neu, yn sel cyfiawnder y ffydd. Un 
o. ddibenion neillduol selio yw cadarnhau, neu sicrhau fod peth yn 
bod, neu ei fod fel yr ydys yn dywedyd. 1 Bren, 21. 8. Est. 3.12. 
8.8,10. | Cor. 9. 2, Felly trwy drefnu i Abraham gael ei en- 
waedu, yr oedd y Brenin mawr yngosod eu sel wrth y cyfammod yn 
yr hwn y mae cyfiawnder yn cael ei gyfrif i'r hwn sydd yn credu: 
yr oedd yn sicrhau gwirionedd y cyhoeddiad o gyfiawnhad trw 
ffydd. Ac yr oedd fel selDuw. yn sicrhau i Abraham y byddai efe 
yn dad Cenhedloedd lawer, sef y byddai i'r Cenhedloedd gael eu 
dwyn i ì gredu, ac felly i gael eu cy fiawnhau trwy ffydd, Y mae 'n 
sicr fod yr enwaediad, fel sel, yn peithyn i'r cyfammod gras, ac 'nid 
î unrhyw gyfammod yn addaw bendithion tymhorol: : o herwy dd yn 
.y cyfammod gras, ac nid yn unrhyw gyfammod arall y mae cyfiawn- 
der ffydd yn cael &i osod allan. Ac y mae'n deilwng o sylw, fod 
sel weledig y cyfammod hwn yn perthyn i fabannod, yn gystal ac i 
Abraham, tad y ffyddloniaid, ' Yr oedd gan Abraham ffydd, ac yr 


“ PENNOD IV. 109 


oedd ganddo gyfiawnder, neu yr oedd cyfiawnder yn cael ei gyfrif 

iddo trwy ffydd, tra 'r oedd efe etto yn y di-enwaediad, neu yn ddi- 

enwaededig. Yr oedd yr Arglwydd yn trefnu iddo gael ei enwaedu 

fel y byddai efe yn dad pawb a gredent yn y di-enwaediad.. Y maetad 

i roddi siampl i'w blant; ac y mae 'n meddiannu 'r etifeddiaeth cyn 

ìddi ddyfod i'w hiliogaeth, Yn yr un medd y mae Abraham yn 

cael ei ddal allan fel siampl o ffydd i bawb o'r Cenhedloedd di- 

enwaededig ag sydd yn cael eu dwyn i gredu yn Iesu Grist: ac yr 

oedd efe, yn ei ddi-enwaediad, yn etifedd y cyfiawnder ag y mae'r 

Cenhedloedd di- -enwaededig yn ei Ten, pan y maent, yn ol ei 
siampl ef, yn credu 'r addewid. Y mae'r Cenhedloedd yn credu. 
fely cufrifid cyfiawnder iddynt hwythau hefyd, bynny yw, fel y byddo ì 
gyfiawnder Crist gael ei wneuthur drosedd iddynt, i i fod yn sylfaen 

eu cymmeradwyaeth ger bron y Duw-dod, yr un modd ag yr oedd yn 

cael ei gyfrif i Abraham tra etto yn y di-enwaediad. Nid credu y 
maent am fod cyfiawnder wedi ei gyfrif iddynt, ond fel y byddai 

'iddo gael ei gyfrifiddynt.. Y mae cyfiawnhad pechadur yn canlyn, 

ac nid yn rhagflaenu ffydd, 


2 Ac yn dad yr enwaediad, nid i'r rhai o'r enwaed- 
iad yn unig, ond i'r sawl hefyd a gerddant lwybrau 


ffydd Abraham ein tad ni, yr. hon oedd. RONA yn y 
dienwaediad. 


Fw 


bn anil o eiddo'r Holl-alluog, wrth foddi? r enwaediad“ i ym 


y brabam oedd, fel y byddai iddo fod yn dad i'r enwaediad, hynny yw, 


i'w hiliogaeth naturiol, yr Iuddewon enwaededig. Yr oedd efe i'r 


| rhai'n yn siampl o gredu er cyfiawnder, ac o fwynhau cyfiawnder 
trwy 'gredu. Nid oedd efe, yn yr ystyr hyn, ddim yn dad i'w holl 
i hiliogaeth naturiol, llawer o'r rhai nid oedd gyndyn! ond yr en- 


waediad allanol yn unig: ond yr oedd yn dad i'r cyfrywohonynt ag 


oedd yn canlyn siampl Abraham, tad y ffyddloniaid, trwy gredu er 
' cyfiawnder, j yn yr un modd ag yr. .oedd efe ei hun wedi gwneuthur 


fra yr oedd etto yn ddi-enwaededig. Y mae rhodio yn. llŵybrai 
ffydd Abraham yn arwyddo myned ymmlaen yn rheolaidd a threfnus 


_ yn y gwaith o gredu rywbeth yn debyg i Abraham, yr hwn a gred- 


odd yn ddi-oed ar ol iddo gael addewid, ac yr oedd efe 'n, gadarn. yn 
y ffydd, yn amyneddgar yn disgwyl cyflawniad o'r addewid, a*i 
ffydd yn dwyn ffrwyth lawer er gogoniantienw 'r Arglwydd, > 


1o RHUFEINIAID. 


18 Canys nid trwy'r ddeddf y daeth yr addewid í 
Abraham, neu i'w had, y byddai efe yn etifedd y byd; 
eithr trwy gyfiawnder ffydd. 


Ymma y mae'r Apostol yn profi 'r hyn oedd efe wedi ei ddy. 
wedyd, yn y ddwy adnod flaenorol, mewn perthynas i Abraham, 
fel tad pawb a gredant, pa un bynnagai Cenhedloedd ai Iuddewon 
fyddant. Nid yw yr addewid a grybwyllir ymma ddim wedi ei 

rhoddi ar lawr mewn cynnifer o eiriau ynyrun man yn yrhen Des- 
tament: ond y mae 'n gynnw ysed g yn yr Addewidion a wnaedi A- 
braham. Yn yr addewid ì Abyaham a'i had, y byddai efe yn etifedd 
4 byd, y mae gwlad Canaan, rhan ardderchog o'r ddaear, ac felly 
holl gysuron amser yn cael eu haddaw. Gen. 15.7. Neu, y mae'r 
addewid yn golygu meddiant o wlad Canaan, a hynny fel yn gysgod 


o'r etifeddiaeth nefol. Gen. 15. 16, 18. Heb, 11. 14—16. Neuy. 


mae'r Apostol yn golygu fod addewid wedi cael ei gwneuthur i 
Abraham a'i had crediniol, o'r byd hwn ac o'r byd i ddyfod. 1 Tim. 
4.8. Yr oeddynt fel pechaduriaid dan y felldith, wedi colli hawl i 
bob daioni: ond pan oedd yr Arglwydd yn 'rhoddi ei hun i fod yn 
Dduw iddynt, yr oedd. bawl i i bob peth o eiddo eu Duw yn cael ei 
adferu iddynt. 1 Cor. 3. 22... Y maenf yncael ynb bresennol yr byn 
sydd yn angenrheidiol o'r byd hwn, a hynny gyda bendith: Psal. 
25.13. 37.29. Mat. 5. 5. ac y mae teyrnas nefoedd yn eiddo 
iddynt. Mat. 5.3. Neu, fe ddichon mai meddwl Paul ydyw, fod 
yr Arglwydd wedi addaw i Abraham y cai efe fod yn etifedd ac yn 


Arglwydd y byd yn ei had, sef Crist. Gal, 3. 16. Yr oedd y Gwar- ' 


edwr wedi ei addaw i Abraham, acy mae hwn wedi cael ei wn- 
euthur yn etifedd pob peth yn ol yr addewid. Psal 2. 8. Heb, 1 1.2, 


Newyn bytrach, gan mai diben yr Apostol, yn yr adnodau byn, yw. 


profi fod cyfiawnhad trwy ffydd, ac nid trwy weithredoedd y ddeddf, 
y mae'n dybygol mai ei olwg neillduol ydyw, fod yr Argwydd we- 
di addaw i Abraham a'i had, y cai efe etifeddu holl genhedloedd y 
ddaiar, fel had lliosog yn llanw ^r holl fyd, yrhai fyddaiigae eu 
bendithio a'r bendithion ysprydol a pha'rai yr oedd efe eì hun wedi 
cael ei. fendithio gan yr Arglwydd, Dymma fel y dywedir, fod 
“plant yn etifeddiaeth yr Arglwydd: Psal.'157..3. Yn yr ystyrhyn 
'y dywedir' hefyd, fod Duw. yn etifeddu * 'r holl genhedloedd. : Psaì. 
82.'8. 'Ni'chafodd yr addewid“hon ddim ei rhoddiiddo ef nac i” i'w 
had cyfamniodol trwy ddeddf natur, na^dbddf-yr enwaediad, na 


- thrwy gyfraith Moses, yr hon a2 gafodd ei: rhoddi oddautu pedwar. 


? 


PENNOD 1V, 1ii 


cant a deg ar hugain o flynyddoedd wedi hyn. Gal, 3. 17. Ac ni 
ddarfu.iddo ddim ei chael ar gyfrif ei ufudd-dod personol ei hun i'r 
gyfraitb: :ondcafodd ei rhoddi iddo efa'i had ysprydol, gwasgaredig 
trwyr byd, trwy ^r athrawiaeth ag sydd yn dal allan. gyfiawnhad 
trwy:ffydd::ac y mae 'r bendithion cynnwysedig ynddi yn cael-eu 
mwynhau trwy ydd y gynon ag sydd ym cael ei dderbyn 
Wyn. ii 


_ Canys OS. y rhêd syddio o'r ddeddf yw 'r Mfeddion | 
gwnaed ífydd yn ofer, a'r addew id yn ddirym, 


Ymma y mae *r Apostol y” profi, mai nid trwy^r ddeddf y daeth 
yraddewidi Abrâham neu i'w had. Wrth y rhai sydd o'r ddedf y 
mae i ni ddeall y rhai oedd yn dadleu dros gyfiawnhad trwy weith- 
redoedd y ddeddf, yn meddwl eu bod yn atteb î fynu i ofynnîadau” r 

gyfraith, yn honni hawl i iechydwriaeth ar gyfrif eu hufudd-dod. 
iddi, ac yn ymddiriedi'w cyfiawnder eu hunain, yr hwn oedd o'r 
gyítaith. Neu, y mae i ni ddeall y cyfryw ag a fyddai wedi cadw. 
y, gyfraith, ac felly yn cael eu gwobrwyo trwy rinwedd eu ufudd-dod. 
iddi. Os i'r rhai'n y perthyn y bendithion y sonir amdanynt yma, 
| ac yn enwedigol cyfiawnhad ger bron Duw, fe fyddai ' 'n canlyn 
— yn naturiol, fod ffydd Abraham yn beth hollol di-fudd, ac na byddai 
— ddim yn atteb un diben i gredu Ynghrist gyda disgwyliad gael 
os ger bron y Duw-dod: byddai athrawiaeth cyf> 
— awnhad rwy ffydd yn cael i gosod o'r nailldu, ac yn dyfod yn hollol 
| i'r dim. Fe fyddai 'n canlyn hefyd fod yr addewid a wnaed ìi ÂAbra- 
- wedi ei Aran cybydd PR fod br Madi o yd wedi. ei td] 





s lle nid oes deddf, nid oes gamwedd. 4". ia 
Wig Di ìtr Wy MA A iabugi? 'î ï a / 
E — Yr oedd Wn fel yr oedd. wh cael ei rhoddi i i'r YsdÌaido, 
F yn gorchymmyn amryw o bethau na buasai ddim yn bechod i'w 
— hesgeuluso pe na buasent yn orchymmynedig, ac Y oedd yn gwa- 
— hardd amrywiol betlïau, na buasai ddim yn bechod i'w cyflawnu pe. 
— na buasent yn waharddedig. Y canlyniad o byn oedd, ei bod yn 
achlysur, nid i'w cyfiawnhau ger bron y: Duw-dod, ond:i chwanegu 
eu pechodau, ac felly eu gwneuthur yn fwy agoredi ddwyfol dlig- 
—ofint na-phe buasai ddim wedi cael ei rhoddi iddynt. Ymae 'r 


“v 


“ 15 O blegid y mae. 'T ddeddf yn. peri digofaint, can- 


112 RHUFEINIAID. 


gyfrâith foesawl yn rhoddi'r fath amlygiad eglur 0 ddyledswydd 
dyn fel creadur Duw; fel y mae esgusodion yn cael eu hollol gym- 
meryd ymmaith, a'r troseddwr ŷn cael ei wneuthur yn agored : 
lawer o ffonnodiau: Y mae manyldra ei gorchymynnion a'i gwa: 
hartldiadau, nid yn achos, ond yn achlysur i greadur tueddol i'r hyn 
sy'n ddrwg; i ymddwyn mewn modd ag a fyddo'n eì wneuthur yn 
agored i neilldaol anfoddlonrwydd DDU : Rhuf.7.8. Y mae'n 
rhoddi amlygiad o droseddiadau mewn calon a bywyd, ac; mewn 
canlyniad i hynny, yn cenhedlu ofii digofaint yn mynwes pechadur, 
yn lle gweini iddo un achlysur i ymdawelu a bod yn gysurus: ac y 
mae ^n weinidogaeth damnedigaeth i bob pechadur, 2 Cor. 3.9. 8 
herwydd y mae 'n cyhoeddi melldith uwch ei ben. Gal. 3, 10. Lle 
nad oes deddf, neu amlygiad o ewyllys Duw fel gornchel Lywodr- 
aethwr, yn rhwymo cydwybodau dynion i ufudd-dod; ni all fod dim 
pechod, yr hwn sydd yn ei natur yn drosedd o'r gyfraith, 1 Ioan 
3.4. Y mae amlhad gorchymynnion, yn lle gwneuthur dim tu ag 
at gyfiawnhau creadur syrthiedig, yn chwanegu ''r perigl o droseddu, 

ac felly yn gwneuthur-dyn yn fwy agored i ddigofaint. Ac y mae 
yr eglur gyhoeddiad o'r gyfraith sanctaidd yn mawrhau euogrwydd 
y rhai sydd yn ei throseddu. . Y mae pechod, neu drosedd o gyfraith 
Duw, yn eael ei fynych alw yn gamwedd... Psal 19.12.51.3. Dan. 

9.24: Y mae'n gam a Duw; trwy ei fod yn attaloddi wrtho y 
parch, y cariad, a'r ufudd-dod ag sydd yn ddyledus iddo; yn gam 
adyn ei hun, fel y mae'n foddion i'w PS feddiannu olawer o bethau 
gwerthfawr a dymunol, yn gystal ac i'w wneuthur yn agored i law- 
erodrueni; ac y mae, mewn llawer oamgylchiadau, yn gam a chyd- 
greaduriaid, trwy. attal oddi wrthynt yr hyn ag sydd yn ddyledus 
iddynt, a thrwy NYDD id ynh yr hyn na ddylai ddim cael ei 
wneuthur, i 


16 Am Wi o ffydd y mae, fel j y byddai) yn. ol 
gras, fel y byddai yr addewid yn sicr i'r holl had ; nid 
yh unig i'r hwn sydd o'r ddeddf, ond hefyd i'r hwn 
sydd o ffydd Abraham, yr hwn yw ein tad ni oll, 


Y maen eglur nad yw 'r etifeddiaeth ddim o'r ddeddf. Adn. 13 
—15. Am hynny y mae Duw, yn ei fawr drugaredd a'i ddoethineb, 
'wedi trefnu i fod cyfiawnhad pechadur o ffydd, neu trwy gredu yn 
Iesu Grist, ac nid trwy weithredoedd y ddeddf. Trwy hyn y mae 
Iechydwriaeth yn ol gras, hynny yw, y mae 'n hollol:o ewyllys da 


2 


PENNOD iV, 113 


Duw, ac nid yn y mesur lleiafo ddynol haeddiant: O herwydd nid 
yw ffydd ddim yn gwneuthur un iawni ddwyfol gyfiawnder, nac yn 
gosod un rhwymau ar Dduw i gyfrannu bywyd tragywyddol i dros- 
eddwr: ond y mae yn dwyn dyn i ymwrthod a phob teilyngdod o'i 
eiddo eî hun, i ymofyn am dderbyniad yn unig yn haeddiant un ar- 
all, ì dderbyn pob bendith o law Duw fel un ag sydd yn cyfrannu'n 
rhad,ifyw ar ben-arglwyddiaethol ac an-haeddiannol ddaioni Duw, 
ac i briodoli'r holl glod i ras yn unig: ïe, y mae ffydd'ei hun yn 
rhodd Duw. Eph. 2.8. Trwy hyn ymae 'r addewid a-grybwyll- 
ir Adn. 13. yn sicr o gael ei chyflawnu i bob gwir gredadyn, yr 
'hwn sydd, fel y cyfryw, yn had Abraham, neu yn rhodio yn ei 
lwybrau. Pe buasai aned ath pechadur wedi cael ei addaw 
ï weithredoedd, y mae'n sicr na buasai un lle i ddisgwyliddi gael 
'&i chyflawnu byth. O herwydd ni ellir dim disgwyl ddyn, yr hwn 
sydd yn farw mewn camwedd a phechod, a'r hwn y mae syniad ei 
gnawd yn elyniaeth yn erbyn Duw, i gyflawnu y cyfryw weithred- 
oedd ag a fyddai'n weddus i Dduw eu derbyn fel sylfaen ei gyf. 
iawnbad. A chan fod cnawd, yn gystal ac yspryd, yn y rhaî sydd 
wedi eu geni drachefn, y mae'n sicr na all y rhai'n ddim cyflawnu 
“ycyfryw Gaiireduedd ag a fyddo'n ddigonol i'w cymmeradwyo ger 
bron y Duw-dod... Ond gan fod cyfiawnhad trwy ffydd, y mae'r 
addewid yn sicr i bob credadyn, o herwydd;y mae 2n ymddibennu 
ar ewyllys da y Duw di-gelwyddog a digyfnewid, acar berffaith a 
digonol gyíiawnder yr Arglwydd Iesu. Y mae'n sicr, nid yn unig 
i'r credinwyr oedd yn AU dan MD YN y gy 'fraith: Iuddewig, 
ond hefyd i i'r cyfryw o'r Cenhedloedd ag sydd yn cael eu (owiewdhur 
cyn gyfranogion o 'r cyffelyb werthfawr ffydd ag oedd gan Abraham, 
“yr hwn sydd yn dadi bob un ag sydd yn credu, pa un ddol yd ai 
y” ai id dw Yndi a fyddo.! Gwel Adn. 12. 


a am y mae yn 5 myd Mi a'th. wnaethum 
cym dad llawer o genhedloedd) ger bron y neb y 

“credodd efe iddo, sef Duw, yr I HWB. sydd yn bywhau 'r 
_ meirw, ac sydd yn galw y, GOSHRA, nid MAU fel pe 
bydgnt- ydig | 
Yr oedd yr shyn SAL ar Jawr yn jf gir daawtou, yn yi ei o- 


lygu yn Gen. 17. 5. lle y mae ^r Arglwydd yn rhoddi i Abram yr 
enw. A MTebAtn ac yn dywedyd wrtho, fel rheswm am hynny, Canys 


Myn dL P 


j14 XHUFEINIAID, 


yn dad llawer o genhedloedd y'th wnaethum. Y maen wir fod A- 
braham, mewn ystyr naturiol, yn dad, nid yn unig i lwythau Israel, 
ond hefyd i'r Ishmaeliaid, y Midianiaid, &c. Ond y mae 'r Apos- 
fol ymma 'n golygu fod y geiriau n cynnwys, ei fod wedi ei osod, 
neu ei drefnu yn arfaeth Duw, a'i weithredol wneuthur, pan y caf- 
odd eì ddwyn i gredu, yn siampl o ffydd, ac o gyfiawnhad trwyddi, 
i genhedloedd crediniol yn gystalac i Tuddewon, ac y byddai llu- 
oedd o'r Cenhedloedd ag oedd unwaith ymhell ac yn eilun-addolgar, 
'yn sicr o gael eu dwyn i feddiannu 'r bendithion ag oedd efe o'u 
'blaen wedi cael ei wneuthur yn etifedd o honynt. Yr oedd Abra- 
ham yn dad i'w holl had ysprydol ger bron y Duw y credodd efe iddo, 
Yr oedd efe felly ynghyfrif Duw cyn iddynt hwy erioed gael bod. 
Neu ynteu, yr oedd Abraham, yn hyn, ryw beth yn debyg i'r Duw 
'y credodd efe iddo. Y mae Duw yn dad i genhedloedd lawer, dc 
yn dad mewn modd neillduol i bob credadyn: felly hefyd yr oedd 
Abraham. Ac fel y mae pethau i ddyfod yn bresennol ger bron 
Duw, felly yr oedd Abraham, trwy ffydd, yn edrych ar yr had oedd 
Duw yn roddi iddo megis yn bresennol, er nad oeddynt etto ddim 
mewn bod yn weithredol. Am waith Abraham yn credu i Dduw 
gwel Adn. 3... Yr oedd yn credu yn y Duw yr hwn sydd yn bywhau'r 
meirw. Niall marwolaeth.ddim rhwystro 'r Arglwydd i gyflawnu 
eiaddewid: o herwydd y mae efeyn drech nac Ang Y mae, 
bob blwyddyn, yn adferu 'r greadigaeth; pan y mae 'n ymddangos 
fel pe byddai wedi marw, y mae'n gwaredu allan o'r peryglon 
mwya, pan fyddo dynion, yn eu barn eu hunain ac eraill, ddi “ 
fawr gwell na meirw, megis Moses o'r hesg, Jona o fol ymorBls 
niel o ffau'r llewod, y tri llangc o'r ffwrn dan, &c. Y mae'n “i 
:feru y rhai ag sydd, mewn blin gystuddiau, wedi cael barn marwol- 
aeth ynddynt eu hunain: Psal, 71. 20. y mae^n bywhau. eneidiau 
y rhai sydd yn feirw mewn pechodau a chamweddau: Eph. 2.1. y 
mae'n adfywio ei bobl pan fyddont wedi glynu wrth y llwch: Psai. 
119. 25. ac yn nydd y farn efe a gyfyd y cyrph meirw iddl ym 
'gorwedd yn ddistaw.ym mhriddellau 'r ddaiar, Fe ddichon mai'r 
“hyn a olygir ymma yn fwya neillduol yp; fod Abraham yn credu i i 
.Dduw fel un ag oedd yn abl i adfywio ei gorph ef yn gystal a bru 
Sara ei wraig, y oeddynt wedi myned fel rhai meirw oran gallu ï 
genhedlu ac ymddwyn had, yn ol trefn gyffredin rhagluniaeth: Adn, 
19. Heb. 11. 11,12. yn gystal ag i roddi bywyd i bechaduriaid o'r 
"Cenhedloedd, y rhai oeddynt yn feirw mewn camweddau a di.en- 
'waediad eu cnawd. Col. 2. 13. Y mae 'r Arglwydd hefyd yn llefaru 
am bethau nad nat ddim mewn bod yn bresennol, yr un modd a 


PENNOD IV, MRO] 


phe baent wedi cymmeryd lle, Yr oedd yn galw Abraham yn dad 
llawer o genhedloedd ymhell cyn i neb o Bonyntgael eu gwneuthur 
yn had iddo. Neu fe ddichon fod y gair galw ymma 'n arwyddo 
dwyn i fod yr hyn nad oedd ddim mewn bod o'r blaen. .. Y mae mor 
hawdd i'r Arglwydd ddwyn y naill beth a'r llall i fod, trwy ei ddwy- 
fol allu, ag ydyw i un alw ar yr hyn ag sydd mewn bod yn barod. 
Fel hyn y mae 'n galw 'r Cenhedloedd, y rhaì o'r blaen nad oeddynt 

: ddim yn bobl, a'r rhai oedd yn cael eu golygu fel pethau nid ydynt; 
1 Cor. 1. 98. ifod yn blanti Abraham, ac yn gyd-etifeddion gyd “g 
ef yn ol yr addewid. 


18 Yrhwn yn erbyn gobaith a gredodd dan obaith, 
fel y byddai efe yn dad cenhedloedd lawer, yn ol yr hyn 
a ddywedasid, Felly y bydd. dy had di. 


Os edrychai Abraham arno eihun ac ar ei wraig Sara, y mae'n 
sicr na buasai ddim yn gweled un sylfaen i obeithio am gyflawniad 
o'r addewid. Yn ol ymddangosiadau allanol yr oedd llawer o an- 
bawsderau a di- 'selpndid yn sefyll ar ffordd ei ffydd, _ Ac y mae'n 
bossibl fod amryw o'r rhai ag oedd yn disgwyl gryn lawer o'i fedd 
iannau, os byddai efe marw yn ddi-blant, yn gobeithio yn dra hyd- 
erus mai dymma fel y byddai. Ond yn wyneb pob di- galondid ag 
'oedd ar ffordd ei ffydd, ac yn wyneb y gobaith a,allasai fod gan rai 
na byddai i i'r addewid ddim cael ei chyflawnu, fe ddarfu i Abraham 
ymddiried yngallu, ffyddlondeb, doethineb, a daioni Duw, gan 
gredu mewn gobaith tra hyderus y byddai i'r addewid gael ei dwyn 
iben. Credodd yn ddi-amheuol y byddai i'r Arglwydd ei wneuth- 
ur ef yn dad ysprydol i hiliogaeth liosog yn cynnwys Cenhedloedd 
yn gystalag Iuddewon. Neu, efea gafodd ei nerthu i gredu, fely 
byddai efe yn dad, hynny yw, yn siampl o ffydd gadarn, i ìi genhedl- 
'oedd lawer, Gwel Adn. 11. Yr oedd hyn yn ol yr hyn sydd ar 
lawr yn Gen. 15. 5. lle y mae Duw yn galw arno i edrych ar an- 
neirif ser y nefoedd, ac yn dywedyd, Felly y bydd dy had di, hynny 
mn yn. lliosog. ac yn POR fa fel yser. 


19 Ac efe yn ddiegwan o ffydd, nid ystyriodd ei 
gorph ei hun, yr Awn oedd yr awr hon wedi marw- 
eiddio, ac efe ynghylch can mlwydd oed, na marweidd- 
dra bru Sara. | 


116 RHUFEINIAID. 


Yr oedd Abraham yn awr, dan bwys oedran a dyddiau, wedi 
llesgau llawer yn ei gorph: ac nid oedd yr addewid a wnaethai r 
Argiwydd iddo o had ddim yn cael ei chyflawnu 'n fuan. Ond yn 
wyneb y pethau hyn nid oedd ei ffydd ddim yn gwanhau: yr oedd 
yn sefydlog a di-ysgog gredu y byddai i'r Arglwydd gyflawnu yr hyn 
a addawsai. Nid oedd ddim yn di-galonni wrth ystyried fel yr oedd 
ei gorph ei hun yn adfeilio ac yn colli ei fywiogrwydd naturiol, pan 
yr oedd o fewn i un mlwydd i gantoed. _ Ac nid. oedd ddim yn 
ammeu 'r addewid oblegid fod ei wraig Saïa yn bedwar ugain a 
deng mlwydd oed, heb fod ganddi blentyn erioed, ac wedi peidio 
a bod iddi yn ol arfer gwragedd. Gen. 18.11. Nid arwydd o an- 
nghrediniaeth Abraham, ond amlygiad o'i syndod yw yrhyn a gam 
hanes am dano yn Gen, 17. 17, 


20 Acnid amheuodd efe addewid Duw trwy an- 
nghrediniaeth; eithr efe a nerthwyd yn y ffydd, gan 
roddi gogoniant 1 Dduw : : 


Gan fod . Abraham wedi mymed mor hen, gan fod wedi peidio a 
bod i Sara yn ol arfer gwragedd, a chan nad oedd ganddynt ddim 
hanes am neb. wedi cael. plant yn y cyfryw amgylchiadau, hid dy 
ganddynt fawr o lei ddisgwyl, yn ol ymddangosiadau allanol, 
byddai iddynt g gael plêntyn byth. Ond gan fod Duw wedi rhoddi 
addewid, ni ddarfu'i i Abraham ddim ammeu na dadleu yn ei feddwl eì 
hun trwy rym anghrediniaeth, yr hon sydd mor barod i godi gwrth- 
ddadleuon, ac i fd; wedyd, mai hollol amhossibl yw yr hyn ag sydd 
yn ymddangosyn annhebygol. Nid oedd efe ddim fel un heb wy- 
bod pa un o ddwy ffordd i'w chymmeryd: nid oedd ddim yn an- 
sefydlog fet un heb wybod pa una w naiai credu ai peidio. Ond 
efe a. gafodd y fraint o gael ei wneuthur yn gadarn mewn ffydd, yr 
hon oedd yn torri dros ben . pob anhawsderau oddi wrth achosion 
naturiol, ac yn ymorphwys mewn modd di-ysgog ar addewid Duw, 
Nid oedd efe yn casglu dim oddi wrth yr anhawsderau oedd ar ei 
ffordd, ond yn unig ien sef eu bod yn rhoddi neillduol achlysur i'r 
Duw di-gelwyddog i osod allan fawredd ei allu. Yn y modd hyn 
yr oedd yn rhoddi gogoniant i Dduw. Yr cedd yn derbyn, gyda 
llawenydd a diolchgarwch, yr amlygiad o'i ddaioni ag oedd yn cael 
ei wneuthur yn yr addewid: ac yr oedd yn llettua'r meddyliau 
mwya parchus am yr Arglwydd, fel Bod meddiannol ar ddoethineb, 
gallu, a ffyddlondeb i ddwyn i ben yr hyn ag oedd wedi ei addaw; 


PENNODIV, 117 


21: Ac yn gwbl sicr ganddo, am yr hyn a addawsai 
cfe, ei fod ef yn abl i'w wneuthur hefyd. 


Yroedd Abraham, yn ol arwyddoccad y gair a arferir ymmaam 
gwbl sicr, yn debyg i long yn myned i mewn i'r hafn dan lawn hwyl- 
iau. Yr oedd yn cael hollol foddlonrwydd; ïe, cyflawn sicrwydd 
yn ei feddwl ei hun, bod y Jehofah mawr, yr hwn oedd wedi ei am- 
lygu ei hun iddo ef, ac wedi cyfenwi ei hun yn Dduw Holl-alluog, 
pan oeddyn rhoddi yr addewid, Gor 17. 1. ynewyllysgar ac yn. 
alluog i dorri trwy bob rhwystrau, i'r dileu i gyflawnu yr hyn ag 
oedd wediei addaw, ac am bynny.y byddai i'r lachawdwr ddyfod o'i 
brysaih ef, ynghyflawnder yr amser. 


92 Ac am hynny y cyfrifwyd iddo yn gyfiawnder. 


Yr bedd Abraham nid yn unig yn ymddiried i allu a ffyddlondeb 
Duw i gyflawnu yr hyn a addawsai, ond hefyd yn ymorphwys ar y 
Gwaredwr ag oedd yn cael ei osod allan yn yr addewid. Am hynny 
fe ddarfu i'r Arglwydd gyfrif ei fod yn wir gredadyn, ac felly, ynol 
trefn rasol y cyfammod newydd, fod ganddo hawl i gyfiawnder y 
Messiah i fod yn sylfaen ei gymmeradwyaeth ger bron y I Duw-dod, 
G wel Eglurhad helaethach o hyn, Adn. 3. 


23 Eithr nid ysgrifenwyd hynny. er, ei i fwyn ef. yn 


| unig, ddarfod ei gyfrif iddo ; 


Gallasai. Sol ddywedyd fod addewidion neillduol wedi cael eu 
gwneuthur i Abraham, a'ì fod ef yn gadarn yn y ffydd; ac am hyny, 
er fod ffydd wedi cael ei chyfrif iddo ef er cyfiawnder, fe ddichon 
na bydd iddi ddim cael ei chyfrif i ni y rhai nad ydym ond gweiniaid 


_ yny ffydd. _ I rag-flaenu y cyfryw wrthddadl y mae 'r Apostol yn 
' dywedyd, Nad yw yr hyn a roddir ar lawr yn yr hen Destament 
— mewn perthynas i Abraham, ddim wedi cael ei ysgrifennu a^i dros- 

: glwyddo i lawr i ni, yn unig er mwyn gosod anrbydedd ar y Patri- 


arch enwog hwnnw, aci adaeli ni wybod, mewn modd hanesiol, 
cT” ef — gyfiawnhau trwy GyMENT nyf y Gn; Adn, 
! 1, 


“24 Ond er ein mwyn ninnau baNd" i'r sf y cyfrifir, 
y rhai ydym. yn, credu yn yr hwn a BYNGODO,d iu ein 


Harglwydd. ni o, feirw. . 


lis RHUFEINIAID. 


Y maey rhan hanesiol, yn gystala rhannau eraill o'r hen Desta- 
ment, wedi cael eu hysgrifennu i'r diben i osod siamplau, hyffordd- 
iadau, ac addysgiadau o'n blaen ni dan y Testament newydd. 1 Cor. 
ï0.11.2Tim.3.r6.Rhuf.15.4. Yn ymodd hynfeddarfui'rhanesa 
roddiram gyfrifiad ffyddi Abraham er cyfiawnder, gael ei ysgrifenu yn 
bennaf1 fod, yn siampl, yn addysg, yn galondid, ac yn gysur i Íudd- 
ewon a Chenhedloedd dan y Testament newydd, i ba rai y ca ffydd 
eichyfrif er cyfiawnder, yr un moddag y cafodd iddo ynteu. Ond 
fel yr oedd. Abraham yn credu yn yr had yn yr hwn yr oedd holl 
genhedloedd y ddaear i gael eu bendithio, ac yn ymddiried yngallu 
a ffyddlondeb yr hwn sydd yn bywbau'r meirw, adn. 17, felly hefyd 
y mae'n angenrheidiol i ninnau gredu yn yr un Duw, i'r diben. i 
ffydd gael ei chyfrif i ni er cyfiawnder. Y mae credu yn Nuw 'n 
arwyddo credu a'r holl galon mai gwir yw 'r dystiolaeth a. dystiol- 
aethodd efe am ei Fab, a di-ysgog ymddiried ynddo am y cyflawniad 
o'r hyn ag y mae wedi eiaddaw. Y mae gennym neillduol galon- 
did ac annogaeth i gredu ynddo, o ran ei fod wedi dangos ei allu a*i 
ffyddlondeb, trwy adgyfodi ein Harglwydd Iesu Grist eddi wrth y 
meirw. Y mae^n ddi-emheuol fod ffydd Abraham yn edrych ym- 
mlaen at y Gwaredwr addawedig, ac nid yn unig yn ymddiried yn 
ngallu a ffyddlondeb Duw i gyflawnu ei addewidion. Pe amgen ni 
buasai efe a chredinwyr eraill ddim yn cael eu cyfiawnhau yn yr un 
modd fel-y mae'r Apostol yn tystiolaethu eu bod. Y mae'n bos- 
sibl fod Abraham wedi cael ei arwain i adnabyddiaeth o ffordd 
iechydwriaeth trwy 'r Cyfryngwr, trwyr addewid gyntaf, trwy 
osodiad aberthau i gael eu hoffrymmu yn lle troseddwyr, ac wedi 
hyn, trwy iddo ef ei hun gael ei alw i aberthu Isaac, ac o bossibl 
trwy ddadguddiedigaethau helaethach nac Raid gennym ni hanes 
am aat 


25 Yr hwn a draddodwyd Un ein pechodau ni, ac 
a ag yth Yn i'n oyf RAN ui, 


' Tr diben i fod yn briodol ac yn adda a HhddHg gydd fe ddarfr 
i'r Arglwydd Iesu gael ei draddodi neu eî roddi, yn ol terfynedig 
gyngor a rhagwybodaeth Duw. Act. 2. 23. Efe a gafodd ei dra 
ddodi gan ei Dad: Rhuf. 8. 32. fe ddarfu iddo ynteu roddiei.hun 
Gal. 2. 20, Eph. 5. 25. cafodd ei draddodi hefyd gan Judas i ddwy. 
law'r Arch-offeiriaid: Mat. 26. 91.-fe ddarfu iddynt hwythau e 
draddodi i Pilat: Ioan 18. 35. ac fe ddarfu iddo ynteu eì draddod 


) 


PENNOD IV. 119 


i'r milwyr i gael eì groeshoelio. Ioan 19, 16. Dros bechodau ei 
bobl yr oedd Crist yn cael ei draddodi i ddioddef marwolaeth, boen- 
us, gywilyddus, a melldigedig y groes. 1 Cor. 15. 3. Gal. 1, 4, 
l Pet. 3. 18... Nid oblegid unrhyw fai o'i eiddo ei hun yr oedd efe 
yn dioddef: ond fel cynnyrchiolwr ei bobl yr oedd yn dioddef yr hyn 
ag oeddynt hwy fel troseddwyr yn agored iddo. ymma pa ham. 
y dywedir fod ein hanwireddau ni wedi cael eu rhoddi arro ef; a'i 
fod ynteu wedi cael ei wneuthur yn felldith drosom ni. Es. 
53.6. Gal. 3.13... Trwy gael ei draddodi i farwolaeth yr oedd efe 
i wneuthur Iawn dros bechodau ei bobl. _ Yr oedd ei ddioddefiadau 
yn angenrheidiol i'r diben i ddiogelu anrhydedd ydwyfol lywodre 
aeth yn nerbyniada chymmeradwyaeth pechadur edifeiriol. Mewn 
perthynas i hyn gwel Rhuf. 3. 25... A ol i'r cyfiawn ddioddef dros 
yr anghyfiawn, fe ddarfn iddo gael eî gofodi i'r dibeniìw cyfiawnhaus 
Y mae'n angenrheidiol i sylwi ymma, mai nid adgyfodiad Crist:yw 
achos haeddiannol cyfiawnhad pechadur. Ei ufudd-dod a'i ddiodd- 


— efiadau sy'n gwneuthur i fynu 'r cyfiawnder ar gyfrif pa un y mae 


credadyn yn cael ei. gymmeradwyo ger bron.y Duw-dod, Rhuf. 5. 

19, Ond yr oedd yn cael ei adgyfodi i'r diben i amlygu bod ei 
aberth wedi ei derbyn yn gymmeradwy, ac yn:ganlynol, fod yn bos- 
sibl ì bob wn a gredo ynddo gael ei gyfiawnhau, Neu íe ddichon 


— mai meddwl yr Apostol yw, fod Crist yn cynnyrchioli neu yn sefyll 
_ ifynu dros, ac yn enw ei bobl, ac am hynny fod yr hyn a wnaeth efe 
— yn cael ei olygu yn wyneb y gyfraith yr un modd a phe buasai wedi 


eael ei wneuthur ganddynt hwy, ac o'r tu.arall bod yr hyna wnaed 
_ iddo ef yn cael ei olygu fel pe buasai wedi cael ei wneuthur iddynt 
— hwys ac yn ganlynol, gan fod yr Iesu ei hun wedi cael ei adgyfodi 
o'r bedd, ac yn ei adgyfodiad wedi cael ei gyfiawnhau, fel y mae 'n 


_ bresennolhebbechod, eu bod hwythau hefyd wedi cael eu rhinweddol 
— gyfiawnhau ar yr un amser. Gwel,Eph. 2;.5, 6. Col. 2. 13. Trwy 


f 


F 


r 


— fod Crist, y Meichiau a'r Pen-cynnyrchiolwr, wedi cael ei gyfiawn- 
— hau, y mae 'r rhai a gredant ynddo ynu sicr o gael eu cyhoeddi 'n 
gwlan Neu ynteu fe ellir golygu bod y geiriau hyn yn dal allan, 


' fod Iesu Grist wedi cael ei adgyfodi oddiwrth y meirw i'r diben i 


i gael ei dderchafu i'r uchelder, ac oddi ynoi ddanfon yr Yspryd-Glan 


' 


i fywhau eneidiau, a'u dwyn i gredu Ynghrist, ac felly i gael eu 
cyfiawnhau trwydde ef. _ Yr oedd yr Arch-offeiriad luddewig, un- 
waith ywy flwyddyn i fyned i mewn i'r sanctaidd sancteiddiolaf, i'r 


— diben i wneuthur cymmod dros bechodau 'r bobl: yn yr un modd 


fe aeth Iesu, trwy ei waed eihun, ìi mewn i'r nef, gan gael, i ni dra- 


gywyddol ryddhad. 


(120 ) 


ŵ — PENNOD V. 


M hynny, gan ein bod wedi ein cy6awnhau trwy 
ffydd, y. mae gennym heddwch tu ag at Dduw, 

trwy, ein Harglwydd Iesu Grist. 

9. AY d 

Yn y Pennodau blaenorol yr oedd yr Apostol wedi dangos fod Iudd 
ewon a Chenhedloedd yn cael eu cyfiatenhau trwy ffydd, Gwel Pen 
2.13.3.22. Y mae'n amlwg mai nid amlygiad o gyfiawnhad yr 
y Gydwybod yw yr hyn y mae Paul yn sonam dano; ond cyfiawn: 
hadger bron Duw: o herwydd y maen myned o flaen heddwch tt 
agat Dduw. Ac y mae 'n eglur ei fod ynberífaith ar yr unwaith: c 
_ herwydd y mae 'r Apostol ymma 'n sonam dano ei hun ac eraill 
nid fel rhai yn cael, neu i gael eu cyfiawnhau, 'ond fel rhai vedi ex 
cyfiawnhau. Er nad yw pechodau heb eu cyflawnu ddìm wedi ex 
gweithredol faddeu, y mae 'n ddi-amheuol nad yw credadyn-ddim 
dan felldith y ddeddf, ac nid yw ddim yn bossibl i neb osod dim yr 
ei erbyn-i' w euog farnu. Rhuf. 7. 4..8.33,34. Y mae rhagorfreint 
iau ardderchog yn perthyn i'r rhai sydd wedi eu cyfiawnhautrwy 
ffydd. Y mae'r Apostol ymma, ac yn yr adnodau canlynol, yr 
sylwi aramrywiol o honynt. Y mae ganddynt heddwch: tw ag a 
Dduw. Yr oedd eu hanwireddau wedi ysgaru rhyngddynt hwy s 
“Duw. Es. 59. 2.. Yr oeddynt hwy yn elynion i Dduw: Rhuf. 5 
10.8.7. Col; 1..21.- ac yr oedd hynny yn:eu gwneuthur yn-agorei 
i ddigofaint Duw. Eph. 2. 3. Ioan 8.36. Ond yn'awr y mae » 
rhwyg wedi cael ei wneuthur i fynu. Y mae Duw wcdi ymeymmod 
a hwynt, trwy faddeu iddynt eu holl bechodau, 2 Cor. 5.10, a'i 
derbyn gyflwr o gyfeillgarwch ag efe ei hun. Iag. 2. 23... Fel Duv 
mewn heddwch a hwynt y mae ^r Jehofah mawr yn ymhyfrydu yn. 
ddynt; Zepb. 3. 17. yn rhoddi iddynt ei gyfrinach; Dihar.:3. 32 
Ioan 15. 15. yn edrych ar yr hyn a wneir iddynt yr un modd a phc 
byddai 'n cael ei wneuthur iddo ef ei hun: Zech. 2, 8. yn eu dio. 
gelu fel na chaffo un creadur wneuthur niweididdynt: Hos, 2, 18 
yn ymddwyn tu ag attynt yn y cyfan, ïe, yn eu ceryddon:yn gysta 
ac yn eu cysuron mwya melus, mewn cariad ac nid mewn llid 


PENNOD. Vs i2i 


Kiuf, 8. 28. Heb. 12. 10. ac y mae 'n llawn o barodrwydd, ïe, 
: wedi ymrwymo mewn cyfammodi wneuthurdaioni iddynt drosamser 
a thragywyddoldeb. Jer. 32. 40. Y maent hwythau wedi ymeymmnodi 
a Duw. Y maent wedi cael eu dwfg argyhoeddi o'r gelyniaeth ag 
oedd yn eu calopnau yn erbyn yc Arglwydd a'i Lywodraeth: y 
maeni wedi cael eu dwyn i weled rhyw beth o'r mawr ddrwg ag 
sydd yn y cyfryw elyniaeth; ac i ífieiddio eu hunain wrth feddwl am 
“vy llun y mae.pechod wedi ei wneuthnr arnynt: y maent wedi cael 
golwg acnynt eu hunain fel creaduriaid yn cyffawn haeddu anfodd- 
lonrwydd yJehofah, ac wedi cael eu dwyn i grynu wrth feddwlam y 
sefyllfa y maent wedi dyfad iddi trwy drosedd: Heb. 0, 30, 31 
Deut. 32.40, 41. Y mae'r efengyl wedi dangos iddynt fod yr 
Arglwydd yn Dduw cymmodlon yneì Fab: 2 Cor. 5. 18, 19. ama 
cymmod a Duw wedi dyfod yn íwy gwerthfaw'r yn eu golwg na'r 
bywyd, ac oddi arhynny, y maent wedi dyfod i geisio ei heddwch 
a'n holl galon: Psal. 119. 58. Luc 18. 19. yn ol cyfarwyddyd yr 
. efengyl, a thrwy gynnorthwyon yr Yspryd, y maent wedi dyfod at 
“Grist, acwedi gwneuthur derbyniad o hono: Ioan.l.12.,trwy Grist 
NA Mi yy maent wedi dyfod at Dduw. i ddal gafael:ar ei. gyt: 
ammbd, ac i'w gymmeryd i i fod yn rhan ac yn brif dded wyddwch í i'w 
heneidiau: Es. 56. 5, 6. Psal. 73. 25, 26. bellach y mae eu calon- 
au 'n cael eu gosod ar Dduw a phethau nefol: Psal, 104. 34. oddi 
| ar hyn. y.maent yn cael en rhwymo i ymddwyn: fel y. gwedd ni i raì 
_ wedi cael eu cymmodi a Duw:o herwydd y mae 'n hyfrydwch 
' ganddynt i rodio yn ei ddeddfau: Rhuf. 7. 22. y mae arnynt ofn 
neillduol rhag cael eu gadael iddynt eu hunain i wneuthur yrhyn . 
' aga'fyddo ynei an-foddloni: .Psal. 19. 14. ni's gallant.ddim- llai 
mn na dirfawr ofidio os byddant, trwy ddiffyg gwiliadwriaeth, wedi 
yna unrhyw beth ag a fyddo. yn ei anfoddloni: sal; 51. 3, 4 
gogoniant Duw yw'r nod y maent am gyfeirio, atto yny cyfan: Psal. 
2864 19, 13. y.maent. yn. dewis yr hyn y mae Duw yn.ei ddewis, ac 
“ynymwrlhod a' r hyn y mae efe.yn ei wrthod: Mat. 6. 10. y,maent 
o â yn ymneillduo. oddiwrth eì elynion: 2:Cor, 6. 16—18. ac.y. maent 
“yn cymmeryd pobl Dduw i fod yn gyfeillion, : ac yn ystyried, eiachos 
1 eEfAl: yn perthyn mewn. modd neillduol iddynt eu hunain, Psal. 119. 
5. 63: Mat 6533. >Y maent hefyd yn cael. beddwch “ eu yn eu 
"mynwesau eu i df Pan y.maent.yn cael; boddlonrwy 'dd, yn wyneb 
yr 'ysgrythyrau /sanctaidd,. eu. :bod. wedi cael eu dwyni i gymmod a 
“Duw, y mae eu cydwybodau ^n: canleeu; rhyddhau oddi, wrth y dych- 
i “rynfeydd. ag sydd. yn cyfodi oddiar ofn digofaint; acy maent, yn 
:> profi neilldiiol dawelwclìavrth edrych ar.yr. Arglwydd, nid fel gelyn, 


Ï Lysh, G 


U 





122 RHUFEINIAID. 


ond fel Tad a Chyfaill.. Y mae'n wir y gallant, dros amser gael 
eu di-feddiannu o heddwch cydwybod: y mae'n bossibliddynt 
golli 'r teimlad cysurus o'u cymmod a Duw. Job 13. 24—27. Psal. 
30.7.88. 14—17. Es. 8.17. Ond er eu bod, o ran eu profiad, yn 
dra anghysurus, tra yn yr amgylchiadau hyn, nid ydynt ddim yn cael 
' eu bwrw allan o gyflwr o gymmod a Duw, ar ob iddynt gael unwaith 
eucyfiawnhau. Es. 54, 10. Psal. 89. 30—34. Rhuf. 8. 33—39. Y 
mae'r heddwch hwn i'w gael trwy ein Harglwydd Fesu Grist. Y 
mae Duw yn ymgymmodi a phechadur trwy farwolaeth ei Fab, 
Adn. 10. trwy waed ei groes ef. Col. 3. 20... O herwydd trwy eì 
waed ef y mae 'r euog yn derbyn maddeuant pechodau. Eph. 1.7. 
Yn ymodd hyn y mae Duw yn ymgymmodi a throseddwr pan y 
mae, ar yr un amser, yn amddiffyn anrhydedd y.dwyfol Ebywodr- 
” aetli. Trwy Iesu Grist y mae 'r Yspryd Glan yn cael ei gyfrannu 
i'r diben i ddwyn pechaduriaid i ymgymmodi a Duw. Ioan 16. 7— 
ì0. A thrwy gredu Ynghrist y mae'r rhaiag oedd yn agored i 
fclldith yn dyfod i fwynhau tangnefedd cyfreithlon yn eu cydwy- 
bodau eu hunain. l Pet. 1.8. Y mae Crist yn Arglwydd i'r rhai 
sydd yn derbyn bendithion trwy ei gyfryngdod. Gwel Rhuf. 1. 3. 


2 'Trwy yr hwn hefyd y cawsom ddyfodfa trwy ffydd 
' i'r gras hyn, yn yr hwn yr ydym yn sefyll, ac yn gorfol- 
eddu dan obaith gogoniant Duw. 


Y mae'n dybygol fod y grasy mae 'r Apostol yn son am dano yn 
yr adnod hon, yn arwyddo y cyflwr o gymmod a Duw, am ba un yr 
oedd wedi son-yn yr adnod flaenorol. O herwydd pan y mae'n 
dywedyd, y gras hyn, y mae'n naturiol ini feddwl ei fod yn AW 
'atyr hyn oedd wedi ei grybwyll yn y geiriau blaenorol. Y mae'n 
sicr mai oras, neu an-haeddiannol ewyllys dar Arglwydd y mae 
pechaduriaid yn cael eu dwyn i'r sefyllfa ddymunol hon. Ymma 
y mae'r Arglwydd yn amlygu ei ras, trwy faddeu pechod, pan y 
buasai 'n gyfiawn iddo ei gospi byth; trwy faddeu cynnifer o bech- 
edau y rhai oedd yn gwaeddi'n uchel am ddialedd; trwy faddeu 
' mewn ffordd mer ryfeddol, sef trwy gyfryngdod ei ard Fab; a 
| 'fhrwy ymddwyn fel cyfaill tu ag at rai ag oedd yn haeddu bod dan 
êi anfoddlonrwydd yn dragywydd. Nid oes neb o hiliogaeth Adda 
“yn y sefyllfa ddymunol Eon wrth naturiaeth: ond y mae rhai yn cael 
“dyfodfa iddi. Yr oeddynt unwaith dan y felldith: Gal, 3. 10. and 
y maent yn cael eu symmud oddi yno, a'u dwyn i sefyllfa newydd, 


ala i | 


, 


PENNOD Yv. 123 


Y mae hyn,yn cymmeryd lle rwy Grist, Eph. 2.13... Trwy, neu 
ar gyfrif ei fod ef wedi cael ei wneuthur yn beohod, neu yn bech« 
aberth, y maent hwy yn cael eu gwneuthur yn gyfiawnder Duw ; 
2 Cor. 5. 21; a thrwy ei fod ef yn rhoddi edifeirwch a maddeuant, 
y maent yn cael eu dwyn mewn modd gweithredol i gymmod a Duw. 
Act. 5. 31. Y mae eneidiau''n cael eu harwain i'r cyflwr hwn tray 
ydd. Trwy gredu yn Iesu Grist y mae pechaduriaid yn dyfod i 
gael hawl, yn y bendithion sydd yn deilliaw oddi wrth gyfryngdod 
Crist. Mewn perthynas i ffydd Gwel Pen. 1. 5, Neu fe ddichon 
fod dyfodfa i'r gras hym, ymma 'n arwyddo dyfodfa hyderus at or- 
sedd-faingc y gras. Eph. 2. 18. 3. 12. Heb. 4. 16. _ Pan y mae'r 
Apgsiol yn dywedyd, Trwy yr hwn hefyd y cawsom ddyfodfa, y 
mae'n ymddangos fel pe buasai 'n golygu rhyw ragorfraint heblaw 
yr hon oedd wedi son am dani yn.yr adnod flaenorol. Gras, neu 
an- -haeddiannol ewyllys da'r Jehofah mawr yw'r achos fod pechadur 


_ flawd yn cael cennadi agosau at Dduw mewn gweddi, eì fod yn. 


cael ceìsio pethau mor fawrion, fod iddo rydd-did i ddyfod ymma 
bob amser, ei fod yn cael agosau ar hyd ffordd newydd a bywiol, sef 
gyda golwg a ar gyfryngdod Crist, ei fod yn cael agosau yn hyderus, 
ac Yn enwedigol bod ei weddïau 'n cael eu gwrando a'u hatteb. Y 
mae 'r rhagorfraint | hon hefyd i'w chael Hr Grist, a thrwy ffydd 
ynddo, Heb. 10.19—22. Neu y mae'n bossibl fod yr Apostol 


. ymma'n golygu bod Iuddewon a Chenhedloedd yn cael dyfodfa. 


trwy gyfryngdod Crist, a thrwy gredu yn ei enw, i helaeth fwynhad 


o ragorfreintiau r cyfammod newydd, heb fod un angenrheidrwydd. 


iddynt gadw. golwg ar y defodau AN yn eu hagosad at Dduw. 
Ar ol cael eu dwyn i'r cyflwr dymunol hwn, y maent yn sefyll ynddo,” 
Y mae. 'n bossibl fod hyn yn arwyddo, eu bod yn yn y sefyllfa hon 


; wedi. eu cyfiawnhau mewn modd anrhydeddus, Psal.1. 5. 130. 3. 


Neu. y mae'n gosod allan eu hyder gostyngedig, a'u gwroldeb 


A, sanctaidd. 'Nid ydynt ddim yn cael eu di-galonni, na'u tallu í lawr; 


ond pa. ymosod bynnag a fyddo arnynt, y maent, fel milwyr gwrol, 
yn sefyll yn eu lle, Eph. 6. 11, Neu fe ach Md mai eu diogelwch 
a'u parhad yw yr hyn ag oedd gan yr Apostol yn fwya neillduol yn 
eiolwg. Er iddynt, dros amser, ddadfeilio yn eu crefydd, ac er 
iddynt, mewn canlyniad i hynny, gael eu di-feddiannu o lawer o'u 
cysuron, etfo y maent, o ran, diogelwch eu cyflwr, yn debyg i fynydd 
Sïon, yr hwn ni syflir, ond a bery yn dragywydd. Psal. 125, 1, 

Ymddengys hyn oddi wrth yr ystyriaethau canlynol. Y mae arfaeth 
Duw mewn perthynas i iechydwriaeth ei bobl yn sicr o gael eì 


chyfawnu: Eph. 1.4. Psal, 33.11. 2 Tim, 2. 19. y mae cariad 


124 RHUFBINIAID. 


yr Arglwydd tu ag attynt yn ddi- gyfnewid: Jer. 31.3. foun 13. 1, 

y maent wedi cael eu hymddiried i i law'r Cyfryngwr, a€ y maent 
yno yn berffaith ddiogel : Ioan 6, 39. 10. 98. y mae'r doed 
Iesu wedi rhoddi ei hun yn â aberth dros eu pechodau, i'r diben i'w 
gosod y n ogoneddus iddo ei hun, heb arnynt na brycheuyn, na chrych- 
ni, na dim o'r cyfryw: Eph. 5.25-—-27. y mae eiriolaeth lwydd- 
iannus Mab Duw yn diogelu eu pathad: Heb, 7.25. Ioan 11. 42. 
y mae'r YT Glân yn cael ei roddi iddynt fel” ernes eu hetifedd- ^ 
iaeth, ac y mae ^n sicr fod doniau a. galwedigaeth Duw yn ddi-edi if- 
arus: Eph. 1. 14. Rhuf.11, 29. ymae undêb agos ac anwyl wedî 
cymmeryd lle rhyngddynt hwy a'r Arglwydd Iesu: Fph. 4.15. 2, 
Cor. 11.2. Col. 3.3. Y mae yr Arglwydd yn Dduw mewn cyfam.” 
mod iddynt, ac y mae eu holl briodoliaethau ” n diogelu. parhad , et ec 
dedwyddwch. Jer. 31. 38, 40. 'Heb.8.16.' 'Y mae 'Gogoniant ar C 
fedr y rhai sydd, wedi cael eu cyfiawnhau, Vi Cor. L. Wy. Pet. w a 
4y Y mae 'eu heneidiau i gael eu gogoneddu trwy gael. eu pêr-. 
ffeithio mewn sancteiddrwydd ; Heb. 12. 293, ca eu cyrph eu g6r, 
goneddu trwy gael eu gwneuthur yr un ffurf a chorph gogonedug. 
Cgistc eihun: Phil. 3.01. ì Cor, 15.43. ca eu cyrph a'u henêid- 
iareu cyd- -ogoneddu. drwy gael « eu gwneuthur yn hollôl rydd oddi” 
wrilì bob, peth 'annymunol, a thrwy gael helaeth fwynhad o bob 
daioni, a hynny dros dysg ygdoM don, 1 Cor. 9. 25. “>Pêt «yn 4," 
'Y mae 'r gogoniant hwn yn c ogoniant a'e mae wedi ei broto' 
toi gang ddoethineb a chariad Un Web. 11.16. fe fydd yn. rhoddi 
amlygiadau, tragywydd olo. Dduw yngogoniant ei briodoliaethau, 
ei gyngor, a'i W eithredoedd : Psal. 102. 16. 2 Thess, 1. 10. fe bydd” 
yn, gynnwysedig, i 1 raddau helaeth, mewn gweled a mwynhau Duwi b 
Mat. 5, Bs Psal, 78. 2b, 26. ac fe fydd ryw beth yn debyg i 0gon- 
iant Duw. ei 'hun,. 'yn enwedigol fel y bydd yr holl. waredigion' yn u 
ddi-bechod, yn rhydd oddi wrth bob gofid, yn mwynhau pôb 'daioni 

i berffeithrwydd, ac barhau yn y cyíìwr hwnnw i bob tragywydd: 
oldeb. 'Yn bresennol y. mae duw iolion, yn gobeithio am y gogoniaut 
hwn. Y 'maent yn ' edrych arno yn 'beth neillduol o werthfawr â 
dymunol: nid ydynt eíto ddim w edi cyrraedd y mwynhad ohono? 
ond y ma€ ganddynt lei ddisgwyl; y cant eu dwyn i'w “feddiannu, ' 
Y mae 'r gobaith hwn. yn. eu Tlanw o. oxfoledd.” Y maent yn ei o 
lygu 'n ogoniant mawr, ac o dragy wyddol barhad, ac y 'maent yn 
eŵrych arno fel gogonïant aga fyddant hwy. eu hunaîn yn cael; mwyn: 
had o hono ymhen ychydig. 


u DWMN 


AN. nw “ j.A FN 





PENNOD Vv, ' 125 


8 Ac nid felly yn unig, eithr yr ydym yn gorfoleddu 
mewn gorthrymderau; gan wybod fod gorthrymder yn 
peri dioddefgarwch ; 


Y mae gan dduwiolion heddwch tu ag at Dduw : ond yn y byd y 
maent-yn cael gorthrymder. Ioan 16..33. Y maent yn cyfarfod a 
llawer o'r un gofidiau ag eraill, megis cystuddiau corphorol, gwasg- 
fauon yn nhrefn rhaglunireth, siommedigaethau mewn cyfeillion a 
pherthynasau, &c. ac y maent yn cyfarfod a rhai gorthrymderau 
nad yw eraill ddim yn agored iddynt, megis cael eu casau gan 
bawb, eu erlid, eu. yspeilio o'u meddiannau, eu carcbaru, a'u gosod , 
i farwolaeth, o achos Crist a'r efengyl. Yr oedd yr Íuddewon yn 
golygu na byddai; disgyblion y Messiah ddim yn agored i erledig, 
aeethau nac i unrhyw ofidiau: ac am hynny yr oeddynt yn barod î, 
ddywedyd, Pa fodd y gall fod gennych chwi heddwch tu ag at Dduw, 
pan yr ydych yn.cyfarfod a chynnifer o orthnydord08: Mewn at- 
tebiad i unrhyw wrthddadl o'r fath hyn y mae'r Apostol yn dywed- 
yd, fod Cristnogion ni yn unig yn llawenhau. wrth feddwlam y 

' gogoniant y maent yn gobeithio am dano, ond hefyd yn gorfoleddu 
ation eu holl orthrymderau, ac yn neillduol yn y 'gwaradwydd- 
iadau a'r erledigaethau ag oeddynt yn eu dioddef ar gyfrif eu ffydd- 
londeb. i'r Arglwydd Iesu. Act. 5.41.2 Cor.7.4.12.10. I&ê; y 
' mae eu dioddefiadau yn gweini iddynt achlysur i lawenhau: Y mae 
yn wir-na welir un cerydd, dros yr âmser presennol yn hyfryd; 
Heb. 2.11. ond y maent yn edrych ar eu holl orthrymderau, fel 
“pethau n dyfod i'w cyfarfod, nid yn ddamweiniol, ond trwy drefn- 
had eu Tad: Job 5, 6. Es. 45.7. Am. 3.6. y maent yn eu hystyr- 
ied, nid fel arwyddion o lid, ond felamlygiadau ogariad Duw: Act. 
15; 16. Phil. 1. 29. Heb. 12.6. Dat. 3.19. y maent yn golygu 
eu dioddefiadau, :yn achos Crist, yn neillduol anrhydedd iddynt, fel 
“y maent mewn achos da, ac yn eu gwneuthur mewn rhyw fesur yn 
debygi Grist eihun. 1 Pet. 2.21. Gal. 6.17. . Y mae ganddynt 
feddyliau mawrion am eu dioddefiadau, fel ;y maent yn arwyddion 
'o'n maboliaeth. Heb. 12.7,8. . Y maent yn. cael eu rhwymo i 
gredu eu bod o lawer o ddefnyddioldeb iddynt: yp neillduol fel:y 
' maent yn foddion i'w argyhoeddi o'u beiau, Gen. 42,21. Luc 15. 
|14—17. yn eu dwyn i fod yn deimladwy o'u gwaeledd, Psal, 39, . 
11. yn eì gyrru ì fod yn fwy taer mewn gweddi, Es. 26. 16. 2 Cor, 
12. 8. yn profì en grasusau, Deut. 8.2, 1 Ma 1.6, 7. yn eu 
puro: oddi wrth eu sothach, Ezec, 24. V1. Hos..2, 6. :yn rhoddi 


Ï 


26 Ah RHUFIENIAID, 


iddynt amlygiad neillduol o allu a daioni 'r Arglwydd yn eu cynnal 
danynt, Psal. 59. 16. yn achlysur iddynt i brofi diddanwch i raddau 
llawer helaethach na phe buasent heb gyfarfod ag un gofid, 2 Cor, 
,l. 5. ac yn odidog ragorol i weithredu iddynt dragywyddol bwys 
gogoniant. 2 Cor. 4, 17, Mat. 5. 10. Heb. 11. 35. Yr hyn y 
mae'r Apostol ymma 'n sylwi 'n neilldaol mewn perthynas i'w def- 
nyddioldeb yw, ,fod gorthrymder yn peri dioddefgarwch, Er eu bod 
ynddynt eu hunain yn dra annymunol i natur, ac felly yn dueddol 
i gynhyrfu gofid, galar, a grwgnachrwydd, etto y mae'r Arglwydd 
yn eu trefnu yn ei ddoethineb, yn eu goruchel lywodraethu, ac yn 
eu bendithio, fel y maent yn foddion offerynnol i genhedlu, meith- 
rm, a chadarnhau dzoddefsarwch, hynny yw, boddlonrwydd i ddiodd- 
ef adfyd, neu dawel ymostyngiad i cwyllys yr Arglwydd, tawelwch 
meddwl wrth ddwyn y baich fyddo'n cael ei osod arnynt, addfwyn- 
der tu ag at y rhai a ddichon fod yn offerynnol i'w gorthrymmu, 
amyneddpar barhad 1 lynu wrth Dduw yn wyneb pob rhyw ofid, a 
gostyngedig ddisgwyliad am Hys eM o'i mddewdin o 


ya. A ch brofiad ; a phrofiad obaith : 


fan y mae Gurnidiau yn dioddef adfyd yn amynddigscd y maent 
yn cael adnabyddiaeth brofiadol o falis a chreulondeb Satan, ac ar 
yr un amser o'i an-allu i wneuthur iddynt y niweid a ddymunai: 
feb 1. 12—19. olid a chynddeiriogrwydd annuwiolion: Mat. 10; 
17—22. o gariad, tosturi, a chyd-ymdeimlad eu cyfeillion crefyddol: 
2 Tim. 1. 16. o anwadalwch rhai ag oeddynt unwaith yn llettua 
' meddyliau tirion mewn perthynasiddynt: 2 Tim. 1. 15, 4. 16. o'u 
cywirdeb a'u di-ragrithrwydd eu hunain: Luc 8. 15. o wirionedd 
eu cariad a'u ffydd: Mat. 10.37. Luc 14. 26. 1 Ioan 5. 4. oar- 
dderchawgrwydd a gwerthfawrogrwydd crefydd, yr hon sydd yn 
eu dwyn i ddioddef gyd a'r fath amynedd, ac yn gweini iddynt gym- 
maint o gysur ynghanol eu holl orthrymderau: 92 Cor. 1.4,5. o 
ffyddlondeb Duw yn cyflawnu ei addewidion ar eu rhan; Es. 43. 
2. Psal, 91. 15. o'i allu yn eu cynnal, ac yn eu gwaredu yn eiam- 
serei hun: Psal. 66. 12. 2 Cor. 12. 2. o'i ddoethineb yn goruwch- 
lywodraethu eu gofidiau i fod er gogoniant iddo eî hun, ac er da- 
ioni iddynt hwythau, ac yn agor ffordd o ymwared iddynt mewn am- 
ser cyfaddas: Rhuf. 8. 28, 1 Cor. 10. 13. ac o'i ddaioni yn diddanu 
eu meddyliau ynghanol eu holl orthrymderau. 2 Cor. 7. 4. Phil. 2, 
17. Ac yr oedd y profiad ag oeddynt yn ei gael o ddaioni 'r Ar- 
glwydd tu ag attynt yn eu gorthrymderau, yn rhoddi iddynt lei. 


PENNOD Y. 127 


obeithio, y byddai iddo barhau iamlygu ei ddaioni tu ag attynt, y 
gwnai efe, mewn iawn bryd, ddwyn eu holl onidiau i ben-derfyniad 
cysurus, Ioan 16. 20. ac y byddai iddo, yn y diwedd, eu cymmeryd 
atto ei hun i ogoniant. Adn. 2. 


5 A gobaith ni chywilyddia, am fod cariad Duw 
wedi ei dywallt yn ein calonnau ni, trwy yr Yspryd 
Glân, yr hwn a roddwyd i ni, 


Yr oeddynt yn cael hollogl foddlonrwydd fod ganddynt sylfaên 
dda i'w gobaith, y gallent ei arddel yn hy ac yn ddigywilydd, ac na, 
byddai iddynt byth gael un achos i gywilyddio o'i blegid, gan en 
bod yn sicr o gael Y r bendithion oeddynt yn gobeithio am 
danynt. Psal. 22. 5. Dihar. 10. 28. Yr oeddynt yn gobeithio y 
caent gymmorth bathau yn ffyddlon hyd. y diwedd, y byddai i bob 
peth gael ei oruwch-lywodraethu i gyd-weithio er eu daioni, y byddai 
mMynt yn fuan gael tragywyddol ymadael a phob gofid, y byddaz. 

| i'w heneidiau gael eu gwneuthur yn berffaith mewn sancteiddrwydd, 

' y byddaiiddynt gael corph yr un ffurf a chorph gogoneddus yr Ar- 
glwydd Iesu, y caent eu harddel yn gyhoeddus ac yn anrhydeddus 

_ yn nydd y cyfrif, y hyddai iddynt gael eu dwyn i fwynhau cym- 

deithas ddi-gyfrwng a'r Duw-dod, ac y byddai eu dedwyddwch i 

| barhau yn oes oesoedd... Yr oedd Paul yn hyderus iawn na byddai 

iddynt byth gael achos i gywilyddio am eu bod wedi gobeithio am, 

nryliyw bethau. Fel na byddom ddim i gywilyddio o'n gobaith, 

y mae'n angenrheidiol fod yr hyn ag ydym yn obeithio am dano 
wedi cael ei addaw an. un ag sydd yn ffyddlon ì i'w addewid, ac yn 


E. alluog i i'w chyflawnu, a'n bod ninnau 'n atteb i'r darluniad a roddir 


o'r rhai y mae'r addewidion wedi cael eu gwneuthur iddynt, Yr 
hyn y mae'r Apostol yn ei enwi ymma fel rheswm 1 brofi na wna 
'eu gobaith dim eu cywiyddio yw, .fod cariad Duw wedi ei dywallt 
_yneu calonnau. Y mae ein cariad niat Dduw yn brin a diffygiol ar 
y goreu: oblegid hynny ni allai gobaith ddim bod yn sicr pebyddai 
yn ymddibennu arno. Ond fe ymddengys oddi wrth y tair anad 
. ganlynol, mai cariad Duw tu ag at bechaduriaid yw yr hyn a olygir 
_ ymma. Y mae yr Arglwydd, er tragywyddoldeb, wedi caru pech- 
i aduriaid a chariad o ewyllys da: J er. 31.3. yr mae ei gariad o hael- 
_ iontyn tywynnu arnynt mewn amser: ac y maent yn dyíod i íod yn 
/. wrthddrychau ei gariad o hyfrydwch, pan y mae wedi argraphu ei 
ain ddelw amynt. Y mae * ab,  Aybat, yn eu calonnau, pan y mae'r 


128 RHUFEINIAID, 


gweithrediadau neillduol ag sydd yn ffrwythau dwyfod garïad yr 
cymmeryd lle yn eu mynwesau, aphan y maent yn cael sicrwydd o 
“honô yneu'meddyliau a'u cydwybodau eu hunain. Y mae hyn yn 
cael ei ddwyn oddi amgylch trwy y» Yspryd Glan. Efe sydd yn tŷ- 
wallt y cariad hwn yn ei ffrwythau a'i effeithiau; trwy weithredu 
mewn modd cadwedigol ynghalonnau pechaduriaìd. Y mae'n 
ffnrfio anian newydd: Tit. 3. 5. ac y mae'n dwyn gwaith. sanct» 
eiddiad ar gynnydd yn eu heneidiau. 2 Thess, 2. i5. I Pet. 1, 2 
Efe hefyd sydd yn rhoddi iddynt adnabyddiaeth o gariad neillduol 
yr Arglwydd tu ag attynt. Rhuf. 8. 16. Y mae'n gwneuthur hyn, 
'nid trwy dystiolaeth âdi-gyfrwng, ond trwy gyfrannu anian sanct- 
aidd yn yr ad-enedigaeth, a thrwy ei chynhyrfu, a'i chynnorthwyo i 
“ ymddangos nior amlwg yn ei gweithrediadau; fel y byddo ^n eglur 
“d'r enaid fod gwaith wedi ei weithredu ynddo ag sydd yn deilliaw 
oddi wrth gariad neillduol yr Arglwydd tu ag atto, Y mae'r Ys- 
“pryd Glan yn cael ei roddi i'r rhai y mae cariad Duw yn i: yg 
dywallt yn eu calonnau. Ioan 14. 16. Luc 11, 13. Y mae'r geir- 
iau hyn yn dangos fod yr YY AW eì hun yn cael ei roddi, o her- 
wydd y mae'r Yspryd Glan Ymo n cael ei wahaniaethu oddi wrth 
ei weithrediadau. Ond y mae 'n hawdd i nì ddeall mai nid-pres- 
wylfod bersonol yr Yspryd Glan sydd yn cael ei rhoddi: oherwydd 
” fel Person dwyfol y mae efe ^n holl-bresennol, ac am hynny nid yw 
^ ddim yn bossibl iddo gael ei roddî, o ran ei bresennoldeb personol 
“yn unig, i i fod lle nad oedd efe ddim o'r blaen. Y mae” 'r 'Yspryd 
” Glan, gan hynny, yn cael ei roddi i ddibenion neillduol, 'bynny yw, 
' i weithredu mewn modd nad yw efe ddim yn gweithredu, ym mhob 
— man ag y mae efe yn bresennol, sef i blannu anian sanctaidd , yn yr 
AN etholedigion, Ioan 3. 3,5. i ddwyn gwaith sancteiddhad ar gyn- 
' nydd yn y rhai sydd wedi cael ei hail eni, Rhuf. i A, ac i ddiddanu 
yrhai sydd yn cael eu sancteiddio, Ioan 14, 16. YU 


6 ang Cristy pan deddydn yrfa GYG —yn-weiniai 
_, mewn pryd a A farw dros yr annuwiol. U: 


“ Ymma. y mae 'r r Apostol yn sylwi, ar un an syl 'o'r 
cariad ag oedd efe wedi. son am dano yn yr adnod flaenorol. “Yr 
oedd dynol- ryw, trwy” r cwymp, wedi syrthioiddyfnderoedd ôbech- 
od a thrueni. Yn y fath sefyllfa, annymunol a hon yr oeddynt yn. 

| weiniaid, yn "hollol an-alluog i waredu € eu hunain. Y mae” r gair 
" “yn cael ei arfer am rai wedi cael eu gwânhau trwy glefyd: I'Cor, 


PENNOD V. 129 


11. 30. Y mae'r deg a thrugain yn ei arfer am rai yn syrthio pan 
yn cael eu di.feddiannu o fywyd: Psal. 9.3. Dan.11.19,33, 41. 
ac y mae ^r Apostol yn ei arfer am gorph marw, ,yr hwn sydd yn 
hollol amddifad o'r nerth a fu unwaith yn feddiannol arno. 1 Cor. 
15.43. Y mae anhwyldeb wedi ymdaenu trwy 'r natur ddynol: 
I€, y mae dynol-ryw yn feirw mewn camweddau a phechodau. Eph. 
2.1. Y eanlyniad ohyn yw, nad oes ynddynt ddim necth at yr hyn 
sydd yn dda. Ni ddichon dyn ddim meddwl dim megis o hono ei 
hun: 2 Cor. 3. 5. nid oes ganddo ddim gallu, bynny yw, nid oes yn- 
ddo ddim tuedd, i gyd-ymífurfio a gofynniadau cyfraith Duw: Rhuf. 
S.7. ni all yrhai sydd yg y cnawd ddim rhyngu bodd Duw: Rhuf. 
8. 8. nid oes un egwyddor yn yr an-nuwiol, trwy ba un y dichon 
efe gyfnewid ei hun; Jer. 13. 23. y mae'n an-alluog i ddyfod at 
Iesu Grist i gaffael iechydwriaeth: Ioan 6. 44. ni wyr efe ddim pa 
foddi weddio megis ydylai: Rhuf. 8, 26. ac ar ol cael ei wneuthur 
yn gyfrannog o anian newydd, ni all efe wneuthur dim heb Grist. 
Ioan 15.5. Ond pan oedd Iuddewon a Chenhedloedd yn hollol 
weiniaid, fe amlygodd Duw ei gariad trwy fod ei anwyl Fab yr Ar- 
glwydd Iesu, yn marw, a bynny mewn pryd. Fe gymmerth hyn le 
ynghyflawnder yr amser, Gal. 4.4. nid dim yn gynt, na dim yn 
hwy na^r amser oedd wedi ei ben-derfynu ynghyngor Duw, Eph. 1. 
9, 10. ac wedi ei bennu allan ynrhag-ddywediadau 'r hen Destament, 
_ yn neiìlduol ym mhropbwydoliaethau Jacoba Daniel. Gen. 49. 10, 
Dan. 9, 24—927. Yr oedd pob peth ag oedd, yn ol y Prophwydol- 
iaethau, í gymmeryd lle cyn ei farwolaeth wedi cael eu cyflawnu. 
| Íoan 19.28,30. Yr oedd llygredd Iuddewon a Chenhedloedd wedi 
| myned yn fawriawn: yr oedd gwendid yr oruchwiliaeth Iuddewig 
wedi ymddangos yn ddigon eglur: ac yr oedd angen dynol-ryw 
wedi myned yn neillduol o fawr. Yn awr gan hynny, yr oedd yn 
amser addas i Dduw amlygu gogoniant ei ras, trwy roddi ei unig- 


ŷ. anedig Fab i farw dros yr annuzeiol. Y mae'n sicr fod Crist wedi 


marw, yn ol yr hyn oedd wedi cacl eì rag-ddywedyd a'i gysgodi dan 
'yr hen Destament. 1 Cor. 15. 3. Y mae'n ddí-amheuol heiyd mai 
cyflog pechod Yw marwolaeth. Rhuf. 6. 23... Ond y mae ^n ddi- 
ddadl mai nid o'i achos ei hun yr oedd y Messiah $ yn cael ei dorri 
'ymmaith: Dan. 9. 26. o herwydd ni wnaeth efe ddim ag oedd yn 
haeddu marwolaeth. Es, 53. 9. Ioan 8.46. Heb. 7. 26. Oddiwrth 
y pethau. hyn y mae 'n canlyn, fod Mab Duw wedi dioddef dros 
bechaduriaid, hynny yw, ei fod wedi dioddef ag oedd yn ddyledus 
am eu pechodau; fel y byddai iddynt hwy gael byw byth am ei fod 
ef wedi marw yn eu lle, Mynych y dywedir ei fod. ef wedi marw 


LLvrns III, Ne R 


130 RHUFIENIAID. 


droseibobl. Luc 92. 19. Ioan 6. 51. 10. 15. Rhuf. 8.32. 2 Cor. 
5. 14,15. Gal. 2.20. ph. 5.25. Heb,2.9. 1 Pet. 4. I. 1 Ioan 
3.16. Y mae'r cyfryw iaith yn arwyddo, ei fod ef wedi marw, nid 
yn unig er eu lles, ond hefyd yn eu1le.. Y mae'n eglur mai dyma 
ystyr yr un geiriau yn Deut. 24, 16. 2 Sam. 18. 33. 2 Bren, 14. 6. 
Y mae'r gair Groeg (upper) a gyfieithir ymma dros, yn arwyddo yn 
lle. Ioan 11. 50. 13, 38. Rhuf, 5. 7. Y mae gair arall (anti) yn 
cael ei fynych arfer yn y Groeg; yn y mannau y dywedir fod Crist: 
wedi marw dros bechaduriaid. Mat, 20. 28. Marc 10. 45. Y mae'r 
gair hwn hefyd yn arwyddo yn lle. Mat. 2.29. 5.38. Luc 11, 11. 
Yr oedd yr Iesu'n marw dros ei bobl mewn ystyr briodol iddo ei 
hun. 1Cor:1.13. Yroedd yn.dwyneu pechodau. Es. 53. 11, 12... 
1 Pet. 2. 24. Y mae hyn yn arwyddo dioddef y gosp ddyledus am 
drosedd. Lef. 19. 8. Num. 14. 33, 94. Yr oedd Crist yn cael ei 
draddodi dros eu pechodau. Rhuf. 4.24. Yroedd ynrhoddi ei hun 
yn aberth dros bechod. Es. 53.10. Eph, 5. 2. Heb. 7. 27. 9. 26. 
10.12. Yr oedd yn rhoddi ei einioes yn bridwerh dros lawer. 
Mat. 20. 28. 1 Tim. 2. 6. Yr oedd yn rhoddi ei hun drostynt i'w 
prynu. Tit. 2.14. Yr oedd yn eu prynu er gwerth: 1 Cor. 6.20. 
a'r byn oedd yn ei roddi yn bridwerth drostynt oedd ei waed ei hun, 
1 Pet.l.19. Oddi ar hyn y mae fod pechaduriaid yn cael eu 
heddychu a' Duw trwy farwolaeth ei Fab ef: Rhuf. 5. 10, Col. 1. 
20. ac yn cael eu gwneuthur yn gyfiawnder Duw ynddo ef. 2 Cor. 
5.21. Y mae hyn yn dangos beth oedd yrachos o'r gofid a'r trist- 
wch oedd Mab Duw yn eì brofi pan yn wynebu angeu. A phe 
nabuasaiefe ddim wedi marw dros, neu yn lle ei bobl, fe fuasai'r 
Merthyron, y rhaia ddioddefasant dros y gwirionedd, We gwneuth- 
ur a EHR ag yntef íu ag at achub encidiau, Y mae'r Apostol 
ymma 'n sylwi, eì fod wedi marw dros yr annuwiol. Y mae^r gaîr 
Groeg a arferir ymma am yr annuwiol yn arwyddo un nad yw ddim 
yn adal Duw. Y mae'r gair Cymraeg dn-nuwiol yn arwyddo un 
'nad yw ddim yn myned ar ol Duw, un nad yw ddim yn cyd-ym- 
ífurfio a Duw yn .ei anian sanctaidd, nac yn rhodio ym ol ewyllys 
Duw mewn ufudd-dod. Y maen wir fod llawer o'r rhaî ag oedd 
Crist yn marw drostynt wedi cael eu dwyn i'r gogoniant, ac er- 
'ailly pryd hynny ar y ddaear wedi €u gwneuthur-yn dduwiolion: 


ond fel an-nuwiolion yr oedd efe yn eu golygu pan yn marw dros- 
tynt. ; 


TO blêgidl braidd y bydd, Mb a dros un a 


PENNOD V, Y$1 


iawn: o blegid dros'y da, ysgatfydd, fe feiddiai un i farw 
hefyd. 


Yr oedd yr Iuddewon yn golygu fod tri math o bobl yn eu plitb; 
sef pechaduriaid, dynion cyfiawn, a dynion da... Pechaduriaid y 
galwent y rhai ag oeddynt yn cael eu golygu y dynion gwaetha yn 
eu plith: cyfiawn y galwent yrhai ag oedd yn deg yn eu mhasnach,; 
yn ddi-niweid, ac yn rhoddi i bawb yr hyn ag oedd yn ddyledus 
iddynt yn oly gyfraith: ada y galwent y rhai ag oedd yn fwyn, yn 
dosturiol, yn haelionus, o yspryd cyhoeddus, ac yn gwneuthur llaw- 
er o ddaioni i'w cyd-greaduriaid.. Y mae'n dybygol fod yr Apostol 
ymma a'i lygad ar y dull hwn o rannu ^r bobl. Pe byddai dyn cyf- 
iawn yn cael ei anghyfiawn euog-farnu, ac mewn canlyniad j hynny, 
i gael ei osod i farwolaeth, anhawdd iawn fyddai dyfod o hyd i neb 
a fyddai ^n foddlon i roddi ei fywyd i lawr ynlleycyfrywun. Ond 
pe byddai dyn trugarog, cymmwynasgar, yr hwn tyddaf wedi bod, 
â'r hwn a allai fod etto o lawer iawn o ddefnyddioldeb i'w deulu, er 
gyfeillion, ei gydnabyddiaeth, a'r wladwriaeth, mewn perigl i golli 
ei fywyd; y mae'n bossibl, er nad yw ddim yn beth cyffredin, nac 

yn beth hawdd i ddyfod o hyd iddo, i gael un ymma ac accw yn 
meddiannu cymmaint o wroldeb, DH a chyfeillgarwch, fel 
y byddai'n foddlon i roddi ei fywyd ei hun 1 lawr, i'r diben i fywyd 
y cyfryw un gael ei arbed. Y mae Virgil, y Pen-bardd Rhufeinig, 
ynson am. Nisus yn cynnig ei hun i farw i'r diben i achub bywyd ei 
gyfaill Euryalus. Y mae haneswyr Rhufeinig yn son am Curtius, 
ac am dri o wyr enwog o'r enw Decius, y rhai a wir-foddol roddas- 
' ant eu hunain i farw dros rydd-did eu gwlad. Y maent hefyd yn 
son am Pylades ac Orestes, y rhai oeddynt yn cynnig marw y naill 
i dros yllall, ac am Damon a Phythias, y rhaia amlygasant yr un 
 gyífelyb gariad, ynailltuag at yllall._ Ac y mae'r Hanesyddion 
— Groegaidd. yn dywedyd i Glass, brenin Athen, wir-foddol roddi ei 
fywyd ilawr dros rydd-did ei wlad. Ac y mae Paul yn dywedyd 
| Aguilaa Phriscila ddodi eu gyddfau eu hunain i lawr dros ei fywyd 
eí, Rhuf. 16. 4. Ond nid oedd neb o'r rhai'n yn foddlon i farw 
_ dros raiag yroeddynt yn edrycharnynt fel pechaduriaid, neu ddynion 
_ drygionus, Nid oedd eu cariad hwy, gan hynny, ddim i'w gydmaru 
a ghasïad Buw, 


U 8 Eithr y mae Duw yn canmol ei gariad tu ag af- . 
“tom; o blegid a nyni etto yn bechaduriaid, i Grist farw 


| / trosom ni. 
î 
i 


1392 RHUFEINIAID, 


Y mae'r Duw mawr, er cyn yr oesoedd, wedi caru pechaduriaid 
a chariad o ewyllys da: hynny yw, y mae wedi bwriadu gwneuthur 
daioni iddynt. Y mae efe hefyd wedi amlygu ei gariad yn y modd 
mwya rhyfeddol, í raddau na welwyd erioed, acna welir byth yn 
mhlith creaduriaid. Y mae wedi gosod allan ei gariad mewn modd 
ag sydd yn gwneuthur yn eglur ei fod yn deilwng i gael ei ganmol: 
ac y mae efe ei hun yn ei ganmol, neu yn dywedyd pethau mawrion 
am dano yn ei air, megis ei fod yn ddi-ddechreu, yn hunan-gynhyrf- 
ïol, yn anghydmariaethol fawr, yn ddi-gyfnewid ym mhob amgylch- 
iadau, ac yn ddi-ddiwedd o ran ei barhad. Ond yr amlygiad o gar- 
ïad Duw y mae 'r Apostol ymma 'n osod ar lawr, yw, ,fod Crist, a 
myni etto yn. bechaduriaid, wedi marw drosom ni. Am farwolaeth 
Crist dros bechaduriaid, gwel Adn. 6. Y mae ymma amrywiol o 
bethau 'n canmol cariad Duw. _ Peth tra rhyfeddol yw fod 
.y.fath un yn cael ei roddi iddioddef a marw, sef un ag oedd goruwch 
pawb yn Dduw bendigedig yn oes oesoedd, un nad oedd ddim. yn 
drais iddo dybied ei hun yn ogyfuwch a Duw, un ag oedd yn gyfaill 
i'r Tad, ac yn hyfrydwch iddo beunydd. Beth ond di-gyffelyb gar- 
ïad allasai gynbyrfu Duw i roddi 'r fath un, nid yn unig i ymddangos” 
yn y cnawd, byw yn dlawd, a bod yn agored i lawer o ddirmyg a 
gwaradwydd, ond hefyd 1 fyned dany fath ddioddefiadau, sefarteith- 
iau corphorol, marwolaeth natnriol, a chuddiadau wyneb ei Dad ? 
Nid oedd dîm ond cariad a allasai ei roddi i ddioddef dros y fath rai. 
Yn y chweched adnod y maent yn cael eu galw yn weiniaid, ac yn 
annuwiolion. Yn y ddegfed adnod y maent yn cael eu galw'n elyn- 
on. “Ymma fe'u gelwyr ynbechaduriaid. Nid oedd ynddynt ddim 
ag oedd yn haeddu i Dduw eu caru: o herwydd nid oeddynt na 
chyfiawn na daionus: ond yr oeddynt wedi sathru deddfau 'r Ar- 
glwydd dan eu traed, ac, oddi ar anìan lygredig, yr oeddynt yn byw 
' mewn pechod, fel y mae 'r gair yn arwyddo yn Luc, 7. 34. Ioan 
.9.31. Yn ganlynol nid oeddynt yn haeddu dim ond cael eu cospi 
byth. Y mae'r cariad hwn yn ymddangos yn fwy hynod wrth ys- 
tŷried)g y rhwystrau oedd ar ci ffordd, sef sancteiddrwydd Duw, neu 
i berffaith gasineb at bechod, y dwyfol gyfiawnder ag oedd yn 
rhwymo'r Arglwydd i ymddwyn tu ag at bechod yn ol ei haeddiant, 
ac anrbydedd y gyfraith, yr hon oedd yn hollol deilwng o gael ei 
pharchu a'i mawrhau. Y mae 'n ganmoliaeth hynod i gariad Puw 
íod Crìst yn marw dros y Jath rifedi, sef rhai allan o bob llwyth, iaith, 
pobl, a chenedl: Dat. 5. 9. yn gwneuthur i fynu dyrfa fawr yr hon 
nì ddichon neb ei rhifo. Dat. 7. 9, 14... Ac y mae cariad Duw yn 
byn yn sicr o gael ei ganmol i dragywyddoldeb; o herwydd y mae 


PENNOD V. 133 


y bendithion mwya gozoneddus yn deilliaw oddi wrth ddioddefiadau a 
marwolaeth Iesu Grist. Oddi ymma y daw maddeuant pechod, 
Eph. 1. 7. heddwch a Duw, Col. I. 21. cyfiawnhad, Rhuf, 5. 9 
. rhydd-did i fyned i mewn i'r Cyssegr, Heb. 10. 19. a bywyd tra- 
gywyddol. Ioan 6. 51. _ Y mae'r adnod hon yn dangos nad yw car- 
iad Duw at bechaduriaid ddim yn gwneuthur iawn am bechod yn 
beth afreidiol. Er ì Dduw garu pechaduriaid, ni ellir dim meddwl 
fod ei gariad yn ei dueddu i wneu!hur yr hyn a fuasai n waradwydd 
i'w Gyfiawnder a'i Sancteiddrwydd, ac yn ddi-anrhydedd i'w Lyw- 
odraeth, 


'9 Mwy ynte o lawer, a nyni yn awr wedi ein cyf- 
iawnhau trwy ei waed ef, y'n hachubir rhag digofaint 
trwyddo ef. 


Nid oedd Iesu Grist ddim yn marw yn unig fel y byddai i dru- 
garedd gael ffordd rydd i:dorri allan i achub pechaduriaid: ond yr 
5. oedd yn rhoddi ei fywyd i lawr er gweithredol gyfiawnhad y rhai 

ag oedd yn marw drostynt. Mat. 18. 11. Ioan 17. 19. Gal, I. 4. 
3.13. Tit. 2. 14. Heb. GaL, 14,26. 1 Pet.2. 94. Y maent, gan 
hyny, yncael eu cyfiawnhau, n neu yn cael maddeuant o'u holl bechod- 
au, ac yn cael hawl i deyrnasu mewn bywyd byth. Gwel Pen. 2, 
13. Y maent yn chel eu cyfiawnhau 1rwy waed Crist. Gan fod 
einioes y cnawd yn y gwaed, yroedd yr Arglwydd yn rhoddi gwaed 
i'r Israeliaid ar yr allor, i wneuthur cymmod dros eu heneid- 
iau. Lef. 17. 11. Acheb ollwng gwaed nid oes maddeuant. Heb, 
9.22. Ar gyfrif yr hyn a ddioddefodd Crist mewn corph ac enaid 
ymae pechaduriaid yn cael eu cymmeradwyo ger bron y Duw-dod. 
|Es.53.5. Eph. 1,7. 2 Cor. 5. 21... Nid ydynt ddim wedi cael eu - 
— gweithredol gyfiawnhau er tragywyddoldeb, nac ychwaith pan y 
rhoddodd Crist ei fywyd yn bridwerth drostynt. Yr oeddynt yn 
elynion, ac heb eu cymmodi a Duw: ond yn azr, pan y maent wedí. 
cael eu dwyn i i gredu yn Iesu Grist y maent bai cael eu ì cyfiawn- 
hau. Yr oedd Iesu Grist yn rhoddi ei fywyd drostynt fel y byddai 
eu pechodau ì î gael eu mhaddeu, ac fel y byddai hawl i fywyd ìi gael 
ei weithredol gyfrannu iddynt yr amser ag oedd wedi ei ietydÌg 
yny cyfammod rhwng y Tad a'r Mab, sef pan y byddai i'r naill a'r 
llall o honynt gael eu dwyn i ffoi at Grist, ac i ymddiried yn ei gyf 
iawnder. Pan y mae hyn wedi cymmeryd lle, y mae ganddynt 
sylfaen i fod ; yn byderus eu bod ynâ sicr o gael eu dwyn i'r mwyn- 


154 RHUFEINIAID. 


bad o dragywyddol ddedwyddwch, O herwydd gan fod yr Ar- 
glwydd wedi dangos cymmaint o gariad tu ag attynt pan yr oedd- 
ynt yn weiniaid, yn an-nuwiolion, yn bechaduriaid, ac yn elynion, 
y mae ganddynt lawer mwy o lei ddisgwyl y bydd iddynt beilach, 
er mwyn Crist, gael eu diogelu rhag y llid a fydd, a rhag y gospi 
ba un yr oeddynt yn agored fel &ôseddwyri O herwydd y mae 'n 
llawer mwy peth i gyfiawnhau troseddwyr, ac i gymmodi gelynion, 
nac ydyw i achnb rhai fyddo wedi cael en dwyn i gyflwr o gymmou- 
Y mae 'n hawsach i gadw un rhag cael ei ddihenyddio, pan fyddo 
wedi cael ei ryddbau gan y barnwr, nac ydyw i gyfiawnhau yr euog. 
Y mae mwy ele i ddisgwyl i gyfeillion gael eu hachub nac i elyn- 
ion gael eu cyfiawnhau. Mewn perthynas ì ddigofaint Duw, gwel 
Rhuf, 1.18, 2. 5, | 


IO Canysos pan oeddym yn elynion, y'n heddych- 
wyd â Duw trwy farwolaeth ei Fab ef; mwy o awer 
wedi ein heddychu, y'n hachubir trwy ei fywyd ef. 


'Y mae pob dyn an-nychweledig yn elyni Dduw. Rhuf, 8. 7 
Col. 1.21. Yn lle caru yr Arglwydd a'r holl galon, y mae 'r an- 
nuwiol yn ei gasau. Ex. 20.5. Y mae'n gas ganddo ei sancteidd- 
rwydd, ei gyfiawnder, ei holl- bresennoldeb, ei holl-wybobaeth, ei 
wirionedd, ei angbyfnewidioldeb, ei holl-alluogrwydd, ïe, a'i drugar- 
edd fel y mae^n drugaredd sanctaidd. Y mae'n llettya meddyl- 
iau gwael a di-ystyrllyd mewn perthynas iddo, Ex.5,2. Job. 21, 
15. Nidyw ddim yn ei adnabod, am nad yw ddim yn gymmerad- 

' wy ganddo ei gadw ef yn ei wybodaeth. Rhuf. 1.28... Nid yw 
“ddim yn hyfrydwch ganddo i feddwl am dano. Psal. 10. 4. / Nid- 
yw ddim yn gwerthfawrogi, nac yn hiraethu am gymdeithas ag ef. 
Am. 3.3. Nid yw ddim yn parchu êi Lywodraeth, nac yn ym- 
ddarostwng i'w gyfreithiau: ond y mae'n rhodio. yngwrthwyneb 
iddo. Rhuf. 8.7. Lef. 26.21. Nidywddimyn golygu eiogoniant,nac 
yn dymuno eì anrhydeddu. Rhuf. 1. 21. Y mae'r gelyniaeth hwn 
yn ddi-gymmysg: nid oes. yn yr an-nychweledig ddim cariad at yr. 
Arglwydd. Ioan5.43. Y mae pob cynneddfyn yr enaid yn hollol 
dan awdurdod gelyniaeth. 1 Bren. 21. 20. Nid oes un gallu 
creadigol yn ddigonol i crchfygu y gelyniaethhwn. A chan mai 
yn Nuw ymaemwya o wrthwynebiad i lygredd, y mae y gelyniaeth 
hwn yn fwy yn eì erbyn ef nanebarall. _ Iê, y maen taro ar fyw- 
yd Duw, ac fe'i di-fedai pe byddai 'n bossibl i hynny gael ei wn- 


PENNOD V, 135 


euthur. Psal. 14. 1. Yr achos o'r gelyniaeth hwn yw llygredd y 
naturddynol. Y mae Duw yn ffieiddio pechod, yn ei wahardd, ac 
yn bygwth tragywyddol gosp o'i blegid? ni ddichon natur lygred- 
ig ddim llai na'i ffieiddio ef oblegid y pethau byn. Y mae 'n ddi- 
cai duol fed y fath elyniaetla hon yn haeddu tragywyddol lid y Duw- 
dod. Ond pan oedd pethau ^n bod yn y modd hyn fe welodd yr 
“Arglwydd yn dda, ym mawredd ei ddi-gyffelyb gariad, i anfon ei 
unig-anedig Fab i roddi ei fywyd i lawr yn bridwerth dros elynion, 
ac felly i roddi boddlonrwydd i gyfiawnder ar eu rhan... Ar gyfrif 
y boddlonrwydd hwn y mae 'r Arglwydd yn ymheddychu a phech- 
aduriaid. Gwel Adn. I. Ynawr, ar oì cael eu dwyn. i gyflwr o 

.gymmoda cbyfeillgarwch a Duw, trwy ffydd yngwaed ei anwyl 
Fab, y mae ganddynt ddigon o sail i fod yn byderus y bydd iddynt 
gael eu gwaredu o'r boll drueniag oeddynt wedi syrthio iddo, neu 
raewn perigl o hono trwy bechod. Y maent yn disgwyl cael eu 
hachub frwy fywyd Crist... Y mae'r Iesu'n byw i eiriol drostynt: 
“Rhuf. 8. 34. ac am hynny y mae yn abli'w cwbl iachau. Heb. 7. 25. 
Y mae 'n fyw, a phob awdurdod yn ei law yn y nef ac ar y ddaear. 
| Mat, 28.18. Y mae ganddo awdurdod i anfon yr Yspryd Glan, 
aci roddi bywyd Urdgy wyddol. Ioan 14.19, 17.2. Y mae pawb 
ag sydd wedi cael eu heddychu a Duw trwy farwclaeth ei Fab, yn 

s sicr o «gu a gadwedig id y diwedd. 

W 11 Ac id hynny yn unig, eithr sotfoidddu yr yddau 
hefyd yn Nuw trwy ein Harglwydd Iesu Grist, uyd, 


Ag hwn yr awr hon y derbyniasom y cymmod. 


“Y mae Cristnogion yn gorfoleddu dan obaith Fwsdlo ïe 
î ac mewn gorthrymderau. Adn. 2, 9.. Y maent wedi cael eu cym- 
| modia Duw: ac y maent ynsicro gael eu hachub. Adn. 10. Ond 
nid, felly yn. unig; eithr y maent hefyd, ar y sylfaeni cadarna, ym 
| gorfoleddu yn Nuw ei HT Hab.3. 18. Pan y mae rhai yn ymflrost- 
_ io llawer o'u hynafiaid a'u huchel waedoliaeth, eraill o'u cyfoeth a'u 
— hetifeddiaethau daearol, ac eraill o'u derchafiad a'u hanrhydedd yn y 
— byd, y maent hwy yn gorfoleddu fod yr Arglwydd yn Dduw ac yn 
— rhani'w heneidiau. Psal. 73. 25,26. Ymaeei boll brïodoliaethan 
i weithredu er eu daioni; ; acy mae hyn yn achos o neillduol lawen- 
— ydd iddynt: Y maeei rasol fwriadau, fel y maent wedi cael eu 
' hamlygu yn yr efengyl, yn gweini iddynt neillduol achlysur i orfol- 
eddu. Gellir. ediad un peth mewn perthynas i'w y 
iad ced a thadol dh yn neillduol fel y mae'n gwel- 


' 
i 
| 


136 RHUFEINIAID, 


bod yn dda i'w hanrhydeddu a'i gymdeithas, eu hamddiffyn rhag eu 
holl elynion, eu drddanu yn eu holl orthrymderau, eu ceryddu am 
eu hamrywiol feiau, eu hadferu o'u holl ddirywiadau, maddeu eu 
beunyddiol wendidau a'u amherffeithrwydd, a pharottoi-yn dra rby: 
feddol ar eu mhedr, Y mae hyn yn cymmeryd lle, tvwy ein Har- 
glwydd Iesu Grist. Trwy Grist y mae 'r Arglwydd yn dyfod yn 
Dduw cyfammodol i bechadur : ac oddi wrth Grist ymae credadyn 
yn cael nerth i orfoleddu ynddo fel ei rana'i etifeddiaeth... Amar: 
wyddoccad yr enwau Arglwydd, Iesu, Crist, gwel Pen. 1. 3. Trwy 
gredu Ynghrist yr oeddynt yn awr, ar sylfaen yr ainlygiad a wneir 
yn yr efengyl, a thrwy gynnorihwyon yr Yspryd tragywyddol, wedi 
syrthio i mewn a threfn anfeidrol ddoethineb i gymmodi pechadur- 
iaid, ar hyn wedi cael eu gweithredol heddychu a Duw, ac mewn 
canlyniad í hynny, wedi cyfrannogi o'r cysur ag sydd yn deilliaw 
eddi wrth gymmod a Duw. 


12 Am hynny, megis trwy un dyn y daeth pechod 
i'r byd, a marwolaeth trwy bechod; ac felly yr aeth 
marwolaeth ar bob dyn, yn gymmaint a phechu o 
bawb. 


Y mae Iuddewon a Chenhedloedd yn cael en. cymmodi a Duw 
trwy farwolaeth eianwyl Fab. Adn. 10,11... Âm hynny y mae 'n 
eglur fod yr hyn a gollwyd trwy Adda wedi cael ei adferu trwy 
tad Grist. Iymdrin a hyn y mae 'r Apostol ymma ^n myned yn 
ol at y dirywiad boreuol yn Eden, yn sylwi ar yr effaith oedd y pech- 
od cyntaf wedi ei gael ar ddynol-ryw yn gyílredinol, a chyferbyn 
a hynny yn gosod alch y bendithion ag sydd yn dyfod i bechadur- 
iaid trwy Grist, yrail Adda. Wrth u» dyn y mae i ni ddeall Adda 
ac Efa, y rhai nad oedynt ond un cnawd. Eph.5. 31. Dymmafel 
y mae'r gair dyn i'w gymmeryd yn Gen. 1. 26, 27. Neu yn hytr- 
ach, ymae'r geiriau un dyn ymma n arwyddo yr Adda, cyntaf, yr 
hwn oedd tad holl ddynol-ryw. O herwydd yr Adda cyntaf a 
Christ yr ail Adda sydd yn cael eu gosod y naill gyferbyn a*r llall, 
oddi ymina byd ddiwedd y bennod. Y mae 'r Apostol yn gwneuth- 
ur yr un peth yn 1 Cor. xv. Trwy yr un dyn hwn y daeth pechod i'r 
byd. Y mae 'n dybygol mai nid dangos y mae 'r Apostol ymma pa 
fodd y daeth pechod, o ran y cyflawniad cyntaf o hono i'n byd ni: 
o herwydd yna efe a fuasai'n dywedyd, is ag y dywedodd mewn 
man arall, y wraig, wedi ei thw yh gedy nel edd. 1 Tîm, 2, 14, 


f 


, 


PENNOD V, 137 


Ond trwy i Adda droseddu fe ddarfu i bechod dorri i mewn i ores- 
gyn holl drigolion daear, trwy fod natur lygredig yn cael eì thros- 
glwyddo oddi wrtho ef i'w hiliogaeth yn gyffredinol. Cenhedl- 
odd Adda fab ar ei ddelw eihun: Gen. 5. .3. afresymmol fyddai 
disgwyl i beth glan ddyfod allan o beth aflan. Job 14. 4. 15. 14. 


' Parodd byn i Dafydd ddywedyd, mai mewn anwiredd yr oedd efe 


wedi cael ei lunio, ac mai mewn pechod y beichiogasai ei fam arno. 
Psal. 51. 5. Y mae hyn yn cyd-fyned a'r hyn a welir'yn feunydd- 
iol; o herwydd y mae anian lygredig i'w chanfod yn eglur mewn 
plant bychain, ïe, cyn iddynt fedru dal sylw i'r diben i wneuthur yr 
hyn a fyddont wedi ei weled gan eraill... Y mae hyn yn beth cyff- 
redinol trwy 'r byd, ac ym mhob oes: a'r canlyniad yw fod holl 
ddynol-ryw yn rhodio ar hyd y ffordd lydan, hyd oni bydd- 
ont yn cael eu dychwelyd trwy weithrediadau neillduol ras. Gen. 
6.5.8. 21. Psal. 58. 3. Ezec. 7. 20. Rhuf. 3.12. . Am hynny y 
mae 'r Arglwydd Iesu ^n cael ei alw yn beth sanctaidd, oblegid fod 
ei natur ddynol wedi cael ei chenhedlu mewn modd goruwch-na- 
turiol trwy yr Yspryd Glan. Luc 1. 35. Y mae pawbag sydd yn 
cael eu cenhedlu mewn modd naturiol yn amddifaid o sancteîdd- 
rwydd. Dymma 'r achos i Iesu Grist ddywedyd wrth Nicodemus, 
Oddieithr geni dyn drachefn ni ddichon eíe weled teyrnas Dduw. 
Ioan 3.3. Pe byddai plant bychain yn hollol lan, ac heb fod yn 


| gyffannogion o anian lygredig, ni byddai dim angenrheidtwydd idd- 


ynt gael eu hail eni. Ond os cymmerwn sylw o'r adnodau canlyn- 


— ol, fe fydd yn hawdd ini weled mai cyfriffad o bechod Adda i'w hil- 


iogaeth yw yr hyn y mae ^r Apostol ymma'n sonam dano. O her-. 


wydd y mae'n dywedyd mai trwy gamwedd un y teyrnasodd marw- 


olaeth trwy un; Adn. 15, 17. ac mai trwy gamwedd un y daeth 
barn ar bob dyn i gondemniad. Adn. 18. Yr ydym yn mynych 


4 ddarllen am rai yn agored i gosp am bechodau rhai eraill. Ex, “ 


29. 20. 5. Jos. 7. 21, 25. 1 Sam, 15.2,3. I Bren. I4,10, 11, 
21,22. Galar. 5.7. Mat.23. 5. Felly y mae'n amlwg fod wr 
Adda yn cael ei gyfrif i'w hiliogaeth mor belled a'u bod hwy, ar 


| gyfrifhynny, yn agored i gael eu cospi. _ Y mae 'n amlwg fod yr A- 


'postol ymma 'n gosod Adda a marwolaeth trwy ei an-ufudd- dod, 
gyferbyn a Christ, a bywyd trwy êi ufudd-dod. Adn, 18.—19,. Y 
mae'n dywedyd, mewn geiriau eglur, mewn man arall, mai yn 


Adda y mae pawb yn meirw. 1 Cor. 15. 22. Y mae pawb wrth 


naturiaeth yn blant digofaint. Eph. 2, 3. Y mae holl. ddynol; -ryw 
yn dwyn anian lygredig gydahwynti'r byd: ondy mae'n anbawdd 
'i ddywedyd pa fodd 4 byddai 'n cydesdyld adwyfol gyfiawnder ì 


Lryrn Y, Am En Ss 


U 


138 RHUFEINIAID. 


oddef ì natur lygredig gael ei throsglwyddo ì rai na buont ddim yn 
euog o un pechod yn weithredol, os nad yw hyn mewn ffordd o 
gosp am bechod Adda, yr hwn sydd yn cael ei gyfrifiddynt. Y 
mae 'n sicr fod plant bychain, cyn pechu yn weithredol, yn agored 
1 ofidiau a marwolaeth: ond gan mai cyflog pechod yw marwolaeth, 
y mae 'n anhawdd dywedyd pa fodd y gallai hyn fod pe na bydda 
un pechod yn cael ei gyfrif iddynt... Ymddengys yr un peth wrth 
ystyried cyflwr y rhai sydd yn meirw yn eu babandod, Os oes 
neb o honynt yn myned i uffern, y mae'n rhaid fod hynny ar gyfrif 
pechod Adda, gan nad ydynt ddim wedi bod yn euog o un pechod 
eu hunain: ond os ydynt yn myned i'r gogoniant, fel y mae^n fwya 
tybygol eu bod, y mae ^n rhaid eu bod wedi eu prynu írwy waed yr 
ATITO! Iesu: o herwydd nid oes gennym ddim sail i feddwl fod 
neb o'n byd ni yn myhed yno ond y rhai a brynwyd trwy waed y 
groes: ond y mae'n sicr fod rhai yn agored i gosp cyn y gallont 
gael eu prynu. Sylfaen y cyfrifiad hwn yw, fod Adda wedi cael ei 
osod fel pen cyfammodol, i gynnrychioli, neu i sefyll dros, ei holl hil- 
iogaeth. Yr oedd holl ddynol-ryw, trwy fod yn ei lwynau ef fel 
pen-cynnrychiolwr, yn agored i ganlyniadau ei an-ufudd-dod ef. 
Âm hynny fe ddaeth marwolaeth trwy bechod. Trwy bechod cyntaf 
Adda fe ddarfu i farwolaeth wneuthur ei ffordd i'r byd. Y mae'r 
farwolaeth hon yn cynnwys pob trueni ag oedd yn cael ei fygwth 
yn y geiriau hynny, gan farw y byddi farw. Gen. 2.17. Trwy 
bechu fe ddarfu i ddyn golli delw Duw, a myned yn gaeth-was i 
nwydau afreolaidd a thueddiadau aflywodraethus: aeth yn agored 
i ddwyfol anfoddlonrwydd: collodd gymdeithas a'r Arglwydd: ac 
aeth yn agored i ddychrynfeydd cydwybod, i gywiìydd ac anobaith, 
Pechod a agorodd y drws i anhwyldeb corphorol, i holl ofidiau ^r 
bywyd presennol, ac i angeu naturiol. Gen. 3. 16—19. A thrwy. 
bechod y mae dyn wedi myned yn agored i i boenau efferd yn oes. 
oesoedd. Y mae marwolaeth yn canlyn oddi wrth gyfiawnder 
_ Duw, a gwirionedd eifygythiad. _ Y mae marwolaeth wedi myned ar 
bob dyn. Fe afaelodd marwolaeth, yn yr amrywiol ystyriaethau a 
enwyd, yn holl hiliogaeth Adda... Ac nid rhyfedd, yn gymmaint a 
phechw o bawb. Fe ddichon y geiriau (eph o) ag sydd ymma am yn 
gymmaint, gaei eu cyfieithu ba um. Byddai'n hawdd i'r hwn sydd 
yn hyddysfg yn iaith wreiddiol y Testament newydd weled hyn, pe. 
gwnai ond edrych i Gal. 5. 13. Eph. 2.10. 1 Thess, 4. 7. 2 Tim. 
2, 14. Byddai'r geiriau, yn ol y cyfieithad hyn, yn arwyddo fod 
holl ddynol-ryw, yn Adda, wedi pechu i farwolaeth. Y mae canlyn-. 
ii dau ei drosedd ef yn cyrraedd mor belled, fel'y maent, o'i blegid, | 


dda NA 139 


ŷn agored i farwolaeth, Dichon yg geiriau gael eu cyfieithu hefyd. 
trwy yr hem, yn olfel ” mae 'r gair yn cael ei arfer yn Mat. 4. 4, 

Act.13.16. I Cor. 8. 11. Phil. 3.9. Trwy fod Adda ^n pechu, 
yr oedd ei holl Yilgaeth, y rhai oedd efe yn eu cynnrychioli, yn 
cael eu golygu hefyd yn bechaduriaid. _ Gellir hefyd gyfieithu'r 
geiriau fel hyn, Yn yr hwn y pechodd pawb. Dymma fel y mae 'r 
un geiriau ^'n cael eu cyfieithu yn Marc 2. 4. Gwel hefyd Mat. 13. 

14. Act. 2. 38. 2 Cor. 5. 4. ac yn neillduol. Luc 9. 49, wedi ei 
gydmaru a Marc 9. 38. Megis yr oedd Lefi yn lwynau Abraham, 
Heb.”7.9,10. felly yr oedd holl ddynol-ryw yn lwynau Adda, ac 
felly yngolwg y gyfraith yn pechu ynddo ef. Gellir gweled rhyw 
(darluniad amherffaith o hyn pan fyddo rhyw wr mawr yn codi mewn 
gwrthryfel yn erbyn y llywodraeth: y mae ei wrthryfel yn cael ei 


. gyfrif i'w hiliogaeth mor belled fel y maent yn colli yr etifeddiaeth, 


yr anrhydedd a'r breintiau fuasai 'n disgyn iddynt oddi wrtho.pe na 
buasai 'r cyfryw wrthryfel ddim wedi cymmeryd lle. Y mae dyfod- 
iad marwolaeth ymma 'n atteb i ddyfodiad pechod i'r byd, megis 
trwy un dyn y daeth pechod i'r byd, felly yr aeth marwolaeth ar 
bob (in Neu yn hytrach, y mae yr hyn sydd yn atteb i'r hyn y 
mae'r Apostol ymma 'n son am dano i'w weled yn y ddeunawfed 
Adnod. Ac felly y mae Adnod. 13—17. i'w hystyried megis mewn 


î^ £romfachau, 


—*K] 


13 Canys byd y ddeddf. yr oedd ccrhol yn y byd ; 


eithr ni chyfrifir pechod pryd nad oes deddf. 


— Ymma y mae 'r Apostol yn profi mai trwy un dyn y daeth pech- 


; edi i'r byd a marwolaeth trwy bechod. Hyd y ddeddf yr oedd pechod 





J3nybyd. Y mae pechod wedi bod, bob amser, oddi ar y cwymp, 
yn y byd: ie, cyn i'r gyfraith gael ei rhoddi trwy Moses ar Sinai. 
Yr oedd. pechod Adda yn cael ei gyfrif i'r rhai oedd yn byw cyn am- 
..ser Moses, fel yr ymddengys oddi wrth y gosp, sef marwolaeth, iba 
'un yr oedd hyd yn nod babanod yn agored yn yr oesoedd hynny. 
Yr oedd natur lygredig yn cael ei throsglwyddo oddi wrth Addai 
bawb. ag oedd yn byw, o oes i oes, o amser y cwymp hyd roddiad 
'y gyfraith i Israel. Ac yr oedd pechodau gweithredol o bob math 
yn cael eu cyflawnu yn yr oesoedd hynny. Ond y mae*n eglur na 


'r | ddichon un weithred ddim cael ei chyfrif y yn bechadurus lle na byddo 


— un gyfraith yn gwahardd nac yn gorchymmyn. O herwydd beth 
yw pecbod ond diffyg cyd: ymffurfiad a” r gyfraith? I Ioan 3. 4. Ac 
ni ddichon pechod ddim cael ei gyfrif i neb er cosp a dinystr, yn ol 


140 RHUFEINIAID. 


fel y mae'r geiriau cyfrif pechod yn arwyddo, Rhuf. 8. 4. 2 Cor. 
5.19. 2 Tim. 4. 16. oni bydd rhyw gyfraith wedi cael ei thros« 
eddu. Y mae ^n rhaid, gan hynny, fod y rhai ag oedd pechod yn 
cael ei gyfrif iddynt, o Adda hyd Moses, dan ryw ddeddf, er nad 
oedd cyfraith Sinai ddim wedi cael ei rhoddi etto. Yr oedd rhyw 
ddeddf mewn bod, o ba un yr oedd pechod yn drosedd, a thrwy rin 
wedd pa un yr oedd pechod yn cael ei gyfrif môr gyffredinol i hol l 
ddynol-ryw, i'w gwneuthur yn agored i farwolaeth. Yr oeddy r 
Arglwydd wedi rhoddi deddf i Adda ym Mharadwys: yr oedd y 
ddeddf hon wedi ei throseddu; ac yr oedd y trosedd yn cael ei Y 
nf i' i'w hiliogaeth, Gwel Pen. 4.15. 


14 Eithr teyrnasodd marwolaeth o Adda hyd Mo- 
ses, ïe, arnynt hwy, y rhai ni phechasant yn ol cyffelyb- 
iaeth camwedd Adda, yr hwn yw Nan yr un oedd ar 
ddyfod, 


Ymma y mae'r Apostol yn profi fod pechod yn y byd hyd y 
ddeddf. Yr oedd marwolaeth, ffrwyth ac effaith peehod, fel gor- 
mesdeyrn creulon, yn llywodraethu mewn modd dychrynllyd, yr 
holl amser ag oedd rhwng cwymp Adda a rhoddiad y gyfraith trwy 
Moses, a hynny nid yn unig ar rai wedi tyfu i i fynu ac wedi pechu 
mewn modd gweithredol, megis y gwnaethai Adda, ond hefyd ar 
blant bychain, yrhai nad oeddynt erioed wedi digio Duw trwy 
bechod personol, yr un modd ag y gwnaethai Adda. Y mae'n 
sicr fod llawer o fabanod yn cael eu torri ymmaith yn amser y di- 
luw, yn ninystr Sodom a Gomorra, pan oedd cy wnn i ig yr 
Aiphtiaid yn cael eu gosod ifarwolaeth, &c. Ac y mae'n ddi-am- 
heuol fod llaweroedd o blant bychain yn. dioddef cystuddiau, poen- 
au, a mar wolaeth, yn yr oesoedd hynny yn gystal ac yn ein dydd- 
iau ninnau. .Yr oedd Adda yn ffwf yr hwn oedd ar ddyfod. 
Wrth yr hwn oedd ar ddyfod y mae^n bossibl ein bod i ddeall yr 
holl hiliogaeth ddynol. Er i Adda. gaêl ei greu ar ddelw ei Gre- 
awdwr, etto yn ei bechod, ei lygredd, a'r traeni y gwnneh efe ei 
hun yn agored iddo, niaallwn weled rhyw ddarluniad o'i biliogaeth. 
Neu yn hytrach, y mae *r Bwn oedd ar ddyfod ymma 'n arwyddo yr 
Arglwydd Iesu Grist. Llawer a ddywedodd y Prophwydi am dano 
felun i ddyfod: llawer a ddisgwyliodd eglwys Dduw am dano fel 
un oedd ar ddyfod. Yn awr y mae efe wedi dyforl yn'y cnawd: y 
mae efe eíto ar ddyfod i un byw a meirw, “ fod llawer 


| PENNOD V. 144 


wahaniaeth dd Crist ag Adda, etto, mewn rhai ystyriaethau, yr 
oedd efe yn cysgod, neu yn rhyw ddarluniad o'r Arglwydd Iesu, yr 
hwn oblegid hynny sydd.yn cael ei alw, yr Adda diweddaf, a'r ail 
ddyn. I Cor. 15. 45, 47. Fe gafodd Adda ei greu ar ddelw Dnw; 
Gen. 1. 26. y mae Iesu Grist yn ddelw y Duw an-weledig. Col, 
“1.15. Heb. 1.3. Cafodd corph Adda ei ffurfio mewn modd di-gyf- 
rwng gan Dduw: Gen. 2. 7. cafodd corph Crist ei ffurfio mewn 
modd digyfrwng gan yr Yspryd Glan. Luc 1. 35. Nid oedd ì Adda 
na thad na mam: yr oedd Crist heb dad, heb fam, Heb. 7. 4. Caf- 
odd Adda eî wneuthur yn enaid byw: y mae Crist yn Yspryd yn 
bywhau. I Cor.15.45. Cafodd corph ac enaid Adda eu huno a'u 
gilydd ì wneuthur i fynu un dyn: Gen. 2.7. y mae Duw-dod a 
dyn-dod wedi eu huno yn yr Arglwydd Iesu i wneuthur i fynu un 
Crist. Ioan I. l, 14. Fe wnaeth yr Arglwydd wraig ì Adda, ac a'i 
dug atto. Gen. 2. 21—24.. Yr oedd yn hyn ryw gysgod o'r undeb 
rhwng Crist a'i eglwys. Eph. 5. 31. 32. Cafodd Adda ei osod 
yngardd Eden i'w llafurio hi a'i chadw: Gen, 2. 15. y mae gardd 
Duw, : sef ei eglwys, wedi ei rhoddi i ofal Crist, ac y mae eíe yn ei 
dyfrhau, ac yn eì chadw ar bob moment. Es, 27. 3. Yr oedd gan 
_ Adda, fel Arglwydd y greadigaeth isod, awdurdod ar bob creadur; 
'Gen. 2. 19, 20. Psal. 8. 6. y mae gan Grist, fel Etifedd pob peth, 
bob awdurdod yn y nefac ar y ddaear. Heb. 1. 2. Mat. 28. 18, 
|Eph.l.22. Yr oedd Adda yn ddechreuad dynol-ryw, o ran cen- 
_. hedliad naturiol; Gen. I. 28. Y mae Crist yn ddechreuad ei bil- 
iogaeth ysprydol, trwy ad-enedigaeth. _ Yr oedd Adda yn ben cyf- 
' ammodol, yn cynnrychioli ei holl hiliogaeth naturiol: Y mae Crist 
” ynben cyfammodol, yn cynnrychioli ei holl had ysprydol, Fe ddar- 
fu i Adda drosglwyddo yr hyn oedd ganddo, sef pechod a marwol- 
aeth, i'w holl hiliogaeth: Rhuf. 5. 15—19. Y mae Crist wedi 
' dwyn wyd. a chyfiawnder. Dan. 9. 24. Rhuf. 5. 18... Y mae'n 
 dybygol mai'r pethau diweddaf Hyn, oedd gan yr Sd du yn fwya, 
— neillduol yn ei olwg. 


Wa Eithr nid megis y camwedd, felly y mae y dawn 
hefyd : canys os trwy gamwedd un y bu feirw llawer, 
' mwy o lawer yr amlhaodd gras Duw, a'r dawn trwy ras 
_ yr un dyn Iesu Grist, i laweroedd, 


“ Yr oedd Adda, fel cynnrychiolwr ei holl hiliogaeth, yn gysgod Ô 'r 
i UA Hr Adn. 14. Ond nid yw 'r gydmariaeth rhwng. y 


142 RHUFEINIAID. 


ddau Adda ddim yn dal ym mhob peth. Y mae'r gair a gyfieithif 
ymma camwedd yn arwyddo syrthiad neu gwymp. Rhuf, 11. 11, 12, 
'Trwy bechu yn erbyn Duw fe ddarfu i Adda syrthio sefyllfa 
ddedwydd a dymunol i gyflwr tra thruenus. Ac y mae'n sicr ei 
fod yn euog o gamwedd pan y darfu iddo an-ufuddhau i orchymmyn 
Duw. Yr oedd yn gwneuthur cam a_Duw, trwy attaÍ oddi wrtho 
y cariad, y parch, a'r nfudd-dod ag oedd yn ddyledusiddo: yroedd 
yn gwnenthur cam a'i enaid ei hun, aca'ìi holl hiliogaeth. Y mae'r 
gair dawn, neu, rodd, ymma 'n cael ei arfer gyda golwg ar y cyf- 
iawnder ag sydd yn deilliaw, nid o ddynol haeddiant, ond yn hollol 
o ras, neu anhaeddiannol ewyllys da Jehofah, Adn. 17. Nid yw'r 
cyfnwnd€n hwn ddîm yr un fath ym mhob peth a chamwedd Adda, 
Y mae'r Apostol ymma 'n dangos, bod ystyriaeth o'r trueni a 
ddaeth trwy gwymp Adda yn rhoddi lle i ddisgwyl rhyw amlygiad 
tra helaeth o ras Duw. Y mae ^n sicr fod camwedd un, sef Adda, yr 
hwn nad oedd ond dyn yn unig, wedi gwneuthur llawer, sef ei holl 
hiliogaeth naturiol, yn agored i ddedryd marwolaeth. Gwel Adn. 
12. Ond gan fod yr Argìwydd wedi amlygu eifwriad i ogoneddu 
ei ddwyfol drugaredd, ac jn neillduol gan eì fod wedi gosod ei nnig- 
anedig Fab, yr Arglwydd o'r nef, i fod yn ail ben cyfammodol, y 
mae gennym lawer mwy o le i feddwl bod cariad ac ewyllys da Je- 
_hofah tu ag at y rhai y mae Crist yn eu cynnrychioli wedi bod yn 
fwy helaeth-yn ei rinweddau a'i effeithiau. O ras, neu hunan-gyn- 
hyrfiol ewyllys da y darfu i'r Jehofah rnawr fwriadu a threfnu'r ffordd 
i gadw irtseddyry o ras yr anfonodd y Tad ei anwyl Fab i'r byd: o 
ras y darfu i'r Mab gymmeryd arno y naítur ddynol, dy- 
fod dan y ddeddf, a chymmeryd ei wneuthur yn bechod ac yn 
felidith i'r diben i. weithio allan gyfiawnder i droseddwyr; o ras y 
mae'r Yspryd Glan yn dadguddio 'r cyfiaw nder hwn, a thrwy e ei 
_ weithrediadau awdurdodol yn tueddu eneidiau î wneuthur derbyniad 
o hono: ac o ras y mae cyfiawnder yn cael eì gyfrif i bechadur. 
Y mae'r dawn trwy ras yr un dyn Iesu Grist, yn arwyddo'r bendith- 
ion ag sydd yn deilliaw yn hollol oddi wrth ras Duw, trwy gyfryng- 
' dod yr Arglwydd Iesu, ac yn neìllduol y cyfiawnder sydd yn cael 
eiradroddii gredadyn, i fod yn sylfaen ei gymmeradwyaeth ger 
bron y Duw-dod. . Fe ellir dywedyd fod y gras hwn, a'r dawn trwy 
' ras yn amlhau a hynny yn fwy o lewer, î laweroedd, trwy fod y byw- 
yd ag y mae EU ddi-rifedi yn ei gael MU 'r ail Adda yn fwy. 
rhagorol na'r farwolaeth a ddaeth trwy'r Adda cyntaf. Y mae 
rhed li bywyd i un ag oedd yn farw yn llawer mwy peth na dinystrio 
llawer o rai byw. Y mae'r rhai'n hefyd yn cael eu derchafu i 


PENNOD V, 143 


fwynhau llawer mwy o ddedwyddwch na 'r hyn a gollwyd trwy 'r 
cwymp yn Eden. _ Ac y mae 'r bywyd a roddir iddynt yn dragy- 
wyddol o ran ei barhad, ac nid yn darfod yn fuan fel y bywyd a 
gollwyd trwy gwymp Adda. 


16 Ac nid megis y by'trwy un”a bechodd, y mae'r 
dawn; canys y farn a ddaeth o un camwedd.i gon- 
demniad ; eithr y dawn sydd o gamweddau lawer i gyf- 
iawnhad. | 


Ymma y mae'r Apostol yn gosod allan ymhellach y gwahaniaeth 
sydd rhwng y drwg a ddaeth trwy Adda, yr un a bechodd, a'r dawn 
am ba un yr oedd wedi son yn yr adnod flaenorol. _ Gan fod Adda . 
yn cynnrychioli ei holl hiliogaeth, y mae yr un camwedd y bu efe yn 
euog o hono, trwy fwytta o'r ffrwyth gwaharddedig, wedi dwyn , 
dynol-ryw dan y cyfryw farn neu ddedryd ag sydd er eu condemniad, 
neu eu damnedigaeth fel y mae 'r gair yn cael ei arfer yn Rhuf. 8,.. 
1. Eitbr y mae'r dawn, neu 'r cyfiawnder ag sydd yn cael ei roddi 
trwy gyfryngdod Crist, yn effeithiol, nid yn unig i ryddhau oddi 
wrth ddamnedigaeth ar gyfrif y trosedd cyntaf yn Eden, ond hefyd . 
i gymmeradwyo torfeydd ag oedd wedi bod yn euog o amrywiol. 
droseddiadau personol. Y mae'n effeithiol er cyfiawnhad pawb a 
gredant yn yr Arglwydd Iesu Grist. O herwydd ar gyfrif y cyf- 
iawnder hwn y mae pawb o'r eyfryw yn sicr o gael maddeuant o'u 
holl bechodau, yn gystal a hawl i deyrnasu mewn gogoniant byth, 
Bhuf. 4. 6,7. Adn. 17, | 


17 Canys os trwy gamwedd un y teyrnasodd marw»: 
'olaeth trwy un, mwy o lawer y caiff y rhai sydd yn der- 
byn lliosowgrwydd o ras, ac o ddawn cyfiawnder, 
deyrnasu mewn bywyd trwy un, Iesu Grist. | 


Mewn perthynas i gamwedd un gwel Adn. 15. 'Effaîth y camwedd 
hwn yw fod holl ddynol-ryw wedi dyfod dan awdurdod marwolaeth 
ysprydol, bod y gyfraith dorredig wedi cyhoeddi barn condemniad 
ar yr holl hiliogaeth ddynol, Adn. 16. bod clefydon, anlwyldeb, a 
marwolaeth naturiol yn llywodraethu ar holl feibion amerched Adda. 
'o genhedlaeth i genhedlaeth, a bod pawb ag nad ydynt yn cael eu 
gwaredu trwy 'r ail Adda yn aros ym marwolaeth, a than ddigofaint. 
Duw yn dragywydd. Gwel Adn. 12. Ond y mae rhai yn cael eu 


î 

î» í * 
UN R- yR 
ŵ ŷn 

MAU 

U 





144 î RHUFEINIAID, 


gwneutliur yn helaeth gyfrannogion o'r anhaeddiannol fendithion ag 
sydd yn deilliaw oddi wrth eŵyllys da a chariad Duw trwy Jesu 
Grist. , Y maent yh derbyn calon newydd, Ezec. 36. 26. dwyfol 
oleuni, Eph. 5: 8. edifeirwch i fywyd, Act. 11. 18. ffydd ddi-ffuant, 
Eph. 2.,8. maddeuant o'u holl bechodau, Act. 26. 18. yspryd 
gweddi, Zech.12. 10. y bendithion y maent yn gweddio am dan- 
ynt, Í Ioan 5. 22. nerth yn ol y dydd, 2 Cor. 12: 9. diddanwch 
ŷn eu holl orthrymderau: Rhuf. 5. 2, 3. ac y mae 'r Apostol yn. 
enwi ymma un fendith neillduol ag sydd yn cael ei rhoddi iddynt, 
sef dawn cyfiawnder, hynny. yw y cyfiawnder ag sydd yn cael ei 
ddadguddio yn yr efengyl. Gwel Rhuf. 1. 17. Y maent yn der- 
byn hwn, nid mewn ffordd o haeddiant, ond fel dawn, neu radrodd, 
er eu cyfiawnhad a'u cymmeradwyaeth ger bron y Duw-dod. Y mae 
hefyd i'w ystyried fel dawn, neu rodd, am ei fod trwy ffydd, yr hon 
sydd yn rhodd Duw. Eph. 2. 8. . Nou fe ddichon mai wrth ddawn | 
cyfiawnder y mae i ni ddeall y bendithion ag y mae Crist, trwy ei 
gyfiawnder, wedi eu pwrcasu i bechaduriaid, yn yr un modd ag y 
mae coron cyfiawnder yn arwyddo ^r goron ag YN wedi ei phwr- 
casu trwy gyfiawnder, 2 Tim. 4. 8... Fe ga pawb o'r rhai'n dcyrn- 
asu mewn bywyd. Wedi eu ga trwy weithrediadau 'r Yspryd 
| Glan, eu cymmodi 'a. Duw, a'u gwneuthur yn gyfrannogion o 
ddiddanwch yr ysgrythyrau, hwy gant fod yn fuddugoliaethus ar eu 
nhwydau llygredig yn ybyd hwn: yn wyneb angeu, Brenin y dych- 
ryniadau, hwy a gant fyw yn fuddngoliaethus, am fod eu bywyd wedi. 
eí guddio: ac mewn A dr og6niant hwy gant deyrnasu byth yn 
ngwlad y purdeb. Y mae ^r rhagorfraint hon rwy un, sêf Jesu 
Grist, Y mae Arglwydd y bywyd yd marw fel y byddai ìi bech- 
aduriaid gael byw: y mae trwy WEN yr efengyl yn dad- 
guddio bywyd: /y mae trwy ei allu a'i awdurdod frenhinol yn cyf-' 
rapmnu bywyd, ac yn dwyn ci bobl i'r eyflawn fwynhad o hono.) 
Gan fod marwolaeth wedi teyrnasu trwy gamwedd un, y mae gen-. 
nym Jŵy o lawer o le i ben-derfynu y ca 'r rhai a ddarlunir ymma. 
deyrnasu mewn bywyd. _ O herwydd y mae Duw wedi zhag-lunio 
' myrddiynau i fod yr un ífurf a delw ei anwyl Fab, y mae ei gariad. 
aítynt yn ddi-gyfnewid, y mae ei ogoniant mynegol ei hun wedi ei. 
gyssylltu a'u hiechydwriaeth hwy, y mae eu tragywyddol ddedwydd- | 
wch wedi ei ddiogelu trwy addewidion di-gelwyddog, y maent. 
wedi cael eu rhoddi ì ofal y Cyfryngwr, y mae Crist wedi rhoddi 
iawn digonol dros eu holl bechodau, y maent wedi cael eu dwyn. 
i agos ac an-wahanol undeb a Mab Duw, ac y mae eg n byw bob, 
amser ìi eiriol ar eu rhan ar ddeheulaw” 'r gallu, 


PENNOD y. ; 145 


18 Felly gan hynny, megis trwy gamwedd un y 
dueth barn ar bob dyn'i Onid eid, felly hefyd trwy? :, 
gyfiawnder un y dacth y dawn ar bob dyn i gyfiawn- 
had bywyd. 


— Ymma y mae'r Apostol yn a” YMHEN a'r Hd oêdd efe 
wedi dechreu son am dano Adn. 12. Y mae'r liyn sydd ar lawr 
Adn. 13—17. i'w ystyried megis mewn cromfachau. Mewn per- 
thynas i gamwedd un, gwel Adu. 15... Nid ammhriodol fyddai cyf-” 
ieithu 'r geirìau fel hyn, megis (rwy uh camwedd.” Nid Roll game 
weddau Adda sydd' yn cael eu cyfrif i'w hiliogaeth, ond yr un'carni—' 
wedd mwy yr hwn'y darfu iddo dorrî 'r cyfammod. Tiwy'r cain 
wedd hwn yr oedd barn wedi dyfod ar bob dyn'i gorideimniad. 
Gwel Adn. 16. Mewn cyferbyniad i gamwedd Adda y maer 

Apostol yn soti am gyfiawnder un, sef cyfiawnder yr Arglwydd! Tesu.- 
Nid. allan o le fyddai cyfieithu'r geiriau hyn hefyd yn y modi can- 
lynol, trwy un cyfiawnder. Nid oes dim ond un cyfiawnder yn ddi-' 
gonoli. gymmêradwyo pechadur gêr bron ŷ Duw-dod. Yr hyn 
sydd yn gwneuthuri fynu y cyfiawnder hwn yw perffaith ufudd-dod 
a chwerwon ddîoddefìadau' y canol-wr. Rhuf. 5.19;9.. Y mae'r — 
' ufudd-dod'a'r dïoddefiadau' hyn, fel cyfan-waith y Cyfryngwr, yn” 

FAR ŵeuthur i yh un cyfiawnder i i ba'un y mae Duw yn foddlon: 
Trwy 'rufudd-dod a'r dioddefiadau hyn'y daeth y dawn neu 'rrhodd 
arbennig h no eiddo Fn ras, sef” cyfiawnder, ar bob dyn i' gyf- 
alia” bysbyd, Nid yw ^r geiriau pob dyn ddim i'w cymmeryd 
ymma. am bawb o ddynol-ryw yn gyffredinol; ond am Holl had 
x y'i sprydol Crist, am bawb a gredant, Rhuf,3.22. am bawbagsydd 
derbyn Iliosawgrwydd O râ$, ac mewn canlyniad i hynny yn cael 
Cas mewn bywyd. Adn. 17.” Yr effaith o gyfrifiad: y cyf 
“iawnder hwn yw cyfluwnliad. Gwel Pen. 2.13.” Y mae'r cyfiawn- 
4 ad” hwn. yn gyfiawnhad bywyd. Y mae'n diogelu i i'w bol wrthe 
dr _ “ocd bywyd ag sydd yn gynnwysedig mewn cymmod a 
gei agory drws i fywyd o gysur, ac iu mae'n sicio ben- 
mcwn Pa o og0niaH idy 
fp 












re 
f 


(a8 ta. megis trwy anufudd: gas un. iyw y 
gwnaet! pwyd Ì llawer yn bechaduriaid, felly trwy Wadd, 


od. un Tyne llawer yn; gyfiawn. ŵf 
af | | 
ÎR. Hn; ymae îr Apostol yn gosod allan ar ba lleyn y mae b5 


Luvee 1IL. Ra ATA ; a 


146 RHUFEINIAID, 


wedi dyfod ar holl hiliogaeth Adda er condemniad, a'r dawn yn 
dyfod ar holl had ysprydol Crist er cyfiawnhad, sef cyfrifiad pechod 
y naill a chyfiawnder y llall i'w hiliogaeth. Fe fu Adda ^n euog o 
an-ufudd-dod ì orchymmyn Duw, trwy fwytta o'r ffrwyth gwahardd- 
edig. Yr oedd y weithred hon yn dra drygionus, fel yr oedd yn 
deilliaw oddi wrth anghrediniaeth o'r hyn a ddywedasai'r Arglwydd, 
yn cynnwys di-arddeliad o awdurdod Duw, ac amharch i'w gyt- 
raith, ac ynamlygu nad oedd dyn yn gwneuthur fawr o gyfrifo e- 


' wyllysda ei Greawdwr, nac yn gofalu fawr am y canlyniadau o'i 


an-foddloni.  Trwy- gyfrifiad o an-ufudd-dod Adda y mae llawer, 
sef ei holl hiliogaeth naturiol, wedi dyfod yn euog ym marn y gyf- 
raith, ac felly yn agored i. gondemniad, yn gystal ac yn llygredig, 
ac yn agored i bob pechod. Gwel Adn. 12. Y mae Iesu Grist, yr 


. Adda diweddaf, wedi rhoddi perffaith ufudd-dod i ewyllys ei Dad. 


Fe ddichon yr ufudd-dod hwn fod yn gynnwysedig mewn cyd-ym- 
ffurfiad a'r gorchymmyn a gafodd efe i roddi ei fywyd yn bridwerth 
dros laweroedd. Ioan 10.18. Es. 56. 5, 6. Psal. 40. 6—8. 'Cydmar 
Heb. 10.9,10.. Pan yr oedd yn rhoddi ei hun dros bechodau, 
Gal, 1. 4. yr oedd yn ufudd hyd. angeu, Phil. 2. 8. ac yn dysgu 
ufudd-dod trwy y pethau a ddioddefodd. Heb. 5.8. Yn y modd 
'byn y mae yr hyn a ddywedir ymma am gyfiawnhad trwy ufudd-dod 
Crist, yn cyd-fyned ar hyn a ddywedir Adn. 9. am gyfiawnhad trwy 
ei waed ef. _ Ond gan fod yn angenrheidiol i Grist fod- yn gyfìawn 
cyn y gallasai ei ddiddenndau es yr anghyfiawn fod yn gymmer- 
adwy, I Pet. 3.18. gan fod yn rhaid iddo fod yn Oen di-feìus a di- 


| frycheulyd i'r diben i brynu eneidiau a'i werthfawr waed, 1 Pet. 


(c 
| 


ym 


. aduriaid trwy Adda: ac y mae pawb yn aros yn anghyfiawn tra: 
fyddont heb gredu yn yr Arglwydd Iesu: ond fe wneir llawer yn 


1. 19. gan fed yn ofynnol i'r hwn oedd i gael ei wneuthur yn 
bechod, neu yn bech-aberth dros bechod, i fod ei hun heb adnabod 
pechod, 2Cor. 5. 21. gan fod ufudd-dod Crist ymma n cael eì 
osod gyferbyn ag an- und: dod Adda,a chan maiií ufudd-dod y 
mae 'r gyfraith yn addaw bywyd, Gal. 3. 12. nidoes gennym ddim. 
Ìle i feddwl fod yr Apostol yn gadael allan yr ufudd-dod a gyfe. 
lawnodd Crist yn holl ystod ei fywyd. _ Ar gyfrif yr ufudd-dod hwn: 


| fe wneir llawcr yngyfiawn. Y mae pawb wedi cu gwneuthur yn bech-. 


| 


gyfìawn. Fe fydd i'r holl raì a roddwyd i fod yn had ysprydol i 
Iesu Grist, gael eu rhyddhau oddi wrth ddamnedigaeth, a chant eu 
dwyn i feddiannu hawl i deyrnasu mewn bywyd byth. Gwel Pen, 


^—g.13. Cânt hefyd eu gwneuthur yn gyfrannogion o anian sanct- 


eidd, yr hon fydd yn eu (ueddu i ymddwyn yn gyfiawn tu ag at 


PENNOD V., 147 


Dduw a thu ag ateu cyd-greaduriaid. 1 Ioan 3.7. Y mae'r cyf- 
iawnder cyfrannogol hwn yn un o effeitlwau ufudd- dod Crist, Eph. 
5.25—217. Tit. 2. 14. 


20 Eithr y ddeddf a ddaeth i mewn fel yr amlhâai y 
camwedd: eithr lle yr amlhaodd y pechod, y rhagor- 
amlliaodd gras : 


Gan mai trwy ufudd-dod un y maei lawer gael eu cyfiawnhau, 
Adn. 19. fe ellid gofyn, I ba ddiben, gan yddyd y cafodd y gyí- 
raith ei rhoddi? Mewn attebiad i hyn y mae 'r Apostol yn addef 
fod y ddeddf wedi dyfod i mewn trwy ddadguddiad neillduol i blith yr 
Israeliaid. Hi a ddaeth i mewn ychydig, hynny yw, hia gafodd ei 
dadguddio, trwy Moses, ddim ond i ychydig o ddynol-ryw mewn cyd- 
mariaeth, nid fel yr oedd pechod wedi dyfod i'r byd yn gyffredinol. . 
Neu Hi a ddaeth rhwng, rhwng pechod Adda ac aberth Crist, rhwng ; 
yr addewid a'r cyflawniad o honi. Ni chafodd y ddeddf ddim ei 
rhoddi i'r diben i gyflawnhau pechadur; ônd fel yr amlhai y cam- 
wedd. Nid ydym ddìm i feddwl fod Duw wedi rhoddi ei gyfraith 
i'r diben i gynhyddu pechod, nac i roddi calondid i bechaduriaid í 
droseddu, ond y.mae'r Apostol ymma n gosod allan y canlyniad o'i 
dyfodiad i mewn. Yr oedd y gyfraith seremoniol yn amlhau 
 gorchymynnion,' a chan fod y natur ddynol mor llygredig, yr oedd 

_ hynny yn rhoddi achlysur i'r Íuddewon ifod yn euog ô'fw ;y obech- 
odau na phe buasai 'r gyfraith hon heb gael eirhoddi iddynt. Y. 
maer dwyfol ddadguddiad o'r gyfraith foesol yn gwneuthur pech- 

odau y rhai y darfu iddi gael ei dadguddio iddynt yn llawer mwy 
“na phe buasent ddim wedi cael eu hanrhydeddu a” r cyfryw ddad- 
guddiad: o herwydd y mae pechodau y rbai sydd yn gwybod ewyll- 
ysyr Arglwydd yn llawer gwaeth na phechodau 'r anwybodus. Y 
| mae 'r gyfraith hefyd yn achlysur i bechod i ymgynhyrfu, ac i 
î weithredu yn fwy grymmus. Y mae hyn yn deilliaw, nid oddi wrth 
& un;drwg yn y gyfraith ei hun, ond oddi wrth y tuedd llygredig sydd 
ï ynom niat bethau gwaharddedig, a'r gwrthwynebiad sydd yn ein 
. natur i gymmeryd ei haítal. Yr ydym yn debyg i ddwfr, yrhwn, 
gronnir, sydd yn casglu mwy o rym i dorri yn y blaen. Yr 
— ydym yr un fath ag anifail gwyllt, yr hwn sydd yn ymgynddeiriogi 
> yn fwy pan. fyddir yn ceisio ei rwystro i gael: eiamcaniben. Un- 
ad. waith etto, y mae 'r gyfraith yn dangos fod pechod wedi amlhau. 
Ŵ Gwel | Rhuf. 3.20. Trwy fod fel drych, wrth edrych i ba un y di- 
mn weled fod oedd o feddyliau, geiriau, a EHO yn 


iN 7 NU 









cn 


de Ue 


mr 


148 RHUFEINIAID. 


bechadurus, y rhai nad oedd efe. ddim o'r blaen yn golygu eu /bod 
felly, y mae'n dangos bod y«camwedd, sef trosedd Adda, trwy ei 
effeithiau, wedi gwneuthur awdurdod pechod i ymhelaethu ynddo. | 
Y mae^n argyhoeddi 'r gydwybod o bechod, a hynny gyda golwg 
ar roddi amlygiad mwy helaeth a gogoneddus o ras Duw trwy 'r 


Cyfryngwr, | O herwydd Me'r amlhaodd y pechod y rhagor-aml-, 


haodd gras. Y mae pechod wedi amlhau pan y mae wedi goresgyn 
holl alluoedd yr enaid, ac wedi eu gwneuthur yn hy, yn rymmus, 
ac yn weithgar mewn drygioni; pan y mae wedi ymdaenu ymhlith 
pob cenedÌ, GY ac amgylchiad o ddynion; a phan y mae llygredd 
wedî dyfod i'r golwg yn ei holl ffieidd-dra a'i haeddiant... Y mae 
£ras, neu an-haeddiannol ewyllys da Jehofah, i'w weled yn amlhau, 
yngwaith Duw yn arfaethu achub tyrfa o hil syrthiedig Adda yr hon 
na ddichon neb eu rhifo; yn y gosodiad a*r anfoniad o'i anwyl a Mb 


- unig-anedig Fab i fod yn Waredwr i elynion ag oedd yn haeddu bod: 


deim eilid i dragywyddoldeb; yn y cyfrifiad o bechod i*r Cyfryng- 


wr, a'r dioddefiadau yr aeth efe danynt ar ran y rhai'a roddwyd. 


iddo; yn yr anfoniad e'r Yspryd Glan i fywhau eneidiau meirwon, 

a'u dwyn i edifarhau am bechod ac ìi gredu Ynghrist er iechydwr- 
iaeth; yn y gweithredol faddeuant o'r holl droseddiadau ag y mae 
pechaduriaid edifeiriol wedi bod yn euog o honynt; ym mabwys- 


'iad y rhai ag oedd wrth naturiaeth yn blant digofaint i fod yn feib- 


ion ac yn ferched i'r Duw Holl-alluog; yn nugiad ymlaen waith 
sanetbiddidd yn eneidiau credinwyr; 'mewn dyfodfa hyderus ; at or- 
«edd gras,a gwrandawiad gweddiau; yn y. cysuron y mae duwiolion 
yn brofi mewn byd o orthrymderau ; yn y nerth sydd | yn cael. ei gyff 
rannu i'r gweiniaididdal eu ffordd, ac i barhau hyd y ddiwedd ; yn 
y.fuddugoliaeth a gant ar angeu, brenin y dychryniadau; “ac yn y 
dedwyddŵeh siuldupdiol a gant fwynbau yn dragywyddol yngwlad i 
ypurdeb, Y mae gras yn HER âmlhau, fel y mae 'n dangos. eihun. 
yn drech na Hiisuhodj fely mae'n cael ei amlygu mewn modd amn- 
nisgwyliadwy, yn hollol wrthwynebol i' haeddiant trosedd, fely, 
mae 'n gwaredu, nid ynunig oddi wrth effeithiau y camwedd cyntaf, 
ond hefyd oddi wrtb yrholl droseddiadau obnraiy maeeì wrthddrych- 
au wedi bod yn euog, ac fel: y mae, nid yn unig yn adferu yr hyn a 


gollwyd trwy da Adda, ond liefyd yn derchafu i uwch ded- 


wyddwch na ^r hyn oedd dyn) yn ei Sg DES yW ei ì gyflŵr a 
oì'yn Eden. 


. ; Ŵŵ gy 5 MR ŷ 
21 Pel megis wymasodd pechod Fwwolaeth fly 


F. 


i, 


PENNODV., 149 


hefyd y teyrnasai gras trwy gyfiawnder ì fywyd tragy- 
wyddol, trwy Iesu Grist ein Harglwydd. 


_ Yn yr adnod hon y mae 'r Apostol yn gosod allan yr hyn oedd a 
Arglwy rdd yn amcanu ei wneuthur wrth amlygu rhagorol olud ei ras. 
Y mae pechod wedi teyrnasu i farwolaeth, Mewn perthynas;? bechod 
gwel Pen. 3. 23. Y mae pechod wedi teyrnasu trwy fod camwedd 
Adda wedi dwyn ei holl hiliogaeth dan ei effeithiau, a thrwy. fod 
llygredd wedi cael y fath arglwyddiaeth ar alluoedd eneidiau yn gys-: 
tai agar aelodau cyrph holl ddynol-ryw. . Y mae wedi teyrnasu 4, farws 
olaeth, trwy ei fod wedi. dwyn Iuddewon a Chenhedloedd i fod dan 
ddedryd deddfdorredig, trwy ei fod wedi gwneuthur ei holl ddeiliaid 


— yn feirw mewn camweddau yn y rhai y maent yn rhodio, a thrwy ei 


fodyn eu gwneuthur yn agored, nid ynunig i farwolaeth naturiol, ond 
hefyd i drueni di-ddiwedd. Fel hyn y mae'n buddugoliaethu ar- 


; nynt yneu dinystr a'u mharwolaeth. Felly yn y gwrthwyneb ymae 


gras, neu hunan-gynhyrfiol ewyllys da Jehofah, yn gosod i fynu ei 


_ orsedd ac yn ieyrnasu.. Y mae gras, fel y mae ynghalon Duw, yn 
ab llywodraethu ym mhob rhan o iechydwriaeth pechadur: y mae gras, 


M yn ei effeithiau, yn egwyddor lywodraethol yngalonnau duwiolion, 
_yneu fueddu i wrthwynebu pechod ac i fyw:€r pob rhyngu-bodd i'r 


Arglwydd... Gwel yr Adnod flaenorol. Y mae yn teyrnasu 4rwy 
| gyfiawnder. Ar gyfrif cyfiawnder Crist, yr Adda diweddaf, y mae 


y bendithion sydd yn deilliaw yn-hollol o ras yn cd&l eu cyfrannu.i i 
bechaduriaid. Gwel Adn. 18... Y mae^n-sicr fod yr Apostol. ymma 


yngolygu hyn, ac.nid unrbyw gyfiawnder o'n heiddo ni, pe amgen 
ŵ ni. buasai un achlysur i” y'r gwrthddadl yn Pen, 6.1. Y mae Duw yn 


cyfrannu ei holl fendithion, nid yn unig'mewn trugaredd, ond heíyd 


mewn. ífordd gyfiawn: oherwydd wrth wneuthur daionii bechadur- 


ìaid nid yw efe yn gwneuthur dim-cam ag un o'i briodoliaetbau, nac 


ychwaith. a'i ddwyfol lywodraeth. . Y mae yn gyfiawn i Dduw fa- 


— ddeu, i'r rhai | dugodd Crist gospedigaeth eu heddwch yn ei gorph 
i... o ypren. 1 Ioan l,9;., Y mae befyd.yn ddi-amheuol, fod, yr 
; — An glwydd, yn. ei weithrediad, grasol, yn plannu y. cy íryw egwyddor 
- ' cŴ mynwes pechadur ag sydd yn.ei dneddu i ymddwyn yn gy6awn 


tu ag Dduw, a thu ag at ei gyd- rgyeadadiaido, Y mae dwyfol ras yn 


k deymasu ifywyd iragywyddol. Y mae'n: bywhau, eneidian meirwon, 


trwy gyfrannu iddynt,anian sanctaidd: ymae'n bywhan,'r rhaí 
oedd yn feirw ym marn y gyfraith, trwy faddeu iddynt eu holi anwir- 
eddau: y'mae^n rhoi iddynt fwynhau bywyd o gysur 'yn wyneb eu 
— holl Yd pa ac A, mae ynheu i Cymniwyso a'u becweith] i gael 


ffyr 


150 RHUFEINIAID, 


byw yn ddedwydd yngwlad y purdeb. Mewn perthynas i'r bywyd 
hwn fel y mae'n dragywyddol, gwel Pen. 2.7. Y mae'hwn yn cym- 
meryd lle trwy Iesu Grist. . Trwy gyfryngdod Cristy mae Duw, 
o'i ewyllysda, yn rhoddi i eneidiau hawl ìi fywyd tragywyddol: a thrwy 
allu ac awdurdod frenhinol yr Arglwydd Iesu y mae'r bywyd hwn 
yn cael ei weithredol gyfrannu, ac eneidiau 'n cael eu. diogelu nes 
dyfod i'r cyflawn fwynhad o hono, Mewn perthynas i Grist fel 
Arglwydd, gwel Pen. 1. 3. 


îe 


————_ dd 


PENNOD VI. 


Pw wrth em a F— ni? a driawd ni yn 


'wastad mewn pechod, fel yr amlhao gras? 


M 


Yr oedd yr Apostol wedi gosod allan fod pechadur yn cael ei gyf- 
iawnhau trwy gyfiawnder yr Adda diweddaf, a bod gras wedi rhag- 
or-amlhau lle 'r amlhaodd pechod. Pen. 5. 17—21. Y mae'n 
bossibl fod gwrthwynebwyr Paul yn barod i gymmeryd achlysur oddi 
wrth y pethau hyn i waradwyddo eiathrawiaeth, a bod y gweiniaid 
mewn perigl! o gael eu harwain ar gyfeiliorn. Am hynny y mae efe 
ymma 'n gofyn, Beth yw canlyniad yr athrawiaeth hon? A ydyw 
hi ddim yn arwain i ben-rhydd-did? Onid yw yr hyn a osodwyd ar 

. lawr yn niwedd y bennod o'r blaen yn rhoddi i ni annogaeth ì i fyw 
yn dawel dan lywodraeth ein nwydau llygredig, aci 'chwanegu 
pechod at bechod? Oni byddai hyn yn rhoddi achlysur i ras Duw 
ymddisgleirio, aai egluro yn fwy helaeth ei ogoniant ym maddeuant 
ein hanwireddau? Yr oedd yr Apostol wedi crybwyll y gwrthddadl 
hwn, Pen. 3. 7; 8. Yn y fan honno ni ddarfu iddo wneuthur dim yn 
ychwaneg na dangos ei fod yn ffieiddio y oyfryw gasgliad oddi wrth 
eiathrawiaeth: Ond yn y bennod hon: 'y mae 'n dangos, trwy am- 
rywiol ystyriaethau, nad oedd dim sail i dynnu y cyfryw. gasgliad 
oddi wrth yr athrawiaeth ag oedd efe yn osod allan. 


9' Na atto Duw: a ninnau wedi meirw i bechod, pa | 
wedd y byddwn fyw etto ynddd id) 


y 


PENNOD VI, 151 


Yroedd y gwaradwydd ag oedd rhai yn barod i daflu ar athrawiaeth 
gras, yn rhoddi i'r Apostol lawer o ofid: am hynny y mae'n atteb y 
gwrthddadl a grybwyllir yn yr adnod flaenorol fel un ag oedd yn 
hollol ffieiddìo ycyfryw ganlyniadau. Y mae gystal a dywedyd, Na 
fydded i'r fath feddyliau anheilwng byth gyfodi yn ein calonnau, 
ac na fydded i'r fath beth byth gael ei ddywedyd ymhlith crist'nog- 
ion, Gwel Pen. 3. 4. Ymae'r athrawiaeth ag sydd, dan rith derchafu 
gras Duw, yn agor y:drws i benciydd-dd. i gael ei gwrthod a'i 
hollol ffieiddio: oherwydd y mae hynny yn druenus gam-ddefnydd 
o'r gwirionedd mwya cysurus, ac yu hollol wrthwynebol i'w natur 
a'i amcan. Y mae n wrthwynebol i amcan Duw yn ei waith yn 
arfaethu achub pechaduriaid: Rhuf. 8. 29. Eph. 1. 4..y mae'n 
groes i'r diben ag oedd gan Grist yn ei olwg pan yn rhoddi ei fyw- 
yd yn bridwerth dros ei bobl. Eph. 5. 25,26 Tit. 2.14... Nid yw 
ddim yn cyd-fyned a bwriad yr Yspryd Glan yn ei waith ar eneid- 
iaudynion: Ezec. 11.19,20.36.26,27.1 Thes.4.7. nid yw ddim 
yn unol a natur yr anian sanctaidd ag sydd yn cael ei phlannu yn yr. 
ad-enedigaeth: Ioan 3: 6. Gal, 5. 17. 1 Pet. 1. 22,23... y mae'n. 

— anghysson iawn a'r edifeirwch, y ffydd, a'r cariadat Dduw ag. sydd 
yn cael eu gweithredu yn eneidiau y rhai sydd wedieu hail eni: Act. 
_ 8.19. Gal. 5. 6. Ioan 14. 15. nid yw ddim yn cyd-sefyll a'r ddysg- 
eidiaeth a osodirallan yn yr efengyl: Tit.2.11,12. 1Pet. 1. 14—16. 
yn lledwyn i' r Arglwydd deyrnged o ogoniant, y mae hyn yn tueddu 
'yn neillduol i i'w ddí-anrhydeddu: Mat. 5.16. Rhuf. 3. 23, 24. ac y 
| mae'n gadael dyn yn hollol am-ddifad o un-rhyw brawf sylweddol o 
— wirioneddei. grefydd. Ioan 15. 8. Ond yr hyn y mae 'r Apostol yma'n 

_ sylwi ^n neillduol arno yw, fod crist'nogion wedi marw 4 bechod, Ea 

dyledswydd ywcyfrif eu hunain yn feirw iddo: Adn. 11. oher- , 

wydd yr oedd Crist yn dwyn eu pechodau, fel wedi eu marwi bech- 
; od y byddent fyw i gyfiawnder. 1 Pet. 2.24. Pan fyddo gwas ; 
wedi marw y mae wedi cael ei ryddhau oddi wrth ei feistr. Job 3, 
19. Gellir dywedyd yr un peth am dduwiolion. Yr oeddynt un- 
waith. yn weision i bechod, a than ei lywodraeth. Rhuf. 5. 1. 6. 
17, 20. Ond yn awr y maent wedi cael eu rhyddhau o dan ei ar- 
glwyddiaeth. Adn. 18,22. Trwy gyfiawnhad y maent wedi cael 
eu rhyddhau oddi wrtho fel na cha ddim ei gyfrif iddynt er damned- 
igaeth: a thrwy weithrediad yr Yspryd Glan y maent wedi cael eu 
rhyddhau oddi wrth ei awdurdod lywodraethol. Y mae 'r olwg a 
gawsant ar ogoniant Duw, sancteiddrwydd a daioni ^r gyfraith, eu, 
_ heuogrwydd a'u perigl eu hunain, pan y teimlasant angen o War- ” 
| edwr,ac y. gwelsant ei werthfawrogrwydd, wedi eu dwyn i ffieiddio 


15g RHUFEINIAID, 


pechod; ac i ymwrthod agef.. Ac ymae 'r amlygiad a gawsant o 
ras Duw, a'r” profiad /o ddwyfol gysuron a phaun y maent wedi cael 
eu hanrhydeddu, yn eu dwyn, oddiar gariad a! diolchgarwch,.ì farw- 
eiddio eu nhwydau llygredig, ac i ymadaela phob anwiredd, yn. yr 
uh modd ag y mae 'r marw yn ymadael a bywyd a'r hyn oll a berthyn: 
iddo: A phan y maent yn gweithredol gyflwyno eu hunain i fynu i'r 
Arglwydd; y maent yn proffessu eu bodyn ymwrthod aphechod.fel 
nabyddo ganddynt ddim mwy i wneuthur ag ef nag sydd gany“ marw. 
i'wneuthnra'r byw. Gan fod pethau'n bod yn y: modd liyn, ymae 
yr Apostol yn gofyn, Pa wedd y byddwn. fyw ettonddo ef? Gyda-pha 
' gydwybod; gyda'pha dawelwch y dichon: y'cyfryw fyned ymmlaen: 
mewn ystod'o annuwioldeb, a.chaniattauiddynt eu hunaim rydd-did 
ifyw yn yr ymarferiad o un pechod adnabyddus?” Ymae^niwiry . 
gallant syrthio i bechod: ond peth arall-yw byw ynddo fel yn eu 
helfen, ' Nid'syrthio'i'r dwfr sydd-yn.boddi, ond: aros ynddo, Y 
mae byw mewn' pechod yn cynnwys parhaw dan ei. awdurdod, ei 
wneuthur yn orchwyl, ac ymhyfrydu ynddo. Ni: ellir dim meddwl 
nad Ar 'r gras a'u rhyddliaodd'o dan awdurdod pechod wedi trefnu 
ffordd i'w diogelu rhag. cael eu dwyn drachefn dan lywodraeth. y. 
gelyn. Fe fyddaimeddwl am fyw etto:mewn pechod yn ddigon 
anw ewccalonnau agalarac a dychryn. . Pe buasai ^r Apostol yn 
golygu fod ein cyfìawnderni i gael ei uno a'chyfiawnder Crist yn y 
pwngc o gyfiawnhad, neu pebuasai'n meddwl fod ffydd 'yncynnwys 
ufudd-dod efangylaidd a. gweithredoedd da, ni buasai:raididdo 
wnenthur dim ond dywedyd hynny-iddistewi 'r gwrthddadl. Ond 
y mae'n deilwng:o sylw mai oddi wrth ystyriaethau eraill y mae 'r 
Apostol yn dangosyr anhepgorol CR Ne 
'a gŵeiihr6ddedd das 5 est fS, 

&_Oni wyddoch. chwi am. gynnifer. o honom aea a 
fedyddiwyd i i Grist Iesu, ein FYD ni i'w: TAD 


ef?” 


'Y mae*r ordinhad o fedydd yn galw ar gtwnogiw Oy 
a phechod. Y mae'r Apostol ymma 'n gofyn i'r Rhufeiniaid, a 
oeddynt hwy ddim yn de«ll beth oedd arwyddoccad a rhwymedig- 
aethau'r ordinhad efangylaidd hon? Yroeddyntwedicael eubedyddio 
â Grist Iesu, hynny yw, mewn: ufudd-dod i i orchymmyn: Crist, ae yn 
ol ei osodiad! Mat, 28. 19. yn, neu î enw Crist, i'r hwn'yr'oeddynt 
wedi cyflwyno eu hunain, neu wedi cael eu cyflwyno trwy yr or- 
dînhad o fedydd? Act. 19, 5. Gal. 9. 27. iathrawiaeth Cristj neu 


” 


PENNOD: VI, 153 


i fod yn ddisgyblion iddo, i gael eu dysgu ganddo: Cor. 10.12; 
Mat: 28. 20. ac i undeb gweledig a_Christ, fel yr ceddynt wedi 
'cael eu bedyddioi uncorph: I Cor. 12. 13... Trwy gael eu bedydd- 
io-fel hyn-i Grist, yr oeddynt wedi cael eu bedyddio i'w farwolaeth 
ef: Yr oeddynt wedi cael eu bedyddio arwyddo yr un peth ag 
oedd yn/cael eì olygu gan Grist pan yn marw dros bechaduriaid, 
' sef glanhad yr halogedig, fel na byddai iddynt ddim ymdrabaeddu: 
bellach.yn-y:llaid. Act.22. 16. Eph. 5. 25-—-27. . Yr oeddynt wedi: 
cael eu gosod dan rwymau neillduol i gyd- ymffurfio'a diben marw- 
olaeth yr Arglwydd Iesu, sef i brynu eneidiau oddi wrth bob an- 
wíredd, a'u puro iddo ei hun, yn bobl briodol, awyddus i weith- 
redoedd da, 'Tit..2. 14. Ac yr oeddynt wedi cyflwyno eu hunain - 
iddo, neu wedi cael eu cyflwyno iddo, i'r diben.i:gael-cyfrannogi ; 
__ O'r bendithion hynny ag sydd yn dylifo i bechadur: trwy farwolaeth 
“ Tywysog. iechydwriaeth. Un o'r bendithion hyn yw troadigaeth:, 
__ oddi wrth anwiredd. Act.3. 26... Yn wyneb y pethau hyn y mae: 
syr Apostol yn dwyn ar gof i'r SW oGarad fod eu bedydd yn un o'r; 
— ystyriaethau ag oedd yn dangos nad oedd yr ati ddim yn rhoddi; 
y un — i aros ys wastad mewn Mh yatyr 


an Claddwyd ni gan By sŷd ag ef byr fedydd 
i farwolaeth; fel megis ag y cyfodwyd Crist o feirw trwy 
| ogoniant y Tad, felly y. rhodiom ninnau hefyd mewn, 
| —_ -deb buchedd. 


| cys fod Gris nbgon wedi yheigo' 1 bechod; Adn. 9, acam eu bod. 
6D eu bedyddio i farwolaeth Crist, Adn, 3, y mae 'r Apostol. yn 
dywedyd, Claddwyd ni gan hynny, gyd ag cf, irwy fedydd i farwol- 
aeth, Y mae claddu yn brawf ac yn amlygiad o fantyolbieth,; yn 
; gosod y corph marw allan o'r golwg, a hynny yn barhau:, a'r can- 
lyniad yw nad oes dim a wnelo efe mwyach a'r byw. Yn yrun: 
modd y mae yrhai a fedyddiwyd i Grist. Iesu wedi eu claddu (rwy 
ì fedydd, hynny yw, wedi eu gosod dan neillduol rwymau, nid yn unig 
_i farw i bechod, ond hefyd i roddi prawf ac amlygiad o nf, 
— ,i beidio edrych ar anwiredd; i ddarfod yn barhaus ag annuwioldeb, 
aci beidio bod ganddynt ddim mwyach a wnelont a yfipfgioni) Ac 
“y mae gwir dduwiolion, trwy fedydd yr Yspryd Glan, ac yn ol yr ' 
“ byn a arwyddocceir yn yr ordinhad o fedydd, wedi cael eu ns 
neu eu dwyn i i roddi amlygiad o'u mharwolaeth i bechod, &c.. 
maent wedi eu claddu gyd ag ef, sef gyda Christ. Un o'r iai 
“LRELvyrn III. U 


154 RHUFEINIAID. 


ïon ag oedd gan Grist yn ei olwg oedd dinystrio pechod fel na bydd- 
ai iddo ddim cael ei gyfrif iddo ef, na llywodraethu ar ei bobl mwy- 
ach. Mewn cyd-ymffurfiad a'r diben gogon«ddus hwn y maepawb 
a fedyddiwyd i Grist Iesu wedi eu claddu trwy fedydd. Neu fel y. 
darfu iddo ef gael ei gladdu i brofi gwirionedd ei farwolaeth, y. 
' maent hwythau wedi eu claddu yn yr ystyr a enwyd uchod. Neu 
megis y claddwyd Crist fel y byddai iddo gyfodi i fywyd an-farwol, 
felly y mae ei bobl, (rwy fedydd, wedi cael eu torri ymmaith o ran 
rhwymau a phroffes, oddi wrth fywyd o bechod, i'r diben-i gael ar-: 
wain bywyd newydd o-hyn allan. Y maent wedi eu claddu 2 farw- 
elacth. Y mae hyn yn arwyddo naill ai i farwolaeth Cris yn yr: 
ystyriaethau a enwyd yn yr adnodflaenorol, neu i farwolaeth pech-- 
od, fel y mae eu bedydd yn arwyddo eu braint a'u dyledswydd: i Uu 
farwhau eu haelodau y rhai sydd ar y ddaear. Nid yw'r gaif . 
eladdu ddim yn rhoddi i ni un lle i feddwl fod trochi r corph mewn: 
dwfr yn hanfodol i weinidogaeth yr ordinhad/o fedydd, O herwydd 
y mae ^'n ddi-amheuol fod yr ysgrythyrau wrth son am fedyddio yn. 
yn arfer y gair tywallt. Cydmar Mat. 3. 11. Act. 1, 5,8. 2. 17, 
18,33. 11.15, 16. Pe meddyliem, gan hynny, fod yr: Apostol 
ymma'n cyfeirio at y dull o drochi, ni wnai hyn brofi dim yn y- 
chwaneg na bod yr ordinhad yn cael ei EgNERDÏ; weithiau mewn un 
dull, ac weithiau mewn dull arall, ac nad yw 'r naill ddall ddim yn 
— fwy hanfodol na*r llall i weinidogaeth bedydd erist'nogol.” Ond os 
— ystyriwn fod yr Apostol ymma ^n son am gladdu gyda Christ, trwy 
fedydd, i farwolaeth, ac yn yr adnodau canlynol am fod yn gyd- 
blanhigion i gyffelybiaeth ei farwolaeth ef, ac am groeshoelio yr 
hen ddyn gyd ag ef, a'i fod yn dywedyd fod y Colossiaid wedi eu 
henwaedu ag enwaediad nid o waith llaw, yn enwaediad Crist, 
Col. 2. 11. fe fydd yn anhawdd i ni feddwl ei fod ymma”n cyfeirio 
at y dull o fedyddio, pan y mae ^n sicr nad oes ganddo un olwg aty 
dull allanol pan y mae ^n son am blannu, am groeshoelio, ac am en- 
waedu. Onid yw yn eglur i bob meddwl di-duedd, mai son y 
mae ^r MY ymma am arwyddoccad yr ordinhad, neu: iU rhwym- 
au y mae'n osod ar y bedyddiedig, ac nid am y dull o'i gweini? 
Ac os gwnawn ond dal sylw ar hyn, fe fydd yn hawdd i ni weled mai 
nid yr amgylchiad fod y corph wedi ei drochi mewn dwfr sydd yn. 
rhwymo'r bedyddiedig i fywyd sanctaidd, ac nid bod y corph wedi: 
bod dros funud yn yr un agwedd a chorph Crist yn y bedd sydd yn 
rhwymo nebi farw i bechod. Ond yr hyn sydd, dybygid, yn cyf- 
lawn ben-derfynu mai nid gyda golwg ar y dull o weini yr ordin- 
— had y mae'r Apostol ymma ^n arfer, y gair claddu, yw y ddau beth 


hu. 2 AU 
” FU 


'- 


PENNOD VÎ. 155 


ag sydd ymma'n cael eu gosod gyferbyn a'u gilydd, sef claddu ac 
adgyfodi. Ond y mae'r Apostol ei hun wedi dangos beth yw *r ad« 
gyfodiad ag sydd ymma mewn cyferbyniad i gladdu: nid cyfodir 
corph o'r dwfr, ond rhodio:mewn newydd-deb duicbeii Yn yr un 
_ modd y mae 'n dywedyd fod y Colossiaid wedi eu cyd-gladdu a 
Christ yn y bedydd, ac mewn cyferbyniad i hynny, eu bod wedi eu 
cyd-gyfodi trwy ffydd gweithrediad Duw. Col. 2. 12. Yn awr os 
meŵn ystyr foesol neu ysprydol y mae i ni ddeall yr adgyfodiad ag 
sydd ymma mewn cyferbyniad i gladdu, onid yw yn amlwg mainid 
gyda, golwg ar y dull allanol, ond mewn ystyr foesol neu ysprydol 
y mae i ni ddeall y claddu hefyd? Ar ol i Grist gael ei osod i farw- 
olaeth a 'igladdu, fe ddarfu iddo gaelei gyfodi o feirw trwy ogoniant y 
Tad. Fe gafodd ei gorph marw ei fywhau a'i gyfodi oddî wrth y 
meirw trwy alluog weithrediad ei Dduw-dod, Ioan 2. 19. Yr un 
Duw-dod yw gogoniant y Tad. Neu i'r diben i amlygu ei fod wedi 
gogoneddu ei Dad ar y ddaear (rwy ei ufudd-dod byd angeu, ac mewn 
— .frefn i gael ei ogoneddu gyda'i Dad yn y nef, fe ddarfu iddo gael. 
ei gyfodi g gan Dad y gogoniant, fel y gellir cyfieithu ^r geiriau, ac 
fely mae'r Tad yn cael eialw, Eph. 1. 17. Cafodd ei adgyfodi 
írwyallu' 'r Tad. Act. 2. 24, 2Cor. 13.4. Ac yr oedd ei adgyfod- 
ad yn amlygiad neillduol o ogoniant y dwyfol allu. Yr oedd 
rhwymau . marwolaeth yn cael eu dattod, yr oedd corph Crist yn 
cael ei ail uno a'i enaid, yr oedd yn cael ei ddwyn i fynu yn fudd- 
ugoliaethus o'r bedd, ac yr oedd yn cael ei dderchafu ar ol bod mewn 
ymdrech. caled pan yn UR r gwaed, ac yn.marw dan bwysy. 
pechodau o oedd wedi cael eu gosod arno. Cafodd ei adgyfodi hefyd 
'g ogoniant y Tad, íel y mae 'r gair yn' cael ei gyfieithu 2 Pet. 1. 3. 
Yr oedd ei adgyfodiad yn gogoneddu gallu, gwirionedd, achyfiawn- 
î der y. Tad: ac yr oedd yn cael. eì adgyfodi i'r diben i gael byw er 
“As gogoniant y Tad yn y y nef. Gwel Adn, 10. Felly hefyd yn yr un 
. modd y mae credinwyr yn cael eu hadgyfodi (rwy'r un dwyfol allu, 
_ Eph. 1. 19, 20. fel. y byddo iddynt rodio mewn newydd-deb buchedd. 
, Mewn tebygolrwydd i i Grist a thrwy rinwedd yn deilliaw oddi 
wrtho fel oddi wrth eu bywiol ben, yn ol yr hyn sydd. yn cael ci ar- 
wyddo, yn eu bedydd, ac yn ol y rhwymau y mae'r ordinhad honno 
4 yn: osod arnynt, y maent i ymddwyn ym mhob sefyllfa ac amgylch- 
iad, a hynny yn sefydlog ac yn barhaus, fel y gweddai i rai wedi der- 
| byn bywyd newydd, trwy weithrediad yr Yspryd Glan yn gystal 
a thrwy gyfrifiad o gyfiawnder yr 'Arglwy ydd Iesu. Y mae eu buch- 
edd, neu eu. bywyd i i fod yn newydd, trwy eu bod i rodio ar hyd . 
— jlwybrau newydd, sef llwybrau ufudd-dod ; wrth reol newydd, sef 


156 RHUFEINIAID, 


gair Duw ; gyda chyfeillign newydd, sef y rhai a garant ei orchym- 
mynion ef; oddi ar egwyddorion newydd, sef cydwybod wedi ei 
phuro trwy waed Crist, a chariad wedi ei genhedlu trwy yr Xspryd 
Glan yn y galon; ac i ddibenion newydd, sef gogoniant Duw, da- 
ioni eu cyd-greaduriaid, a'u hadeiladaeth eu hunain. 


5 Canys os gwnaed ni yn gyd- blanhigion ì gyffelyb- 
hn ei farwolaeth ef, SIR Mn i SUFMA ei 
adgyfodiad cf. 
_ Y mae credinwyr, yn ol yr hyn a arwyddocceir yn. yr ordinhad o 
fedydd, wedi cael eu dwyn i undeb a Iesu Grist, trwy ffydd. 
Megis y mae had yn cael ei blannu yn y ddaear fel y byddo i iddo dyfu 
a dwyn firwyth, neu megis y mae cangeu yn cael ei thorri. ymmaith 
oddi wrth ei hen wreiddyn, a'i himpio mewn boncyff newydd, fel y 
byddo iddi dderbyn nodd oddi wrtho a thyfu a ffrwythloni, nid o 
honi ei hun, ond trwy rinwedd ; y nodd ag y mae 'n eì dderbyn oddi U 
wrth y gwreiddyn, yn yr un modd y maent hwythau yn cael eu gwn- 
euthur yn gyd-blanhigion, hynny yw, y maent yn cael eu dwyni i'r “fath 
undeb bywiol a Iesu Grist fel y maent yn cyfrannogi o'i Yspryd, yr 
hyn sydd yn eu. dwyn i ffrwythloni er gogoniant Duw. Y maent 
yn cael eu gwneuthur yn gyd- blanhigion, neu yn cael eu dwyn i i 

gyd-dyfu, fel y gellir cyfieithu' r geiriau, ig yffelybiaeth” ei farwolaeth 
ef. Trwy gael eu dwyn i undeb ag ef y maent yn cael eu gwn- 


euthur ryw. beth yn debyg i'w farwolaeth ef. Pan fu Crist farw Ŵ 


yr oedd ei gorph a'i enaid yn cael eu gwahanu oddi wrth eu gilydd; s 
y mae ysgar yn cymmeryd lle rhyngddynt hwythau a'u pechodau: 
pan ddarfu i Grist farw efe a gafodd ei ryddhau oddi wrth y pech- 
odau ag oedd yn cael eu cyfrif iddo; y maent hwythau wedi cael 
eu rhyddhau oddi wrth "bechod yn yr ystyriaethau a enwyd. Adn.2. 

| Yroedd Crist yn. marw i'r diben i adgyfodi a blaguro mewn bywyd 
yn dragywydd; y maent hwythau yn marw i bechod i'r diben i igael 
rhodio mewn newydd- deb buchedd. Fe fydd i'r” rhai” n gael eu 
gwneuthur yn gyd- -blanhigion, neu fe fydd iddynt gyd- dyfu i gyffel- 
ybiaeth adwyfodiad Crist. Cant gymdeithas ag ef, nìd j yn unig yn 
ei ddioddefiadau. a'i farwolaeth, ond hefyd yngrym ei adgyfodiad. 
Phil. 3. 10. Y maent eisoes, trwy rinwedd oddi wrth Grist, yr! hwn 
sydd wedi adgyfodi o'r bedd, ac mewn cyd-ymffurfiad a'i adgyfodiad 
ef, wedi cael eu codi i fynu i fyw bywyd o sancteiddrwydd :. cant 
en cyfodi i Hai ifwyo y, EI ì ym yd dU AU fod ŷr Te 


, 


PENNOD -VI, 157 


pryd Glan yn eu cynhyrfu ac yn eu cynnorthwyo i berffeithio sanct- 

eiddrwydd yn ofn Duw: a thrwy yr un dwyfol allu ag a gyfododd 
gorph Crist i fynu o'r bedd, fe fydd i'w cyrph hwythau gael eu had- 
gyfodi yn y dydd diweddaf. Y pryd hyn fe fydd eu cyrph wedi eu 
gwneuthur yr un ffurf a'i gorph gogoneddus ef: ac yngwlad y pur- 
deb fe fydd iddynt gael bod gyd ag efa acar ei ddelw yn ddedwydd 
ì AGEWTY ddoldeb. 


6 Gan wybod hyn, ddarfod croeshoelio ein hen (dish 
ni gyd ag ef, er mwyn ddirymmu corph pechod, fel 
rhag Hay na wasanaethom bechod. 

Wrth. yr a FFR y mae: ini ddeall hygeead y natur dal. 
.Eph. A. 22. Col. 3,9. Y mae 'n cael ei gydmaru i ddyn, am ei fod 
wedi. — ymdaenu trwy'r holl ddyn, wedi goresgyn holl alluoedd yr e- 
naid a holl. aelodau” r corph: am ei fod mor agos at ddyn a phe. 
byddai” 'n ddyn ei hun: ac am fod y fath gariad gan ddyn atto, fel 
prin y meddwl efe ei hun yn ddyn heb fod ei lygredd yn cael 

” gweithredu, Y mae'n cael ei alw yn hen dd yn, am ei fod yn sefyll 
(mewn cyferbyniad i'r dyn newydd, neu 'r anian sanctaidd yr hon 
sydd yn cael ei chyfrannu .yn yr adenedigaeth: am ei fod o ran ei 
cddechreund, mor hen a chwymp Adda, oddi wrth ba un y mae yn 
deilliaw. am ei fod, o ran ei gyfranniad i i bob un yn bersonol, mor 
hen a'i fod: am ei fod yn hynach na” 'r anian newydd yn y rhai sydd 
; wedi eu. geni, i drachefn: am ei fod yn gweithredu gyda, llawer o gyf- 
ì 'gwysdra:. am. ei fod yn hyll ac yn afluniaidd: am fod ei nerth wedi 
“ei dorri. yn y credadyn: ac am ei fod yn beunyddiol ddadfeilio ym .. 
“mhlant. Duw, ac felly yn gEon i ddiflannu. Heb. 8. 13... Wrth son 
ŷ 'am y | llygredd hwn y mae 'r Apostol yn ei alw ein , hen ddyn. Yr 
i _ oedd llygredd wedi bod yn arglwyddiaethu arno efei hun, yn gystal 
Y ag ar y rhai yr oedd yn ysgrifennu atlynt: ac yr oedd etto yn pres-. 
_ wylio ynddynt, er nad yn teyrnasu fel yn yr amser a aethai heibio. 
Hf Y mae ; T hen ddyn hwn wedi ei grocshoclio. Dull o osod, drwg- y 
— weithredwyr ì i farwolaeth, ymhlith y Rhufeiniaid oedd croeshoelio. 
'Y mae ehyn. yn dangos fod y llygredd ag sydd yn ' credadyn yn cael 
ei olygu” n ddrwg-weithredwr, fel y mae wedi yspeilio Duw.o'i o- 
Ŷ goniant, ac wedi bod yn llofrudd i enaid anfarwol: y mae ei ddi- 
'henyddiad wedi ei. arfaethu, ac y mae barn marwolaeth wediei. ŵy. 
chyhoeddi yn ei erbyn: y mae wedi derbyn. marwolarcholl, ac felly. 



















ys mae ei farwolaeth yn sicr: y mae ei ddinystr ym cy mmeryd; lle 


158 RHUFEINIAID, 







mewn modd neilldaol o boenus: ac nîd ar unwaith, ônd niewn modc 
graddol, y mae yn colli ei fywyd. Y mae wedi ei groeslioelio gyd 
ag ef, sef gyda Christ. Megis y cafodd corph Crist ei groeshoe€lic 
ar Galfaria, felly hefyd mewn cyd-ymffurfiad a'i farwolaeyh ef y mae 
llygredd yn cael ei groeshoelio yn ei bobl. Neu gan fod Grist, fe 
cynnrychiolwr ei bobl, wedi dioddef ar y groes, y gosp ag oedd yr 
ddyledus iddynt hwy fel creaduriaid llygredig, fe ellir dywedyd, aì 
sylfaen yr undeb sydd rhyngddynt hwy ag ef fel eu pen, fod eu her 
ddyn hwynt wedi ei hoelio wrth ei groês ef; fel nad yw ddim yn bos- 
sibl iddo fod yn achos o ddamnedigaeth iddynt. Neu gan fod MaE 
Duw yn ymddangos i ddattod gweithredoedd y diafol, 1 Ioan 3. 8. 
fe ddarfu iddo, trwy eì farwolaeth ar y groes, bwrcasu yr Yspryd 
Glan, yr hwn sydd yn cael ei anfon yn amser Duw, i ddinystric 
pechod yn.ei bobl, fel nad yw ddim yn bossibliddo gael arglwydd 
ïaethu arnynt mwyach. Fel hyn y mae rhinwedd croes Crist yr 
cyrraedd yr hen ddyn i'w groeshoelio: o herwydd yn nioddefìada 
Crist fe gafodd llygredd archoll farwol o ran ei awdurdod. Y mdc« 
yn sicr hefyd fod coffadwriaeth ac ystyriaeth o groes Crist yr 
'neitliol weithio yn ei bobl y cyfryw gasineb at bechod ag sydd yr 
tueddu at ddinystr yr hen ddyn. Y mae yr hen ddyn wedi e 
groeshoelio, er mwyn dirymmu corph pechod. Mêgiss y cafodd corpl 
Crist ei hoelio wrth y groes, felly y maer Apostol ymma, : ar ol sor 
am yr hen ddyn yn cael ei groeshoelio, yn arfer y geiriau corpi 
pechod, wrth se hyn y mae i ni ddeall, nid un pechod neillduol, on 
yr un peth a'r hen ddyn, y cyfan obechod, yr holl gorph o. lygredd 
aelodau pa un yw balchder, llid, cynfigen, cybydd-dod, anllad. 
, rwydd, twyll, &c. Megis yr oedd Crist yn dwyn pêchidau ei bobl 
fel wedi eu marw i bechodau y byddent fyw i gyfiawnder, Ì Pet 
2. 24. felly y mae'r hen ddyn wedi ei groeshoelio gyd ag ef, fel y 
byddai'i lygredd gael ei ddirymmu o ran ei awdurdod a'i. lywodr. 
aeth, ei wanhau a'i farweiddio hyd oni byddo iddo gael ei hollol 
ddinystrio o ran y bod o hono. Cyn cael anian newydd yr oedd. 
ynt yn gaeth-weision i'w nwydau Ìlygredig: ond o hyn allan nie 
ydynt ddîm î wasanaethu pechod. Nid ydynt, ddim i wir-foddol rodd 
eu hunain i fynu í fod dan ei awdurdod; nac i ddwyn ymmÌaen. e 
achos fel pe byddai ganddo hawl ì arglwyddiaethu arnynt, nac y! 
ganlynol i dderbyn y wobr âg sydd yn gy flog pechod. Yr oedd y! 
Apostol ac eraill yn gwybod, oddi wrth yr hyn oedd wedi cael ei am. 
lygu o fwriad a threfn Duw mewn perthynasi gadwedigaeth pech 
aduriaid, fod pethau yn bcd yn y modd hyn: ac fe ddylai pawb ag 
sydd yn arddel enw Crist wybod y pethau hyn a'u difrifol ystyried 


PENNOD VI, 159. 


7 Canys y mae yr hwn a fu farw, wedi ei ryddhau 
dì wrth bechod. 


Y mae marwolaeth y caeth-was yn dattod y berthynas ag oedd 
mgddo. a'i feistr, ac yn ei ryddhau oddi wrth bob CA ag 
id yn gorphwys arno tra yr oedd efe etto ynfyw.__ Yn yr un modd 
mae yrhwn sydd wedi marw i bechod, Adn. 2. wedi ei ryddhau 


di wrth bechod, Y mae duwiolion wedi marw i bechod o ran eî 


u damniol ac o ran ei lywodraeth arglwyddiaethol. _ Tra'yn y 
d hwn nid ydynt. ddim wedi eu rhyddhau oddi wrth y bod o bech-.. 
, nac oddi wrth ryfel yn ei erbyn: ond y maent wedi eu rhyddhau 
di wrth bechod o ran y gosp i ba un yr oedd yneu gwneuthur yn. 
Yw fel troseddwy r, ac oddi wrth ei awdurdod, fel na bydd iddo. 
cael ' arglwyddiaeth arnynt, Adn. 14... Y mae 'n deilwng o. 
lw maì” 'r gair a arferir mewn mannau eraillam gyfiawnhau yw'r 
ir. a arferir ymma: amryddhau; ac felly mai cymmwys iawn fyddai 
fieithu. diwedd. yr. adnod fel hyn, wedi eì gyfi« awnhau oddi wrth bech- 
Y mae yr un fath iaith yn cael ei harfer yn Act. 12. RA 
ae y rhai ag sydd wedi marw gyda Christ wedi cael maddeuant 


u | a holl bechodau, aU gystal a hawl i deyrnasu mewn bywyd. Gwel 


“FEDR CAA A maer hwn sydd yn cael ei gyfiawnhau, yn cael ei 
dhau. oddi v wrth y bai oedd. yn cael ei osod. yn ei erbyn, ac o 
dw vylaw. yr neb. oedd yn canlyn arno, yn gystal ac oddi wrth y gosp 
ba ui nyl buasai 'n agored pe buasai 'n cael ei farnu 'n euog. Ac 
wedyd. fod yr hwn sydd wedi marw i bechod wedi cael ei 
yfiawni uu oddi wrtho yn yr ystyr hyn. Tra yr oedd yn byw mewn 
echod fe ellid gosod yn ei erbyn, ei fod yn was iddo: ond-pan y 







“e wedi. marw iddo y mae wedi cael ei gyfiawnhau oddi wrth y 
yhuddiad. hwn. Y mae cyssylltiad agos rhwng cyfiawnhad pech- ; 
dur a'i 'ryddhad o dan lywodraeth arglwyddiaethol pechod. Y. 


ae difrifol ystyriaeth ogyfiawnbad trwy ffydd yn í foddion neill- 
uol i i ddwyn eneidiau allan:o gaethiwed. pechod, fel y mac” 'n eu 


Yhyrhu A yn. es calonnogi i i daflu WD ei iau. 


GE Ac OS. ced feirw gyd â Christ, yr ydym ni i yn 
redu y byddwn dd hefyd”. gyd ag ef; 


” 'mae credinwyr a” meirw gyda Christ. Y mae Crist wedi 
iarwi ddibenìon mawr eu pwys, seî i anrhydeddu y dwyfol briod- 








liaehau, mawrhau y ddeddf, dinystrio yr hwn oedd a nerth marw- 


160 RHUFEINIAID. 


olaeth A gwaredu eneidiau, a myned i mewn i'w ogoniarit 
Y mae ei bobl wedi meirw gyd agef. Y mae Crist wedi. marw. 
bechod, gwel Adn. 10. fel nad yw ddim i gael ei gyfrif iddynt e 
damnedigaeth nac i gael arglwyddiaethu arnynt... Y maehyn wed 
cymmeryd lle mewn cyd-ymffurfiad a diben marwolaeth Crist, ac 
a'r rhwymau y mae ei ddioddefiadau yn osod ar y rhai a gredant yn 
ddo. Neu y maent wedi marw gyd ag ef irwy rinwedd yr undel 
ag sydd rhyngddynt ag ef fel eu pen a'u cynnrychiolwr. Pan oed: 
Crist yn dioddef, marwolaeth yr oedd yn dioddef fel Machniydd ; e 
bobl: am hynny nìd yw ddim yn ammhriodol i ddywedyd eu bo: 
hwy wedi meirw, neu wedi dioddef y gosp ag oedd yn ddyledus idd 
ynt hwy fel troseddwyr, yn eu Machniydd, a chyd ag ef. Y maen 
yn cael cymdeithas ag ef ym mendithion ei farwolaeth : o herwyd, 
trwy ei fod ef. wedi marw y maent hwy yn cael eu gwaredu. odd 
wrth y farwolaeth ag oeddynt yn agored iddi fel pechaduriaid: a 
fel rhinwedd yn deilliaw oddi wrth ei gyfryngdod a'i farwolaeth e 
y mae yr Yspryd Glan yn cael ei roddi iddynt i farweiddio pecho 
ynddynt. Y mae gam y rhai sydd, yn yr ystyriaethau hyn, wed 
meirw gyda Christ, sylfaen i gredu y byddant hefyd fyw gyd ag €j 
Cant fyw bywyd o SY naWRHath trwy fod eì gyfiawnhad ef yn fylfae 
ac yn achos haeddiannol o'u cyfiawnhad hwy: Eph. 2. 5, 6. can 
fyw bywydo sancteiddrwydd, yn ol ei siampl ef, a thrwy ddylanw 
ao grasol yn deilliaw oddi wrtho: Adn. 10. Ioan, 13. 15. 15 

; Gal. 2. 20. cant fyw bywyd o gysur trwy ei fod ef yn dyfo; 
ayn acyn egluro ei huniddynt: Ioan 14. 18—23. pan fyddo e 
cyrph yn gorphwys yn dawel ym mhriddellau 'r ddaear, fe ga e 
hysprydoedd fyw yn ddedwydd gyda Christ yngwlad y purdeB 
.Phil.1. 23. ac yn nydd y farn gyffredinol fe ga eu cyrph eu cyfoc 
i fywyd anfarwol, ac yna, mewn corph ac enaid, hwya gant fyw y 
: ddedwydd gyda Christ i bob tragywyddoldeb. Ioan. 14. 7. 1 Thes; 
4.7. Yr oedd yr Apostol ac eraillyn credu, am y rhai sydd wec 
marw gyda Christ, y byddant fyw hefyd gyd ag ef. Y mae cy: 
sylltiad anwahanol rhwng marw i bechod a bywyd newydd. Adn 
22. ac y mae'r rhai sydd wedi meirw gyd ag ef yn sicr o gael bys 
gyd ag efmewn dedwyddwch yn dragywydd. Rhuf. 8.13. 2 'Tin 
2.11. O herwydd ewyllys Crist mewn perthynas i'r rhaì a rodc 
. odly Tad iddo, yw, fod o honynt hwythau hefyd gyd ag effel: 
gwelont y gogoniant a roddodd y Tad iddo: Ioan 17.24. ymae 
Jesu wedi addaw y ca ei weinidog fod y lle y mae yntau: Ioan 1& 
26. a chan mai byw yw efe, y mae 'n ddi-amheuol mai bywfydd e 
' ddisgyblion hefyd, Ioan 14. 19. a 


PENNOD VI. ì61 


9 Gan wybod nad yw Crist, yr hwn a gyfodwyd oddi 
wrth y meirw, yn marw mwyach, nad arglwyddiaetha 
marwolaeth arno mwyach. 


' Un-o'r syÌGians ar ba raî yr ydym yn credu y bydd i'r rhai a í 
farw gyda Christ gael byw hefyd gyd ag ef, yw, fod Duw wedi eu 
— rhaglunioi fod yn un ffurf a 4elw ei anwyl Fab. Rhuf, 8. 29. ; Gan 
fod Crist, gan hynny, i fyw i dragywyddoldeb, y maegennym ddigon 
ole i ben-derfynu y bydd iddynt hwythau hefyd gael byw yn oes 
'oesoedd, Dyma yr hyn oedd gan yr Apostol yn ei olwg pan y dy- 
wedai, Gan wybod nud yw Crist, yr hwn a gyfodwyd oddi wrth y meirw 
yn marw mwyach. _ Fe gafodd Crist ei adgyfodi oddi wrth y meirw, 
i'r diben i gael ei egluro yn Fab Duw, Rhuf. 1..4. i gael ei wobra 
'wyo a'i dderchafu ar ol ei ddwfn ddarostyngiad, Phil. 2. 8, 9. i gael 
cyfiawnhau y rhai a gredant ynddo, Rhuf. 4. 25. ac i fod yn flaen- 
ffrwyth y rhai a hunasant. 1 Cor..15. 20. Pan ddarfu iddo adgy» 
_ fodi, efe a adawodd ei ddillad bedd arol, gan wybod na byddaiarno 
ddim eu heisiau byth ond hynny: o herwydd yr oedd yn cael ei 
_ adgyfodii fywyd an-farwol.. Yroedd yrhai a gyfodwyd gan Elias, 
â Eliseus, Crist ei hun, a'i Apostolion, yn agored i ddyrnod marwol- - 
— aeth drachefn: ond er fod Iesu wedi ymtgbbnu mor isel a myned 
unwaith. dan awdurdod marwolaeth, y mae 'n sicr na bydd gan 
Us angeu ddim awdurdod arno ef byth ond hynny: ond efe afydd byw 
i dragywyddoldeb. 'Dat.1.18. Y mae wedi rhoddi iawn digonol 
' am bechod, yr achos o farwolaeth: y mae wedi ei dderchafu i fod 
a! allan o gyrraedd y rhai a ddymunant ei fywyd: nid oes dim hadau 
'marwolaeth ma dadfeiliad yn ei gorph gogoneddus: ac y mae'r 
Duw. di-gelwyddog . wedi addaw y bydd iddo gael byw byth yn 
Y — ogoneddus ac yn AU yn fu a Psal. 116.11. HO. ŵ 
Es. 133, 10.0 Gw 


Yr ŵr cL dll 






y 10 “Cys fel" y bu "a farw, efe a fu farw. Brid. 
MP bechod; ac fel y mae a byw, byw. y mae i Dduw. | 


« lr i 






Ymma y mae jr. — Apostol yn gosod. allen pa: dwER a oes gan 
“ farwolaeth. ddim. awdurdod mwyach ar yr Arglwydd Iesu. Cd 
 fllybu efe farw, efea fu farw unwaith î bechod. Er fod Crist, a'i ys- 
,.tyried ynddoc ei hun,-bob amser yn. berffaith rydd oddi wrth bech od. 
:, etto trwy fod a anwireddau ei bobl yn cael eu rhoddi arno ef, yr oedd 
") gan bechod, unwaith awdurdod arno i farwolaeth : . 0nd gan ei fod 


—Lrysx HL. j Xx 


u 


)62 RHUFEINIAIW. 
ef wrth-farwy wedi dioddef y gosp ag oeddyn ddyledus am y'pech- 
adan>oeddyn cael eu cyfrif iddo, fe ellir dywedyd; ei fod ef wedi. 
marw i bechod, hynny yw, y mae ^n ,awr, yn-hollol-rydd oddi ,wrth, . 
ei lywodraeth, fel na cha ddim teyrnasu arno ef mwyach i farwol- 
aeth. Ac yr ôedd«mdarw-iddoruriwaith yn«ddigon am byth. “Neu 
fe; ddichon. maiwmeddwì yr Apostol yw fod Crist wedi. marw yn. 
becli-abêrth;i'r-diben:i gael-gwaredu/ei:bobl oddiwrth awdnrdod 
llywodraethol: pechod, yn:gystal:ag oddi»wrth y'gosp:haeddiannol 
am dresedd! :> Yroedd ei farwolaeth efyn effeithiol ìatteb-y diben 
hwn, felna bydd dim angenrheidrwydd iddo offrymmu ei hun bytlr . 
ond hynny..Heb: 9.26728,. Y maeefe gan hynny, yn byw, fel y 
mae.ei gorph a'ib enaid 'wedi eu hunoia'u gilydd, fel:y mae vedi eî 
gyfiawnhau oddi wrth yr hyn oll ag oedd yncael ei osôd:yniei erbyn, 
fel y mae?n:wêithigar, ac yn-ymdrechgar îi ddwyn-ymmlaen amcan“, 
ion gogoneddus-ei gyfryngdod,.ac;fel y mae?mmwynhau' digonol» 
rwydd.o lawenydd ar ddelieulaw.r Tad yn dragywydd. Ymae yn 
bys Dduw, fel ymae ei fywyd yn.nefol, yn an-farwol, allari o. ) gyr- 
aedd:llywodraeth- pêchod a” marwolaeth: y mae ei. adgyfodiad a'i 
fywydvyn anrhydedd i Dduw::-a^r-diben pennaf sydd ganddo ynei 
olwg; yn yr hyn.oll'ag.y mae 'n ei wneuthur yn nef y nefoedd, yw, ; 
gosod allan: ogoniant y dŷ gy gg cyngor, a: llywodraeth jehoz. 
fah. Yn y. pethau: hyn y mae^r rhai sydd wedi. marw: w gyd agefi. 
au — gyda ag ef, ac mêwn GEDFEAIPTDU Mdo; nth oym” 


i Tydy ywi iy a 


1 Felly bly nie wg A HRd eich EU dô 
feirw i bechod, eithr Fyn AM i a a yng; o glfenbdea | 
“ein Harglwydd. i ybu wrt. 


. ys 
byny Pe] 


Ymma y maer mr yn dyfod i i y banner cymal id at byn 
sydd wedi ei roddi ar lawr yn yr adnodau blaenorol. Yr oedd y 
chai ag. oedd Paul; ymma, n ysgrifennu, attynt yn proffosgu, eu bod 
“yn ' credu Ynghrist. Fel y cyfryw. y 'mae *r Apostol yn dywe yd 
w rthyntam gyfrif &u Thuuain yn, feire i bechod. Gan fodCíist wedi 
marw i bechod, Adn. 10. y mae- credinwyr, mewn cyd-ymilurfiad 
“a'i farwolaeth ef, i- gyfrif, neu i ystyried eu hunain* fel rhaî wedi eu. 

ŵ rhyddhau oddi wrth- bechod; felnad oes 'gânddo: ddîm hawl ìi ih | 
“asu. “arnynt. 'ìnwyach'i ï farwolaeth, neu er'eu. damnedigaeth; hâc im 
“awdurdod i'w “Hywodraethu,” 'nâ'u' 'rhwymo'i-âfuddhâwiddo yn: ei 

“chwantau ;” ac am bynny nad ydynt” ddim'i od yu Weisïon “iddo. 


Ê aui yddim:i ued am — na 'hyfrydwch-ynddo fel 


NT A Yw Ie 


PENNOD; Vs 163: 


gynt; nae*>ddal ungymdeithns ag,efr Fel: ymae: *r marwswedi ei; 
gymmeryd; ymmaith-oddi-wrth»ei gyfeillion, ei» waith; ''a'r-hyn ag, 
: oedd yn“hyfrydwch-iddo; gynt, felly y miae:Credinwyr ii gyfriŵ 
“eu hunaïn fel-rhai'nadoes dim»awneloht: mwyach a! plidchod. >O*gî 
tu arall: ymaent'i gyfrif eu hunain ye fynod Ddug Ys maent'i es; 
drych'arnynteu hunain fel rliai >wedreu!cyfiawnhâu er :goponiant.'r 
— ddaïonií; sancteiddrwydd; cyfiawnder, ardôethineb Puw i.ŷ» maent 
i olygu en hunain fel rhai wedi «eu bywban i wyw <ithrediadau yr. 
“Yspryd! Glan, yfwn sydd: wedi yfrannu iddyntyanian sanotaidd;; 
| dân lywodraeth ŷr lion:y' maent: wedi:cael eu troiat-Dduw-fel ffyn 
non eu dedwyddwch,:ac lfel-gwrthddrych eu/pafch â'u eariad i> yn; 
ganlynol: lrwy a'/ddylent gyfrifeu hunain dan neillduol rwymau, b 
— fywy yn eu holl ymddugiadau; er-gogonianti Dduw-traymma yn y: 
byd; yn: gystal ag/ymetifeddion-bywyd: tragywyddol, yrhai, fol y 
cyfryw, sydd i i gaekbyw byth gyda Duw; ar ardalbedd gwynfyd 
“Y maent ii gyfrif eu hunain ynfeirw5i. bechod; a20:yw fyw. Dduw”. 
— Ynghrist Iesu. >Gan:eu bod: Ynghrist; neuwedi/cadl'eiidŵyn iun 
debag effebeu Pencyhoeddusia'u cynnrychiolwr, fe-ellir-dywedyd. 
— êu bod hwy;trwy>rinwedd yr undeb::hwn, wedi marw bechod yn 
eirfa eii ef, ac yn yr in modd; gam fod Iesn yh byw-i Dduw; y 
| maent. hwyihauiynofyw i: Dduw. yn ei: fywydi efo: :Ac: oddiwrth yr 
b hwn y mae^iì deilliaw” hefyd ieu 'cymmundeba'r, Arglwydd 
W Ht ynrhoddi;ei Yspryd sânctaidd iddynt, i'w cyfar 
ŷ wyddo, eu :tueddu, a'u nerthìi, mewn>cyd-ymffurfiad a' 'i farwolaeth. 
' a'i fywyd ef, i farw i bechodra*byw i Didnw.: RANNU nas â 
' RêsuGrist fel cin-Hurglwydd, gwel Pem Man ao 5 38t 
wYG OU Hw JAR MY Y io (RV FO GAU Yw ê 


ni 12 Na theyrnased pechod gan eithynisyd 'ym eich edi 


marwol,i i 'ufuddhau o honoch iddo' ŷn ei chwantau. | 
maban Yt 
” TYN yr adnod 'Hô' y mae'r DR yn fgnhodio bru RAW TM pa 
i fodd i i ymddwyn fel y gweddai iraiagoedd enw Orist yn cael ei'aìŵ 
— âmynt. '“'TYmma y 'mae'r gair pechod yw arwyddo ^r llygredd 

| gwrei iddiol ag sydd yn cael ei drosglwyddooddíwrth Adda i'w holl 

k Miliogaethi Y mae 'r llygredd hwn-yn bechod, fel y mae^n wrth- 
' wynebol i'r gyfraith yr hon sydd yn gofyn: purdeb mewn. anian yn 

— gystalag mwn ymddugiadau: ac fel y mae*n. ffynnon. o-ba^un' y 

— dylifa, neu yn wreiddyn gdai' ar bâ un y'tyf, pob pechod gwcith- 
fedoÎ. Y mae'r geiriau, Na theyrnased pechod, gan hŷnny, yn eich 
; ceorpli maïwol chwi, yn dangos nad yw credinwyr, tra yn y bywyd 
_ Bwn, ddim yn rbydd oddi wrth bechod; " Ymae llygredd yn y duw- 


W^. 


“164 “ RHUFEINIAID, 


iol yn debygi'r bwystfilod yn Dan, 7. 12. Y mae ei einioes yn cael 
ei harbed dros amser, er fod ei lywodraeth wedi ei dwyn ymmaith, 
Y mae hefyd yn gei dueaau i gael ei adferu i'r orsedd. Gan eifod; 
heb ei hollol ladd, y mae'n barod iawn i ddefnyddio pob amgylch- 
iad, ac i ddal gafael ar bob cyfleusdra, i geisio cael arglwyddiaethu. 
o'r newydd ar y rhai ag sydd wedi cael eu gwaredu o dan ei awdur- 
dôd. Ond dyledswydd duwiolion yw edrych na fyddo i hyny ddim 
caelcymmeryd lle. Trwy fyfyrio ar y gair, bod ar eu gwiliadwr- 
iaeth yh erbyn pob peth ag a-ddichon fod yn achlysur i bechod; 
gweddïo am ddwyfol gynnorthwyon, ac ymddiried i ffyddlondeb Duw 
yn ei addewidion, hwy a ddylent ochelyd na: byddo i'w, llygredd 
ddim cael rhoddi cylfebia iddynt, na fyddo iddynt ddim rhoddi 
ufudd-dod gwir-foddol i'w ddeddfau, ac na byddo iddynt ddim rhy- 
fela o'i blaid. Y mae 'r geiriau gan hynny yn cyfeirio at yr ystyr- 
iaethau trwy ba raì yr oedd yr Apostol yn annog y Rhufeiniaid i 
wrthsefyll llywodraeth pechod, sef gan eu bod wedi marw i:bechod, 
wedi eu bedyddio i farwolaeth Crist, wedi eu claddu gyd ag ef, 
wedi eu gwneuthur yn gyd-blanhigion i gyffelybiaeth ei farwolaeth. 
ef, bod eu hen ddyn wedi ei groeshoelio gydag ef, a chan eu bod 
_ wedi marw gyda Christ, ac yn bywi Dduw. Nid ydym. ddim i i 
feddwl fod yr Apostol yn golygu mai yn y corph yn unig y mae 
pechod yn teyrnasu. Mat, 15.18, 19. Gal. 5. 19—21. ; Ond ymae 
yn arfer y gair corph, am fod pechod yn amlygu ei hun gymmaint 
trwy 'r corph, ac aelodau ^r corph yn fynych yn cael: eu rhoddi yn 
arfau i'w wasanaethu, Neu, fel y mae 'r gair enaid yn cael ei ar- 
fer am berson, Num. 11. 6. Job 33. 22. Psal. 44, 25. 124.'4. fe 
ddichon fod yr. Apostol ymma n arfer y gair corph yn yr un ystyr. 
Y mae'r gair yn cael ei arfer yn yr ystyr hyn yn Rhuf. 12,1. ac yn 
Ex. 21. 3, 4. yn yr iaith wreiddiol. Y mae'n galw 'r corph yn 
gorph marwol, ì ddwyn ar gof iddynt y niweid oeddynt wedi ei gael 
yn barod oddi wrth bechod, yr llawn oedd wedi gwneuthur eu cyrph 
yn agored ì ddadfeiliad a marwolaeth: neu i ddangos nad yw holl 
fwyniant pechod, yr hwn a gyflawnir yn y corph, ond marwol, ac 
felly i barhau ond dros ychydig: neu i'w calonnogi yn eu bymdrech 
yn erbyn pechod, oddi ar yr ystyriaeth nad oedd eu cyrph ond brau 
a marwol, ac feliy na pharhai y frwydr ddim yn hir. Ond gan fod 
yr Apostol wedi annerch y Rhufeiniaid fel rhai wedi raeirw i b€ch- 
od, Adp.2,8,11. Y mae'n bossibl na byddai ddim allan olei 
ddehongli 'r geiriau hyn yn y modd canlynol, Megis nad oes pan y 
meistr ddim awdurdod ar gorph marw yr hwn a fu gynt yn gaeth-. 
was iddo, felly na fydded ì bechod gael teyrnasu arnoch chwithau, 


PENNOD VI; 165 


y rhainad ydych ond megis cyrph meirw iddo, wedi eich rhyddhau 
odan ei awdurdod. Pan y mae pechod yn teyrnasu y mae dynion 
ynufuddhau iddo yn ei chwantau. Y mae chwantau pechod yn ar- 
wyddo 'r dymuniadau neu 'r chwenychiadau drygionus ag sydd yn 
deilliaw oddi wrth anìan lygredig, megis dymuniadau beilchion, 
dymuniadau llidiog, maleisus, ymddialgar, dymuniadau cybyddlyd, 
dymuniadau anllad, &c.. Y mae ufuddhau i bechod, yn y chwantau 
nyni a'r cyffelyb, yn arwyddo ymostyngiad Í'R a gwir-foddol 
i'w arglwyddiaeth, bwriadol gyd-ymffurfiad a'i gyfarwyddiadau, heb 
un gwrthwynebiad i'w lywodraeth, -Erfod yn ddyledswyddar bawb 
yn gyffredinol i sefyll yn ee llywodraeth pechod, etto nid oes i 
nî ddim meddwl fod geiriau 'r Apostol, yn yr adnod hon, yn profi 
fod gan ddyn o hono ei hun nerth digonol i'w wrthwynebu. _ Bydd- 
aìhynny yn groes i amrywiol dystiolaethau yn llyfr Duw: Mat,7. 
18. Ioan 15. 5. Rhuf. 8.7. 2 Cor. 3. 5. y mae dytde sau 
Duw yn dangos beth mm dyledswydd y creadur, ynghyd a'r ai 
rheidrwydd, a'r pwys o'r hyn a orchymynnir, ac nid beth yw'r gallu 
“ moesol; neu 'r tuedd sydd gan ddyn i ufuddhau: y maent hefyd yn 
_ faddioli ddangos i ddyn ei wendid, ac felly ì'w arwain at yr hwn 
sydd yn gweithio yn ei bobl ewyllysio a gweithredu, i weddio am 
' €i gynnorthwyon grasol, ac i ymddiried yn ei ffyddlondeb i'w add- 
' ewidion: heblaw hynny, y mae Paul ymman ysgrifennu at rai wedi 
_. eu bywhau trwy ras, ac felly yn meddiannu nerth, neu dueddi wrth- 
wynebu pechod: ac y mae'r Arglwydd yn dwyn ei bobl i gyflawnu 
eu dyledswydd trwy oleuo eu deall i adnabod ei feddwl, a thrwy 
“dueddu eu calon, trwy ei Yspryd, i gyd-ymffurfio a'i ewyllys: y 
. mae'n angenrheidiol a phriodol gan hynny i'w feddwl gael ei ddad- 
| guddio; ac byd mae hyn yn cael ei wneuthur yngorchymynnion ei 
- FU 


18 iAê na roddwch eich seiodgd yn Gi; dynt y f- 

iawnder i i bechod, eithr rhoddwch eich hunain i Dduw, 

i) | megis rhai o feirw yn fyw, a'ch aelodau yn AtTaau Sy | 
iawnder i Dduw. 

ŵ. H yn 

“Mr oedd y Rhufeiniaid yn agored i'r cyfryw brofedigaethau ag a 

fyddai” 'n tueddu i'w dwyn î i roddi eu. haelodau yn arfau anghyfiawn- 

| deri bechod. Y mae 'n dybygol fod yr Apostol ymma, dan yr enw 

aclodau, yn golygu nid yn unig y rhannau corpliorol, megis dwylaw, 

_ traed, llygaid, clustiau, tafod, &c. ond hefyd y serchiadau, y rhai 


Ŵ A 
A 


166; RHUFEINIAID, 


, 


* 
sydd i'r enaid yr byn ag, :ydyw.:aelodau i'r corph. Iag. 441... Yr 
maer aelodau yn arfau. anghyfiawnder i bechod pan y«maent -ym 
cael eu, defnyddio.i ryfela; yn erbyn. deddfau a llywodraeth. Duw, 
'aci foddhau tueddiadau llygredig, » Y: mae yn anghyfiawnder ïddiynt 
gael,eu rhoddi.i wasanaethu-pechod; .0 herwydd-y-maedyn; wrth 
bechu, yn, ymddwyn. yn anghyfiawr:tu ag at Dduw, tu ag atto ei 
bun, ac, mewn amrywiol amgylchiadau:yn anghyfiawn hefyd tuag 
at;ei gyd-greaduriaid, Gan fod:gwasanaeth:pechod ynddo-eêi hun 
'yn-angbyfiawnder, gan: fod: ŷr Arglwydd -wedi'dangosr llawer o'i 
neillduol, ddaioni at-gredinwyr, gam ewbod hwythau wedi cyflwyno 
eu. bunain i. Dduw: gan; yb byddai -eu-gwaith ym pechu>yn! 'dizans- 

' rhydeddu” r-Arglwydd, yn! 'agor geneuau cabiwyr; ym caleduan- 

' muwiolion yn-eu drygioni, “yn peri-gofid:i dduwiolion; yn tynnu 

'ewogrwydd.ar en cydwybodau eì hunain, ac:yn'sicr-e fod ynachos 

' kb Dduw. guddio-ei wyneb oddi wrthynt, ymae obwys neillduol 
Jddynti edrych yn fanwyl na byddo iddynt ddim-cyd-synio: wphrofe. 
edigaethau,na:rhoddi eu:hunain'yn wir-foddoli wasanaeth pechod: 
Ond y maent âroddi eu hunain â Dduw, Y mae hymyn. cymmwys” ï 

pwjllog. ystyriaeth o'r-hawl sydd gan yr-Arglwydd i'w cyìph a'u 
heneidiau, yn.gystal.agi'r hyn: oll sydd ganddynt; adnewyddol, 
difrifol, calonnog, a chyflâwn gyflwyniad o:honynt eu hunain a'r 

“ bynoll a. feddant i Dduwa'i wasanaeth; a-diwyd achydwybodol . 
ymdrechiad:i ymddwyn, ym mhob 'amgylchïad, nid-fel eu: heiddo 
eu hunain ond fel eiddo yr “ynhydd Ym maent i wneuthur byn 
megis rhai o feirw yn fyw. Y mae'r bywyd ag Syd a ei roddi 

U iidynt gan yr Yspryd Glan yn yr adenedigaeth, a'u 'bywyd o'gyf- 

' mawnhad tr wy gyíiawndery Cyfryngwr, yn gosod neillduol rwymau 
arnynti fyw i Dduw:a thrwy ymddwyn fel eiddo'r 'Arglwydd” y 
byddant yn gweithredu mewn modd teilwng o'r bywyd y maent yn 
feddiannol arno. Am hynny y maent i roddi eu haelodau yn arfau 
cyfiawnder â Dduw, . Y mae gan Dduw gyfiawn. hawl i aelodau eu 
-cyrph, yn gystal agi allaoedd eu heneidiau: 1. Cor, 6. 20. ac wrth 
eu defnyddio yn ei wasanaeth ef, ac fel arfau i ryfela yn erbyn. 
pechod, ni-byddant yn gwneuthur dim ond yr h a sydd bii ei 
hun yn berffaith gymmwys a chyfiawn. 

bd 


"14 Canys nid A de pechod. arnoch: aai 
o blegid nid. ydych chwi dan y ddeddf, eithr dHes ras.” 


yr MA 
Yr oedd y rhai y. mae ^r Aposiol ymma 'n igion attynt wedi 


* 


PENNOD VI, 





Gyd 


bod unwaith yn weision i bechod : Adn. 17. ac nid.oeddynt, yn. 
bresenol, ddim wedicyrraedd at berffeithrwydd di-lygredd: ond yr, 
oedd llygredd ynddynt yn ymgynhyrfu, ac yn ymdrechu i gael y, 
llywodraeth o'r newydd, ac weithiau yneu clwyfoereu mawr ofid, ac 
o'u hanfodd yn eu dwyn i gaethiwed. Gan eu bod yn profi ynddynt 


eu hunain gymmaint o amherffeithrw 
byddent yn barod i ofni y byddai i'w 


iaeth arnyn 


mae Paul n dywedyd wrthynt, na ra 
y gallentfod yn hy a gwrol yn eu hym 


ydd, y mae ^n bossibl iawn y. 
hen feistr gael y fuddugol-. 


t o'r newydd, ac y byddai yn fŵy creulon wrthynt nac er-. 
ioêd, am eu bod wedi_ ymdrechu i dafl 


u ymmaith ei iau, Ond y 


id iddynt ddim di-galonni; ond. 
drech yn erbyn ygormes-deyrn: | 


Canys, eb efe, nid dr$&lwyddiaetha pechod arnoch chwi. Y mae'r geir- | 
iau hyn yn Cynnwys addewid ddi-ammodol i'r rhai sydd wedi . 
cael eu gwneuthur yn feddiannol o fywyd, ysprydol. Adn. 43. Nid 
yw'r Apostol ddim yn dywedyd na byddai i bechod ddim cael llyw- 
ôdrâeth arnynt ond yn unig iddynt hwy i wneuthur hyn neu arall: 
ond ymae ^n dywedyd wrthynt imewn modd pendant, Nid arglwydd» 


iaethu pechod arnoch chwi. Frfod 
gwiliadwriaeth gacl eu gorchfyg 


—&u llygredd byth eu dallu i feddwl am y. 


3 


eu calonnau byth gymeradwyo na meddwl yn dirion am ddeddf 
| pechod: ni chant byth eu gadael i roddi. gwir-foddol,. bwriadol, a 


_ hollol gydsyniad a'i hueddiadau llygredig ag sydd, yn ymgynhyrfu 


arn 


MA 


Big ua cLp nio 
yn eu mynwes: 


dloni yn y pydewau i ba rai y bydda 


yn 'bossibl iddynt, trwy ddiffyg 
u gan brofedigaethau, etio ni chai 


drwg mai da ydyw: ni cha 


wes a phan fyddant wedi llithro i bechod, ni chant ddim 
, eu gadael i ymfod 


nt wedi syrth- 


tô. Yr achos o byn ydyw nad ydyn? ddim dan y ddeddf; eithr dan ras, 


Y mae'n wir nad ydyw” crist 


5 


Ca. 10 9 952 ni 
niol: ônd y maent dan yr efe 


nogion ddim dan y gyfraith seremo- 


ym ngyl, yr hon sydd yn cael. ei galw yn 


ras, 1 Côr,6. 1; Tt. 2. 11. 


î 


iaethu ar bawb ag oedd dan y gyfraith s 
_ duwiolion dan oruchwiliaeth Moses wed 
— aeth arglwyddiaethol pechod. "Y mae 


Apostol ymma” 


4. “Y 


i 


tone 
: awr, 


Ts 


En 


ham na. chai pechod ddim arglwyddiaeth 
ty dnr Ŷ í p. FO, NY 


Apoitôl yw, nad ydyw credinwyr ddim 


“a Wliel 


oedd, ac yn ganlynol na bydd 


mddugiadau, ddim yn un rheswm pa 


Ond pe buasai pechod yn arglwydd- 


eremoniol, ni buasai neb o'r 

i eu gwaredu o dan lywodr-. 
tf ro. Noda [Ym ryd 

'n eglur, gan hynny, fod yr 


n golygu 'r gyfraith foesol, Y. mae duwiolion yn 
AWP, dâp y Testament newydd, yn gystaln than bob goruchwiliaeth 
flaenorol, dân y ddeddf hon fel y mae 'n rheol b d 
'gan mai anghyfraith yw pechod, 
“hat oddf yfi bab 'lwjnnau ii gyd- ym 
raith foesol fel y mae'n rheol y 


ol bywyd: o herwydd 


ni byddai êu bod wedi. eu rhydd- 


urfio a gofynniadau'r gyf--. 


u arnynt. Ond meddwl vy 


dan y ddeddffel cyfammod. 
iDduw ddio ymddwyn tu, 





168 RHUFEINIAID. 


ag altynt yn ol ammodau y cyfammod hwnnw. _ Fel cyfammod o 
weithredoedd y mae 'r ddeddf yn dangos i ddyn ei ddyledswydd, 
ond heb roddi iddo ddim nerth i'w chyflawnu: o'r tu arall ymae ” n 
llym wahardd pob nyd, ond heb roddi un effeithiol gŷmmorth 
yn ei Ym y mae 'n addaw bywyd, ond ar yr ammod o berson- 
ol, perffaith, a pharhaus ufudd-dod: y mae 'n bygwth marwolaeth 
am y pechod lleiaf, ond heb roddi un gobaith am faddeuant: y mae 
yn dangos i ddyn ei bechod, ond heb roddi iddo un golwg ar Wared-. 
wr: y mae'n cyhoeddi melldith uwch ben troseddwr heb roddi iddo 
un lle iobeithio am y drugaredd leiaf i dragywyddoldeb: y mae 'n. 
dadguddio i ddyn ei lygredd, ond heb roddi iddo ddim nerth i'w, 
orchfygu: ac, oblegid llygredd y natur ddynol y mae 'n achlysur i 
gynhyrfu a 'chwanegu pechod yn hytrach na'i ddinystrïo. Trwy'r 
amrywiol bethau hyn y mae 'r ddeddf, nid yn unig yn gadael pech- 
adur dan lywodraeth ei bechod, ond hefyd yn ei lanw. ag yspryd 
caethiwed, ac a dychrynfeydd, ac yn ei hollol ddi-galonni yn 
ei ymdrechiadau i geisio rhyddhau. ei hun o dan awdurdod ei 
lygredd. Y mae bod dan ras yn arwyddo bod Duw yn 
ymddwyn tu ag at gredinwyr yn ol trefn 3 d. cyfammod gras, neu eu 
bod yn wrthddrychau ei neillduol gariad a'i ewyllys da. Y mae hyn 
yn rhoddi iddynt lawer o fantais yn erbyn arglwyddiaeth pechod. 
Y mae Duw o'i ben-arglwyddiaethol ras wedi eu hethol i fod yn 
sanctaidd a di-feius ger ei fron ef mewn cariad: Eph. 1. 4. Y mae 
Crist wedi rhoddi ei hun drostynt i'r diben i'w sancteiddio a'u glan- 
bau: Eph. 5. 25—27. y mae yr Yspryd Glan, rhanneillduol o waith 
pa un yw sancteiddio pechaduriaid, yn cael ei roddi i breswylio yn- 
ddynt: Rhuf. 8.9. y maent yn cael eu gwneuthur yn. feddiannol ar 
ffydd trwy yr hon y mae eu calonnau 'n cael eu puro: Act. 15. 9, 
y mae eu haml bechodau yn cael eu rhad faddeu, a_ hynny yn eu 
rhwymo i i garu yn fawr: Luc 7. 47, y mae eu cydwybodiiu n cael 
— eu puro i wasanaethu'r Duw byw: Hebr. 9. 14. y mae'r gyfraith 
yn cael ei rhoddi o'u mhewn, ac yn cael eu hysgrifennu yn eu ca- 
lonnau: Jer. 31. 393. y mae 'r Arglwydd yn gosod ei ofn yn eu ca- 
lonnau fel na byddo iddynt gilio oddi wrtho: Jer. 32, 40, y maent 
yn profi llawer o gysur a diddanwch yn llwybrau. sancteiddrwydd: 
Dihar. 3. 17. Es. 48. 18. y mae'r Arglwydd, fel Tad, yn eu ceryddu 
am eu beiau, i'r diben iddynt gael bod yn gyfrannogion o'i sanct- 
eiddrwydd ef: Heb. 12. 6—10. y maent yn cael nerth yn ol y 
dydd: I Cor. 10. 13. 2 Cor. 12, 9. ac y mae cyflawn fuddugol- 
iaeth wedi cael eì haddaw i'r gweiniad. Rhuf. 16.20. _ Y mae hyn 
yn eu llanw a'r cyfryw obaith ag sydd yn eu calonogi ì i ymdrechu 
gyda gwroldeb yn erbyn eu holl elynion. Ŷ 





PENNOD VI. | [69 


15 Beth wrth hynny? a bechwn ni o herwydd nad 
ydyn” dan yc ddeddf eithr dan ras? Na atto Duw, 


Yr oedd Paulyn giau fod San irai gam-ddeall yr byn a 
roddasai efe ar lawr yn yr adnod flaenorol: ac yr oedd yn golygu y 
,' byddai ; eraill yn barod i waradwyddo ei athrawiaeth ef fel pf buasai 
yn agor y drws i bob pen-rhydd- did. Am hynny y mae 'n dywed- 
_yd, Beth wrth hynny? Beth sydd i ni gasglu oddi wrth yr athraw- 
iaeth. .hon? Â ydyw hi ddim yn rhoddi calondid 1 bechod f Os 
>EMr, Mi nad. aw crist'nogion ddi m dan. y AU yr hon sydd 





cynt. i Yn Ya. a (dd ac natur tysredig? Ac os UN 
dan ras,yr! hwn syddyndiogelu iddynt faddeuant o'u boll anwireddau, 
yn. gŵneuthur yrn etifeddiaeth yn sicr, ac yn teyrnasu ì fywyd tra- 
_ gywyddol, p ya. niweid a ddichon pechod wneuthur. iddynt? Y mae 
yn bossibl y ye ir gelynion Y gwirionedd wrth-ddadleu yn y modd 
. hyn. Ond fe fe dybygid fod yr Apostol ymma 'n ì gosod crisnogion ar 
_eu gocheliad rhag iddynt g gam- ddefnyddio ' r Athrawiaeth; ac felly 
ŷn gofyn iddynt, Beth ydych yn ei olygu? A gymmerwn ni achlys« 
ur oddi wrth yr athrawiaeth gysurus a phwysig hon i borthi un rhyw 
' duedd. llygredig? Ai peth o ychydig bwys yn ein golwg ni fyddai 
di — ianrhydeddu 'a digio Duw, uu hwn-sydd wedi Jangl cymmaint o 
“ ddaioni tu ag attom?” Y mae 'n wirnad ydym ddim dan y ddeddf fel 
— cyfammod o weitbredoedd: ond yr.ydym dan y cyfammod gras: y 
' mae Duw yn ymddwyn tu ag attom, nid yn ol ein haeddiant, yn 
U wyneb y ddeddf, ond yn. ol cyfoeth ei ras ei bun: a ydyw hyn yn 
, rhoddi i ini un rhyw achlysur na chalondid i fync d ymmlaen mewn 
, pechod? 'Fel nad oedd yr hyn a ddywedasai r Apostol ddim yn 
,, thoddì y lle. lleiaf i i wneuthur y fath gasgliad, ac fel nad yw'r efeng- 
y ddim. yn caniattau rhydd- -did i bechu, mwy na'r gyfraith, felly 
h ai NF Paul LUC; Uon na ffieiddio: y ai feddwl: am yny y 


T> 


“a6 Oni fyddai chwil mai ì bwy bysiau cŷn Clos 
yn roddi. eich hunain yn. weision'i ufuddhau iddo, 
. eich bod yn weision i'r hwn yr ydych yn ufuddbau iddo, 
paun bynnag ai i bechod i GY UN yote i ufudd- 
'dod-i i gyfiawnder? . “LL 

yrn llI. Y 





70 RHUFEINIAID, 


Y'mae 'n,ddigon amlwg yn natur pethau, ae ni allai ^r Rhufein« 
iaid ddim llai na gwybod, fod dynion yn weision, nid i'r hwn y gall- 
ant fod ar eienw, ond i ba arglwydd, neu feistr bynnag y maent 

_yn gwir-foddol roddi eu hunain fel gweision i wneuthur ei ewyllys 
' ac ì roddi ufudd-dod i'w orchymynnion. Os oeddynt yn rhoddi eu 
' hunain i ufuddhau i bechod y trwy wirfoddol gvd-ymffurfio a'r tuedd- 
' iadau llygredig ag oedd yn eu mynwesau, yr oedd hynny yn ddigon 
^0 brawf eu bod yn. weision i bechod, ac yn ganlynol nad oeddynt 
, ddim dan ras, ond dan y ddeddf. Y canlyniad yw fod melldith y 
gyfraith yn sicr o'u Cyrraedd: o herwydd y mae gwasanaeth pech- 
od yn haeddu, yn tueddu at, ac yn sicr o ben-derfynu mewn marw- 
_ olaeth, yr hon sydd yn gynnwysedig mewn trag ymn ddidoliad. 
oddi wrth Dduw, a_gwastadola pharhaus deimlad o'i ddwyfol an- 
. foddlonrwydd. Or tu arall, os oeddynt wedi cael eu plygu i i ufudd- 
'dod ffydd, sef íi gredu Ynghrist, mewn cyd-ymffurfiad a'r dwyfol. or- 
.Chymmyn, i Ioan 3. 23. ac felly i barchu deddfau 'r Arglwydd, y 
, canlyniad fydd, y byddant yn dwyn cnwd o ffrwythau cyfiawnder 
er gogoniant Duw: o herwydd y mae ufudd-dod. efengylaidd yn 
_ dwyn dynion iymddwyn yn gyfiawn tu ag at Dduw, tu ag attynt 


, euhunain, a thu ag at eu Gn Wa mewn gwahanol amgylch- 
' iadau. : 


NES Bb 
G d FN s 


AMAN Yi 


17 (nd: Dduw y Bydda,” r diolch, eich Ac Ud 
' gyntyn. weision i bechod, eithr ufuddhau o honoch' o'r 
“galon i' r ffurf o athrawiaeth a draddodwyd i chwi. 


. Yr oedd yn yr eglwys yn Rhufain, nid yn unig y cyfryw ag oedd 
wedi bod yn Genhedloedd eilun-addolgar, ond hefyd. amrywiol o 
Iuddewon, y rhai DSDUY HU wedi cael eu dwyn îi fynu yn eglwys 
Dduw. Gwel Pen. xvi. Wrth UA DS gan hynny, fod y rhai'n 
" wedi bod yn wcisioni bechod, y mae 'r Apostol yn gosod allan gyflwr 
*holl ddynol-ryw wrth naturiaeth. Y mae'r ysgrythyrau' n son am 
rai yn weision, trwy gael eu geni yn y ty, Ex. 21. 4. Eccl. 2.7. 
trwy werthiad, Psal. 105. 17. trwy fuddugoliaeth, I Sam, 17. 9. 
trwy ymostyngiad, Jos. 9.8, 11. 1Sam. 15. 94. a thrwy gytundeb. 
Luc 13. 17, 19. Y mae dynol-ryw wedi eu llunio mewn pechod, 
MH 51. 5. wedi ymwerthu i wneuthur yr hyn sydd ddrwg, I Bren. 
“21,90. 2 Bren, I7. 17. wedi eu dal gan ddiafol, a'u llithio gan eu 
'Fefeiaiu eu hunain, 2Tim. 2. 26. Iag. 1. 14. wedi Bwin-foddol 
ymroddi i ddrygioni, Psal. 56, 4, 50. 19, ac wedi gwneuthur am- 


| PENNOD VI, 171 


mod ag angeu a chyngrair ag uffern. Es. 28. 15... Y mae duwiol- 
Ion wedi bod unwaith yn weision i bechod, Fel y cyfryw yr oedd- 
ynt yn hollol dan lywodraeth anian lygredig fel na allent ddim na 
meddwl, nac ewyllysio, na dywedyd, na gwneuthur dim ond yn unig 
fel yr oeddynt yn cael eu tueddu gan eu nwydau: eu gwaith a'u 
gorchwyl beunyddiol oedd amharchu deddfau Duw: Ioan 8. 34. ac 
yr oeddynt yn agored i farwolaeth fel y gyflog ddyledus. Y mae'r: 
Apostol yn dwyn hyn ar gof i'r Rhufeiniaid, fel y byddai iddynt 
weled yr achos oedd ganddynt i fod yn edifeiriol, yn ostyngedig, yn 
ddiolchgar, ac yn ymdrechgar i ogoneddu 'r Arglwydd. Yr oedd 
ffurf 0 athrawiaeth wedi, cael eì thraddodi iddynt... Y mae'r Efengyl 
yn cynnwys ffurf, neu grynhoad cynhwysfawr o wirioneddau megis 
y rhai canlynol: bod Duw, o'i wir ewyllys da, wedi trefnu ffordd 
o waredigaeth i bechaduriaid euog; bod y waredigaeth hon i'w 
chael yn unig Gwy yr hyn a wnaeth aca ddioddefodd yr Arglwydd 
Iesu; 'na wna 'r Iesu ddim bwrw allan neb o'r rhai a ddeuant atto; 
mai y rhai sydd. yn di-ragrith edifarhau am bechod, ac yn credu yn 
Iesu Grist yw yr unig rai a gant etifeddu 'r waredigaeth; bod holl 
wirioneddol ganlynwyr Crist. yn ymwadu a hunan, yn cyfodi'r 
groes, ac yn dilyn yr Oen; mai yr hwn a barhao hyd. y diwedd a 
fydd cadwedig, &c. Trwy osod allan y pethau hyn a'r cyffeiyb, 
y mae'r Efengyl yn dffwf,; yn unol a pha un y mae gweinidogion i 
bregethu, henuriaid î lywodraethu, a'r bobl i gredu ac ymarferyd. 
Yr oedd y ffurf hon yn athrawiaeth wedi ei thraddodi i'r Rhufein- 
iaid. Yroedd yr Arglwydd wedi gwneuthur y gwirionedd yn ad- 
'aabyddus. iddynt, trwy weinidogaeth ei Genhadon, ac wedi ei ar- 
graphu ar eu calonnau trwy weithrediadau ei Yspryd. Nid am- 
mhriodol. fyddai. cyfieithu diwedd yr adnod hon fel hyn, ô'r hon y'ch 
traddodwyd. | Y mae'n bossibl fod yr Apostol :ymma ^n cydmaru 
duwiolion i fettel doddedig, yn cael ei rhoddi mewn ffurf neu fold, 
yr hon sydd y n argraphu ei delw eihun ar yr hyn.a osodir ynddi, 
Pan. y mae' 'r Yspryd Glan yn cyfrannu anian sanctaidd i bechadur, 
y mae'n ei. 'ddwyn at yr efengyl, ac yn ei dueddu i ymroddi yn ddi- 
wrthwynebiad i i gyd-ymffurfio a hi, fel y mae ei hawddgar argraph- 
iadau i w gweled arno yn ol llaw. Y mae 'r sta yn rhoddi 
amlygiadau neillduol o ddaioni, sancteiddrwydd, cyfiawnder, a 
doethineb Duw yn nhrefn iechydwriaeth; o addasrwydd Crist i fed 
yn Gyfryngwr rhwng Duw a dyn; o ddigonolrwydd ei iechydwr- 
iaeth yn wyneb holl drueni pechadur; aco anedwyddych: y rhai 
sydd yn cael hawl ynddo fel Gwaredwr: Y mae'r pethau hyn yn 
cael € eu “MAI ar al meddwl yduwiol. Y mae'r Efengyl 


a; 


172 RHUFEINIAID, 


yn galw ar bechaduriaid i edifarhau oblegid eu aden ac r 
gredn yn yr Arglwydd Iesu Grist er cyfiawnder: y mae hyn ym 
cael eí argraphu ar y duwiol, trwy ei fod yn cael ei ddwyn i weíth- 
redol edifarhau a chredu... Y mae ^r efengyl yn rhoddi neillduol . 
annogaethau i ostyngeiddrwydd, diolchgarwch, cariad, a sanct 
eiddrwydd:-y mae ei hargraph yn cael ei adael ar yspryd ac ym- 
ddugiadau pob duwiol, trwy êi fod' yn cael ei rwymo i fod yny 
llwch, yn cael ei lanw o ddiolchgarwch a'chariad, ac yn cael ei ay 
hyrfu i berffeithio sancteìddrwydd yn ofn yr Arglwydd. Y mae” 
Efengyl yn gosod allan sylfaeni cysur a diddanwch mewn byd (. 
belled dÊrmun y, mae 'r duwiol yn cael y fraint o fod dan. ei har- 
graphiadau yn hŷn hefyd, o herwydd-y mae'n cael ei lanw o las 
wenydd anhraethadwy a gogoneddus. Trwy gyd-ymffurfio a'r. 
«io gy yr oedd y Rhufeiniaid wedî cael eu dwyn i ufuddhau iddê 
o'r galon. Trwy effeithiol weithrediad yr Yspryd Glan yr oeddynt. 
wedi cael eu dwyn, nid mewn proffes ac ymddangosiad allanol yri 
unig, ond hefyd. yn dufewnol, yn wirfoddol, yn ewyllysgar, ac yn 
ddi-ragrith ì blygui i drefn ac awdurdod: Duw fel y mae 'n caeFei- 
amlygu yn yr athrawiaeth. Wrth feddwl am y cyfnewidiad oedd 
wedi cymmeryd lle yn eu cyflwr, y mae 'r Apostol yn bendithïo. 
Duw, ac yn diolch iddo ar eu rhan. Nid yw Paul ddim yn diolch 
am en bod unwaith wedi bod yn weision pechod, yr hyn oedd yn 
gas gan yr Arglwydd, yn gywilyddus, ac yn niweidiol iddynt hwy-. 
thau: ond y mae 'n diolch am y gellid dywedyd, fel yr oedd eu 
proffes sanctaidd yn awr yn amlygu, mai gyda golwg ar yr amser a 
aethai heibïo yn unig y gellid son amr danynt hwy fel gweision 
PR Nêu, gan ew bod wedi bod gynt yn weîsion pechod, y 
mae'r Apostol yn diolch eu bod yn bresennol yr hyn oeddynt, . 
— Dymma fel yr oedd Crist yn diolch, nid am fod pethau 'n guddiedig 
oddi wrth y doethion a'r deallus; ond am eu bod wedi eu dad». 
gwddioì rai bychain, pan nad oedd doethion y byd yn gwybod dint 
am danynt. Mat. 11. 25. Yr hyn oedd yn cynhyrfu'r Apostol: 
ymma i ddiolchgarwch oedd, ystyriaeth o'r sefyllfa druenus oeddynt 
ynddi Wig yn weision pechod, golwg ar eu anheilyngdod i gael eu 
symmud o'r sefyllfa hon, Rhu£ 5. 6, 8, ro. sefydlog grediniaeth o 
hollol an-nigonolrwydd pob peth tu ymma i allu *r Duw:dod i'w” 
dwyn îi gyd-ymffurfio a'r efengyl, Psal. 110. 9. â mawredd y dru. 
garedd oedd wedi cael ei hestyn iddynt, fel yr oeddynt Wn wedi 
eael eu dwyn i gyflwr í tra Myn pi a RoN i 
SHWD WC ; 


Wa i: 





82m 


A 


>5-Bafo 


“ig 


* 
» 


PENNOD VI, 175. 


: 18 Ac wedi eich rhyddhau oddi wrth bechod, Hu a'ch 
gŵnaethpwyd yn weision i gyfiawnder, 


' Nid oedd y Rhufeiniaid ddim wedi cael eu hollol ryddhau oddi 
wrth lygredd calon: ac nid oeddynt ddim wedi myned allan o 
gyrraedd pechu mewn meddyliau, geiriau; a gweithredoedd. Ond 
yr oeddynt wedi eu rhyddhau oddi wrth bechod, o ran ei awdurdod 
ddamniol, fel y mae 'n teyrnasu i farwolaeth, ac hefyd oddi wrth ei 
Tywodraeth arglwyddiaethol. Yr oeddynt wedi cael eu gwneuthur yn 
weision cyfiawnder trwy gael eu tueddu i barchu cyfraith Duw, yr 
hon sydd yn gyfiawn, yn sanctaidd, ac yn dda; a thrwy gael eu 


cynnorthwyo i iroddi ufudd-dod calon a bywyd i'r dwyfol orchym- 


mynion, y rhai sydd yn berífaith gyfìawn yn yr hyn oll ag y maent 
yn ei ofŷn gyda golwg ar Dduw, ein cyd-greaduriaid, a ni ein hun« 


ain. | Y mae'n rhaid cael rhyddhad o wasanaeth pechod cyn dyfod . 
Pa wasanaeth cyfiawnder; o herwydd y mae 'r naill wasanaeth yn 


— Bollol, ntd! ì'r Tall. 


G a9. anu Y dull dynol yr ydwyf yn. arw oyd o ble- 
| gîd gwendid eich cnawd chwi: canys megìs ag y. 
' rhoddasoch eich aelodau yn weision i aflendid ac an- 
wiredd, i anwiredd; felly yr awr hon, rhoddwch 
eich aelodau yn weision ìi gyfiawnder, i sancteidd- 
Fwyd ch 
iV oedd Es Apostol, wrth didd y. pethau wn allan, yn arfer y 
a iaith gyffelybiaethol ag oedd yn tueddu i wneuthur ei fedd- 
| wlyn ddealladwy: o lierwydd peth cyffredin a digon adnabyddus 
' ymhlith dynol-ryw yw, fod gweision yn blino ar wasanaeth caled a 
Er Ainlaog ac yn dewis gwasanaeth arall ag sydd yn fwy dymunol, 
ac felly yn newid meistr, ac yn rhoddi ufudd-dod mor galonnog i'r 


men feistr ag oeddynt wedi ei roddii'r cyntaf. Neu, fe ddichon mai 


—. meddwl yr Apostol ymma yw, nad oedd efe yn gofyn dim oddi 
wrthynt ond yr hyn ag oedd yn rhesymmol ar egwyddarion cyff- 


Ŵw redin uniondeb a chyfiawnder nid oedd yn ceisio ganddynt ddim 
_ yn ychwaneg na'r hyn a wnai dynion yn gyffredin. ei ddisgwyl, sef 
— bod iddynt wasanaethu eu hail feistr, yr hwn oedd yn rhagori cym-. 


“ . maint ar y cyntaf, gyda'r un diwydrwydd a ffyddlondeb ag oeddynt 


wedi eu dangos tra mne eu harglwydd blaenorau; XX 


174 RHUFEINIAID, 


oedd yr Apostol yn gosod pethau o'u blaen yn y modd cyffelyb. 
iaethol hyn, oblegid ei fod yn gwybod eu bod yn an-alluog iawn i. 
amgyffred pethau ysprydol, trwy fod llygredd yn gwanhau llawer 
ar alluoedd eu meddyliau. Neu, yr oedd yn ymresymmu a hwynt 
yn y modd hyn oblegid eu bod, ar gyfrif eu llygredd, mewn perygl 
egael eu harwain i gam-ymddwyn, ac am ei fod ynteu yn dymuno 
eu cadarnhau, a chael eu gweled yn fuddugoliaethus ar y cnawd. Yr 
oeddynt gynt, pan heb eu hail eni, wedi gwir-foddol roddi aelodau 
eu cyrph a galluoedd eu heneidiau, Adn. 13. i wasanaethu yr ar- 
glwydd mwya gwrthun a gormesol, sefy nwydau hynny ag oedd yn 
eu harwain i aflendid ac Al ac i gyflawnu pob AO yr 
hwn. sydd yn ei natur yn anwiredd. Gwel Pen. 4.7. Yr oeddynt 
yn weision ianwiredd, neu bechod, i borthi tueddiadau halogedig a 
phechadurus: ac yr oeddynt wedi myned rhagddynt i. chwanegu y 
naill bechod at y llall. Felly yn awr, pan yr oeddynt, trwy weith- 
rediadau gras, wedi cael eu dwyn i newid meistr, yr oedd yn hollol 
resymmol, ac yn berffaith gymmwys iddynt, yn ol rhwymau eu, 
perthynas newydd, roddi aelodau eu cyrph a galluoedd eu heneidiau 
ì wasanaethu meistr arall, sef cyfiawnder, gan barchu cyfraith yr 
Arglwydd fel eu rheol, ac ymddwyn yn gyfiawn yn y cyflawniad 0. 
bob dyledswydd tu ag at Dduw, tu ag at eu cyd-greaduriaid, a thu 
ag aítynt eu hunain. Trwy ymroddi fel hyn i i ymddwyn yngyf- 
awn, y mae dynion yn dangos eu bod yn weision i sancteiddrwydd, 
felrhai wedì eu didoli oddi wrth y byd, wedi eu neillduo i'r Ar- 
glwydd, a than lywodraeth anian newydd yn cymmeryd y gyfraith 
sanctaidd i'w cyfarwyddo o ran ymddugiadau calon a bywyd. Y 
mae ystyriaeth o'u diwydrwydd yngwasanaeth pechod yn annogaeth 

i gredinwyr fod yn fywiog ac ay ddi-flino yn AA eT * 


' ïon Duw. 


20 Canys pan oeddych yn weision pechod shydd 
ion oeddych oddi wrth gyfiawnder; 


: Yr oeddynt wedi.bed yn weision i bechod. Gwel Adn, MW. Ni 
ellir dim dywedyd eu bod hwy, yr amser hynny, yn rhydd 
oddi wrth rwymau i feddwl, dywedyd, a gweithredu mewn 
modd cyfiawn tu ag at Dduw a dyn: o herwydd y mae'r rhwymau 
hyn yn deilliaw, nid oddi wrth allu moesawl, neu dueddiadau ^r 
creadur, ond oddi wrth uniondeb rbeol cyfiawnder ynddi ei hun, a'r 
gallu naturiol sydd gan y creadur i gyd-ymffarfio a'i gofynniadau. 
Ond tra 'r oeddynt yn weision pechod yr oeddynt yn - odda. 


PENNOD VI; 175 


wrth. gyfiawnder trwy eu bod yn an-ystyriol o'r rhwymau oedd ar- 
nynt ìi ymddwyn yn gyfiawn, heb fod dan lywodraeth egwyddorion 
_ cyfiawnder, yn ymddwyn fel pe buasent wedi cael rhydd-did i fyw 
yn anghyfiawn, ac yn ymhyfrydu yn eu hymddugiadau fel pe bu- 
asent yn meddiannu rhydd-did. Y mae 'r Apostol ymma 'n dwyn 
hyn ar gof i'r Rhufeiniaid i'r diben i ddanges iddynt mai dymma fel 
y dylent ymddwyn bellach mewn perthynasi bechod. Nid oes 
ar grist'nogion ddim rhwymau i wasanaethu pechod: am hynny eu 
Gylfdawydd yw ystyried hyn ac ymddwyn yn sTeteol 


21 Pa ffrwyth gan hynny oedd i tbi y o. hynny 
'o'r pethau y mae arnoch yr awr hon gywilydd o'u 
BRO. D3. We diwedd i pethau (AUD yw marwol- 
aeth.” 


5 


yc 'h mae'r y ian yn gofyn iddynt, Pa o, oedd iddynt 
Jy yd hynny, sef pan oeddynt yn weision pechod? Beth oeddynt 
yn ei ennill ? Pa fantais, pa hyfrydwch, pa foddlonrwydd, pa gysur, 
— oeddynt yn gael yn eu blaenorol ymddugiadau pechadurus? Onid 
_ gweithredoedd anffrwythlon yw gweithredoedd y tywyllwch? 
- Eph. 5.11. Er iweision pechod addaw iddynt eu bunain lawer,o 
ffrwyth, nid yw ^r cyfan ond fel us, neu fel eira n toddi rhwng eu.” 
_ dwylaw : nid yw ond ffrwyth gwenwynllyd ar y goreu: oherwydd 
cheih sydd i'w gael yn bresennol oddi wrth bechod ond siommedig- 
aeth, gofid, anhwyldeb, colled, gwaradwydd, cnofeydd /cydwyhod, 
a dychryn > wrth feddwl am ddydd y cyfrif. Beth yw 'r ffrwyth y 
mae'r yyhydd. yn ei fedi ? Onid llawer o boen a llafur, blin ofalon, 
meíhu cysgu'r nos, na mwynhau yr hyn sydd ganddo, golud an- 
. wadal, “heb ddim i fyned gyd ag ef i fyd arall, gweled rhyw rai yn 
dymuno. ei farwolaeth i'r diben i gael meddiannu ei eiddo, ac yn 
. fynych, melldith wedi ei thynnu ar yr hyn. oll a feddo, irwy ryw 
— anghyfiawnder neu gilydd ? Pa ffrwyth sydd i'r anllad a'r haloged- 
sa Dim ond hyfrydwch anifeilaidd, a hynny dros funud, arswyd 
| rhag i'w ymddugiadau ddyfod i'r amlwg, colli heddwch teuluaidd, 
| gwaradwydd, tlodi, anhwyldeb, a dychrynŵwrth í feddwl y bydd i 
Dduw farnu putteinwyr a godinebwyr. , Pa ffrwyth sydd i i'rbeilch- 

| ion, y rhai sydd mor fawr eu hawydh am glod ac anrhydedd oddi 
wrth eu cyd-greaduriaid? Y mae'r rhai'n bob amser yn an-ned- 


Ŷ — wydd, irwy eu bod yn gorfod gwneuthur llawer o bethau fu ag at 


ryngu. bodd y rhai y. maent yn eu di-ystyru a a'u casau, i'r diben i bon 


yu76 RHUFEINIAID, 


gael eu parchu ganddynt, yn gweled eu cyd-greaduriaid yn an- 
foddlon i roddi iddynt gymmaint o barch ag y maent hwy 'n ym- 
gais am dano, yn cynfigennu wrth sylwi ar dderchafad ac anrhyd- 
edd eraill, yn cael eu dirfawr gyffroì os bydd neb yn dywedyd yn 
eu herbyn, yn hoffi gweniaith, ac yn casau cynghorion eu cyfeillion 
goreu, yr hyn sydd yn y diwedd yn eu dwyn i ddinystr, yn cael eu 
casau gan eu cyd-greaduriaìd yn gyffredinol, ac nid yw yr anrhyd- 
edd y maent yn gyrraedd atto ond peth hawdd iawn iddynt gael eu 
di-feddiannu o hono. Pa ffrwyth sydd i'r meddwyn? Y mae'n 
llanw ei hun nes y byddo yn waeih ei lun nag anifail afystymaol; 
yn gorfod chwydu i fynu yr hyn y mae wedi eì gymmeryd, y mae'n 
colli blas ar yr ymborth ag sydd yn iachus ac yn addas i i feithrin a 
chynnal natur, y mae, trwy, esgeuluso ei alwedigaeth, a gwario ei 
feddiannau, yn dwyn.tlodi arno ei hun a'i deulu, y mae 'n di-fedd- 
iannu ei hun o'i SYR AU fel nad yw ddim yn ymddwyn fel cread- 
ur rhesymmol, y mae'n fynych yn myned yn gecrusac yn ymryson- 
gar, ac weithiau 'n syrthio.allan a'i gyfeillion mwya anwyl, y mae 
lawer gwaith yn gosod ei fywyd mewn perygl, ac y mae 'n dwyn 
arno ei hun y cyfryw an-hwyldeb ag sydd yn ei dorri 'ymmaith 
megis ynghanol ei ddyddiau. Tra'r oedd y Rhufeiniaid yn eu cyf- 
lwr an-nychweledig, nid oedd arnynt ddim cywilydd o'r pechodau. 
hyna'r cyffelyb: Jer, 6. 15. ond y mae 'r Apostol yr dywedyd od 
amynt yr uŵr hon gywilydd o'u plegid. Y mae cywilydd: yn deill- 
iaw oddi wrth ystyriaeth o ryw beth anweddaidd ac an-addas, ac 
“yn amlygu ei hun trwy fod yr wyneb-pryd yn syrthio, trwy geisio 
cuddio'r wyneb, neu trwy wrido. Y mae cywilydd oblegid'pech-- 
od yn hanfodol i wir edifeirwch. Jer. 31. 19. Pan edrycho duwiol- 
ion ar eu ffyrdd yn y glyn, ni allant ddim llai na chywilyddio wrth 
feddwl mor wael a gwaradwyddus oedd y gwasanaeth y buont yn 
treulio eu dyddiau ynddo, mor anniolchgar y maent wedi bod i'r 
Arglwydd, ac mor ynfyd oeddynt'i î gymmeryd eu twyllo gan bech- 
^od, yr hwn sydd wedi eu hollol siommi, gan ei fod wedi troi allan, 
nid yn unig yn ddi-fudd, ond hefyd yn eitha nìweidiol iddynt. o 
“herwydd y maent yn awr yn gweled mai diwedd y pethau hyn yŵ 
“marwolaeth. nid yn unig marwolaeth naturiol, ond hefyd 
dinystr FE yn ddyledus i bechod: ac y mae'n ddiam- 
heuol y buasai pob troseddwr yn gorfod marw byth, oni buasai fod 
Duw, o'i anfeidrol drugaredd, wedi trefnu ffordd ibechaduriaid 
gaeleu hachub. Marwolaeth ywr peth diweddaf, yr hyn. sydd yn 
“canlyn pob peth arall yn y byd hwn: yn yr un modd, damnedigaeth 
' dragywyddol yw ^'r peth ; diweddaf sydd yn perthyn i bechod, ac y iog ŵ 


PENNOD Vi," 7? 


tanlyn trosedd o gyfreithiau Duw. Fel y mae bywy d tragywyddol 
yn gynnwysedig yn y boddlonrwydd ag y mae'r gwaredigion yn 
fwynbau yngwedd wyneb Duw, felly yr hyn sydd yn gwneuthur i 
fynu 'r farwolaeth ag sydd yn canlyn pechod, yw, bod yn amddifad 
o'r nefol ddedwyddwch, yn gystal a bod yn dioddef mewn poenau 
byth. Ac fel y mae marwolaeih ryw-beth yn ddychrynllyd i natur, 
felly hefyd y mae'r trueni ag sydd yn canlyn pechod yn fwy ar4 
RAN nag y medr neb ei osod allan na'i ddarlunio: 


“i ey) bys? 


99. Ac yt awr hon, wedi eich rhyddhâu oddi MU 
bechod, a'ch. gwneuthur yn weision i Dduw, y mae.4 
chwi eich. ffrwyth yn aru yui a'r Wn AR 
fywyd: tragyw yddol.” | ; 

NN AR | 

— Yn awr, fel yr oedd yr i Aphetbl yn by dart inewn Mant cariad, yt 
dU RHUO wedi eu rhyddhau oddiwrth bechod, nid o ran AŶ 
bod o hono; ond o ran ei ' awdurdod ddamniol, âc o ran” ei lywodr: 
aeth arglwyddiaethol. Gwel Adn. 18... Ac yr oeddynt wedi eu gwn- 
ewthur yn weision i Dduw, yrhyn nad:oeddynt wrth naturiaeth, nac 
'o honynt. en. hunain, ond wedi cael eu gwneuthur felly trwy WR 
rediadau ^r Yspryd Glan. Mewn perthynas ìi weisîon Duw, gwel 

“Pen. ll. Yr oedd iddynt, gan hynny, eu ffreyth yn sancteiddi 

nwydd. “Ar ol derbyn anian sanctaidd, yr oeddynt, trwy gy nnorih- 

'wyon y sanctaidd Yspryd, ac yn ol cyllewyddiadau rheol sanctaidd, 

| sefgair Duw, yn cyflwyno eu hunain i'r Arglwydd, fel y byddai idd3 

ynt, ynol: ei: ewyllys ef, ddwyny cyfryw ffrwythau mewn ym- 

ddungiadau efengylaidd ac addas ag a fyddai er gogoniant iddo. 

Ac. yn awr yroedd ymddideli oddi wrth y byd, cyflwyno eti: hunain 

— i Dduw, ac ymddwyn mewn modd sanctaidd wedi dyfod yn ffrwyth 

 dymun0l ganddynt. 'Yr oeddynt-yn cael llawer o dangnefedd a 

— boddlonrwydd. meddwl wrth sylwi ary cyfnewidiad oedd -Duw 

aiii 'yn eu heneidiau, ac wrth weled. yr Arglw ydd 

Ue” a'u cyd-greaduriaid yn. cael rhyŵ lesad 'oddi, 

th eu hymddugiadau. “Y mue 'r diwedd yn fywyd tragywyddol; fel 

dog ee. aa iu Duw yn sicr o ben-derfylft mewn. di-ddiw 'edd 

— ddedwyddwch, yr hyn sydd yn cael ei roddi, nid mewn ffordd o 

— haeddiant,c | o'ras, fel gwobr i'r rhaî sydd ymma mewn di-ragrith- 

— rwydd yn gwasanaethu” ^r yy Mewr yx ynd i (A 

'trag AWN ON 2.7. gar 
Laww Hm Wn bel i>. Yg. EW 





i78 RHUFEINIAID. 


23 Canys cyflog pechod yw marwolaeth: eithr 
_ dawn Duw yw bywyd tragywyddol, trwy Iesu Grist 
ein AFR Wydd 


. Ymae''r gair RAN yn cymmeryd i mewn anhwyldebcorph- 
orol, cystuddiau, a. gofidiau 'r bywyd presennol; ymddattodiad 
corph ac enaid oddi wrth eu gilydd dros amser ; a'r tragywyddol dru- 
— eniag y maecyrph ac eneidiau an-nuwiolion yn agorediddo ymmyd yr 
ŵsprydoedd. Y mae pechod, fel y. mae 'n drosedd o gyfraith bur, yr 
hon oedd dyn dan y rhwymau mwyaf i ufuddhau iddi, yn haeddu 
marwolaeth. Gwel Pen. 1. 32. Dymma pa ham y mae'r Apos- 
tol yn dywedyd mai cyfog pechod yw marwolaeth. Y mae'r gair 
yn cael ei arfer am gyflog milwyr: Luc 3. 14. 1 Cor. 9.7. . Ar ol 
i bechadur dreulio ei ddyddiau, yngwasanaeth pechod, i ryfela yn 
erbyn Duw, yr holl gyflog ag sydd iddo i'w ddisgwyl yw marwol- 
aeth. Ond mewn cyferbyniad i hyn yr ydym yn cael mai dawn 
Duw ye bywyd tragywyddol. Y mae'r bywyd hwn.ŷn cynnwys 
cymmod a'r Duw-dod, tebygolrwydd iddo, yn gystal a'r cysuron y 
| mae duwiolion yn cael eu gwneuthur yn brofiadol o honynt. Y 
mae'r bywyd hwn yn dragywyddol o ran ei barhad. Mewn per- 
thynas iddo, gwel Pen. 2.7... Y mae'n ddawn, neu'n rhodd Duw, 
fel y mae 'n deilliaw oddi wrth eian-haeddiannol ras, heb un olwg 
ar haeddiant na theilyngdod mewn dyn, ond yn hollol mewn. cyfer- 
byniad i hynny. Y mae^n rhaid mai o ras y mae, ac nid o weitn- 
redoedd. O herwydd y mae pob gweithred dda a allo dyn ei 
chyílawnu; yn ddyledus: y mae gweithredoedd da duwiolion yn cael 
eu cyílawnu, nid trwy un nerth sydd ganddynt o honynt eu hunain, 
ond trwy ddwyfol gynnorthwyon:, y maent yn amherffaith ar y 
goreu : ac y maent ymhell o fod yn atteb i'r wobr : ac ymae Duw 
— yn rhoddi bywyd i bechadur mewn ffordd ag sydd yn cau allan ym- 
ffrost. Nia allwn hefyd gymmeryd y geiriau yn y modd hyn, Y 
mae dawn, neu an-haeddiannol rodd Duw yn fywyd tragywyddol. 
“ Y mae yr anian sanctaidd ag y mae efe^n gyfrannu i bechadur 
marw, y cyfiawnder ag y mae'n ei roddi i enaid crediniol, a'r 
“ €ysuron a pha rai ydfhae'n anrhydeddu ci bobl, yn fywyd ag sydd 
i barhau yn oes oesoedd. Y mae'r bywyd hwn trwy Jesu Grist eîn 
Harglwydd, — Y mae'n cael eì gyfrannu ar gyfrif yr hyn mae efe 
' wedi eì wneuthur a'i ddioddef: Rhuf. 5. 19. Eph. 1. 7. ac ymae 
' yn cael ei roddi gan Grist, yr hwn sydd wedi cael ei dderchafu i'w 
gyfrannu. Act, 5. 3I._ Nid yw .ei fod trwy Iesu Gristddim yn 


PENNOD VII, 179 


anghysson a'i fod yn ddawn, neu yn rhodd Duw : o herw 'jdd Duw 
a drefnodd ac a ddanfonodd ei Fab i roddi ei fywyd i fod yn 'brid- 
werth dros laweroedd : ac y mae ^n sicr ei fod yn addas i Dduw 
gyfrannu ei roddion mewn modd ag sydd yn cyd-sefyli ag anrhydedd 
ei ddwyfol briodoliaethau. Mewn perthynas î Iesu Grist fel Ar- 
glwydd, gwel Pen. 1. 3. 


— O c— 


^w 


PENNOD VII. 


YNI Fsiyddoch chwi, frdyr (canys wrth y rhai sy 
? _yn gwybod y ddeddf yr wyf yn dywedyd) fod 
| y y ddeddf. yn arglwyddiaethu ar ddyn tra CAN, efe 
byw Fe'i 


Yr yddu yr. Ay Y wedi ed Pen. 6. 14. N a byddai ì 
— bechod ddim arglwyddiaethu arnynt, oblegid eu bod, nid dan y 
ddeddf, eithr dan ras. Yr oedd hyn yn dal allan fod pechod yn 
_ arglwyddiaethu ar y rhai sydd dan y ddeddf. Yr oedd ynangen- 
'. rheidiol i hyn gael ei egluro. Yn y bennod hon y mae'r Apostol 
:yn dyfod îi wneuthur hynny gyda neilldaol fanyldra.. O'r Adnod 
hon hyd ddiwedd y drydeddar ddeg y mae 'n dangos nad yw 'r gyf- 
— raith ddim i'w beio oblegid pechodau nynion ; ond ei bod mor bell 
oddi wrth eu darostwng. fel y mae 'n achlysur yn hytrach i'w 
' chwanegu. Y mae ymma 'n dechreu trwy gymmeryd cyffelyb- 
ì iaeth oddi wrth gyfraith priodas. Y mae'n eu hannerch yn gar- 
— edig dan yr enw brodyr. Yr oedd amryw o honynt yn frodyr iddo, 
J Mwy eu bod fel yntau, o genedl israel, o ran y cnawd. Onid y 
Ŵ iael yn annerch crist'nogion o bob Gened| dan yr enw brodyr. 
i Thes. Md, O, Felly ymma, gan ei fod yn annerch yr holl eglwys, 
'ac. yn gosod o” u blaen yr hyn ag oedd yn perthyn ìi bawb o Gei ynn, 

— paun bynnag ai Iuddewon ai Cenhedloedd. oeddynt, y 'n 
gwedi ddynt yr enw brodyr am eu bod wedi eu geni o'r un Tad, 
“yn feddiannol ar hawl i'r un rhagor- -freinliau, yn arddel yrun dwy-. 
He gnu a (han MYA i FM a mg sutnut pob daioni aca 


U 


1$0 RHUFEINIAID. 


fedrent y naill i'r llall, Y mae 'ncyfeirio ei hun atiynt felrhai ag 
oedd yn gwybod y ddeddf, ac felly yn hawsach iddynt ddeall yr hyn 
oedd efe yn myned i'w ddywedyd wrthynt. Yr oeddynt yn gwy- 
bod y gyfraith mewn perthynas i briodas: yr oedd y cyfryw.o.hon- 
yntag oedd ynInddewon yn hyspys o'r gyfraith a roddasid: “gynt 


irwy Mosek: felly hefyd yr oedd y rhai hynny ryn eu plith ag a fu- 


asai gynt yn Broselytiaid at y grefydd Iuddewig : ac fel na allai y 


'rbaiag oedd o blith y Cenhedloedd eilun-addolgar wedi cael eu 


dwyn i gofleidio 'r efengyl ddim llai na gwerthfawrogi ysgrythyrau 
yr hen Destament, yr oedd yn rhaid eu bod uy Ri hefyd mewn 
rbyw fesur yn hyddysg yn y gyfraith. Y mae'r Apostol, gan 
hynny, yn gofyn iddynt, Onid oeddynt yn. gwybod fod y ddedaf yw am- 
glwydd 'iaethu ar ddyn trafyddo cfe byw?” Y mae pawb wrth natur- 
iaeth dan y ddeddf, fel cyfammod o weithredoedd, Y mae'r gyfraith 
yn gofyn oddi wrth bawb, ufudd-dod perffaith a pharhaus i'w holl 
emhynynion a hynny dan boen tragywyddol ddamnedigaeth : y 
mae 'n dangos E*ched 4 y mae^n melldithio am drosedd: ac yn 
achlysurol y mae'n cynhyrfu llygredd i weithredu gy yda. mwy orym, 
Wn y pethau hyn y mae ganddi awdurdod ar ddyn ira fyddo efe byw 
: dani, ac felly yn dwyn perthynas gyfammodol a hi,a dim yn hwy. 
Dichon y geiriau gael eu darllen hefyd yn y modd canlynol, cyhyd 
a? y byddo hi byw. Ymae gan y gy yfraith, fel cyfammod o weithred- 
oedd, awdurdod ar ddyn, byd, oni byddo “hi wedi deyPnu a bod yn 
ammod uedd iddo. YR: HNHAIN, 


gr As tw; y wraig y mae siddi wr, sydd yn rhwym | 


wrth y ' ddeddf i'r gwr, tra fyddo efe byw: ond o bydd 
marw yg gwr,hia ryddhawyd oddi wrth ddeddf y gwr, 


'I egluro yr hyn, a ddywedasid yn. yr adnod flaenorol, y yne r 


Apostol yn gosod o'u blaen beth ag oedd yn ddigon adnabyddus i L 


bawb. Yn ol deddf priodas, yr hon sydd yn sefydlu ” r berthynas 
rhwng gwr a gwraig, yn ol gosodiad Duw yn Eden, Gen. 2 24. y 
mae gwraìg dan rwymau cyfammodol i'w gwr hyd angeu. “A mae 
hi yn eiddo neillduol ìddo: y mae igyd-fyw ag ef; ac nid yw ddim 
yn gyfreithlon iddi ymadael. oddiwrtho, nac i fod yn eiddo ì i 'neb ar- 
all: y mae dan rwymau i'w barchu ac ufuddhau, iddo. Gen. 8.18. 


.l Cor: 14. 34. Eph. 5. 22. Col. 3. 18. 1 Pet. 3. 6. Y mae^n sier, 


gan hynny, eifod o neillduol bwys-í bawb. fod yn. ochelgar îawn 
wrth ddewis cycUion DYN Y'n a yr hyn oedd gani yr a” yn 


Ul Me cbwl “dr « 


nm Y Me —  —— —— 


PENNOD VII. 181 


ei olwg wrth roddi hyn ar lawr ymma oedd, ' gosod allan fod dyn, 
wrth naturiaeth dan y ddeddf, fel nad oes dim a wnelo efe a'r e- 

fengyl, tra y mae yn byw dan y cyfammod cyntaf. Ond os bydd 
marw y gwr, y mae'r berthynas rhwng er wraig ag el wedi darfod; 
“ymae hiwedi ei rhyddhau oddi wrth y ddeddf ag oedd y» rlioddi iddo 
hawl neillduol iddi ac awdurdod arni. Yn y Bedwaredd! adnod ni a 
gawn weled beih oedd dru yr Br yn ei olwg wrtli hy wedyd 
Hymn 


3 Ac felly, os a' r gwr yn. y'n bydd hi yn. eiddo gwr 
arall, hi a elwir. yn odinebus: eithr. os marw fydd ei 
gwr hi, ymae hi yn rhydd oddi wrth y ddeddf, fel nad 
Fai hi odinebus; er bod” ag eiddo cw arall, 


— Oddi MU ddeddf priodas y mae'n ien yn NON fod yn bye | 
iawn i wraig gael ei golygu yn odinebus os gwna hi ymbriodi ag 
— arall tra parhao bywyd yr hwn ag sydd yn wr cyfreithlon iddi: o 
'herwydd y mae hi.yn torri y. cyfammod trwy yr hwn yr oedd hi 
wedi ei rhwymo iddo ef, ac iddo ef yn unig. Ond os bydd ei gwr 
| farw, fe fydd ei pherthynas hi ag ef wedi darfod: ni bydd arni ddim 
rhwymau'i gatlw ei hun iddo efmwyach:am hynny ni ellir dim e- 
“ drych arni felun yn euog o odineb os bydd iddi ymbriodi ag arall. 
Y mae mor gyfreithlon iddi wneuthur hyn a phe na. buasai erioed 
wedi bod yn briod a gwr arall, Y mae tystiolaeth yr Apostol yn yr 
'adnod hon, yn gysiala'r hyn y mae^n ddywedyd yn 1 Cor. 7, 39. 
1 Tim. 5. 14. “yn dangos fod ail briodas yn beth cyfreithlon. Ond 
'am y diben n.neiìlduol oedd gan Paul yn ei olwg wrth “Rd. r ie 
ju sod gwel. yt adnod —— c GAOL 


dI 


by Ac felly ; AH fy mrodyr, ydych wedi meirw 
dm ddeddf trwy gorph Crist, fel y byddech eiddo un ar- 
-;all, sef eiddo. yr hwn a 'gyfelwyd o bil fel y y-ygem 
U 4x yN ìs —— ca wed 


yw: AWG ymae'r PA paitol 'yn dyfod; i BEiA Fir cynnwysiad o'r 
'hyna 'ddywedasai yn yr adnodau blaenorol. . Y maen eu hanerch . 
mewn modd. caredig dan, ; yr enw brodyr, Gwel Adn. 1. ac yn, dy- 

— Swedyd- wrthynt, eu bod: wedi meirw i'r ddeddf. Nid yw ddim yn dy- 


“ra fod y ddeddf, eu gwr cyntaf, WW marw ddynthwys ond eu 


182 RHUFEINIAID 


bodhwy wedimeirw i'r ddeddf, Y mae hyn yn atteb yr un diben; o her- 
wydd ymae marwolaeth y naillneu^rllallyndattod y berthynas: ac 
ymae^n dybygol fod yr Apostolyn dywedyd yn y modd hyn er mwyn 
peidiorhoddiun achlysur i'r Iuddewon dramgwyddo. Ymae'nwirnad 
ywcrist'nogionddim dan rwymauigyd-ymffurfio achyfarwyddiadau'r 
gyfraith seremoniol ; ond DM DYRY syddyn caelei ol yg wymnina. O 
: herwydd gan fod marw i'r ddeddf yn angenrheidiol i i'r diben ì fod yn 
eiddo Crist, ac felly i ddwyn ffrwyth i Dduw, pe buasai'r gair 
deddf ymma ^n arwyddo 'r gyfraith seremoniol, y mae ^n sicr y bu- 
asai ffyddlondeb tu ag at Dduw ac eneidiau an-farwol yn gofyn i'r 
Apostolion. wneuthur yn adnabyddus i'r Ïuddewon yn gyffredinol, 
nadoedd arnynt hwy mwyna 'r Cenhedloedd crediniol ddim rhwym- 
awi gadw 'r gyfraith hôn mwyach, ond eí bod hi wedi eï diddymu, 
ac felly eu bod Hŷn â i edrych arnynt eu hunain fel rhai wedi meirw 
iddi. Ond y mae 'n hawdd i weled nad oedd hyn ddim wedi cael 
êi ddadguddio, nid yn unig pau oedd y llythyr hwn yn cael ei ys- 
grifennu, ond hefyd dalm o amser wedi hyn. Gwel Act. 21. 20— 
26.25. 8.28. 17. Heb law Hip y ma€ 'neglur oddi wrth y 
seithfed adnod o'r bennod honmai'r gyfraith foesol sydd yn eael 
ei golygu ymma. 'Nid oeddynt ddim wedi meirw i'r gyfraith hon 
fel y maen rheol bywyd. O herwydd, gan fod y gyfraith foesol yn 
deilliaw, nid oddi wrth ewyllys pen-arglwyddiaethol Jehofah, ond 
oddiwrth natur Duw, a'i berthynas a^i greaduriaid, y mae hi 'n sicr 
o barhau mewn grym cyhyd ag y byddo 'r Arglwydd yn parhau yr 
un yn ei natur ac yn ei berthynas a gwaith ei ddwylaw: y mae ei 
gorchymynnionyn caeleu mynych gyhoeddi,nidyn unig yn yrhen 
Desiament, ond hefyd yn y Testament newydd: Rhuf. 13. 8, 10. 
“Gal.5.13,14.Eph.6.1,2. Iag. 2.8, 11, 1 Ioan 2.7.3. 11. y mae 
Crist a'i Apostolion wedi cyhoeddi amrywiol o addewidion i'r rhai 
a'i cadwant; Mat. 5. 3, 9, I9. Luc 6. 35, 37. Eph. 6. 1, 3. Iag. 1. 
25. y mae hefydamrywiol o fygythion yn cael eu cyhoeddi yn erbyn 
y rhai a'i troseddant, Rhuf. 2. 8, 9. 1 Cor. 6. 9; 10. Gal. 5. 19, 
21.]ud.14,15. Dat. 21.8. I ba ddiben, y mae 'r pethau hŷn, pb 
'na byddai gan EN” ddim i'w wneuthur a'r gyfraith? Heb 
law hynny, y mae'r Arglwydd wedi addaw rhoddi. ei gyfraith o 
fewn ei bobl, a'i hysgrifenu ar eu calonnau: Jer.31.33. Iba 
“ddiben y gwna efe eu tueddu at yr hyn nad yw. ddim yn ddyled- 
swydd orphwysedig arnynt? A phe na byddai 'r gyfraith yn rheol 
bywydi i Gristnogion, y mae 'n sicr na byddai arnynt ddim. rhwym- 
au i garu Duw na'u cyd-greaduriaid, yr hyn yw 'r cyfanag ymae 
y gyfraith yn ei Phys ac ni byddai ddim yn bechod. Me — 


PENNOD VII. 183 


au. Ond y maent wedi marw i'r ddeddf fel ammod bywyd. Megis 
y mae marwolaeth yn dattod y berthynas gyfammodol ag oedd 
rhwng y wraig a'ì gwr, felly y mae cristnogion yn cael eu rhydd- 
hau oddi wrth rwymau cyfammodol i'w gwr cyntaf, sefy gyfraith ; 
am hynny fe ddywedir eu bod yn feirw iddi. Nid oes mwyach 
— ddim a wnelont a hi.fel y mae 'n gorchyrimiyn ufudd-dod perffaith fel 
” ammod bywyd. Y maent, fel rhai wedi. meirw, heb ofalu dim am 
roddi ufudd-dod iddi gyda golwg ar gael bywyd trwyddi. Nid 
'oesdim a wnelont a hi /el y mae'n addaw byŵyd i'r rhaî a attebo â 
fynu i 'w gofyniadau. | Yr oedd y wraig yn ymddiried y byddai iddi 
_ gael cynhaliaeth ac amddiffyniad oddi wrth ei gwr tra y bu efe 
byw: ond ar ol idJo farw, nid yw hi yn disgwyl dim 'oddi wrtho e£ 
— mwyach. Yn yrun modd, nid yw y rhai sydd. wedi. meirw i'r 
ddeddf ddim yn disgwyl am gyfiawnhad trwy rinweddei haddewid- 
ion. Nid oesdim a wnelont a hi fel y maen bygwth tragywyddol. 
—— ddamnedigaeth i'r neb a'i troseddo, Nid oes gan y marw ddim i'w 
ofni: yn yrun modd nìd yw yrhaiag sydd wedi marw i'r ddeddf 
ddim. yn arswydo wrth glywed ei bygythion : ac nid-ydynt ddim yn 
_ cael eu dychrynu na'u gyru at eu gwaith yn yspryd caeth-weisiïon. 
Ac níd oes dim a wnelont a hi fel y mae'n cyhoeddi melldith-uwch ben 
yrhai. sydd wedi eì throseddu, O herwydd gan fod Crist wedi dy- 
oddefy felldith iag oedd yn ddyledus iddynt hwy am eu troseddiadau, 
achan mad: yw pechod ddim yn cael ei gyfrif i'r rhaì sydd yn credu 
ym Mab Daw, nid oes gan y gyfraith ddim hawl ï dywallt ei mell-. 
dithion arnynt, ac nid ees dîm achos iddynt ddychryn fel pe baent 
yn agored i | dragywyddol ddamnedigaeth. Y mae hyn wedi cyn- 
meryd lle trwy gorph Crist. Trwy fod Mab Duw wedi ymddangos 
yn y cnawd, trwy ei fod, yn y natur ddynol, wedi gwneithur yrhyn 
oll ag oedd y gyfraith yn ei ofyn, ac yn neillduol trwy ei fod wedi 
dwyn pechodau yn ei gorph ar y pren, ac wedi cael ei wneuthur yri 
felldith dros bechaduriaid, 1 Pet. 2.24. Gal. 3... 23. 'y mae y rhai 
 agsydd. yn credu ynddo wedi cael eu Fayddlionaddi wrth y ddeddf. 
ì | Gan eu bod, pwy ffydd, wedi cael eu dwyn i undeb a. Christ, ac 
^ felly igael hawl i'r bendithion ag sydd yn deilliaw. 'oddi. wrth eí 
farwolaeth, y maent wedi meirw gydag ef. Pen. 6.8, Nid yw 
penlhynno credinwyr . a'r ddeddf, eu gwr cyntaf, ddim. wedi darfod 


i'r diben iddynt gael bod yn weddw; ond,fe 7 byddent eiddo un arall, 


d 


sef eiddo yr hwna gyfodwyd o feirw. Y mae credinwyr ; yn cael eu 
dyweddïo i Grist, yr hwn, fel y mae wedi. gorcbfygu angeu, sydd 
_ briod na byddmarw. yndragywydd. Hos. 2. 19, 20. Mat. 9, 15.Ioan 
3. iôr Rhuf.6.9.Dat,1.18. Ymaentyncael eu dwyn i i berth- 


184 RHUFEINIAID, 


vnas gyfammodol ag ef, fel y mae efeyn eiddo iddynt hwy, a hwythau 
yn.eiddoiddo yntau: Can. 2. 16. ymae hyn yn cymmeryd, 
lle trwy roddiad y, Tad ; Es. 9, 6, Ioan 17. 2. trwy fod Orist wedi 

gosod ei feddwl arnynt, yn eu. dewis, ac yn eu cymmeryd i fod yn: 

eiddo iddo ei hun, ac yn rhoddi ei hun iddynt; a thrwy eu bod liwy 
thau yn gwneuthur dewisiad a derbyniad o Grist, ac felly yn. 
foddol gyflwyno eu hunain i fod yn eiddo iddo ef yn unig. . Oddi 
hyn'y mae Crist, a'i holl fendithion yn eiddo iddynt: y mae e 

eu caru, yn rhoddi ei gymdeithas iddynt, yn eu hamddiffyn, yr, 
falu am danynt, ac yn-darparu erddynt bob.peth ag sydd yn ai 
rheidiol er eu daioni. Y maent; bwythadd dan neillduol rwyma 
garu Crist, 6i. “barchu, ufnddhau i'w holl orchymynion,'. a boc 
ffyddlon iddo, Y mae ^r Apostol ymma>?n.sylwi ar un o neilldi 
ddibenion eu dyweddïad i Grist, sef, fel y. byddai. iddynt ddwy. 
ffrwyth â Dduw, Megis mai effaith priodas.yw cenhedlu plant,.y. 












' rhai sydd yn cael eu galw flrwyth y bru, neu ffrwyth y.groth, Deut, : 


28.-4..Pgal,. 127. 9i felly hefyd effaith undeb a Iesu Grist yw dwyn 
ffrwyth i Dduw: ; Y mae'n amlwg, dybygid, fod Paul yn. golygu 
Crist yn Dduw, pe amgen pa fodd y-byddai eneidiau, mewn cans 
lyniad i undeb priodasol ag ef, yn dwyn ffewyth i Dduw?. Y Ymae? K'. 
ffrwyth bwn yn cymineryd i 1 mewn holl weithrediadau, .yranian ne; 
wydd' Ew un bynnag aimewn el dyliain geiriau, neu weithredoedd, 

Y mae'n ffrwyth â Tia y mae 'n effaith gweithrediadau grasol ' 
Duw yn.yr enaid, Gal. 5. 22, Phil. 2. 13. yn amlygu sancteidd- 
rwydd, daioni, a gallu Duw, yn yru un modd ag y mae plant yn dwyn. 
delw eu rhieni, er gogoniant i Dduw, ac yn pynuoergd eyn ei o- 
lwg. Heb.13.15,16. Y mae'r, Apostol ymma 'n gosod ei huni. 
mewn fel y, byddai, n hawsach ganddynt í i wrando ar yr hyn. ymae 
'yn eì osod. o' 'u blaen yn yr adnod nesaf. br A rad Su eU 


UR Y Au a io 
bn afan, an oeddym FR y ytu nn .pech- 
ddail y rhai oedd trwy'y 'ddeddf, oedd yn a'r 





yn. ein” haelodau ni, i ddwyn ffrwyth i farwolaeth, 


am "1 4 
a i 


WY mae 'n wìr fod yr sa at yrHebreaid, wrth son am offeiriadaeth 
'Lefi: a'r “ oruchwyliaeth] Iuddewig, yn arfer y geiriau gorchymmyn a 
cnawdol, a defodau cnawdol. Heb. 7. 16. 9. ïO. “Ond nid bod dan 
yr oruchwyliaeth Iuddewig yw yr hyn y mae'r. Apostol yn gyf irio 
atto pan y mae ^n. dywedyd, pan oeddym sjn y cnawd.  Ohe 
yr oedd yr 'holl Israeliaid duwiol o Moses hyd Grist, dan; yr ruch: 






wylïaeth honno: ond yrhai sydd yn y 'enawd; yn yr ystyr y mae. Ŵ 


PENNOD VII. 185 


Apostol ymma ^n arfer îN geiriau, ni. allant ryngu bodd Duw. 
'Rhuf. 8.8. Od; y mae 'r gair cnawd yn arwyddo llygredd y natur 
“ddynol, Toan 3. 6. /Rhuf.8. 6, 7. Gal. 5. 17,19, 20. Y mae an- 
-iar lygredigynmyned dan,yr enw cnaxwd, am ei bod 'yn cael ei 
thrawsglwyddo trwy genhedliad cnawdol neu naturiol, yn.cael eî 
mynych gynhyrfu gan gig a gwaed, ac yn amlygu ei hun yn y cnawd 
gan gymmeryd edau? r corph i fod yn arfau anghyfiawnder î 
bechu ynerbyn' Duwi “Megis y dywedir fod duwiolion yn yr Ys- 
1pryd; am:fod Yspryd Duw yn trigo ynddynt, Rhuf 8.9. felly yn 
vyr: un: modd, fe “ellir 'dywedyd am y rliai sydd heb eu hail eni, êu 
-bod ŷn y cnawd, am m&âi anian! lygredig sydd yn arglwyddiaethu yn- 
“ddynt -Bymma-fel ŷr ydych. yn 'arfer dywedyd am ddyn. a fyddo 
dan Jywodraeth tymmer/neu yspryd “annymunol, ei" fod mewn 
tymmer ddrwg, neu 'mewn yspryd cas.' Y mae gwyniau pechodau 
3 yn arwyddo tueddiadau, chwênnychiadau'i a chynhyrfiadau yr anian 
“lygredig. Ymmaent yn cael eu “galw: "ŷn wyniau pechodau âm êu 
chod yn deilliaw. oddi wrth anian bechadurus, am 'eu 'bod yn bechad- 
“urus yn eu natur eu hunain, ac aim 'eu bod-yn' afwain i i bechod. Y 
.mmae^r rhai?n trwy'r ddeddfy.nid ani fod y'ddeddf ŷn €u gorchymmyn 
snac yn eu cynhyrfu ; ond am fod cyfraith Dwyn cyfìawn felldith- 
- io: pob troseddwr, a'r felldith honyn rhwym dyn, dan Tywodraeth 
pechod;; am ei-bod yn dadguddio pechodj' Adi T.Pen. 8. O. “aim 
'sfod: | y tueddiadau- hyn-ynfwy'pechadurus, yn! 'gynmhint'a bod Diiw 
wedi rhoddi:ei gyfraith i'w gwahardd ;' Adh..13./ âm'fod' Er 
s mynion, gwaharddiadau, a bygythion y gyfraith 'yhac acllystui GWY chi 
“a chynhyrfu llygredd, mewn calon” 'amiddifad o anian. sanctaidd, 
" Adn..8. ryw-beth yn debyg i'r môdd y mae gwres “yrhai yn 'yn nh. 
“ lysur i ddrwg sawyr y dommen: gyfodi'i i fyntis ac dîm “ei fod (Wyr 
“ gorchymmyn: 'yn gweithio marwolaeth. Adn.” 10, ŷ3T Fd 
oedd Paul a'r ghai' 'yt oedd efe 'n ysgrifennu” attynt, yn“Sy 
* cnawd, yr oedd gwyniau pechodau yn gweithio jn eu haelodad*"Ŷr ^ 
'oeddynt. fel y môr yn aflonydd,” ac yn gwastadol ddifgelaidd «cïh- 
redu'yn eu mynwesau, ac yr oeddynt “yn gosod” aelodau eu 'cjrph, 
oyn gystal a galluoedd eu heneidiau ar waith i bechu yn Y etbynt Tydy, 
gan ddwyn ffrwyth i favwolaeth. Yr oedd. yr holl” Trwyth. ug ô&da, 
mewn meddyliau, geiriau, a gweithredoedd, yn deilliaw oddi ŵith. 
“wyniau. “pechodau, yn cyfiawn haeddu tymhorol 'a thrai tgywyddol 
-i-farwolaeth, ac yn ei natur ei hun'yn- tueddu: yn syw teip 
di-ddiwedd : a lle nad yw pen- atglwyddiaethol ra€ ŷn rhag ndriu, 
“my maent'yn sicr o ben- derfynu mewn di inystr tragyw dôl Gwel... 
| cC BenD 82 sc id WAEN yn Ya yu. Mei. DYRAU 
idy HI. Aa 


j 


186 RHUFEINIAID, 


6 Eithr yn awr y rhyddhawyd ni oddi wrth y ddeddf, 
wedi ein meirw i'r peth y'n hattelid, fel y gwasapaeth- 
— em mewn newydd-deb yspryd, ac nid yn hender y lly- 
thyren. 


Yn awr yr oedd cyfnewidiad wedi cymmeryd lle yn eu cyflwr. 
.Yr oeddynt wedi eu rhyddhau oddi wrth y ddeddf, nïd íel y mae 'r 
gyfraith yn rheol ymddugiadau, ond fel yr oedd yn gyfammod o 
weithredoedd, ac fel y cyfryw yn gofyn perffaith ufudd-dod fel am- 
mod cyfiawnhad, yn addaw bywyd i'r neb a wnai berffaith a phar- 
— haus gyd-ymffurfio a'i gofynniadau, ŷn bygwth tragywyddol ddam- 

.nedigaeth am y byrdra lleiaf, ac yn cyhoeddi melldith uwch ben 
_ troseddwr, heb roddi iddo un lle i obeithio am drugaredd byth. 
|” Gwel Adu,4. Nid oes gan y ddeddf, yn yr ystyriaeth hyn, ddim 
mwy i'w ddywedyd wrth-gredadyn, nag sydd gan y gŵr a fyddo 
“wedi marw i'w ddywedyd wrth yr hon a fu gynt yn wraig ìddo. 
Adn. 2,3.. Y maent wedi meirw i'r hyn oedd yn eu hattal, neu, fel y 
gellir cymmeryd y geiriau, y maer hyn ag oedd yn eu dal hwy wedi 
| marw. Megis yr oedd y gwr cyntaf yn dal y wraig dan ei awdur- 
dod tra y bu efe byw, felly yr oedd y gyfraith unwaith yn eu dal 
hwythau dan rwymau i roddi iddi yr holl ufudd-dod ag oedd hi yn ei 
oyn fel ammod bywyd, a than rwymau i fod yn druenus byth dan 
:ei melldithion ctlegid eu pechodau. Ond yn awr y maent ER, 
. wedi marw i'r ddeddf yn yr ystyriaethau a enwyd uchod, ac y mae'r 
. ddeddf wedi marw ìddynt hwythau, fel nad oes ganddi, megis cyf. 
ammod bywyd, ddim i'w ddywedyd wrthynt. Y mae hyn weli 
cymmeryd lle fel y byddai iddyn wasanaethu mcwn newydd-deb 
yspryd. Y mae gwasanaethu Duw yn cynnwys ymadawiad o was- 
. anaeth ei elynion, gwrdd! ymostyngiad i w awdurdod, ufudd-dod 
N gwastadol a pharhaus i'w orchymynnion, ac ymdrechiad cydwybod - 
ola diwyd. i ddwyn ei achos ymmlaen yn y byd. Fe ellir dywedyd, 
fod ei bobl yn ei wasanaethu, mewn newydd-deb. yspryd, oblegid eu 
bod yn feddiannol ar yspryd newydd, sef anian sanctaidd; Ezec. 
36. 206. oblegid eu bod yn cyflawnu eu dyledswyddau. oddi ar 
egwyddorion: ysprydol, sef ffydd, cydwybod wedi ei phuro trwy 
— waed Crìst, cariad, a diolchgarwch: am fod eu heneidiau yn ufudd- 
hau. mewn modd ysprydol, sef yn ddiragrith, a'r holl galon, gyda 
: rhydd: did, a lawer o hyfrydwch : am eu bod yn ofalus iawn am 
— gymmeryd rheol. gida ì'w WN sef y AE ag y 


&s, * 





PENNOD VII, 2 187 


mae'r Arglwydd wedi ei roddi o'i ewyllys: am fod ganddynt ddy- 
benion newydd yn eu golwg yn eu holl gyflawniadau, sef gogou- 
eddu Dîw, bod o ryw lesbad i'w cyd-greaduriaid, a dwyn ymmlaen 
eu hadeiladaeth eu hunain: ac am eu bod yn awr yn cyflawnu ^r 
cyfan trwy 'r cynnorthwyon ag y maent yn dderbyn oddi wrth yr 
Yspryd Glan. Ezec. 36.27. Nid ydynt ddim yn gwasanaethu y» 
hender y llythyren. Y mae'r Apostol yn son am y gyfraith foesol 
dan yr enw llythyren, 2 Cor. 3. 6,7. felly ymma y mae gwasan- 
aethu yn hender y llythyren yn arwyddo cyflawnu gwaith yr Ar- 
glwydd yn yr hen ddull ag oeddynt yn eì gyflawnu. gynt pan yr 
oeddynt dan y ddeddf. Fe ddichon y gyfraith, trwy ei hawdurdod 
ar y gydwybod, yrru dynion anianol i gyflawnu rhyw fath o wasan- 
aeth i'r Arglwydd. 'Ond ni bydd gwasanaeth y rhai'n yn cyrhaedd 
dim. ymhellach nag ymddangosiad o barch i Dduw, cyd- ymffurfiad 


allanol a. chyfarwyddiadau ei air, ceisio gwneuthur cymmaint ag a” 
| wnelo'r tro i ddistewi llais cydwybod, a gwneuthur y cyfan trwy” 


eu nerth eu hunain, tra y maent yn hollol ddieithriaìd i gynnorth- 


— wyon yr ' Yspryd Glan. Nid yn yr hen ddull hwn y mae y rhai 
k sydd yn cael eu gwneuthur yn! eiddo Crist yn gwasanaethu. Acy. 


my Luc 1: 15. 


mae'r | waredigaeth 'o dan y ddeddf yn annogaeth gadarn, ac yn 
foddion neillduol i'w ido a i wasanaethu WU mewn HYN EAD 1 


- 


sî ; 
cnw ! b4 GN 


Wt tw Beth. wrth hynny. a i ddywedwn bi, Ai wdd” yw 
^m ddeddf? Na atto Duw. Eithr nid. adnabum i 


ŵ”? 


bechod, ond wrth y ddeddf: canys nid adnabuaswn i 


ac € 


chwanta.. 


í dra chwant, oni. 'bâi AYNENY o'r “ddeddf, Na thra- 


y Yan Aw jy 
Ìn. mg Yr aedd. Y eedF yn FFA AYN oes “Fir camwedd lle nad 


—i 


| oesdeddf, Pen. 4.13. bod y ddeddf wedi dyfod i mewn fel yr aml- 


“hai. y camwedd, Pen, 5..20. nad arglwyddiaeth pechod ddim ar 
y Rhufeiniaid oblegid nad oeddynt ddim dan y ddeddf, eithr dan 


“ ras, Pen. 6. 14, eu bod wedi marw i'r ddeddf fel y. byddai iddynt 


ddwyn. ffrwyth, i Dduw, Adn. 4. a bod gwyniau 'pechodau, y 


— rhaioedd trwy 'r ddeddf, wedi bod yn g gweithio yn eu haelodau í 
_ ddwyn ffrwyth i farwolaeth. Adn. 5.. Ye fod y pethau hyn yn 


agored i gael eu. cam ddeall a'u cam ddefnyddio, y mae'n gofyn 
ymma, Beth wrih hynny a ddywedwn mi? Pwy gasgliad sydd i ini 


186 RHUFEINIAID. 


dynnu oddi wrth y pethau hyn? .Ai pechod yw'r ddeddf ?. A ydyw t., 
cyfryw ddywediadau ddim yn taflu 'r di-anrbydedd mwyafar y gyf- 
raith sanctaidd, ac yn ei darlunio/fel pe byddai'n achos o bechod yn 
bytrach nag yn attaliad iddo? A ydyw hi wedi ei hordeinio i'r dy-.. 
ben i arwain dynion i bechu yn. erbyn, Duw? A: oes ynddi ryw-. 
beth ag sydd yn tueddu at hyny? Aydyyr hi yn, rhoddi un rhwyan- 
nogaethineb bechu? I byn y maer Apostol yn.atteb fel un ag. 
oedd yn ffeiddio 'r, cyfryw gasgliadau, ac yn dywedyd, Na atto, 
Duw! Na fydded i neb feddwl fod y.fath beth yn. canlyn, 
oddi wrth yrhynsydd wedi ei ddywedyd. Y mae hyn yn holl- 
' ol groes i natur a diben y gyfraith, Ni buasai.efe ddim yn. adnabod 
pechod ond wrthy ddeddf. Ni buasai ddim yndeall fod rhai pethau,. 
yn enwedigol gweithrediadau 'r meddwi a dymuniadau'i r galon, yn. 
bechadurus, oni buasai fod y gyfraith yn eu gwahardd: yr oedd ganddo | 
'feddwl mor dda am ei rodiad diargyhoedd, . Phil: 3, 5; 6. fel prin y. 
buasai efe yn edrych arno ei hun yn bechadur mawr, oni buasai fod. 
y gyfraith yn ysprydolrwydd ei. gorchymynion a'i. . gwaharddiadau, 
_. wedi cael ei dal i fynu fel drych o flaen ei gydwybod, i ddangos iddo 
y llygredd oedd yn ei anian, yn ei ymddugiadau, ïe, ac yn ei ddy- 
ledswyddau goreu: .nibuasai efe, byth j yn. dychymygu: fod. pechod 
mor ffiaidd ac atgas ynddo ei hun oni buasai ei fod wedi cael golwg | 
ar y gyfraith yn eì hardderchawgrwydd, fel y mae yn ei nhatur yn 
gyfiawn, yn sanctaidd, ac yn dda: ni buasai ddim wedi gwybod 
fod pechod wedi ei ddwyn i i'r fath sefyllfa druenus ac annymunol, oni 
buasai fod arswydus felÍdithion â bygythion y'gy /fraìth' wedi cael eu 
hargraphu arei gydwybod: ac mewn llawer o amgylchiadau ni 
“buasai efe ddim wedi adnabod pechod yn. cynhyrfu yn. ei fynwes i'r 
graddau ag oedd. efe wedi ei. brofi, oni buasai. fod y. gyfraith, yn ei. 
gorchymynion manwyl, ei gwaharddiadau pur, a'i melldithion! lÍym-. 
ion, wedi sefyll yn erbyn ei dueddiadau llygredig. I reddi siampl. 
o hyn, Ni buasai efe ddim yn adnabod arachwdni oni b'ai. ddywedyd 
o'r ddeddf, Na thrachwanta. Y maer Apôstol 'ymma a'i olwg yn 
neillduol 'ar y degfed gorchymmyn, yr hwn sydd” yn dywedyd, Na 
chwennych, &c. Y mae*r dab Yityn hwn yn 'gofyn boddlonrwydd 
meddwl yn y sefyllfa ag y maerhagluniaeth. wedi'ein gosod 'ynddì, - 
Phil. 4. ll. yn gystal a'r cyfryw garïad'at ein: cydg greaduriaid ag a 
fyddd” n €în dwyn i lawenhâu yn êu dedwyddwch. “yc€Cor. FHS, don 
5. Ymae hefyd yn gwahardd 'y llygredd ag sydd megis ffynnon o. 
'ba un'y mae dymuniadau afreolaidd yn dylifo, yn gystal a'r ffrydiau 
'ag sydd yn deilliaw ddi wrth anian lygredig; yn neillduol, anfodd- 
Ìônrwydd'i i drefniadau rhagluniaeth; giwgnachrw yâd dai wahanol 


PENNOD VII. 189, 


oiuchwyliaetbau!'r-Arglwydd;. cynfigen wrth weled:llwyddiant ein, 
cyd-greaduriaid tweddicalonat yr: hyn-y.mae Duw.yn eí wahardd; 
dymatiadawg afte0laidd iam; ryw.bethau ag. a fyddo eraill yn fedd-. 
iannu, pan-na: byddo'r Arglwydd ddim. wedi gweled bod yn dda i. 
roddi 'r cyfryw bethau i niy âe; achwenychiadau anghymmedrol am. 
gael mwynhad o.bêthau cyfreithlon, Ni buasai Paul ddim yn deall 
fod : dirgelaidd 'weitlirediadau. ^r meddwl, a dymuniadau.” c.galon. yn, 
bechadurus, nac yn cael eiargyhoeddi yn ei gydwybod o'u herwydd, 

oni buasai fod y gyfraith wedi amlygu.eu mhawr ddrygioni. | Ac ni. 


biasais llygredd, ddim. yn cynhyrfu ei hun i'r ;un. igriddao, ag.y 


gwnaeth, oni 'buasai. fod ygyfraith,yn.ei gwaharddiadau. a'i bygyth- 
ion, wedi gosod«di; hun. ynleierbyn. . Yn.awr, ganfod y gyfraith yn 
amlygu pechod, yn ei wahârdd iyn-ei gynhyrfiadau/cyntaf a mwyaf 
dirgelaidd, : ac yn: dangos, y dwyfol: an-foddlonrwydd yn ei erbyn, y 
. mae'n sicr na: "ddichon hi ddim bodyn Up neu: uh achosi ddio 
ion bechi yn erbyn yr SN GAN y non Toifren wl rys aeÌannt 


: A FFI WED £8 y dod eb, uad bd rig 





8 Eithr. pechod, wedi eydd a trwy'r 
i heh a weithiodd ynof f fi bob y Mot JAC 


ue Ten try id, fa Pryse 


A ol dangos, Ym, yr adnod” 'aenorol, ahH yw 'r ddeddf dg yn 






bechod, y. mae” 'r : Apostol ymma ^n dyfod. i SR IO F hyn. a ddy- h 


— wedasai am wyniau pechodau, y rhai sydd trwy ^r ddeddf. Adn. 5, 
Er bod y ddeddf wedi bod yn aW ygu i wyniau pechodau ddwyh 


ffrwyth i i farwolaeth, etto y mae 'n sicr. mai nid y gyfraith oedd. 
'wedi rhoddi'r achlysur hwn; ond pechod, hynny yw, llygredd y natur. 


ddynol, yrhyn: sydd ynddo ei hun yn bechadurus, iymgystal ag yn 
wreiddyn pob/ pechod, arall, oedd wedi cymmeryd. achlysur trwy. 'r 
gorchymmyn, a weithiodd yM bob trachwant. “Wrth Jy gorchy 
Ho y mae i ni ddeall naill ai 'r gorchymmyn neillduol ; a 'arybwylli 
n yr, adnod flaenorol, neu y. gyfraith yn. gyffredinol, fel Jy mae'n 
Fd. e yll; s Duw, trwy orchymmyn, i'w, greaduriaid, yneuth; 








FO yn greadur euog g99d hefyd. yn gyhoeddi melldith. uwch 
n, ar ' gyfrif € ei i drosedd, ïe, ac yn. ei adael yn y sefyllfa druenus 
yh heb roddi iddo un, llei i i ddisgwyla am drugaredd: faddeuol.. “Yr 


oeddhyn; yn ei i wneuthur yn i hollol ddi-yspryd i i wrthwynebu pechod; 


o hepwydd, wrth sylw i ar ei gyflwr truenus, yn nrych y ddeddf, ; ; yr 
oedd ; yn, gweled, e ei hun wedi, syrthio eisoes dan farn condemniad, 
Yn wyneb nh cyraedd eilygr edd wedi cymmeryd aShiystr â i'w an- 








A MYL ^r llall. Yr, oedd y gyfraith nid ynunig yn dangos 


Ê 


190 RHUFEINIAID, a 


nog îroddi eihun ifynu ibob trachwant, gan haeru nad oedd 
waeth iddo hynny, gan nadoedd iddo un gobaith am drugaredd, A 
phan gafodd y gyfraith ei dwyn gydag awdurdod i'w gydwybod, i 
wahardd a chondemnio yr hyn ag oedd mor anwyl gan natur lygr- 
edig, fe gynhyrfodd ei lygredd ei holl rym yn ei herbyn. Y mae 
y gwaharddiad weithiau *n dwyn ar gof ryw bechod nad oedd dyn 
ddim yn profi unrhyw duedd neillduol atto hyd oni ddarfu iddo syl- 
wi ar y gwaharddiad, Y mae hyn ryw-beth yn debyg.i- ddyn mewn 
clefyd nad oedd yn ' meddwl dim yn neillduol am win na diod gad« 
arn, hyd onì ddarfu iddo glywed y meddyg yn gorchymmynna bydd- 
ai iddo gael dim ohonynt, ac yno ar hynny yn myned yn fawr 
eiawyddamdanynt, Ac y mae'n sicr fod llygredd yn ymgynhyrfu 
yn fwy o ran fod y gyfraith yn gosod. ei hun yn ei erbyn? ' Y mae 
hyn yn debyg i ddwfr a fyddo, wrth gael ei gronni, yn casglu mwy 
rym, ac felly yn torri dros y caulannag, ac yn gwneuthur ei ffordd 
ymmlaen yn fwy nerthol nag y buasai'n gwneuthur pe buasai'n 
cael llonydd i redeg yn di-attaliad. _ Ac fel y mae calch brwd yn. 
llosgiyn fwy ay Hwyp bol pan y byddo dwfr yn caelei daflu arno, 
ond heb fodyn. ddigon i i'w hollol ddiffodd, felly y mae llygredd yn 
ymgynhyrfu” n fwy pan y mae'r gyfraith yn cael ei dwyn i'w wrth- 
wynebu. Dymma fel yr oedd Paul, yn wyneb gorchymynnion a 
gwaharddiadau” r gyfraith, wedi profi ei lygredd yn nerthol weithio 
ynddo bob math o. dueddiadau a dymuniadau at Fin a ag oedd 
y AN 


* " ï i 
yF.& iw nsobty bw 


Har Canys heb y ddeddf, marw. oedd pechod : n “eithr 

- oeddwn i gynt yn fyw heb y ddeddf; ond pan 
'ddaeth y gorchymyn yr en pechod; a — 
afumfarw. wi 
' Arol dywedyd fod gwyniau (Wadd dau” y rhai sydd iwy ddeddf, 
yn dwyn ffrwyth i farwolaeth, Adn. 5. y mae 'r Apostol ymma” n. 
dyfod ì amddiffyn anrhydedd y ddeddf. ' Nid oedd efe erïoed wedí, 
bod heb y ddeddf ym mhob ystyr. “ O herwydd yr oedd gweithred- 
oedd y ddeddf yn ysgrifenedig, wrth naturiaeth yn ei galon: 'Rhuf.| 
9, 14, 15. Yr oedd wedi cael ei egwyddori) yn y ddeddf yn eifaban-. 
dod : yr oedd wedimyfyrio llawer yny ddeddf” pan yn ' caelei iddwyn. i 
ìfynu wrth draed Gamaliel: yroedd wedi dwyn ' mawr zel i'r 
ddeddf: ac o ran cyd-ymffi furfiad allanol a'i gofynniadau, yr oedd. 
wedi bod yn ddiargyhoedd o ran y cyfiawnder ag oedd r y ddeddf] | 


PENNOD VII; 181 


Ond yn wyneb yr holl bethau hyn yroedd efe wedi bod heb wir ad- 
nabyddiaeth o ysprydolrwydd, manyldra, ac ehangder deddf Duw yn 
ei gorchymynnion a'i gwaharddiadau: yr oedd wedi bod yn ddi-ad- 
'nabyddiaeth o'i hardderchawgrwydd a'i gogoniant: ac yr oedd wedi 
bod heb un teimlad neillduol o'i gofynniadau na'i melldithïon wedi 
eu hargraphu ar ei gydwybod. Pan oedd efe, yn yr ystyriaethau hyn, 
heb y ddeddf, marwoedd pechod. " Nid oes i ni ddîm meddwl ei fod 
fy pryd hynny yn rhydd oddi wrth lygredd, na'i fod yn marw- 
eiddio gweithredoedd y corph trwy'r Yspryd. Ond yr oedd gan- 
'ddo'r fath feddyliau mawrion am danio ei hun,-fel yr oedd yn 
barod i gredu fod ei bechod fel dyn marw wedi colli ei holl nerth: 
nid oedd pechod yn peri dim aflonyddwch“i'w gydwybod; ond yr 
.oedd yn edrych arno fel gelyn wedi marw, ac oblegid hynny yr oedd 
yn meddwl nad oedd dim gerygii' i'w ofni oddi wrtho; a thra 'r oedd 
y ddeddf yn ei i gwaharddiadau a'i melldithion heb ddyfod mewn modd 
awdurdodol i wrthwynebu ei lygredd, yr oedd pechod, mewn cyd- 
, marìaeth, geg yn farw, o herwydd nid oedd ddim yn gosod allan 
“einerth i i'r un graddau ag y gwnaeth wedi hynny. Y mae ^n dy- 
wedyd ymhellach, ei fod ef gynt ynfyw heb g ddeddf. Yr ydym we- .. 
.diystyried yn barod ym mha olygiadau y gellid dywedyd ei fod ef 
heb y ddeddf. Tra'r oedd efe'n anwybodus ysprydolrwydd a 
manyldra 'r gyfraith, yr oedd fel y dyn ieuangc yn Mat. 19.20. yn 
“ meddwl ei fod yn bywi. Dduw, yn ol gofynniadau 'r gyfraith : yr 
oedd hefyd ; yn golygu ei hun mor gyfiawn fel na allai ddim llaî na 
' meddwl ei fod yn feddiannolar fywyd mewn cyflwr o gymmod a 
— heddwch a Duw: ac oddi ar y dychymmygîon hyn, yn gystal ag 
oddi ar ei hyder y byddai iddo gael byw byth mewn gogoniant, yr 
' oedd ganddo fywyd o dawelwch a chysur yn ei fynwes eî hun. Fe 
- ddaeth y gorchymmyn, pan y darfu iddo gael ei ddwyn i nydd 
“ysprydolrwydd ac ehangder y gyfraith yn .eí gorchymynion a'i 
: gwaharddiadau, fel y mae'n cyrhaedd, nid yn unig y geiriau a'r 
. gweitliredoedd, ond hefyd y meddyliau mwya dirgelaidd, egwyddor- 
“ion, dymuniadau, a golygiadau 'r galon! pan y darfu iddi-ddangos. 
— iddo mor bell oedd efe o atteb i fynu i'w mhanwyl ofynniadau: a 
z phan y darfu i' i'r melldithion ag y mae hi'n gyhoeddi uwch ben tros- 
eddwr. gael eu hargraphnu ar ei gydwybod. Ar hŷn fe adfywiodd 
_ pechod. “Yn awr efe a welodd fod amryw ô betbau ynddo ei hun 
yn bec lurus, y 'rhai nad oedd efe ddim wedi meddwl o'r blaen- 
: a. fod gan bechod ymfas o awdurdod NN nag 






A92 RHUFEINIAID; 


a theimlodd ei: bechodau yn llanw;ei gydwybod ag anesmwythdf& 

ac aflonyddwch, gan.'ddangos iddo.ei. fod; cig agored felldithion 

deddf doredig. Gyda golwg ar hyny mae'n dywedyd; .4 minnau 
e.fumfarw. ; -Bu raid iddo roddi. i. fynu; y. meddyliaii., | mawrion 'ag 
ioedd efe unwaith wedi: eu; llettya; am darío.ei,han: .o herwydd eíe 

a gafodd , ei, gyflawn argyhppddinei!foil yn farw mewn pechodau a 
chamweddau, ânwy iei fod-danAywodraeth anian lygredig: gwelodd 

.ei. fod, felitroseddwy, (dan. farn: 'condennniad; ac felly yn agored-i 

Jragywyddol drueni ;!; ;yn-íganlynol; efeia> gollodd; yr-holl-gysur ag 

oedd. yn deilliaw, oddí»wrth:eirddychiymmygionidi sail am dano ei 

hun, uliod i» 1109 1Dov yne nyb 41 bodoed 12 bol YN x 1 bud 
yc Eu :bodywbw w'iilôv bbynolìn cub iv. ny horsog ts u 
b>10 A'r. gorchymyn' AD fydd hrwsgiŵr a 
a 
Wrth ay gonchymnufn, y idi ni el ruin naill ai i nigbrnllynnc 
myn beillduol hwnnw.nadthrachwanta, neu yn-hytrach y gyfraith, yr 
hon sydd yn cynnwys gôrchymynnion sanctaidd ada.".r Er fod Paul 
wedi. miarw pan ddaeth y gorchymmyn, ettoyrydoedd y gorchymmyn. 
ŵ fywyd. . Ni chafodd y gyfraith ;erioed ei rhoddi gyda golwg ar i. 
meboohiliogaeth Addagael bywyd o; gyfiawnhad ar.gyfrif eu cyd- 

k ymffurfiad personol a'i gofyniadau. Rhuf. 3. 20. Gal.:2. 16. Ond 
cafodd, eirhoddii fod yn rheol bywyd, i gyfarwyddo dyn pa foddi 
ymddwyn tu ag at.Ddnw, a thu ag at ei gyd-greaduriaid; achafodd 

,ei bwriadu ar-y,cyntaf i fod yn gyfamod. “bywyd, fel ag yr oedd yn 
addaw ywyd i'r hwn a attebai i fynu i'w gofynniadau. Let. 18, 5, 
Rhuf, 20. 5... Mewn. perthynas'i hyn:y mae 'n angenrheidiol i ni 


ddal sylw, mai i gyd-ymffurfiad. perffaith a'i holl ofynniadau-yr oedd 


iy gyfraith yn. addaw bywyd. Deut, 27. 26. Gal, 3, lO, Nid yw. 


y cyfryw gyd-ymffurfiad. a gofynniadau'r. gyfraith. yn baeddu « dim“. 


seddi ar, Jaw Duw; o herwydd, nid yw ddim; yn ychwaneg na'r. hyn 
y mae dyn dan; anfejdrol rwymau i' 'w roddi: ac y. maen amihossibl 
.i greadur haeddu. dim wrth gyflawnu :yr byn na allasaiddim 'esgeul- 
uso heb fod yn euog o:anfeidrol ddrwg. Oblegid hynny pan yy mae 


.:y ddeddf yn addaw bywyd,ì' rhwn ai cyflawno, y. maen addaw 


'tnabyddiddo ddim. cael ei: felldithio tra. y parhao: yn ei berffeith- 


rwydd: neu pe meddylid, fod .y y bymyd ag ymaehi yn addawyn 
neynnwys rhyw dderchafiad, y mae'n sicr fod hynny ^n deilliaw oddi 


gwrtli) Fas rieu, an-baeddiannol «ddaioni.'t. Arglwydd, yn gwneuthur 


ncyflawniad-o! ddyledswydd yn ammod ar ba/uny mae ei greadur- 
:iaidi gael mwynban:y Y sydd ganddo i'w sylthnpinadd- 


* 


gmunns ar MD ——— YO 


PÊNNOD VII: 193 
ŷnt.  Pân y maer addewid-o fywyd yn cael ei gosod o flaen. Is* 
fael; Lef. 18. 5. y mae 'r geiriau'n golygu 'r bywyd a gaent 
fwynhau yngwlad Canaan ar eu cyd-ymffurfiad a'r gyfraith oedd 
yncael ei chyhoeddi iddynt: neu ynteu y mae'r Arglwydd yn ad- 
rodd iddynt yno ammodau 'r cyfammod gweithredoedd, i'r diben 
i' Rggyfieu tfinn yn brofiadol o an-nigonolrwydd eu hunan“gyíiawn- 
derau, a'u Wyn i ymofyn am fywyd mewn rhyw ffordd arall; 
Mewn perthynas i'r gorchymmyn, y niae r Apostol ymma 'n dy- 
wedyd ymhellach, Zwnnw a gaed inii i, farwolaeth. Y mae gofyn« 
iadau 'r gyfraith, neu 'r ammodau ar barai y mae hi ^n addaŵ 
bywyd, sef. ufudd-dod perffaith a pharhaus i'w. hollorchymynnion, 
yn ei gwnenthur yn an-alluog i gyfiâwnhau troseddwr : ac am hyny 
y mae hi^n lladd eì holl obaith am fywyd, gan nad oes ganddi 
ddim i'w wneuthur ond ei pwyrgo drosodd i farwolaeth dymhorol a. 
tbragywyddol, Pan y mae'r gyfraith yn dangos pechod, y mae'n 
amlygu nad yw w pechadur ddim yn byw i Dduw fel yr oedd efe un 
waith. yn meddwl, “ond ei fod yn farw niewn pechodau a chamwedd- 
au, ac yn haeddu marw byth; Pan y mae hi'n cyhoeddi ei mell- 
dithion uwch ben troseddwr, y niae hi yn eì adael yn farw dan 
ddyrnodiau dwyfol ddigofaint, heb roddi iddo un gobaith am drugar- 
edd byth. A plan y mae ei gorchymynnion, ei gwaharddiadau, 
a'i melldithion, trwy daro yn arbyfi llygredd y natur ddynol, yn 
_ achlysur i'w gynhyrfu i weithredu ^n fwy grymmus, y mae byn yn 
rhwystro dyn i fyw. ynol meddwl Duw, ac er ei gynt ae W ei 
AWDL ddyínaeh deng felldith. hal i TONNAU 
, do. Y Ŷ U bid A 


dyn 8 Ca anys pechod, TAN RHUF achlysur trwy, 'r 


au 4N aa 8) if 


A AT a'm Bus l> a WR RF Y a'm lladd- 
odd. RAO 
ylw 4? by Gpilou a ; i 
“ Mewrii perthynas i I bechod â yn e) SY D elyn dry'n r. gorchym- 
SW Ach 8. Y mae'r Apostol yn dywedyd, fod E“cMRd edi 
êi dwyllo; neu wedi ei arwain allan o'r ffordd, fel y maer g1ir yn 
arwyddo. “Ymae pechod yn twyllo eneidiau, Eph. 4..22. Heb. 3. 
13. trwy. ddallu “eu deall, Rhuf. T. 21, 22, Epb: 4. 18. fel nad 
; ydynt ddîm yn cael ï iawn olwg ar Dduw, ar eí gyfraith, ar Nsêiod, | 
| cyflwr eu hunain: trwy beidio :ymddangosyn eiliw cì 
han, ond dan ryw. enwau benthyccol, a'r rheiny yn enwau tra der- 
byniol a chymmeradwy : i (rwy wneuthur. addewidion mawrion o 
hyfrydwch, neu ryw fanteision neillduol i'r rhai a gymmero eu har- 


LrvyrR HL. | Bb 


^8» 


TOO Www i 








194 RHUFEINIAID 


wain ganddo: trwy lunio amrywiol esgusodion dros y cyfryw ym» 
ddugiadau ag nad yw ddim yn cynnyg eu hollol amddiffyn: trwy 
haeru nad yw 'r brofedigaeth ag sydd yn ymgynnyg ddim yn tu- 
eddu ì arwain dyn-ymhell allan o'r ffordd : trwy gadw holl-bresen- 
oldeb a holl-wybodaeth Duw, yn gystal a'r gospag y mae efe wedi 
i bygwth am drosedd, gymmaint ag a byddo 'n bossibl allan o'r 
golwg: trwy ddangos rhyw ddaioni ag a fyddo un wedi ei gyf- 


. lawnu gyferbyn a'r drwg ag a fyddo wedi ei wneuthur: trwy gyf 
:eirioat y lluoedd ag sydd yn euog o'r un-rhyw, os nid o waeth 


pechodau na'r hyn y mae dyn yn cael ei demtio i'w gyflawnu: 
trwy addaw amser i edifarhau a dìwygio: a thrwy lanw ^r meddwl 
a disgwyliad ac a hyder y bydd iddo gael maddeuant megis ag y 
mae llaweroedd o bechaduriaid eraill wedi cael. Y mae Paul yn 
dywedyd ymma fod .pechod, fel yr oedd wedi cymmeryd achlysur 
trwy'r gorchymmyn, wedi ei dwyllo ef. Pan oedd y gyfraith yn 
gwahardd y cyfryw a'r cyfryw bethau neillduol, yr oedd yntau trwy 
rym ei lygredd, yn cael ei demtio i feddwl. fod rhyw beth-yn felus , 


ac yn ddymunol yn yrhynag oedd yn waharddedig. Dihar. 9. 17. 


Neu, pan ddarfu iddo ddal sylw ar fanyldra r- gyfraith, yn ei 
gorchymynnion a'i gwaharddiadau, fe ddarfu ei lygredd ei dwylloi 
feddwl ei bod yn rhy lym yn ei gofynniadau, ac oblegid hynny, nad. 
oedd ddim yn dybygol y gwnai Duw o anfeidrol ddaioni fod yn llym 
i gospi am bob trosedd o honi. Deut. 29. 18,19. Neu, pan e-_ 


drychai efe ar lythyren y gyfraith, yr oedd ei ìygeedd yn cymmeryd 


achlysur i'w dwyllo i feddwl ei fod yn gyfìawn, ac felly yn gym- 


“meradwy ger bron Duw, ac nad oedd un angenrheidrwydd iddo 
fod yn an-esmwyth mewn perthynas i'w gyflwr y Ye Su O 


Neu ynteu pan oedd y gyfraith, yn ei gofynniadau a'i melldith- 
ion, wedi cael ei dwyn mewn modd: awdurdodol i: wyneb ei-gyd- 
wybod, fe ddarfu eì lygredd ei dwyllo i feddwl, na allai efe,ddim. 
bod yn waeth nag oedd, a chan na allai ddim atteb i fynu i ofyn- 
iadau 'r ddeddf, na waeth iddo roddi ei hun i fynu i' bob anwiredd, 
Yn y nodd hyn fê gafodd Paul.ei ladd g^n bechod, a, hynny. irwy ^r 
gorchymmyn, Yr oedd yr achlysur ag oedd pechod, wediei. gym- 
meryd trwy'r gorchymmyn, fel y mae wedi ei egluro,.. Adn. 8, 
wedi ei soddi yn ddyfnach nag yr oedd efe o'r blaen dan y felldith; 
yroedd wedi ei ddwyn ymhellach dan lywodraethei nwydau,acfelly 
ymhellach oddiwrth fyw i Dduw nag yr oedd cyn iddo sylwiar-y 
ddeddf: a phan yr oedd drych y ddeddf wedi cael. ei. 'ddal-i fyna 
ger bron ei gydwybod, yr oedd ystyriaeth o'r pechod ag oedd. hi yn 
eì ddanges ac yn ei ER yn lladd ei-boll CWRgi cg ac yn: 


(YY IH 


Ad 
PENNOD VII. 195 


ei ddi-feddiannu o'r cysur a'r tawelwch ag oedd efe nnwaith yn 
feddiannol arno. 


12 Felly yn wir, y mae 'r ddeddf yn sanctaidd, a'r 
a yn sanctaidd, ac yn gyfiawn, ac iy dda. 


Y mae'r gyfraith yn g gwahardd pob: EN yn rhoddi adnabydd- 
iaeth o hono, ac yn gosod allan anfoddlonrwydd yr Arglwydd yn ei 
erbyn: a phan y mae llygredd yn cymmeryd achlysur oddi wrthi i 
ddangos ei hun, ac ï weithredu 'n fwy PRES UO y mae'n hawdd ï 
weled mai pechod, ac nid y gyfraith ei hun yw'r achos o hyn. Y 
mae ^n rhaid, gan hynny, mai nid pechod yN 'r ddeddf, ond ei'bod 
hi yn rbydd oddi wrth bob bai. Y mae*r Apostol, gan byny, yn 
dywedyd, Felly*n wir, y mae 'r ddeddf yn sanctaidd... Y mae. wedi 
cael ; ei rhoddi gan , Duw ag sydd yn ogoneddus mewn sancteidd- . 
rwydd: y mae, yn ei gorchymynnion, ei gwaharddiadau a'i mell- 
'dithion, yn gosod allan. sancteiddrwydd yr Arglwydd, neu ei gasineb 
'at bechod: y miae ynei nhatur ei hun, yn berffaith sanctaidd, fel:y 
mae'n gorchymmyn purdeb mewn meddwl, gair, a gweithred, ac 
yn gwahardd pob pesiodu fel y mae 'n gorchymmyn cariad tu ag 

at Dduw. a dyn, y mae'n rheol ac yn faen-prawf sancteiddrwydd : 
ac y mae'n dwyn y 'rhai' sydd. yn feddiannol ar anian 'sanctâidd, 
rwy gyd-ymffurfio. a'i gofynniadau, i ymddwyn mewn modd a^ 
aidd.” Gellir dywedyd yr un peth am bob gorchymmyn o? r gyfraith, 
“ac amy 'gorchymmyn hwnw. yn neillduol, Na thrachwanta. Ymae 
“hefyd ŷn gyfiain. "Y mae wedi cael ei rhoddî gên yDuwag sydd. 
'a'i gyfiawnder fel ŷ mynyddoedd. cedyrn: ŷ yn ei gofyniadau, ' ei 
— gwaharddiadau, a'i "bygythion, ' y mae ^n rhoddi. darluniad cywir. o 
'gyliawnder Jehofah, neu y tuedd ag sydd yn ei fynwes i i roddi â 
“bob un yr hyn sydd, yn gymmwys: y mae'n hollol gyfiawn yn ei 
_ gorchymynnion a a' i i gwaharddiadau, fel nad yw yn gorchymmyn dim 
nd yr hyn. ad gymmwys, nac yp gwahardd dim ond ; yr hyn fyddai 
hymmwys i'w wneuthur: y mae'n berffaith reol cy 6dwpder, 
h ba. un y mae meddyliau, geiriau, a gweithredoedd î ì gael c êu 
pâr! ui mewn “ perffaith gyfiawnder y mae hin addaw byw) di'r 
“neb. a' i i cadwo, ac yn bygwth marwolaeth i'r neb. a'i troseddo: ac, 
y mae'n ì dwyn y rhaia' gymmero eu harwain ganddiì i ymddwyn n 
“gyflawn. tu g 'at Dduw a thu ag ateu 'cyd-greaduriaid. “Y mae 
“ hefyd yn idda. Y mae ' wedi câel ei rhoddî gan Dduw anfeidrol dda; 
7y mae daioni ê ei 'Hawdwr” “yn cael ei^ddarhinio' yn ei holl 'ofynnHâd- 









196 RHUFEINIAID, 


au a'i gwaharddiadau: y mae'n berffaith dda_yn ei holl gyíar- 
wyddiadau; o herwydd nid yw yn gorchymmyn dim ond yr hyn 
sydd yn tueddu at ogoniant Duw a daioni creaduriaid, nac yn 
gwahardd dim ond yr hyn sydd yn dda iddo gael ei adael heb ei 
wneuthur: ymae”n addaw pethau da i'r rhaia gyd-ymffurfio a'i 
chyfarwyddiadau: y mae'n dda yn ei bygythion a'i melldithion, o 
herwydd ei bod, trwy gospi'r troseddwr, yn taro o blaid y dwyfol 
briodoliaethau ac yn amddiffyn ach iid llywodraeth Jehofah: y 
mae'n dwyn y rhai a gymmerant eu cyfarwy ddo ganddi i wneuth- 
ur yr byn sydd dda: ac y mae 'n,dda i droseddwr, fel y mae 'n 
foddion ì i ddangos iddo ei gyllwr fel pechadur, ac yn ganlynoli wn 
euthur Crist yn werthfawr yn ei olwg, pan y byddo 'r cenad: yn. 
gwneuthur cyhoeddiad o hono. 


13 Gan bynny a wnaethpwyd y peth oedd dda. ih 
farwolaeth i mi? Na atto Duw : eithr pechod, fel 
yr ymddangosai 'n bechod, gan weithio marwolaeth 
ynof i fi, trwy 'r hyn sydd dda, fel: y byddai pedWnt trwy | 
pi sorchymyn, yn dra phechadur. 


_ Yr oedd yr Apostol wedi dywedyd, fod y, gorchymmyn cur ei 
gael. iddo ef i farwolaeth: Adn. 10. ond bod y gorchymmyn. yn. 
sanctaidd, yn gyfiawn, ac yn dda. Adn. 12. I ragflaenu cam- 
gegliad, a allai gael ei wneuthur oddi wrth y pethau hyn,.y mae 
,ymma'n gofyn, Gan hynny a wnaeth ipwyd y pesh oedd. dda yn farwol- 
gehimi? A 'oedd y ddeddf, yr hon oedd ynddi êi hun. yn dda, | 
wedi dyfod i fod yn achos o'i fod ef yn farw mewn pechodau a 
h chamwedau,, o'i fod dan farn condemniad, ac,yn cael. ei ddi-fedd- i 
iannu. o'r cysur Bg; oedd: efe unwaith. yn feddiannol arno ? Mewn 
altebiad i i hyn y maen dywedyd Na atto Duw. Yr oedd yn ffi- 
eiddio y cyfryw feddyliau, ac yn. dywedyd, Na fydded i i neb ddych- 
” ymmygu nâ dywedyd y. cyfryw. beth, Yna y. mae 'n dywedyd mai 
| pechod, sefy llygredd ag oedd wedi dyfod , gyd ag ef i'r byd,, oedd 
yr achos ei fod ef wedi cael. ei ladd. AY mae 'r geiriau hyn,. eithr | 
pechod, yn cael eu rhoddi ar lawr mewn attebiad i'r gofynniad yn. 
nechreu ' T adnod: AC fe dybygid, fod. yr Apostol, wrth eu hysgrif. | 
ennu, yn, golygu yr un. peth a phe buasai'n dywedyd, Nid y gyf- 
raith dda, cithr pechod, a wnaethpwyd, yn: farwolaeth i 1 mi. Trwy 
ybyn, yr. oedd pechod, 4n ymddangos. Jn bechod, bynny. yw, ynd ddrwg 1 


PENNOD VII, 197 


eithaf atgas a dinystriol, am ba un ni ellir dywedyd dim Y waeth 
na'i fod yr hyn ydyw, sef yn bechod. Nid yw ddim yn” bossibl i 
bechod ymddangos yn waeth nag y mae'n ymddangos yn ei liw ei 
'bun.. Fe fydd yn hawddini weled pechod yn ymddangos yn 
bechod, os bydd ini ond edrych ar natur a mawredd y Duw ag sydd 
yn. cael ei amharchu trwyr cyflawniad o hono, ar uniondeb. ac ar- 
—dderchawgrwydd y gyfraith ag sydd yn cael ei sathru dan draed 
a'i diystyru, ar y rhwymau ag oedd y creadur danynt i gyd-ymffurfio 
a goíynniadau ' r ddeddf, ar y cyfnewidiad galarus ag y mae llygr- 
edd wedi ei wneuthur mewn eneidiau an-farwol, ar y trueni pre- 
sennol a .dhragy wyddol ag y mae wedi. gwneuthur troseddwyr yn 
| agored iddo, ar helaethrwydd ei eHfeithian niweidiol, fel y maent 
yn cyrraedd. holl ddynol-ryw, ac yn ; neillduol ar yr aberth ag oedd 
yn angenrheidiol i ifod yn iawn digonol i ddwyfol gyfiawnder. Ond 


yr hyn y mae 'r Apostol yn sylwi yn . neillduol. arno Eu yr adnod 


Bon. yw ei fod , wedi gweithio marwolaeth 3 ynddo ef trw yr hyn oedd 
: dda _ Wrth yr hyn, sydd dda, y mae ini ddeall y gyfraith. Gwel 
; Adn. 12. Yr oedd pechod, trwy hon, wedi gweithio marwolaeth 
yn Paul. Po fwya yr oedd y gyfraith yn gwahardd pechod, mwya 
AE oedd. lly lygredd, fel un na chymmerai. mo'i attal, yn ymgynhyrfu 
: yn ei erbyn, : ac felly. yn soddi yr enaid yn ddyfnach. yn y farwol- 
aeth. ag sydd yn gynnwysedig i mewn gelyniaeth yn erbyn Duw : 
. Rhuf. B, 6. 7..y canlyniad o hyn s oedd, fod pechod, trwy wneuthur 
Uch yf fath gam-ddefnydd. o'r gyfraith, yn ei ddwyn dan drymmach barn 


condemniad. .A phechod oedd wedi gweithio ynddo ac iddo ef y. 
; farwolaeth ag. oedd y; gyfraith yn amlygu. Fel hyn a aedd pechod, 
— Pwy'r gorchymmu iyn ym | dra phechadur us. Pan. y mae 'r | gorchym- ï 
myn yn cael ei ddwyn mewn. modd eglur ac awdurdodol i i wyneb y 


gydwybod, y mae, llygredd yn gosod. aìlan , ei holl, 'nerth mewn 


gwrihwynebiad iddo, ac y mae hynnyn gwneuthur yr enaid yn 


agored i i'r canlyniadau mwyaf annymunol. 'Y mae hyn yn amlygu 
; 9m. fod yn annhraethol ddrwg, ïe, yn ddrygionus ì i raddau di-am- 


gyffred. Y mae'r ysgrythyrau 'n sôn am amryw bethau” n. bod Ad 
an na sys dim ond eu bod. yn cael eu hamiygu.. Ioan. 1. 8. y 





FAT 


“. Rhuf. i 19. 


a4 4 Canys nia. wyddom: fod; y ddeddf yn. An 
“ddihe a A Jow'ae wedi ar ngwerthu dan hhêch- 
gan MR 


; 8 Wwpcsos eau tŷ ŷ iil yn 


et s E1 w>u PA U Ê y'i 


u í “tŷ 


128 RHUFEINIAID. 


I MD ymhellach nad yw 'r gyfraith ddim yn achos marwol- 
aeth, y mae'r Apostol ymma 'n dywedyd, Nî a wyddom fody ddeddf 
yn ysprydol, Beth bynnag a feddyliai, neu beth bynag a ddywedai 
eraill, y mae 'r rhai ag sydd wedi cael eu dwfn argyhoeddio ddrwg. 
pechod, fel y mae 'n wrthwynebol i'r gyfraith foesawl, yn gwybod 
yn sicr nad yw hi ddim, fel y gyfraith seremoniol, yn orchymmyn 
cnawdol, Heb. 7. 16. nac fel cyfreithiau dynol, yn cyrraedd dim 
ond yr ymddugiadau allanol: y maent yn gwybod rhyw-beth am ys- 
prydolrwydd” y gyfraith. Y mae'r ddeddf yn ysprydol, fel y mae 
wedi ei rhoddi gan Dduw, yr Yspryd pur: Ioan 4. 24, fel y mae ei 
' gofynniadau yn cyrraedd yspryd dyn yn ei amrywiol alluoedd a'i 

gynheddfau, yn eì wahanol dueddiadau a'i weithrediadau, yn ei holl 
egwyddorion a'i ddibenion, &c. fel y mae 'n bur a sanctaidd yn ei 
gorchymynnion a'i gwaharddiadau, ac felly yn hollol wrthwynebol 
i'r hynsydd gnawdol neu lygredig: fel y mae 'n gorchymmyn, nid 
pethau allanol yn unig, ond pethau ysprydol hefyd, megis caru 
Duw a'r holl galon, ymhyfrydu ynddo, credu a gwerthfawrogi ei 
dystiolaethau, ymddiried ynddo, ymostwng i'w holl drefniadau, go- 
lygu ei ogoniant yn y cyfan, &c. fel y mae gweithrediadau ” r Ys- 
pryd tragywyddol yn hollol angenrheidiol i ddwyn enaid i'w _ 
yagrith barchu, ac i gyd-ymffurfio a'i gofynniadau: ac fel y mae ^r 
Yspryd yn bywhau, felly fe ellir dywedyd fod y gyfraith yn yspryd- s 
ol am ei bod wedi ei rhoddi i fywyd. Ar ol i'r Apostol roddi z ar 
lawr o'r seithfed Adnod hyd ymma beth oedd efe wedi ei brofi 
mewn amser a aethai heibio, y mae ymma 'n mynegi ymhellach beth 
oedd ei brofiad yn bresennol, pan yr oedd wedi cael ei ail eni a'i 
adnewyddu yn yspryd ei feddwl, Yroedd ganddo y fath olwg ar eì 
waeledd eì hun fel na allasai ddim llai na dywedyd Myfi sydd 
gnawdol. Yr oedd yn gnawdol wrth naturiaeth, fel yr oedd dân 
lywodraeth anian lygredig : ac er fod Duw yn gweithio ynddo e- . 
— wyllysio a gweithredu, Phil. 2, 13, er fod ei hen ddyn wedi. ei. 
groeshoelio, Rhuf.6.6. a gweithrediadau 'r corph yn cael ei marw- 
eiddio Fn trwy 'r Yspryd, Rhuf. 8. 13. ac er fod eì ffydd yn 
gorchfy gu'r byd, 1 Ioan 5. 4. etto yr oedd yn profi fod ynddo od 
anian, sef cnawd ac yspryd : Gal. 5. 16, 17. ac felly n oedd mewn 
rhan yn gnawdol etto. Ac wrth gydmaru ei hun a'r perffeith- 
rwydd oedd yn cael ei ofyn yn y gyfraith, yr oedd yn gweled ei 
. fod ymhell oddi wrth atteb i fynu i'w mhanwyl ofynniadau, ac felly 
ei fod i raddau helaeth yn parhau yn gnawdol. _ Yr oedd y graddau 
o sancteiddswydd ag oedd Paul wedi cyrraedd attynt, yn ei wneuth- 
ur yn fwy teimladwy o weddillion llygredd, ac yn peri iddo alaru 


X 


PENNOD V1J; | 199 


yn fwy oblegid ei fyrdra.. Yr oedd hyn yn periiddo edrych arno 
ei hun fel un wedi ei werthu dan bechod. Er nad oedd efe yn bre- 
sennol, ddim yn gwir-foddol roddi ei hun i fynu i wasanaeth pechod; 
fel Ahab a'r Israeliaid eilun-addolgar, y rhai:oedd wedigwerthu eu 
hunain i wneuthurdrygioni, 1 Bren. 21.20, 17. 17: :etto gan fod 
ynddo hen ddyn, yr hwn'sydd lygredig yn ol y chwantau twyli- 
odrus, Eph. 3. 22. a chan fod yr hen ddyn hwn.weithìau yn ei 
gaethiwo i ddeddf pechod, Adn. 93. ni allai efe ddim llai na go- 
lygu ei hun ryw-beth yn debyg i gaeth-was, wedi ei werthu i fod 
dan awdurdod rhyw ormesdeyrn creulon, Yr oedd wedi sael ei 


werthu, neu ei ddwyn i'r sefyllfa annymunol hon trwy gwymp Adda? 


mewn amser a aethai heibio yr oedd efe wedî ymwerthu neu roddi 
ei hun yn wir-foddol i wasanaeth pechod: ac yr oedd etto mewn 
rhai pethau ; yn debyg iawn i gaeth-was. Yr oedd ei lygredd yn ei 
arwain î wneuthur yr hyn nad oedd yr aniân newydd ddim yn ei 
ddymunon nac yn ymhyfrydu ynddo: nîd oedd ganddo, fel un medd- 


— iannolar anian newydd, ddim cariad at bechod, mwy nag sydd gan . 


y caeth-was at ei orthrymmydd: yr oedd yn difrifol hiraethu am 


waredigaeth: ond yr oedd yn analluog i waredu eibun o.ddwylaw'r 


gormesdeyrn.. . Y mae'r Apostol ymma, ac oddi ymma hyd ddiwedd 
y bennod, yn cyfaddef cymmaint o awdurdod llygredd, fel y gellid 


. meddwl, : aryrolwg gyntat, nad yw efe ddim yn son am dano eihun 


fel un wedi eì ail eni: gellid meddwl hefyd fod yr ysgrythyrau 'n 


priodoli i dduwiolion y cyfryw. bethau ag sydd yn hollol anghysson 


a'r. hyny mae. 'r. Apostol ymman briodoli iddo eihun Cydmar 


Gal, 5: 24. Rhuf. 8. 12,13. 6. 17, 18: a'r Adnud hon. Phil, 2. 12, 


13. .Rhuf..6. .4—6.ag Adn. 15. Rhuf. 6, 11, 12, 8, 11.: Gal. 2. 


20. ag Adn. 17. (Gal. 5.24. Eph. 2. 11.. Phil. 2. 13, Gal. 5. 6. ag 
Adn. 18, Rhuf, 8. 2. Gal. 5. 18, &c. ag Adu. 93, 24. Ac ymae 
yn sicr fod Paul weithiau 'n dywedyd pethau yn ei enw ei han, pan 
nad ydynt ddim;yn perthyn iddo ef, ond i'r rhai y mae efe 'n sonam 


' danynt. Gwel Rhuf. 3.7..1 Cor. 4..6., Ond os daliwn fanwyl 


sylw. nia, gawn weled ymma: amrywiol Bethad y rhai sydd yn dangos 
yn eglur fod. :yT Apostol ymma.^n-sen am dano; ei hun, a hynny fel 
yr oedd | wedi eiail.eni, ac felly ei fod yn gosod. allan. yr ymdrech 
sydd. rhwng cnawd ag yspryd yn-y dyn duwiol... Yr oedd wedi son 
amdano ei hun. yn yr amser a aethai heibio, Adn. 8—11, ond oddi 
ymma hyd ddiwedd y bennod ymae'n son am-dano ei hun yn yr 
amser. presennol, ac heb roddiun amlygiad ; mai nîd ei brofiad ei 


to hunioedd efe ynei osod allan. Nid yw 'r holl gyfaddefiad ag y 
mae'n ei i wneuthur ymma o'i Jygredda'i amherffeithrwydd ddim yn 


200 RHUFEINIAID, 


anghysson a bod yn feddiannol ar anian sanctaidd, gan nad oes net 
o'r duwiolion: a ddichon ddywedyd, nad oes ynddo ddim pechod 
1 Ioan l. 8. o herwydd gan fod cnawd yn gystal ag yspryd yn y 
rhaisyddwedi eu hail eni, y mae 'n sier fod ganddyndl ddigon o lei 
wneuthur yr un cyfaddefiadau ag a welir ymma... Y mae ymma 
amrywiol'o bethau'n cael eu dywedyd yrhai nad ydynt ddim yn 
perthyniun dyn:di-ail-anedig. Adn. 15, 16, 17,29, 95. Ac y mae 
yr iaith.a.arferir yn y cyfaddefiadau a wneir ymma”n holle] wahans 
ol oddi wrth yr hyn:a arferir yn y mannau ymae darluniad yn cael 
ei roddi o:ddyn heb ei eni drachefn. Gwel Rhuf, Ud FN 13,i6, 17. 

WC Y blys gan anltysin 


Hi! 


15 Gyd yr fyn ŷr wyf yn ei ST RHY nid yw 
foddlon gennyf: canys nid y peth yr wyf yn ei ewyll. 
ysio, hynny. yr wyf yn ei wneuthur ;. eithr y. peth sydd 
. gas gennyf, re yd a” yon ei yne Glyn ita” Tonamì 

“I brofi yr. hyn â ddywedgaiau ŷn yr adnod. — aci iri 
ym mha ystyr yr oedd efe 'n golygu eî hun y7 gnawdol, wedi ei 
werthu dan bechod, y fnae 'r Apostol ymma 'n dywedŷd,, Camysyr. 
hyn yr 'w yf yn ei wneuthur, nid we foddlon gennyf.” Gan fod ynddo 
gnawd yn gystal ag ' yspryd, a chan ei fod yn Yny gyfarfod a 
phrofedigaethau, yr oedd, o fan ei yspryd a'i ymddugiadau) ŷn 
gwneuthur yr hyn nad oedd ddim yn cyd-fyned a'r gyfraith sanct- 
aidd. Ond nid oedd efe ddim yn troseddu (rwy ddewisiad sefyd- 
log: mid oedd yr ahïan' newydd ddim yn caniattau hyn? ond yr. 
oedd barn a bwriad ei enaid yn erbyn pechod.” Gellid cyfieithu 'r i" 
geiriau ag sydd y yn yr iaith wreiddiol am nîd yw foddlon gen ennyf, ; fel 
hyn, nid wyf yn êî ddnabod. Yr oedd profedigaethau'n ymosod, a 
llygredd: yn ymgynhyrfu mor ddisymmwth, nes oedd efe 'n colli ei 
le naill ai ynei yspryd neu ei ymddugiadau cyn ei fod yn gwybod 
yn iawn beth oedd efe'yn ei wneuthur: ac nid oedd ganddu ddira 
gwybodaeth gyflêwn 6 ddrwg yr hyn ag oedd yn ei gyflawnu yn 
wyneb profedigaeth. Neu-fe ddichon fod y gair'yn arwyddo, nad. 
oedd efe, felun wedi ei eni drachefn ddim yn earu nac yn cymmer- 
adwyo yr hyn ag 6edd yn ei weled allan o le ynddo ei hun. Y mae 
y gair adnabod yn cael ei arfer ŷn yr ystyr hyn Psal. 1. 6, Am. 3. 
2, 'Ortu arall, y peth oedd efe yn ci ewyllysio, hyrmy nid oedd efe yn 
ei wneuthur, Fel un wedi ei ail eni yr oedd yn ewyllysio caru Duw 
a'i holl galon, a'i gymmydog fel efe eihun: ac yroeddyyndymuno 


PENNOD VII; ... “0 201 


cyflawnu pob dyledswydd orphwysedig arno tu ag at Dduw a dyn; 
a hynny.yn ddi-bechod, yn wastadol, ac yn barhaus. Ond trwy 
fod ynddo lygredd yn gystal ag anian sanctaidd, nid oedd efe ddim 
yn caru Duw yn y modd yr oedd yn chwennych gwneuthur, nac yn 
gwneuthur yr holl ddaioni ag oedd yn ddymurio, nac yn cyflawnu 
braidd un ddyledswydd yn y modd ysprydol ag y buasai'n dda gan- 
ddo wneuthur, Eithr y pcth oedd gas ganddo, hynny oedd efc yn. ei 
wncuthur, Fel yr oedd wedi ei eni o Dduw yr oedd yn casau 
pechod, am ei fod yn groes i burdeb Jehofah, am eì fod yn ddi-an- 
rhydedd i'r dwyfol. Wici eu ac am ei fod yn foddion i i attal. 
cymmundeb TÌbRng; et enaid ei huna'r Diw. dod.. Ond-er nad oedd 
efe ddim yn euog o'r hyn a gyfrifai 'r byd yn bechod gwaradwydd- 
us, ac er nad oedd ddim. yn ymdroi yn yr ymarferiad o un rhyw 
bechod mwy nai OYN etto, trwy ymosodiadau gelynion, yspryd- 
ol, a llygredd « ei galon ei hun, yr oedd yn cael ei fyny ch MAN Ym i 
NN yr hyn ag oedd yn ffiaidd gan ei enaid. ; 
| dyu «bet i bis YF ahi DE ÎN n Gn o WR 
idi Re bn an ' 
“16 Ac os y peth Un yn. ei i ewyllysio, bres ynwyf 
ynei wneuthur, yr al 6 he danau â'r ddeddf, mai 
'da dh. Â Ŷ ue H GM IM 


â meg FWR FO deu eg i tynnu rn oddi ith yr Adu rdd 
Ae roddi ar lawr yn yr Adnod flaenorol. Y maen cy addef, 
; gyda galar, eifod, trwy rym llygredd, yn gw meuthar 'yrhyn na. ddy- 
dea : ond, er clod; |i ddwyfol ras, y mae'n tystiolaethu, nad oedd 
efe ddim yn: ewyllysio hynny. Nid oedd yr anian ag oedd wedi ei 
NY ynddo yn yr ad-enedigaeth ddim yn ewyllysio gwneuthur 
.dim yn groes i gyfraith Duw : ond yr oedd pob trosedd o honi yn | 
. hollol. gas. ganddo fel yrc oedd yn, greadur newydd. Yr oedd hyn 
Ayn profi «i fod yn. «yden, a'r ddedJf, mai da ydyw. Gan fod ei i 
| ewyllys. yn wrthwynebol i'r troseddiad o honi, yr. oedd hyn yn 
dangos yn amlwg eifod yn golygu ei gorchymynnion a'i gwahardd- 
iadau. 'yn dda. ynddynt eu hunain, ac nad oedd efe ddîm yn dymuno 
“eubod; yn. ' wabanol oddi wrth yr hyn oeddynt. ; Yn ganlynol ni 
allai efe c ddim llai na chymmeradwyo” r gyíraith yn ei melldithion ar 
 droseddwy. 'o herwydd gan fod trosedd o: honi yn. ddrwg, y mae'n 
: rhaid ma i da ydyw i i anfoddlonrwydd gael ei ddangos yn ei erbyn, 
a hynny i'r ugiaddau ag sydd yn olyn yn ol natnr a mawredd y 
drwg. Y fap 'r cyd-syniad hwn a'r. gyfraith yn anyeed o waith 


dayre 1IL Ce 





202 RHUFEINIAID, 


grasol Duw yn. yr enaid, ac felly yn, gwahaniaethu ^r duwiol oddi 
wrth yW annuwiol. Gwe Psal. 119. 127, 128. Rhuf, 8,7. 


wa ydig yr awr hon, nid myfi sydd mwy yn gwn- 


euthur YD eithr y dedd yr Ì hwn sydd yn; daen yn- 
on ^an 


syl yr Almod- hon y maer “WAN yn gwneithur ail gasgliad 
oddi wrth yr hyn a ddywedai Adn. 15. Gan fod pethau'n bod 
ffel y maent yn cael eu darlunio yn yt Adnod honno, 'y mae 'n can- 
lyn.yn mnaturiol-fod yr Yspryd Glan wedi. plannu ynddo y cyfryw 
anian fel y gallai ddywedyd yn hyderus, felly yr aŵr hon nîd myfi 
sydd mwy yn gwnaithur hynny. Nid efe, fel yr oedd wedi ei ail eni, 
meu mewn 'geiriau eraill, nid*yr anian newydd oedd yn: pechu. 1 
Ioan 3.9. Nid oedd efe ddîm yn gyfan ac yn hollol yn y cyflawn- 
iad o'r hyn oedd ddrwg: yr oedd ynddo ryw beth yn tueddu ffordd 
arall. Fel yr oedd yn greadur newydd ni allasai ei farn ddim. 
'cymmeradwyo pechod: ac ni allasai ei ewyllys ddim 'hollol: gyd- 
synio a'r cyflawniad, o hono. Ond y mae'n dywedyd fod gwneuth- 
ur yr hyn oedd gas ganddo yn deilliaw oddi wrth y pechod yr h hwn 
ocdd yn trigo ynddo ef.. Fel yr oedd y Canaaneaid yn trigo yn 
_ ngwlad Canaan, er eu bod dan dreth, felly yr oedd yr Apostol yn 
rôi fod pechod yn trigo ynddo yntau, er nad oedd ddîm ymllyw- ; 
odraethu arno. Megis nad oedd y EW NWYN 'ddim yn cael' ei 
'hollol symmud o furiau *r ty, hyd oni byddai i'r ty gael ei dynnì i. 
awr, yn yr un modd nid yw duwiolion ddim yn cael eu hollol 
'ryddlau oddiwrth lygredd hyd oni byddont. yn rhoddi i fynu yr 
yspryd! | Y mae hyn yn rhoddi achlysur i Dduw ddangos helaeth- 
'rwydd ei ddaioni, trwy achub rhai ag sydd, ar ol cael eu hail eni, 
“yn gystal: a chyn hynny,' yn gwneuthur cymmaint i haeddu ei an- 
foddlonrwydd. Y mae^n tueddu î ddangos mawredd eì amynedd, 
“pan. y mae'n cyd-ymddwyn a rhai sydd yn barhaus yn ei annog i 
ddigofaint. Num. 14.17,18. Y mae'n dwyn i'r golwg gadernid. 
ei allu; rwy ei fod yn cynnal yranian newydd yn wyneb NU UN 
'o wrthwynebiadau. Y mae'n dwyn duwiolion i werthfawrogi aberth 
“ac eiriolaeth Crist. 1 Ioan Ii 7: 2.1. 'Y mae'n eu rhwymo igyd-. 
' ymdeimlo a'u gilydd, Gal. 6.1. i gadw. yn isel yn y llwch, Job 42. 
5, 6.” ac'i hiraethu am'wlad well. 2 Cor. 5. 2. Y llygredd hwn. 
“oedd yn gwneuthur yr hyn nad oedd Paul ddim yn ei ged 
Ac ym yr hyn y mae efe'n ddywedyd am dano eî i liun y mae'n 


J 1 u â 
; “WN Na MY ŵ 


PENNOD VII, 203: 


hawdd i nì weled fod llawer o ragoriaeth rhwng duwiolion” ac. 'dn-^ 
RHACS yn y GWRu o bechu yn belitas 'Duw. Nen! 


tw 


îr * 


18 Canys mi a wn tid oes ynof fi, Bf yw, yn an 
nghnawd i i, ddim da yn trigo: o blegid .yr ewyllysio. 

sydd barod gennyf; eithr CWpÏAU, Yr byn RYM y4 nid. 

wn hM FN atno;. 


“dEr aedd; y iA, da dl PAN ei ddedlíicti yn Paul: ac yr y 
daionus air Duw yn: preswylio yn helaeth ynddo. Ond yr. oedd” 
efe yn gwybod nad, oedd yn ei gawd. ef ddim da yn trigo. Y mae'r 

“ gair cnawd yn arwyddo naill air anian lygredig, yr hon sydd ym 
mynwes pob dyn wrth nafuriaeth, Rhuf. 8. 7. neu yr holl gyn- 
heddfau. ag y mae dynion yn feddiannol arnynt tra y maent heb eu 
haiLeni. Ioan 3.6. N id oes yn y 'cnawd, neu 'r anian lygredig. 
ddim un tuedd, bwriad, dymuniad, nac amcan ag sydd yn ysprydol. 

dda. Fel yr oedd Paul yn gyfrannog o'r duwiol anian yr. oedd” 'yr 
ewyllysio yn barod ganddo. Yr oedd yn dymuno nid yn unig i garu 
Duw a'i-gyd-greadiiriaid, ynol: gofynniadâu 'r gyfraith sanctaidd, 
ond hefyd i gyflawni pôb dyledswydd orphwysedig arrio tuag âf 
Dduw a dyn, a hynny oddi ar iawn egwyddorion, mewn modd pur 

a . di-lygredd, yn wastadol, ym mhob amgylchiadau, a hynny-yn 

barhaus hyd' y diwedd. Eitlir cwplhau ; yr Fyn s ydd ddw nid oedd. efe. 
yn medru arno. 'Trŵy. fod llygredd yn geith edi yn ei fynwes, 
trwy fod gelynion ysprydol yn ymosod arno, trwy ddiffyg gwiliad-' 
wriaeth a gweithrediad ffydd, nid oedd efe ddim yn.cael bywiog- 
vwydd- ynei enaid î osod ei fwriadau mewn grym-yn y cyflawniad o 
ddyledswyddau sanctaidd: ac nid oedd ddim yn-galluw cyflawnu-um 

' ddyledswydd yn y modd: ysprydol:ag y buasai^n dda ganddo i iwn-. 

_euthur. O'i ewyllys day mae Duw yn gweithio:yn ei bobl ewyll- 
ysio 2 gweithredu: Phil, 2.13. ac oblegid bynny:y mae weithiau, 

' fel y»gwelwn. iymriau! yn gweithio ynddynt ewyllysio i raddau hel“ 

aethach nagy. siyd 'n SEO ynddynt i Yn ROL AD WÍG 

AW b« WYAU 19. bwys ait Ab: KB disaleno fd 
b9 «Canys Wei wyfyn gwneuthur y peth da y wyf y Tn 

ei. 'eŵyllysio, o ônd y dyŵg, yr hwn nid | wyf. yn” ci ê GY 


a 


ysio, hynny yr yr.w wyf yn ei wneuthur. . FE FD YA 


myd 'nde a “ Apastôl ymma. ac yn, yr 'adnod' ganly nol yn ail Nr yr 
am ddywedasai ô'r r blaen, Y mae âil adr ôddiad o'beth“yn dang 





f 


a 


204 RHUFEINIAID, ï 


os y sicrwydd o hono, yn amlygu ei fod o fawr bwys, yn. tueddu i'w 
wneuthur yn eglur, ac yn.rhoddi ar ddeall fod yn anhawdd gan 
ddynion i sylwi cymmaint arno ag sydd yn angenrheidiol. Yr 
oedd gan Paul achosi ddywedyd, nad oedd efe ddim wedi ei ber- 
ffeithio. phil. 3. 12. O berwydd nid oedd efe ddim yn gwneuthur 
pob daioni ag y buasai'n ddymunol ganddo eì gyflawnu: ac nid 
oedd: efe ddim yp cyflawnu un weithred yn y modd perffaith ag yr 
oedd yr anian newydd yn ei ddymuno. Ond yr oedd yn cael ei 
hun yn llitbro mewn llawer o bethau. Iag. 3.2. Ond yr oedd yr 
anian sanctaidd ag oedd Duw wedi ei phlannu yn ei fynwes yn ffi- 
eiddio ac yn casau y pechod ag oedd efe, trwy weddill llygredd; gyni 
syrthio iddo yn wyneb profedigaeth. Gwel helaethach eshneê o'r 
Adead hon yn y syd edou ar Adn. 15. 


20 AE os ydw yf fi yn “ y. peth nid mn, yn, 
ei ewyllysio, nid myfi mwyach sydd yn ei wneuthur, 
ond y pechod Rd yn trigo ynof fi... Er 

Nid oes dim yn yr adnod hyn a'r Ped yw wedi wael ei cii. 
Adn. au 17; ddrychyd y Me yn oli Es Maw adnod CR 


A, 


21 Yr ydwyr fi gan hy yn cael deddf, a mi yn . 
| eYnYHR RWPeuthui, da, fod drwg. yn, bresegnl, syd â 


'. Pan y mae 'r WEDI ymma ^n sibwedyd ei fod a Penn y 
mae 'n dybygol iawn ei fod yn golygu naill ai deddf'neu gyfraith 
Duw, am yr hon yr oedd weili son yn y. rhan flaenorol o'r bennod, 
ac am yr hon. y mae etto n son yn -yr adnodau canlynol, neu yr: 
anian lygredig, yr hon y mae 'n alw deddf yn yr aelodau, a chyf- 
waith pechod. Adn. 28, 25. Os deddf yr Arglwydd oedd yn ei 
olwg, y mae 'n bossibl ei fod ymma ^n cydnabod ei fod ynccael, yn 
ol tystiolaeth gair Duw,.a'i farn a'i gydwybod ei hun, fod y ddeddf 
'yn dda; ond pan'oedd efe 'n: ewyllysio. gwneuthur da; mewn cyd- 
ymffuríiad a 'i gorchymynnion pur, yr oedd drwg yn bresennol gyd 
ag ef. Wrth edrych ar y ddeddf yr oedd yn ei chael yn. gorchym- | 
myn yr hyn sydd dda, ac yn ei annog i'w gyflawnu ; ond er ei fod 
_ yn dymuno rhoddi ufudd-dod iddi, yr oedd yn cael y drwg yn bre- 
Fent gyd ag ef. Nen fe ddichon ei fod. yn gosod. allan. fod y 


ôe 


; PENNOD VII; 205” 
gyfraiili yrí rhy wan i attal a gorchfygu llygredd. Er ei bod yn gors - 
'chymmyn sancteiddrwydd calon a bywyd, ac yn bygwth cospi pob 
trosedd, etto pan oedd Paul yn ewyllysio cyflawnu y daioni ag 
oedd hi yn ei ofyn, yr oedd yn cael fod drwg yn bresennol gyd ag 
ef. Neu ynteu, yr oedd yn cael mai 'r hyn a wnai 'r ddeddf oedd 
dangos iddo ei fod yn bechadur. Pan edrychai efe yn nrych y gyf- 
raith yr oedd yn gweled yn eglur fod drwg yn bresennol gyd ag ef, 
hyd yn nod pan yr oedd efe 'n ewyllysio gwneuthur yr hyn ag oedd 
'yndda. Ond y mae'n fwy tybygol fod y gair deddf ymma 'n cael 
ei arfer am yr hen ddyn neu 'r anian lygredig. : Er fod yr Apostol 
yn gwybod mwy nar rhan fwya o'i gyfoedion am weithrediadau 
grasol Duw ar ei enaid, etto yr oedd yn cael llygredd ynddo ei hun, 
'felpan yroedd yn ewyllysio gwneuthur da yr oedd drwg yn bresen- . 
ol gyd ag ef. Y mae'n cydmaru 'r llygredd hwn i ddeddf, o 
herwydd megis y mae deddf neu gyfraith yn gorchymmyn, yn 
gwahardd, ac yn annog i ufudd-dod trwy addewidion a bygythion, 
felly yn yr un modd y mae anian lygredig 'yn cynhyrfu un i wn- 
euthur y naill beth, ac i ymgadw oddi wrth beth arall, gan addaw 

esmwythdra, hyfrydwch, neu ryw fanteision i'r hwn a gyd-ym- 
ffurfio a'i gofynniadau, a bygwihi gwaradwydd, 'erledigaeth;) neu 
ryw. anfantais. neu gilydd i'r hwn na wna ddim cyd-fyned a'i chyn” 
hyrfiadau. . Yr oedd Paul yn ewyllysio gwneuthur da. Yr oedd yr 
_ anian newydd yn dymuno gwneuthur yr hyn ag oedd yn cyd-fyned 
a dadguddiedig ewyllys Duw, yn tueddu at ogoneddu 'r PM gydd, 
'at gynnyddu ei adeiladaeth ei hun, a sylweddol leshad i'w gyd-' 
greaduriaid. : Ond yr oedd, irwy alarus brofiad, yn cael fod drw 
| yn.bresennol gyd ag ef. Yr oedd ei elyn yn ei ymmyl, yn gwilio ar 
” ei holl symmudiadau, yn ei ddilyn i bob man, ac yn cynhyrfu ei 
— hun yn ddi-oed i'w wrthwynebu ym mhob dyledswydd, i'w rwystro 
i gyflawnu yr hyn oedd yr anian newydd yn ei ddymuno, ac yn ei 
ddwyn, megis yn ddiarwybod, i wyrooddiar lwybrau cyfiawn 
der. Y mae 'r adnod-hon yn dangos yn eglur, fod yr Apostol yny. 
“ rhan olaf o'r bennodhon yn son am dano ei hun fel un ag oedd. 
wedi ei ail eni. O herwydd y mae holl fwriad my 
calon dyn, yn unig yn ddrygionus bob amser: Gen. 6. 5. Ond 
gan. fod. Paul. ynol yr. hyn a osodirar lawr. ymma, yn ewy llysio gwn- 
'euthur da, y mae ^n sicr fod tuedd neu anian sgin ad i Ap (AN 
chyfreDnuiddo., sit (i! Wl cn fair 


íe "ou Canys ymhyfrydu yr yrl “ n nghyfrih Dduw, yn 
ol y /dynoddi. i ———'———— 


* 


206 RHUFEINIAID. 


. I amlygu ei fod. yn ewyllysio gwneuthur da, y mae'r Apostol . 
yn dywedyd, ei fod yn ymhyfrydu ynghyfraith Duw. Felrun ag oedd 
yn-feddiannol ar anian sanctaidd, efe a allasai ddywedyd yn ddi-rag- 
rith, fod y gyfraith, yn ei gofynniadau, fel y mae'n gorchymmyn 
cariad at Dduw a dyn, yn hollol wrthei fodd. Nid oedd efe ddim 
yn dymuno ei bod yn wabanol oddi wrth yr hyn ydyw. O her-. 
wydd nid yw y gyfraith ddim ond megis darliniad o Dduw ei hun, 
am yr hwn y mae'r Apostol yn dywedyd, Duw cariad yw. Y. 
mae delw.^r Arglwydd, o ran ei gyfiawnder a'i sancteiddrwydd 
i'w gweled yn amlwg ynddi. Fel y mae'r gyfraith yn rhoddi ad- 
nabyddiaeth o bechod, yr oedd Paul yn teimlo neillduol gariad 
atii: oherwydd yr oedd wedi bod yn foddion offerynnol yn llaw 
yr Yspryd Glan i'w ddwyn i adnabod ei drueni fel troseddwr, ac yn: 
ganlynoli weled yr angenrheidrwydd o waredigaeth, ac felly i 

| werthfawrogi Iesu Grist a'r iechydwriaeth sydd ynddo i bechadur. 
Fel y mae ^r ddeddf yn cyhoeddi anfoddlonrwydd Duw yn erbyn 
pechod, ni ddichon yr anian newydd ddim-llai na'i charu; o her- 
wydd gan fod yr anian hon yn caru. Duw ac yn ffieiddio pechod, 
ni ddichon: hi.ddim llai nag ymhyfrydu fod. Duw yn gogoneddu ei 

. hun:trwy ddangos ei anfoddlonrwydd yn erbyn-yr hyn syddomor 
wrthwynebol: P'w natur sanctaidd, ac ym gymmainto ddi-anrhydedd 
i'w lywodraeth gyfiawn. Fel y mae 'r ddeddf wedi cael:ei neill“ 
duol anrbydeddu-yn ufudd- dod a dioddefiadau'r' Arglwydd Iesu, ni 
all y creadur newydd ddim llai: nag edrych arni gyda neillduol-hy- 
frydwch: ô herwydd trwy i Grist ddyfod dan y ddeddf yr oedd 
llywodraeth foesawl.Duw yn cael yr anrhydedd mwya ag oeddyn: 
bossibliddi; gael. Pwy Gristion allai bêidio ymhyfrydu'yn hyn 2: 
Wrth edrych ar y ddeddf fel y maen rheol Cynnydu yr: oedd Paul 
yn profi ei feddwl;yn dawel ac wrth ei-fodd: 'o' herwydd nidoedd: 
ddim;yn:ei gweled yn gorchymmyn gymmaint ag un peth ag oedd: 
yr anian newydd! yn edrych: arno yn faich i'w gyflawnu, nac yn 

| gwebardd dim ag. y dymunair dyn newydd” gael 'rhydd- -did i'w 
gyflawnu, Y mae'n ddi-amheuol fod Paul yn: dangos ei' fod” yn: 

' ymhyfrydu ynghyfraith Duw, trwy! fyfyrio ynddi” ddydd'a 10*, 
trwy ddifrifol ymofyn am gynnorthwyon'i ymestyn aU fwy o gyd- 
ymffurfiad/ ahi ym manyldra:ae' ysprydolrwydd ei gofynniadau, 
trwy lawenhau pan ynei gweled yn' cael ei pharchu ganddo eihun 
aceraill, a thrwy alaru a gofidio pa bryd ERNYE y gwelaì'ddicys: 
tyrwch yn cael'ei daflu arni... Ond y mae 'n deilwng. o ) sylw, mai 
yn ol'y dh hyn oddi mewn yr oedd eíe : yn ymhyfrydu yn y gy. raitb. 

,. Nid RY allanol yn unig yr oedd efe'yn dangos parch iddi? 


PENNOD VII. go 


ond yr oedd ei galon, ïe, holl alluoedd ei enaid yn ymhyfrydu ynddi. 
Neu yn hytrach, y mae'r geiriau dyn oddi mewn yn arwyddo yr 
anian newydd. Dymma fel y maent i'w deall yn 2 Cor. 4. 16 
Eph. 3. 16. yr unig fannau lle y maent yn cael 'eu harfer heblaw 
yn yr adnod hon. Y mae tu mewn i'r annuwiol YN llawn o ddryg- 
ioni: Psal. 5.9. Luc 11. 99. am hynny y mae 'n rhaid mai'r 
dduwiol anian sydd yn cael ei golygu ymma.” Y mae 'n myned 
dan yr enw, dyn, am fod ei DYNUAU YN yn cyrraedd yr holÌ ddyn, 
gorph ac enaid. Y mae'n briodoliawn iddi gael ei galw y dyn 
oddi mewm : o herwydd er ei bod yn dwyn pob un ag sydd dan ei 
llywodraeth i gyd-ymffurfio a dadguddiedig ewyllys Duw mewn 
modd allanol, etto y mae hi yn gynnwysedig yn fwya neillduol yn 
'nhuedd y galon, ac am hynny ^n cael ei galw, cuddiedig ddyn y 
galon. I Pet. 3.4. Y mae yr Adnod hon etto yn gwneuthur yn 
amlwg nad ywr Apostol o'r bedwaredd Adnod ar ddeg o'r bennod 
hon hyd ei. diwedd, ddim yn rhoddi darluniad o ddyn annychwel- 
edig, ond y mae'n son am dano ei hun fel yr oedd wedi cael ei 
alw trwyras. O herwydd ery 'gallai thai ag sydd yn amddifaid o 
anian sanctaidd dderbyn y gair gyda llawenydd, pan fyddont yn 
clywed an. waredigaeth ac'am ddedwyddwch mawr, Mat. 13. 20, 
21. y mae'n sicr na all syniad y cnawd ddim bod yn ddarostyng- 
edigi ddeddf Duw, ac yn ganlynol nis gall ddim eì charu nac ym- 
ue hyfrydu ynddi. Ondy mae ymhyfrydu yn y gyfraith yn un o nod- 
_ au gwir dduwiolion, Psal, 1. 2. 119,16,47,72,71,97. Y mae 
hyn yn dangos fod dyn yn dwyn tebygolrwydd i'r Arglwydd Iesu: 
Psal. 40. 8. ac yn profi ei fod ynu un o mdei[ifid y Gwn new _ 
| Jer. 31. Hb 8.10; 


a NY cer 


- 


R PR NU 
A 93 i Eithr yr rwyf yn gao deddf arall yn fyaelodau, 
yn gwrthryfela” yn erbyn deddf fy meddwl, ac yn fy 
nghaethiwo i ddeddf Hn y hon Ud. yn. MY ael- 
odau. Y ' 


ry 


ï 


jl — Ymma. 'y mae 'r A isiau, yn “yon pa fodd he F'Ŵ on yn 
bresennol gyd ag ef. Yr oedd yn gweled deddf arall yn ei aelodau. 
'Wrth y ddeddf arall y mae i ni ddeall yr anian lygredig, yr hon, yn 
| ei nhatur, sydd yn wahanol iawn oddi wrth gyfraith Duw, ac yn 

' hollol wrthwynebol iddi. Yr oedd lion etto yn Paul, er nad oedd 
yn bresennol ddim yn egwyddor lywodraethol yn ei fynwes, fel yr 


208 | RHUFEINIAID, 


oedd wedi bod mewii amser a aethai heibio... Y mae'n cael et 
galw yn ddeddf am ei bod yn galw am. ufudd-dod neu gyd-ymflurf> 
iad a'i chynhyrfiadau.. Y mae'n ddeddf yn yr aeloiau, fel y mae'n 
amlygu ei hun mewn nwydau llygredig, y rhai sydd yn cael eu galw 
yr aeiodau ar y ddaear: Col. 3.5. neu am ei bod yn gweithredu 
yn a thrwy. aelodau 'r corpb. Rhuf. 3: 13—15, Jag. 3.6, S.: Yr. 
oedd Paul yn ei chael yn gwrthryfela yn erbyn. deddf ei. feddwl... Fe 
ddichon mai?r ddeddf ag sydd ynyr adnod :flaenorol yn: cael ei 
galw cyfraith Duw yw yr hyna elwir ymma deddf y meddwl. Oran 
ei Hawdwr y mae n ddeddf. Duw: ond y.mae 'mddeddfgymeddad 
fel:y'mae ^n cael ei hysgrifennu yn y-galon, fel y mae'n dyfod i 
fod yn egwyddor ufudd-dod newydd. yn.y rhai y maer Yspryd. 
Gr gweithio mewn modd cadwedigol. Jer, 31. 33. Ezec. 30, 
26,27. Neu ynteu, wrth. ddeddf. y. meddwl, ymae i ni ddeally 
:dduwiol anian, yr hon sy ^n cael eichyfrannu yn yr ad- -enedigaeth, 
Y mae'n cael êi galw ^n ddeddf am ei bod yn tueddu ei pherchen- 
ogion i*ufudd-dod, . Gellir ei galw” n ddeddf y meddwl, am ei bod 
.yn dwyn dyn i sfaddiân nid yn unig yn allanol, ond hefyd yn nir- 
gelaidd weithrediadau ei feddwl. NC: mae deddf pechod jn gwrth- 
rŷfela yn erbyn y ddeddf hon... Nid yw yr anian lygredig. ddim yn 
,€aru ey fanw yddiadau deddf A na thueddiadau yr anian newydd: 5 
ond y. mae'n gosod ei. hun, i wrth-sefyll ei haw durdod, ac í geisio 
' tueddu yr enaid i beidio rhoddi ufudd-dod i'w sanctaidd orchymyn- 
ioni 1 Pet,-2, 1. | Iê, y. mae Paul yn dywedyd ei bod yn eì gaeth- 
iwo i ddeddf. iFchod, A» hon oedd yn ei aclodau. Wrth ddedd/' pecliod 
ymaeini ddeall yr un peth a'r. ddeddf yn yr.aelodau, am ba un y 
sonir yn nechreu 'r adnod, sef anian lygredig. Y mae 'n cael ei 
galw) n ddeddf pechod, am 'fod tuedd pechadurus yn "bechod ynddo 
ei hun, ac am ei fod yn cynhyrfu ac yn arwain i bob pechod. Yr 
oedd yr anian ly gredig hon yn caethiwo 'r Apostol, neu yn ei ddwyn. 
yn gaeth dan ei Ymr grd ei hun, Fe ddichon fod hyn yn ar-, 
wyddo fod cynhyrfiadau ac ymdrechiadau llygredd yn tueddu, ynei 
nhatur eu hunain, i'w ddwyn i i fod yn gaethwas i'w nwydau, ernad 
oedd ei lygredd ddim R llwyddo yn ei erbyn nac yn cael goruwch- 
afiaeth arno, Y mae 'r ysgrythyrau weithau 'n son am 'beth yn 
“cymmeryd lle pan nad oes dim yn ychwaneg yn cael ei olygu na 
bod moddion yn cael eu harfer ag oedd yn tueddu at hynny. 
Dymma fel y mae Dafydd yn dywedyd, Cedyrn yw fy ngelynion 
di-achos, y rhaî a'm difethent, hynny yw, y rhai a arferent foddion” 
;ag sydd yn eu natur eu bunain yn fueddu i'w ddifetha, er n: mad 
“oeddynt ddim wedi llwyddo yn ei erbyn. £7êl; 69. 4, A thymma pd 


> 


PENNOD VII. 209 


fel y mae 'r Arglwydd yn dywedyd wrth Jerusalem, O herwydd 
glanhau o honof di, ac nid wyt lan. Ezec, 24. 19. Yr oedd wedi 
arfer moddion ag oedd yn tueddu i lanhau * ond nid oedd y modd- 
ion hynny ddîm wediï'cael' un dymunol effaith arnynt. Neu ynteu, y 
mae'r Apostol ymma 'n cydnabod nad oedd efe ddim wedi cyrraedd 
perffeithrwydd di-bechod; Phil. 3. 12. oud ei fod yn wyneb prof- 
edigaethau, trwy ddiffyg gwiliadwriaeth, ac esgenlusdra i ddefnydd- 
io cynnorthwyon yr Yspryd Glan, yn cael weithiau ei wyro gan y 
llygredd a oedd yn gweithio yn ei aelodau, fel nad'oedd efe ddim 
yn gwneuthur y'da ag oedd yn ei ewyllysio, nac yn ymgadw, ym 
'mhob peth, oddi wrth v drwg nad o«dd efe ddim yn foddlon 
iddo. Yr'oedd Paul yn edrych arno ei hun, an yr amgylchiadau 
hyn, ryw-beth yn debyg i gaeth-was, Y mae'n wir nad oedd 'efe 
ddim, fel y. di-ail-anedig yn gwirfoddol werttïu ei hun i oii 
hyn'oedd ddrwg: ond yr oedd yn cael ei orchfygu megis gyn dd 
“arwybod iddo ei hun, ac yn cael 'ei ddwyn Ue ya o'i ' anfodd i i 
euthur yr byn-oedd gas ganddo. Y mae'n hawdd i weled fod yr 
Apostol ymma *n son am dano ei hun fel un ag oedd wedi. cael. ei 
ryddhau o dan awdurdod deddf pechod, pe amgen ni "buasai un 
priodoldeb iddo ddywedyd, fod hon yn, gwrthryfela yn erbyn deddf 
ei feddwl ac yn ei gaethiwo. Y mae 'r ysgrytbyrau ” n dangos fo fod 
Noa, Lot, Anbiaham, 1 Moses, Job, Dafydd, Jeremi, Petr, ac eraill'o 
blant Duw, yn cael eu caethiwo i ddeddf pechod ag oedd yn, eu 
haelodau yn yr un modd ag y mae Paul ymma ^n iGyfataEt mewn 
perthynas iddo ei hun. Y mae 'r Arglwydd. yn goddef hyn i ryw. 
ddoeth ddibenion. Y mae trwy hyn yn mawrhau ei dryRPAfY yn 
ei waith yn maddeu, yn rhwymo ei bobl ì fod yn fwy dio chgar, yn 
eu cadw yn isel yn y llwch, yn eu ' gwneuthur yn fwy gwiliad- 
wrus F po ac yn eu S0 LAGO di î hiraethu am w: “ad yg — 
24. Ys truan o Rio wyffil pwy am gwaredd oddi 
“wen y farwolaeth hon ? 
; at 
Yeobad Panl yn ddyn dedwydd, fel yr oedd wedi cael ei ŵyn 
i undeb a Christ, ac felly wcdi cael ei waredu o dan y felldith ; fel 
yr oedd wedi derbyn anian sanctaidd i'w gynhyrfu i 1 gyd-ymffurfo a 
chyfraith Ddw, ac í ymhyfrydu ynddi; fel yr oedd yn cael ei fawr 
anrhydeddu trwy gael ei osod yn y weinidogaeth ; ; fel yr oedd. yn 
cael y rhagorfraint o gymdeithasu a'r Ar, glwydd, ac yn profi llawêr 
.ohyfrydwch yn ei lwybrau; ac fel yr oedd yn meddiannu gubaith da 


LLvrn lll. Dda 


210 RHUFEINIAID. 


trwy ras y byddai iddo gael ymadaela phob gofid, a byw yn dded- 
wydd byth,ym myd yr ysprydoedd.. Yn wyneb yr holl bethau hyn 
ni Allai efe ddim llai nag edrych arno ei hun, ar ryw gyfrif, yn ddyn 
truenus ; ac am byny ni a'i cawn ymma yn dywedyd, Ys truan o 
adyn wyf f.. Y mae'n sicr fod rhyw bethau digon an-nymunol yn 
ei sefyllfa fel Apostol: o herwydd fel y cyfryw yr oedd wedi ei 
fwrw i angeu, yn dwyn newyn a syched, yn noeth, yn grwydraidd, 
.yn cael ei ddifenwi, ei erlid, ei gablu, a'i wneuthur yn un o ysgub- 
ion y byd, a sorod pob dim. 1 Cor. 4.9—13. _ Yr oedd yr Yspryd 
.Glan yn tystio iddo, ym mhob. dinas, fod rhwymau a blinderau yn 
'.eiaros. Act. 20. 23. Ond gyda golwgar yr.holl bethau hyn a'r 
cyffelyb, yr oedd. wedi dysgu, ym mha gyflwr bynnag y byddai, i 
.fod yn foddlon iddo. Phil. 4.11... Ond ymma ni a'i cawn yn gridd- 
fan dan ryw faich trwm, yn galaru yn ddirfawr, ac yn golygu ei 
hun. yn grgadau gwael a thruenus. Dan ystyriaeth a theimlad o 
.hynyy mae'n gwaeddi allan, Pwy a'm gwared î oddi wrth gorph y 
farwolaeth hon? Y mae'n bossibl mai ei gorph naturiol oedd yr 
Apostol yn ei olygu pan yn son am gorph y farwolaeth. Y mae'n 
“briodol iawn iddo gael ei alw felly oblegid ei fod wedi dyfod yn 
agored î farwolaeth o herwydd pechod. Rhuf. 8. 10. Yr oedd Paul 
yn hiraethu am ymddattodiad, neu am gael ymadael o'r corph, ac i . 
gael ei wisgo a'r ty sydd o'r nef. Phil. 1.23. 2 Cor. 5.2. . Pan 
.oedd y gwahan- glwyf yssol wedi ymledu mewn dyg nid oedd y pla 
ddim yn cael eì hollol buro allan hyd oni byddai i'r adeiladaeth gael 
ei thynnu i i lawr, Lef. 14, 44, 45, Yn yr un modd y mae llygredd 
^A sicr o weithredu fel deddf.yn aelodau' r duwiolion hyd oni byddo 
â'r babell briddlyd gael ei thynnu ilawr ganangeu. Y mae hyn yn 
peri iddynt hiraethu am gael rhoddi heibio'r corph hyd oni byddo 
iddynt ei gael yn gorph an-llygredig yn, nydd yr adgyfodiad, 
Ond y mae'n fwy.tybygol fod yr Apostol ymma 'n golygu 'r corph 
o by gmdd, yr hwn sydd yn cael ei alw corph pechod. Rhuf. 6. 6. 
Y mae'n gymmwys iddo gael ei alw ^n gorph y /arwolaeth ar gyfrif 
yr hyn ydyw yn ei natur ei hun : canys syniad y cnawd marwol- 
aeth yw. Rhuf. 8, 6. ” Heblaw hynny, y mae llygredd yn halogi'r 
enaid ryw-beth yn debyg i'r modd yr oedd corph marw yn halogi'r 
neb a gyffyrddai ag ef dan y gyfraith... Ymhellach, y mae mor an- 
'nymunol gan yr anian newydd i gyd-fyw a llygredd ag a fyddai gan 
.ddyn byw i ddwyn corph marw gyd ag ef, ynglyn wrtho, i ba le 
bynnag yr elai. Y mae Virgil, y Pen-Bardd Rhufeinig, a Valerius 
Maximus, un o'r Hanesyddion Rhufeinig, yn tystiolaethu fod rhai 
. gormeswyr yn dangos eu creulondeb, tuag at garcharorion a syrth- 


m” 


t. 
PENNOD V1Í. au 


iai i'w dwylaw, neu ryw rai a fyddai wedi syrthio dan eu hanfodd. 
lonrwydd, trwy beri i gorph marw gael ei rwymo wrthynt, fel na 
allent ddim myned i un man mwy na'i gilydd heb fod y baich an- 
nymunol hwn yn cael ei ddwyn gyda hwynt. Nid yw ddim yn 
annhebygol fod yr Apostol ymma ^n cyfeirìo at y cyfryw arferiad 
creulon. Neu ynteu, y mae llygredd natur yn cynhyrfu dyn i i dros- 
eddu deddfau Duw, ac felly yn ei wneuthur yn agored i farwol- 
aeth, ac yn ganlynol yn sicr o ben-derfynu mewn marwolaeth dra- 
gywyddol, os na fydd un yn cael ei waredu trwy ben-arglwyddiaeth- 
ol ras. Nid an-obaith am waredigaeth, nac amheuaeth pa un a 
fyddai iddo gael ei waredu ai peidio, oedd yn peri i 'Paul ddywed- 
yd, Pwy a'm gwared i? Ond y mae'r geiriau 'n gosod allan ei 
fod yn golygu ei hun mewn sefyllfa dra thruenus ac an-nymunol, 
Yr oedd corph y farwolaeth yn neillduol. ofid iddo, o herwydd ei 
fod yn ei ddwyn i ddi-anrhydeddu. a digio. Duw, ac yn ganlynol, i 
wneuthur ei enaid ei hun yn agored î ddwyfol geryddon, 'Felnad 
oedd se ddim un amser de Cae llonyddwch ; heb. fod. yr anian 
hun fel un wedi blino yn y thyfel a mae iL geiriau 'n dangos 
hefyd ei fod yn golygu y gwaith. o waredu un ag oedd ì yn y cyfryw 
sefyllfa. an-nymunol yn waith neillduol o fawr; nad oedd efe ddim 
ji golygu ei hur vn ddigonol i i'r gwaith; ac na wyddai: eíe ddim 
“am un creadur oddi wrth ba un y gallasai efe ddisgwyl am 'wared- 
igaeth. Ac y maent yn dangos ymhellach ei fod ef iyn c diffifol a 
aethu am gael ei waredu, nid yn unig oddi wrth. y gosp ddy ledus 
“am drosedd, ac oddi wrth lywodraeth arglwyddiaethol Un ond 
hefyd oddi wrth y bod o hono. Un o'r pethau ag ymae duwiolion 
yn ud rhtiedg am Hyder nh cael bod” yn. rhydd oddi wrth 
Tygeedd. mw edi bbw Mow 


NOD GYF ŵy. fi yn "de i PH GW) gei Grist ; ein 
; Harglwydd. Felly gan hynny, yr wyf fi fy hun â'r ' medd- 
_wl,yn.gwasanaethu oyÍFaiBB Dduw, ond â'r 'r cnawd cyf- 
Dod SEA Teg Uo denai WY a NW Y 
yg 18 gg. wd, mg dhdoaeit nc bungd 
ì Ymma y maer Apostol yn gosod allan ei 'fod yn cael golwg : ar 
“yr hyn ag oedd efe 'n hiraethu am dano y yn yr: r adnod flaenorol. Am 
“hynny y mae'n dywedyd, Yr wyf yn diolch i O Dduw. Yr oedd. yn 
“gweled arno rwymau i fodyn ddiolchgar i'r Arglwydd, am ei f ŵd, 


212 RHUFEINIAID. 


trwygael ei ddwyn.i undeb a Christ, wedi cael ei waredu oddi wrth 
y felldith ddyledus am bechod, fel nad oedd iddo yn awr ddim 
damnedigaeth : am ei fod, trwy weithrediadau cadwedigol Yspryd 
Duw, wedi cael eì An oddi wrth lywodraeth erglwyddiaethol 
pechod, fel nad oedd efe yn bresennol ddim yn ufudd was i'w 
nwydau llygredig; ond ei fod wedi cael ei ddwyn i'w ffieiddio, i 
wylio, i weddio, ac i ymdrechu yn eu herbyn; a'i fod, yn fynych, 
yn cael buddugoliaeth arnynt: ac am fod ganddo, ar syl lfaeni ced- 
gym a da, obaith cyssurus y ' byddai iddo, yn amser Duw, gael ei 
gyflawn a? i dragywyddol waredu oddi wrth y bod ohono. Yr oedd 
yn cael eí rwymo i fod yn ddiolcl:gar, wrth feddwl am ei grueni a'i 
anheilyngdod eihun, am fawredd y waredigaeth, a'r modd rhyfedd- 
_ ol y maen cael ei dwyn oddi-amgylch. Yn amrywiol gopiau-o'r 
'Testament. newydd, yn yr iaith wreiddiol, y mae dechreu 'r adnod 
hon i'w darllen fel hyn, Gras Duw, trwy Iesu Grist, ein Harglwydd. ' 
” gofynniad yn yr: adnod flaenorol oedd, Pwya'm gwaredi? Y mae 
y geiriau gras Duw, yn nechreu 'r adnod hon, yn cael eu rhoddi ar 
Jawr mewn ffordd o attebiad i'r gofynniad hwnnw. _ Y mae 'n ddi- 
amheuol mai gras, neu anhaeddiannol ewyllys da y Jehofah mawr, 
Er cyferbyniad i bob dynol haeddiant, oedd syllaen gobaith 
ul am, gael ei waredu oddi wrth gorph y farwolaeth. Ond os 
darllenwn yr adnod hon fel y mae ar lawr yn y rhan fwyaf o'r hen 
gopïau, ac fel y mag gennym ninnau yn ein cyfieithad ein hunain, .y 
mae 'r geiriau n dangos parodrwydd yr Apostol i foliannu Duw 
am y waredigaeth. Y mae 'r geiriau trwy Jesu Grist, yn dangos 
pa fodd yr oedd efe 'n meddwl am,gael ei waredu. Trwy, gyf- 
zyngdod, ufudd-dod, dioddefiadau, gwaed, cyfiawnder, eiriolaeth, 
gallu, » â gras Crist, y mae eneidiau blinedig yn. cael eu gwaredu oddi 
wrth euogrwydd a llywodraeth pechod, ac yn y diwedd oddi wrth 
yr holl weddillion o hono. Neu ynteu, y mae îr geiriau 'n amlygu 
pa ffordd yr oedd Paul yn cyflwyno ei ddiolchgarwch i fynu i Dduw. 
Y mae aberth moliant, yn gystalag ymbiliau a deisyfiadau, i gael eu 
dwyn. at Dduw trwy yr Arch-offeiriad mawr. Col. 3. 17. Gwel 
hellach mewn perthynas i hyn, Rhuf. 1. 8. Y mae Iesu Grist 
'“ 'Arglwydd trwy ddwyfol osodiad, Ioan 17.9. Eph.1.22. a 
thrwy brynedigaeth. 1 Cor. 6. 19, 20. Y mae byn wedi eael ei 
ystyried yn helaethach yn Rhuf. 1. 3. Ar ol cael golwg ar y wared- 
igaeth, a diolch am.dani, y mae'r Apostol, mewn ychydig eiriau, 
“yn crynhoi ynghyd yr hyn ag oedd efe wedi ei osod allan yn fwy 
“helaeth yn y rhan flaenorol o'r bennod. Wrth ddyw edyd, Felly gan 
ynn, yr wyf F3. hun, y mae 'n. dangos mai nid €i. amcan,ynyr. ad- 


ERNNOD., VII, 918 


nodau blaenorol, oedd rhoddi darluniad o brofiad un ag oedd etto 
yn ddi-ail-anedig; ond ei fod yn gosod allan yr ymdrech ag oedd 
efe yn brofi yn ei fynwes ei hun yn awr ar ol iddo gael ei eni o 
Dduw. Ni allai neb ond dyn wedi ei eni oddi uchod ddywedyd, eî 
fod ef a'r meddwl yn gwasanaethu cyfraith Dduw. Y mae holl fwriad 
meddyl-fryd calon dyn di-ail-anedig yn ubig yn ddrygionus bob 
amser. Gen. 6. 5... Am hynny wrth y meddwl ymma y mae'n rhaid 
i ni ddeall yr anian newydd. Y mae hon yn gweithredu yn fwya 
neillduol. yn y meddwl, Y mae hi yn, rhwymo. dyn.i osod ei feddwl 
ar. waith i i fanwyl sylwi ar yr hyna ddywed yr Arglwydd; i galon- 
og “Eymmeradwyo r gyfraith fel y mae'n gyfiawn; yn sanctaidd, 
ac yn dda; i gyd«synio a bi yn ei gofynniadau a'i gwaharddiadau, 
neu i feddwl mai perffaith gymmwys yw iddi orchymmyn. y naill 
beth a-gwahardd y llallsg; i.ddi-ragrith ddymuno, ac.i sefydlog. 
fwriadu. cyd-ymffurfio a'i. sanctaidd. gyfarwyddiadau ; ac yn gan- 
paobysmann, tueddu ei. pherchennog i igyflwyno ei hun, gorph ac 
enaid, i fynn i' i'r Arglwydd, i fod yn, ufudd. was iddo, ac i rodio yn 
— ei dystiolaethau.. gaâ Es oedd a'r cnawd yn FNIFN 
Yr oedd yn profi. y. llygredd ag gen etto, yn a wig yntao yn ei gyn- 
hyrfu i wrando ; ar Jais FÊL dueddiadau cnawdol, ac weithiau yn ci 
ddwyn, megis.o'i anfodd, 1 sefyllfa. caeth-was, i wneuthur,, mewn 
nfodd-dod i ddeddf pechod, yrhyn. nad oedd yr anian newydd ddim 
yn foddlon iddo.,, Nid oes yn yr hyn a ddywed yr Apostol ymma 
ddim yn anghysson ar Mat. 6. 24. :lle y dywed ein Harglwydd 
bendigedig, Ni ddichon r neb wasanaethu dau Arglwydd. O her- 
wydd nid oedd,yr.un : anian. ddim yn gwasanaethu cyfraith Duw a 
shydraith pechod: yranian newydd oedd;yn gwasanaethu ” r naill 
a'r hen anian oedd . yn gwasanaethu 7 r. llall. Nid oedd Paul ddim ar 
yr un amser yn gwasanaethu 'r ddwy gyfraith hyn: yny cyflredin, 
yr oedd, fel creadur newydd, yn gwasanaethu cyfraith Duw; j 
ond weithiau, yn.wyneb profedigaeth, yr oedd yn cyd-ymffarfio a 
chyfraith pechod. A thrwy fod y naill anian yn gwrthwynebu 'r 
llaìl nid oedd HR ddim yn medru gwneuthur pa beth bynnag a e: 
wyllysiai. Gal. 5. 17. Nid oedd ddim yn gwasanaethu Duw fel 
y AR” mac y cyfan. gwbl YPHRg SL pechod chwaith. 


24 RHUFEINYAIN, eno 


PENNOD VIII. 5 


'TÎD oes gan hynny yn awr ddim damnedigaeth i'r 
N rhai sy yn Nghrist Iesu, y rhai sydd yn rhodio, 
nid days ol y cnawd, eithr ynol: Yr Yspryd. 


Ymma y mae 'r Apostol yn tynnu casgliad, nid yn unig g ddis ŵndh 
yr hyn sydd wedi cael ei roddi ar lawr yn niwedd y bennod flaen- 
orol, ond hefyd oddi wrth yr hyn a ddywedasai efe o ddechreuad y 
llythyr hyd ymma. mewn perthynas ìi gyfiawnhad a sancteiddhad. 
Yr oedd wedi dal sylw fod y Tad wedi gosod ei Fab i fod yn iawn, 
Pen. 3.25. eifod wedi ei draddodi dros bechodau ei eiddo, a'i 
gyfodi i' i'w cyfiawnhau, Pen. 4. 25. fod yrhai ag oedd efe yn ysgrif- 
ennu attynt wedi cael eu dwyn i undeb priodasol a Iesu Grist, Pen. 
7. 3,4. eu bod yn cael eu cyfiawnhau yn rhad, trwy ras, trwy 'r 
prynedigaeth sydd Ynghrist Iesu, Pen. 3. 24. nad oeddynt ddim 
dan y ddeddf eithr dan ras, Pen. 6. 14. nad oedd credinwyr ddim 
yn foddlon i fyw mewn pechod, Pen. 7. 15,16. ond eu bod wedi 
marw iddo, ac na byddai iddo ddim cael llywodraethu arnynt: Pen, 
6.2, 14. ac felly, yn wyneb eu holl. amherffeithrwydd, ifod ; 'gan- 
ddynt achos i ddiolch i Dduw trwy Iesu Grist ein Harglwydd. Pen- 
7. 25.—Ar bwys yr hyn oedd wedi cael'ei ddywedyd mewn per- 
“thynas i Gyfiawnhad y mae'r Apostol ymma n dywedyd, Nîd ces 
gon hynny, yn awr, ddim damnedigaeth i'r rhai sydd Ynghrist Jesu. 

“ Ac yn wyneb yr hyn a ddywedasid mewn perthynas i Sancteiddhad, 
y mae'n tystiolaethu fod u rhai ^n yn rhodio nid yn ol y cnawd, eithr 
yn ol yr Yspryd. Y mae'r gair Damnedigaeth N arwyddo dedryd 
y gyfraith, fel y mae^n cael ei chyhoeddi oenau'r barnwr, yn ol 
yr hon y mae troseddwr i gael ei gospi am ei fai. Dedryd y gyf- 
raith mewn perthynas i bechadur ydyw hyn, Melldigedig yw pob 
un nad yw yn aros yn yr holl bethau a 'sgrifennir yn llyfr y ddeddf 
i'w gwneuthur hwynt. Gal. 3. 10. Y canlyniad o hyn yw, y bydd 
i'r Barnwr ddywedyd, yn nydd y cyfrif, Ewch oddi wrthyf, chwi 
rai melldigedig, i'r tan tragywyddol, yr hwn a barottowyd i ddiafol 


PENNOD VIII, 215 


ac i'w angylion. Mat. 25. 41. Ond er fod mewn gwir dduwiolion 
lawer o lygredd acamherffeithrwydd, er eu bod, ar gyfrif eu llygr- 
edd yn haeddu cael eu melldithio byth, er eu bod yn cael eu cer- 
yddu gan eu Tad, ac felly yn cyfarfod a llawer o groesau a gor- 
thrymderau, er eu bod yn mynych ysgrifennu pethau chwerwon yn 
eu herbyn eu hunain, ac er eu bod lawer gwaith yn cael eu barnu 
gan eu cyd-greaduriaid, etto nîd oes iddynt ddimdamnedigaeth.. Yn 
bresenol, nid yw Duw, Barnwr pawb, ddim yn eu cyhoeddi yn fell- 
digedig ; ond y maent yn gymmeradwy yn yr anwylyd. loan 3, 
36. Eph. 1.6. Ac nid oesun ddedryd i gael ei chyhoeddi yn eu 
. herbyn yn nydd y farn. Ioan 5. 24. Nid oes iddynt ddim un ddam» 
nedigaeth, fel y mae ^r geiriau a arferir ymma yn yr iaith wreiddiol 
ynarwyddo. Nid yw'r Tad, yr hwn sydd yn eu cyfiawnhau, 
ddim yn cyhoeddi dedryd yn eu herbyn : nid ywr Mab, trwy gyf- 
ìawnder yr hwn y maent yn cael eu cyfìawnhau, ddim -yn eu con- 
demnio: ac nid yw yr Yspryd Glan, yr hwn sydd yn eu dwyn í 
bwyso ar gyfiawnder Crist, ddim yn cyhoeddi barn yn eu herbyn, 
Yr achos o hyn yw fod Crist wedi dwyn eu holl bechodau yn ei 
gorph eihun ar y pren: I Pet. 2. 24. 2 Cor. 5. 21. am hynny pwy 
yw 'r hwn sydd yn damnio? Rhuf. 8, 34. a bod y Tad yn eu cyf- 
iawnhau, ac er mwyn Crist yn maddeu iddynt eu holl bechodau, 
Rhuf. 3. 30. Psal. 103. 3. Es. 38. 17. Mic. 7. 18,19... Am hynny 
pwy a rydd ddim yn eu herbyn? Rhuf, 8. 33... Nid oes iddynt yn 
awr ddim damnedigaeth: hynny yw, yn awr, pan y maent wedi 
cael eu dwyn i gredu yn Iesu Grist: Ioan 3. 18. neu yn awr, tra 
y maent yn y byd amherffaith hwn, ac yn profi ynddynt eu bunain 
gnawd yn chwennych yn erbyn yr yspryd. Ond dylid cofio i bwy 
y mae 'r rhagorfraint hon yn perthyn, sef i'r rliai sydd Ynghrist Iesu, 
Ioan 6. 56. 14. 20, 2 Cor, 12. 2. ì Ioan 5.20. Yroeddynt ynddo 
yn rhinweddol, fel eu Machniydd neu eu Pen-cynnrychiolwr, 
cyn eubod. Eph. 1,4. Trwy hyn yr oedd eu holl bechodau yn 
cael eu rhoddiarno ef. Es, 53. 6. ac yr oeddynt yn'cael eu croes» 
hoelio gyd ag ef, eu claddu gyd ag ef, eu bywhau gydag ef, eu had- 
gyfodi gyd ag ef, a'u gosod i gyd-eistedd yn y nefolion 1 leosd; 
Gal. 2.20. Rhuf. 6.4. Eph. 2. 5,6. Yn amser Duw y maent yn. 
cael eu dwyn i fod :nddo êf trwy fod undeb bywiol yn. hd 
gymmeryd lie rhyngddynt hwy ag ef. | Y mae 'r undeb. hwn yn 
llawn o ddirgelwch: Eph. 5. 32. y mae ryw-beth yn debyg i'r un- 
deb sydd rhwng y Tad a'r Mab: loan 17. 21,29. ac y mae'n 
cael ei osod. allan trwy amrywiolo gyffelybiaethau, Y mae 'n cael 
ei gydmaru i'r undeb 5y dd rhwng y syllâen a'r oruwcheadeil; 







“ * 


216 RHUFEINIAID, 


adaeth; I Cor, 3.11. rhwng y winwydden a'r canghennau; Ioan 
15..5. rhwng yr:ymborth a'r hwn sydd yn ymborihi arno; Ioan 6, 
58. rhwng y pen a'r aelodau; Col. 1. 18. 2: 19. a xliwng y gwr 
a'r wraig. Eph. 5. 25—32. Pa le bynnag y mae 'r undeb hwn yn 
cymmeryd lle y mae eneidiau ^n cael eu cyssylltu a'r Arglwydd fel ; 
y maent ynun yspryd: 1 Cor. 6. 17. ac ar gyfrif yr undeb hwiïni 
a gawn yr enw Crist yn cael ei roddi i'r eglwys; I; Cor. ì2. 
12,13. Y mae yr undeb hwn yn cymmeryd lle trwy fod yr efengyl 
yn dangos y sail sydd gan bechadur, fel y cyfryw, ï wneuthur«def- 
byniad o Iesu Grist, fel Gwaredwr o ddwyfol osodiad; Mat, 11. 28. 
Ioan 6. 37. trwy fod Crist yn cyfrannuei Yspryd, ac felly yn€ym- 
meryd gafael ynyr enaid; 1 Ioan 3. 24. a tlirwy fod yr enaid yn 
cael ei nerthu i wneuthur derbyniad o hono fel unig a digonol War- 
edwr. Ioan 1. 12... Bellach y mae 'r enaid yn uno ag efyn nibên- 
ion ei gyfryngdod, ac hefyd ynddo ef, megis mewn dinas noddfa. Y 
mae 'n bossibl mai bod yn gymmeradwy yn ei gyfiawnder ef yw 
yr hyn a olygir ymma yn fwya neillduol. Phil, 3. 9... Y mae'r gair 
/ cnawd yn arwyddo yr egwyddor, neu yr anian lygredig. honno, ag 
“ sydd yn dyfod gyda phob.dyn i'r byd. Gwel Pen. 7. 18: Y mae 
yn myned dan yr enw cawd, am ei bod yn neillduol o wael; am ei 
“bod yn-cael ei thrawsglwyddo trwy genhedliad cnawdol ; Job 15. 
14. am fod yn y cnawd lawer o achlysur iddi weithredu a dangos 
eihun; ac oblegid mai mewn gwrthddrychau cnawdol y mae hi 
yn ymhyfrydu fwyaf. Y mae'r gair Yspryd ymma 'n arwyddo naill 
a'i Yspryd Duw, sef yr Yspryd Glan, Adn. 9, 14. neu yr anian 
. sanctaidd yr hon sydd yn cael ei chyfrannu yn yr ad-enedigaeth. 
— Íoan3.6. Y mae'r duwiol anian yn myned dan yr enw Yspryd, 
am ei bod wedi ei ffurfio gan Yspryd Duw, ac yn dwyr; rhyw de- 
bygolrwydd iddo yn ei sancteiddrwydd ; am fod ei phreswylfod yn 
ysprydoedd y rhai sydd yn feddiannolarni; ac am eì bod yn tu- 
eddu y rhai sydd dan ei llywodraeth i ymhyfrydu mewn gwrth- 
“ddrychau ysprydol. Er fod yn y rhai sydd Ynghrist lawer o lygr- 
dd, ac er eu bod yn llithro mewn llawer o bethau, etto yn ysdod 


gyffredinol eu bywyd, nid ydynt ddim yn rkodio yn ol tueddiadau na- 
tur ] edi fyw yn yr ymarferiad o'r hyn sydd ynddo ei hun 
yn bechadurus, neu trwy gyflawnu yr hyn sydd dda oddi ar eg- 
wyddorion drwgac i gau ddibenion. Ond y maent yn 7/odio yn 
ol cyfarwyddiadau, cynhyrfîadau, a chynnorthwyon yr Yspryd Glan, 
ac mewn cyd-ymffurfiad a'i natur sanctaidd ; ac yn ol tueddiadau 
yr anian newydd, yr hon sydd wedi cael ei rhoddi i fod yn egwydd- 
or lywodraethol yn eu mynwesau. Y mae rodio'yn arwyddo bod 


& 
at 


PENNOD VIII, 21a 


ŷmma symmudiad oddi wrth y naill wrthddrych at y llall, bod ymma 
gynnydd, neu ryw gychwyniad yn y blaen, a bod hynny yn rhydd, 
ae yn wir-foddol, ac nid o drais: 


2 Canys deddf Yspryd y bywyd yng Nghrist Iesu 


— a'm rhyddhaodd i oddiwrth. ddeddf pechod a marwol- 


aeth. 


Gan. fod yr Apostol, xn yr Adnod hon, â dim ond hon, yn cym- 
mwyso, yr hyn ag y mae'n ei ddyw edyd aíto ei hun, y mae'n dy- 
bygol ei fod ef ymma yn taflu golwg yn ol ar yr hyn a ddywedasai 
yn y bennod flaenorol mewn perthynas i'r ymdrech ag oedd efe yn 
brofi. rhwng y ddwy anian, ac yn neillduol ar ei adielehgapoh 1 
Dduw trwy Iesu Grist. Adn. 25. Y mae'n amlwg eifod ymma'n 
rhoddi rheswm am yr hyn a ddywedasai o'r blaen. Y mae'n bossibl 
ei fod yn dangos pa ham nad oes dim damnedigaeth i'r rhai sydd 
Ynghrist Iesu, ac hefyd pa bam nad. yw y cyfryw. ddim yn rhodio 
yn ol y cnawd, eithr yn ol yr Yspryd. Y mae ymma son am ddeddf 
yn. gwaredu o oddi wrth ddeddf. Y mae deddf Yspryd y. bywyd yn 
Nghrist Iesu yn arwyddo naill ai yr efengyl, neu allu yr Yspryd 
Glan, neu sancteiddrwydd natur ddynol Crist, neu y sn foes- 


awl. Y mae? 'r Efengyl yn cael ei galw yn ddedd/: Es. 2. 9. 42. &. 


ac yn ddeddf ffydd. Rhuf. 3. 27. Deddf i Grist oedd yr a sy dd 
yn efengyl ì i bechaduriaid, sef bod iddo ef gymmeryd y natur < 


_ ol i undeb a'i Berson dwyfol, rhoddi ufodd- dod i'r gyfraith, ac 
offrymmu c ei bun 'yn aberth dros bechodau llaweroedd. w maer 


efengyl. hefyd fel deddf yn amlygu ewyllys Duw mewn gorchymyn- 
ion. 1 Ioan oe 93. Ac y mae iddi awdurdod Cyfraith fel yr ym- 


ddengys o oddi wrth y bygythion. sydd yn cael eu cyhoeddi yn erbyn 
y rhai nad ydynt ddim yn rhoddi ufudd-dod iddi. Marc 16. 16. Ioan 


.3.19. 2 Thess. 1. 8. _ Y mae'n ddeddf yr Yspryd, am mai yr Ys j 
| _ pryd Glan yw ei hawdwr ; ; Ioan 14. 26. 16. 13. petbau yspry ol. 


We 


| bywyd Ynghrist Iesu, fel ag y mae ^n amlygu' r by 








yw ei sylwe edd, ac felly y mae yn ddeddf ysprydol: y mae'n we 
idogaeth yr Yspryd: 2 Cor. 3. 8. a thrwyddi y mc gi 
cael ei gyfrannu i eneidiau, Gal. 3. 2, Y mae” 


Iesu Grist i 1 bechaduriaid: fel y mae'n foddion ì i ddwyn eneidiau i 
fywar Grist ym. mhob amgylchiadau: fel y mae'n offerynnol i ado, 
fywio eneidiau trwy eu cydfeirio at Iesu Grist: acfel y mae'n 
gosod | Crist o'u. 'Blaen fel ymborth i i gynnal y bywyd ag yr maent 


LLYFR ub Ee 


Z18 'RHUFEINIAID, 


wedi ei dderbyn. Y mae'n briodol i allu yr Yspryd Glan gael eí 
alw yn ddeddf ar gyfrif yr awdurdod a'r llywodraeth y mae'r gallu 
hwn yn ei ddwyn ym mynwes credinwyr. Y mae'n ddeddf Yspryd 
y bywyd, o ran ei fod yn nerth yr Yspryd hwnnw ag sydd, nid yn 
unig yn cyfrannu anian sanctaidd, ond hefyd.yn dwyn «nU i undeb 
a Christ, ac felly i gael bywyd oo gyfiawnhad, Y mae'r Yspryd Glan 
hefyd, trwy gynnaÌ i fynu gymundeb rhwng yr enaida Christ, yn 
cynnal, yn meithrin, ac yn dwyn ar gynnydd y bywyd ag sydd wedi 
ei gyfrannu. Y mae Ynghrist fel yr oedd gallu yr Yspryd Glan,yn 
nerthol weithredu yn yr Arglwydd Iesu: ac fel y mae etto yn 
gweithio yn eì gorph dirgeledig ef, sef yn ei eglwys. Neu y mae 
yn bossibl mai meddwl yr Apostol yw, fod gallu Yspryd y bywyd 
yn cael ei osod ar waith trwy Iesu Grist. Y mae 'r gair (en) ag 
sydd yn cael ei arfer am yn, weithiau yn arwyddo f£rwy, ac yn cael 
ei gyfieithu felly Mat. 9, 34. 17. 21. ac y mae 'n sicr mai trwy yr 
Arglwydd Iesu Grist y mae'r Yspryd Glan yn cael ei anfon. Ioan 
16. 7. Fe ddichon sancteiddrwydd natur ddynol yr Arglwydd Iesu 
gael. ei alw. yn ddeddf am ei fod yn ei rwymo.i gyflawnu y 
gwaith. ag oedd wedi cael ei roddi iddo: ac wrth wneuthur 
Byn yr oedd efe yn atteb i fynu i'r hyn ag y mae deddf Duw yn ei 
ofyn. Fel hyn ni'a gawn y geiriau deddf, gweithredoedd y ddeddf 
a chyfiawnder y ddeddf yn cael eu harfer fel geiriau yn arwyddo yr 
un peth. Rhuf. 2. 25, 26. Gal. 2. 16. 3. 11. Y mae ^n ddeddf yr 
Yspryd am fod yr Yspryd Glan wedi ffurfio iddo natur sancf- 
aidd, Luc I. 35. ac am ei fod yn ei gynhyrfu i fyned trwy ei 


— waith mewn ufudd-dod a dioddefiadau. Act. 10. 38. Heb. 9. 13. 
X: mae 'r Yspryd Glan yn Yspryd y bywyd, fel y mae ^n feddiannol 


ar fywyd ynddoei hun: fel y mae*n awdwr bywyd naturiol, bywyd 
grasol,a bywiogrwydd yngwaith Duw: fely darfu iddo gyfodi Crist 
ofeirw : ac fel y bydd iddo gyfodi cyrph y saint yn y dydd diweddaf. 
Adn. 1O,1 ifed oedd y ddeddfneu” r sancteiddrwydd hwn Ynghrist, 


fel yr oedd y gyfraith yn y«grifennedig yn ei galon. Psal. 40. 8. Ac 


:ymae'r Yspryd Glan ynddo effel y mae'wedi ei dywallt arno yn ddi- 
fespr,ac fel y mae 'n aros ynddo effel pen ei bobl a ffynnon pob ben- 
.Es.1i, 22. Ohono ef y mae ei bobl yn Mn yr Ys- 
r dawn Crist. Eph. 4.7. Neu, y mae*r bywyd, 
o 'ba un y mae 'r Yspryd. Glan yn Awdwr, yn Nghrist, i'r di ben i 
'gael eì MH yn yr amser priodol i'w eiddo. Os y ddeddf 'foesawl 
aolygir ymma, y mae ^n sicr y gall hon gael ei galw yn ddeddf yr 
. Yspryd, : am ei. bod wedi cael ei rhoddi ganddo, ac am ei bod yn ; cael 
'ei defnyddio ganddoi argyhoeddi pechaduriaid, aci ì gyfarwy ddo plant 





PENNOD VIII, 219 


Duw pa fodd i ymddwyn er ei ogoniant. Yr oedd Ynghrist fel yr 
oedd tuedd yn ei galon i gyd-ymffurfio a hi mewn ufudd- 
dod, ac amddiffyn ei anrhydedd (rwy ddioddef y gosp ag oedd ei 
bobl yn agored iddi ar gyfrif eu troseddiadau. Y inae 'n bossibl 
fod deddf pechod a marwolaeth yn arwyddo cyfraith Duw: nid am ei 
bod yn gorchymmyn un rhyw beth ag sydd yn bechadurus ac yn tu- 
eddu i farwolaeth; ond am ei bod yn dadguddio pechod, Pen. 3 
20. ac yn achlysur yr lygredd y natur ddynol,i'w gynhyrfu. 
Pen 7. 8. Ac y mae'n weinidogaeth marwolaeth i droseddwr. 2 
Cor.3.7. Y mae 'n bygwth marwolaeth i'r hwn a droseddo: ac 
y mae'n cyhoeddi dedryd marwolaeth uwch ben yr hwn sydd wedi 
pechu. Neu ynteu,y mae' deddf pechod yn arwyddo llywodraeth 
anian lygredig. Dymma yr hyn aelwir deddf pechod yn yr aelod- 
au. Rhuf.7. 23. Pan fyddo anian lygredig yn llywodraethu yn y 
fynwes, y mae fel deddf yn gorchymmyn yr hyn sydd yn bechadur- 
us, yn. gwahardd. yr hyn sydd dda, êl addaw.rbyw ddaioni fel 
gwobr a am gyd-ymffurfiad a'r hyn y mae'n ei i orchymmyn, z ac yn by- 
gwth llaw er o anfanteision i'r hwn na wna ddim gwrando arei llais. 
Ac fe ddichon fod y gair mar wolaeth ymma 'n arwyddo y cyflwr y 
mae'r enaid ynddo pan y mae 'n farw mewn pechod a cham wedd, 
heb fod ynddo un tuedd at yr hyn ag sydd yn ysprydol, dda, peu 
ynteu ygospiba un y mae dyn yn agored fel troseddwr o'r. gyf: 
raith.. Gallasai Paul ddywedyd fod yr Efengyl wedi. ei ryddhau 
oddi wrth ddeddf pechod a marwolaeth, am ei bod. wedi cyhoeddi 
iddo drefn Duwi i ryddhau oddi wrth damnedigaeth trwy ei anwyl 
Fab: am ei bod, (rwy ei gwahoddiadau a'i hannogaethau, wedi bod 
yn offerynol ì i'w ddwyn ì gredu Ynghrist er cyfiawnder: ac am. ei 
bod wedi tystiolaetbu iddo fod bywyd tragywyddol gan yr hwn syd dd 
yn credu ym Mab Duw. Yr oedd gallu yr Yspryd Glan. wedi ei 
ryddhau trwy ei fod. wedi plannu ynddo anian sanctaidd; yr 'hon 
oedd wedi dyfod yn egwyddor lywodraethol yn e: fynwes; a thrwy 
ei fod wedi gweithio ffydd yn ei enaid, ac felly wedi ei no 
WE Christ, a thrwy hynny wedi ei ddwyn i gyflwr. o ddiogelwch 
rhag melldithion deddf dorredig, yn gystal ag igaeln rth oddi i wrth 
Gristi ddiangc allan o feddiant y gelynion. ,y$prydo ag oeddynt yn 
_eiddal yn gaeth. Yr oedd sancteiddrwj ydd natur, ddynol Cri ist, wedi 
ei ryddhau trwy, fod cy d-ymffurfiad Iesu a'r gyfraith n cael ei gyf- 








raith ddi m un felldith i'w chyhoeddi uwch ei ben. Ac yr oed 
ufudd-dod. Crist hyd angeu yn diogelu. hefyd y! b dai i i'w holl eidd 
gael eu iU oddi wrth lywodraeth arglwyddiaethol peched, yn 


rif iddo ef fel credadyn. Mewn canlyniad i hyn nid c oes gan y Md L 


'F 


220 RHUFEINIAID. 


gystal ag oddi wrth y bod o hono yn y diwedd. Eph. dô 95—97. 

I Pet.2.14. Ac yr oedd y gyfraith foesawl. wedi ei ryddhau, Yr 
oedd hon wedi cael Ynghrist yr holl ufudd-dod ag oedd yn bossibl 
iddi ei ofyn, yn gysial a chyflawn iawn dros bechodau y rhai ag 
oedd Crist yn marw drostyn. Y mae hi, gan hynny, yn gollwng 
yn rhydd'y rhai ag sydd yn cael eu dwyn i undeb a Mab Duw: nid 
0ês ganddi un felldith i'w chyhoeddi uwch eu pennau, 


9 Canys yr hyn ni allai'r ddeddf o herwydd ei 
bod yn wan frwy'r cnawd, Duw a ddanfonodd ei 
Fab ei hun yn nghyffelybiaeth cnawd pechadur- 
us; ac am bechod a gondemniodd berf yn y 
'cnawd ; 


Wrth y ddeddf y mae i ni ddeaìl yr amlygiad hwha o ewyllys y 
Pen-lìywodraethwr mawr ag sydd yn rheol ufudd-dod i'w greadur- | 
aid, Y mae wedi cael ei gosod allan mewn gorchymyn! moes- 
awla seremoniol. Y gyfraith foesawl sydd i'w golygu ymma yn 
fwya neillduol. Y mae'r gyfraith hon mor alluog ag y bu hi erioed 
i ddangos ìi ddyn ei ddyledswydd fel creadur Duw, ac felly i ofyn 
oddi wrtho ufudd-dod perffaith a,di-bechod. Y mae ganddi ddigonol 
allu i amlygu pechod, ac hefyd i gyhoeddi melldith uwch ben tros - 
eddwr. Ond ni all y ddeddf ddim cyfiawnhau pechadur, na rhoddi 
'bywyd i neb o'r rhai ag sydd yn feirw dan ei dedryd. Act. 13. 39. 
'Gal,3.21. Niallhi “ddini rbyddhau neb o dan Lynda ar- 
glwyddiaethol pechod, nau dwyn Leyn ymffurfio a'i gofynniadau- 
:sanctaidd, Rhuf. 6. 14... Ac y mae hi hefyd yn hollol an-alluog î 
weini cyssur i enaid ag sydd yn griddfan dan deimlad o lygredd, ac 
ystyriaeth O euogrwydd, Rhuf.7.9, 10. Nid RA un amher- 
dffeifhrwydd yn y ddeddf ei bun y maehi yn an-alluog i'r pethau hyn. 
'Y mae hi, yn ei nhatur, yn gyfiawn, yn sanctaidd, ac yn dda; ac 
felly yr un ag oedd hi pan y cafodd ei hordeinio i fywydar y cyntaf, 
Rhuf.7. 10,:12, Ond y mae hi yn wan trwy'r cnawd. Mewn 
a i'r cnawd” gwel Adn. 1. Ni all yr haul ddim rhoddi 

goleuni i'r dall; yn yr un modd ni ddichon deddf Duw ddim cyf- 
iawnbau. creadur syrthiedig, am ei fod ar gyfrif ei gnawd, neu ei 
gredd, yn hollol an-alluog i atteb i fynu i'r hyn ag y mae hi yn ei 






hm ofyn fel ammod bywyd, ac yn an- 'nigonol i r gwaith o roddi iawn am 


'ydi- anrhydedd y. mae efe wedi eì dynnu arni trwy Crosedd.  Go- 
“goniant y gyfraith yw ei bod yn gofyn ufudd-dod perffaith gwbl, ei 


PÊNNOD VIII. 221 


bod yn cyhoeddi melldith am bob trosedd, ac felly na ddichon hì 
ddim cyhoeddi mai cyfiawn yw yr hwn nad oes ganddo ddim cyf- 
iawnder. Ac nid yw holl orchymynnion, gwaharddiadau, addew- 
idion, bygythion, goleuni, awdurdod; a dychrynfeydd y gyfraith 
'ddim yn ddigonol ddarostwng llygredd, nac i ddwyn dyn i gael 
'goruchafiaeth arno. Ac ni all ei chyfarwyddiadau sanctaidd, na'i 
haddewid o fywyd ddim tawelu cydwybod euog, oherwydd fe fydd 
'y enawd, nêr llygredd ag y mae 'r dyn yn ei gael ynddo eihun 
yn eì lwfrhau a'i hollol ddi-galoni. Ond er fod y ddeddf fel hyn 
yn wan trwy'r cnawd, ni cha yr hyn na allai hi mo'i ddwyn oddi am- 
'gylch ddim ei sdael heb ei gyflawnu: y maer Hollalluog wedi 
amlygu mawredd ei garìad, cyfoeth ei ras, a dyfnderoedd ei ddoeth- 
ineb, trwy anfon eì Fab ei hun. Mewn perthynas i Iesu Grist fel 
y mae'n Fab Duw, gwel Rhuf. 1.3. Y mae ei anfoniad yn dal 
'allan ei fod yn hanfodi yn flaenorol i'w ddyfodiad i'r byd; ei íod yn 
' wahaniaethol Berson oddi wrth y Tad; ei fod yn is na'r Tad o ran 
| ei swydd, neu fel y mae'n. Gyfryngwr; Phil. 2. 7. bod y Tad wedi 
'ei awdurdodi a'i gymmwyso i gyflawnu y gwaith ag oedd wedi 
câel ei roddi iddo; a'i fod, trwy weithrediad goruwch naturiol yr . 
“Yspryd Glan, wedi ffurfio corph yn yr hwn y darfu ìddo ymddang- 
'os. Nid ynghyffelybiaeth cnawd y darfu i Fab Duw gaei ei an-. 
fon: ond yr oedd ganddo wir gnawd. Rhuf. 1.3. Gal. 4.4. Heb. 
2.14. Fe ddarfu iddo wirioneddol gymmeryd y natur ddynol â 
undeb a'i Berson dwyfol ei hun, fel y byddai iddo ufuddhau a 
dioddef, a hynny yn y natur ag oedd wedi troseddu ; fel y byddai 
iddo osod siampl o flaen ei ganlynwyr; 1 Pet, 2. 21. ac fel y byddai 
iddo fedru cyd-ddioddef a gwendidau ei eiddo, a chynnorthwyo y 
'rhaì a demtir. Heb, 4. 15. 2. 18, Nid mewn cnawd pechadurus yr 
anfonodd Duw ei Fab: yr oedd y'natur ddynol yn hollol ddi-lygredd 
— Ynghrist. 1 Pet. 1.19, 22. Heb. 7. 26. 9. 14... Ond. efe a'i han- 
fonodd yngbyffelybiaeth cnawd pechadurus. Er nad oedd ynddo 
“ef ddim pechod, etto yr oedd yn ymddangos mor debyg i gnawd 
“pechadurus ag oedd yn bossibl iddo fod ag yntau yn ddi-bechod. 
' Yroedd hyn i'w weled yn neillduol ynyr amgylchiadau isel yn'y 
rhai y darfu iddo ymddangos yn ei enwaediad ; yn ei fedydd; yn y 
newyn, y syched, y lludded, y tlodi, &c. i ba rai yr oedd efe yn 
agored; yn yr amrywiol feiau o ba rai y si oedd eíe yn 
cael ei gyhuddo; yn ei chwys gwaedlyd yn Gethsemane; yn ei 
waith yn cael ei ddal, ei rwymo, ei amharchu, eì fllangellu, ei 
| goroni a drain, ffrwythau 'r: felidith; yn ei gyfrifiad gyda'r tros- 
'eddwyr; ynghuddiadau wyneb ei Dad, ac yn y farwolaeth boenus, 


* 


922 RHUFEINIAID, 


gywilyddus, a melldigedig a ddioddefodd efe ar ŷ groes. | Dich- 
ôn y geiriau am bechod gael eu cymmeryd mewn gwahanol olygiad- 
au. Y mae^n bossibl eu bod yn arwyddo mai pechod oedd yr hyn 
a fu 'n achlysur ì Dduw anfon ei Fab i'r byd. Am, peu oblegid 
pechod, efe a'i hanfonodd, ac yn ganlynol efea gondemniodd bech- 
od. Neu, fe ellir eu cymmeryd yn y modd hyn, Am, neu oblegid 
ï bechod etoeshoslio Crist, fe gondemniodd Duw bechod yny cnawd, 
Ond y mae'n fwy tybygol mai meddwl neillduol;yr Apostol yw, fod 
Duw wedi anfon ei Fab i offrymmu ei hun yn aberth dros.bechod. 
Y mae'r geiriau (periamartia) y rhai a gyfieithir ymma.am bechod, 
yn cael eu mynych arfer gan y Deg a thrugain, y rhai a gyfieithas- 
ant yr hen Destament i'r iaith Roeg, yn y mannau lle'r ydym ni yn 
darllen offrwm dros bechod, neu âberth dros bechod. Y mae, siampl- 
au o hyn. i'w gweled yn Lef. 4. 3, 25,29, 32. 8. 2, 14. 9.2, 8. 16. 
6,9,11, 7. Es. 53. 10. Y mae'r gair (peri) a gyfieithir, ymma 
am, yn cael ei gyfieithu dros mewn amrywiol fannau: Mat. 26. 28. 
1 Pet. 3. 18. ac y mae 'r gair (amartia) a gyfieithir ymma pechod 
yn arwyddo pech-aberth mewn rhai mannau yn y Testament ne- 
wydd: Gwel ynneillduol 2 Cor. 5.21. Heb. 10. 6... Y mae'n dy- 
bygol mai oddi ar y fath ystyriaethau a'r rhai'n y darfu ì'r cyfieith- 
wyr Cymreig, wrth gyfieithu 'r adnod hon, osod y geiriau, a thrwy 
offrwm am bechod ar ymmyl y ddalen. Fel pech-aberth yr.oedd yn 
rhaidi Grist fod yn ddi-feius ac yn ddi-frycheulyd: 1 Pet. 1. 19. i 
anwiredd gael ei roddi arno: Es. 53. 6. i Fab Duw gael ei osod i 
farwolaeth, a hynny tu allan i'r porth: Mat. 26. 28. Heb. 13. 11, 
12. ei fod yn dioddef, nid o'i achos ei hun, ond ar ran troseddwyr: 
Dan. 9.26. a bod cymmod yn cael eì wneuthur trwy waed ei 


groesef. 2 Cor. 5.19. Effaith offrymmiad Crist yn aberth yw, , 


fod pechod sn cael eì gondemnio yn y cnawd. Y mae hyn yn arwyddo 
fod pechod yn ddrwg-weithredwr, fel y mae wedi yspeilio Duw o'i 
ogoniant, cyfodi mewn gwrthryfelgarwch yn erbyn ei lywodraeth, 
'a llofruddio myrddiynau o €neidiau anfarwol: fod Duw wedi dangos 
ei gasineb tu ag atto, ac wedi er gospi, pan yr oedd ei anwyl Fab yn 
eì ddwyn yn ei gorph ei hun ar y pren: ei fod wedì dechreu ei 
ddinystrio, ac wedi Wd barn marwolaeth yn ei erbyn: mewn 
canlyniad i hyn y mae'n sicr o gael ei gymmeryd ymmaith, fel na 
bydd iddo ddim — cyhuddo na:theyrnasu.. Gan fod Crist wedi 
ofírymmu ei 'hun yn aberth y mae genau pechod wedi ei gau, fel na 
all ddywedyd un gair tu ag at av YD y rhai sydd Ynghrist. 
. Acyr oedd y gosp a ddioddefodd .Crist, yn diogelu i'w bobl ryddhad 
eddìwrth ei lywodraeth: Eph, 5, 25,26. 1 Pet, 2, 24. fe ellir dy- 


PENNOD VII. 23. 


wedyd, gan hynny, ei fod y pryd hynny yn cael ei gondemnio i 
golli ei arglwyddiaeth. Y mae'n bossibl fod yr Apostol ymma ^n 
golygu fod y pechod sydd yn ein cnawd ni wedi eì gondemnio: ond: 
y mae'n hytrach yn fwy naturiol i olygu fod y geiriau'n arwyddo fod 
pechod wedi ei gondemnio ynghnawd Crist. 


4 Fel y cyflawnid cyfiawnder y ddeddf ynom ni, y 
rhai ydym yn rhodio, nid yn ol y cnawd, hid yn ol yr 
. Yspryd. 


Y mae cyfiawnder y ddedd/ yn arwyddo yr hyn ag y mae*r ddeddf 
yn ei gyfiawn ofyn. Rhuf. 2. 26. Y mae'n gyfiawn iddi ofyn per- 
ffaith ufudd-dod i'w holl orchymynnion, yr byn sydd yn cynnwys 
sangfeiddrwydd natur, yn gystal a chyd-ymilurfiad a'i gofynniadau 
mewn rhodiad allanol: ac y maen gyfiawn iddi gospi pechot i 

. eitha graddau ei haeddiant. Rhuf. 1. 32. Fe ddarfu i Dduw anfon 
eì Fab fel y cyflawnid cyfiawnder y ddeddf ynom ni. Fe gafodd y 
cyfiawnder hwn ei berffaith gyflawnu yn ni-frycheulyd ufudd-dod 
yr Arglwydd Iesu, ac yn yr aberth a offrymmodd efe dros bechodau 
ei bobl. Gan fod hyn yn cael ei gyflawnu gan eu Pen-cynnrychiol- 
Wr, yn eu natur hwy, ac yn eu llê, a chan eu bod hwy yn cael eu 
dwyn iundeb bywiol a Iesu Grist, a bod ei gyfiawnder ef yn cael ei 
gyfrif iddynt hwy, nid yw ddim yn ammhriodol i ddywedyd ei fod 
yn cael ei gyflawnu ynddynt hwy. Gwnaethpwyd Iesu yn felldith 

. drosom nì: Gal. 3. 13. Y mae efe wedi ei wneuthur ì ni yn gyf- 

iawnder; ì Cor. 1. 30. fel y'n gwnelid ni yn gyfiawnder Duw yn- 
ddo ef. 2Cor. 5.21. Yn y modd HD yrydym yn cael eín cyf- 
iawnhau trwy 'r cyfiawnder ag y mae 'r gyfraith yn ei ofyn. 'Eff- 
aith arall ag sydd yn deilliaw oddi wrth anfoniad Mab Duw yw fod 

y rhai y bu efe farw drostynt yn cae) eu sancteiddio, Eph. 5. 25, 
ean , Y mae'r gyfraith yn cael ei hysgrifennu yn eu calonnau. Jer, 

31.32. Y maent yn cael eu tueddu a'u cynhyrfu i garu Duw a'u 

cyd-greaduriaid. Y mae ^r cariad hwn yn gyflawnder y gyfraith. 

Rhuf. 13.10. Gal. 6.2. Ac ni wna ^r Yspryd Glan ddim rhoddi 

heibio gweithio MRYHUL hyd oni byddo wedi eu dwyn i berffaith 
gyd-ymffurfiad a'r gyfraith. Pan gaffont eu dwyn i'r gogoniant ni 
bydd ynddynt ddim yn groes iddi. Eph. 5. 27. Y mae hyn wedi 

” ei ddechreu arnynt yn bresennol, o herwydd y maent yn rhodio, nid 

— yn ol y cnawd, eithr yn ol yr Yspryd. . Gwel Eglurhad e'r geiriau 


go RHUFEINYAIT, 


hyn Adn, 1. Y mae hyn yn cael ei ail adrodd ymma, i'r diben £; 
ddangos mawr zel yr Aposiol i wneuthur yn amlwg nad yw a-: 
thrawiaeth cyfiawnhad trwy ffydd ddim yn elyniaethol i weithred-: 
dedd da: i osod allan fawr bwys y gwirionedd mai'r prawf mwyaf 

di-amheuol o undeb a Iesu Grist yw cyd-ymffurfiad ag.ef ym er, 
ddelw foesawl: ac i rag-flaenu liunan dwy]l y rhai all fod yn lla- 

wenhau wrth glywed am waredigaeth trwy Iesu Grist, ond hel gael 

eu dwyn i rodio o TOEgis ag y rhodiodd ynfau, 


$ Cans y hai sydd yn dd y shyn am OAN '' 
enawd y maent yn syniaw : eithr y rhai Sy yn ol yr Ys 
pryd, am Bethau 'r X5ptydec | cya an Y 


Ar ol dywedyd, yn .yr Yu flaenorol, fod cyfyd O ddeddf, 
yn cael ei gyflawnu yn y rhai sydd: yn rhodio, uid yri ol y cnawd, 
eithr yn ol:yr. Yspryd, y maer Apostol ymma'n dangos yn fwy, 
neillduol y gwahaniaeth sydd rhwng y rhai.sydd yn ol y cnawd a'r. 

' rhai sydd ynol yr Yspryd. sY-rhai sydd yn oly cnawd yw yrhai, 
sydd wedi eu geni o'r cnawd, ond heb gael eu geni o'r Yspryd : 
ioan 3. 6. Gal. 4. 23. neu y rhai sydd dan arweiniad ac ewdluson 
llywodraethol anian lygredig. .4m bethau'r cnawd y mae'r rhai'n 
yn syniaw. Y mae^n bossibl fod pethau'r enawd ymma^n arwyddo 
y pethau hynny ag sydd yn perthyn. i'r corph a'r bywyd a dderfydd; 
neu ynteu y mae i ni ddeall y cyfryw bethau ag sydd yn. deilliaw 
oddi wrth gnawd neu anian lygredig, ac yn cyd-fyned a.thueddiad- 
au'r cyfryw anian. Y maent yn cael eu galw yn weithredoedd .y 
enawd. Gal, 5. 19—21. Y mae'r gaira gyfieithir ymma.syniae 
yn arwyddo deall neu amgyffred, bod yn ddoeth, gosod neu drefnu, 
gofalu, Phil. 4, 10, meddwl,.Phil. 2. 2,.5.. ystyried, Rhuf. 14, 6, 
xhoddi serch ar beth, Col. 3. 2. a'i ddymuno. . Felly y mae 'r rhai 
sydd yn syniaw am bethau'r cnawd yn deall yr byn a ddywedir 
wrthynt am yr hyn a berthyn i i'r corph, er nad yw y pethau sydd o 
Yspryd Dnw.ond ffolineb ganddynt, ac na's gallant €u gwybod: y 
maent yn dangos llawer o gallineb wrth ymdrin ag achosion y byw- 
yd presennol, ie, y maent yn synwyrol i wneuthur drwg: y maent 
yn llurifio ac yn trefnu pa fodd i ddwyn oddi amgylch eu bam- 
canion gyda golwg ar y bywyd a dderfydd, ie, y maent yn gwn- 
'euthur rhag-ddarbod dros y cnawd ermwyn cyflawnu ei chwantau : 
y maent yn fawr.€u gofal am bethau amser, ie, y maent yn drago- 
falus am gael porthi eu nwydau llygredig: y mae eu meddyliau 


BRNNOD YvT4 25 


ŵedi etí sefydlu an ac âm hynny, fel rhai yn cael neillduol 
fìas arnynt, y mae'n hawdd iawn ganddynt i'w gwneuthur yn 
ŵrthddrycbau eu mhyfytdod: 'y maent yn €u golygu yf dra gwerth- 
fawr a dymunol, âc oddíaaf hynny yn eu dirfawr hoffi, ac yn ym 
hyfrydu ynddynt? yn ganlynpl'y mae tuedd eu calon AH yR a'u 
'hawydd ŷn fawr am gael mwynhad o Nopynt: “ac y maer holl 
bethâu hyn yn cael €u dangos yn eu geiriau a'u gweithredoedd. 
Y rhai sydd yn ol jr Yspryd yŵ y rhai sydd wedi eu geni o'r Ys- 
pryd, Ioan 3.6. y rliai y mae ani&h sancfaidd wedi dyfod yn' eg- 


“ wyddor lywodraethol yn eu mynwes, fêl y maent yn rhodio yn ol 


Cyfarwyddiadau a chynhyrfîadau yr Yspryd Glan. Y mae'r rhai'n 
yn syniaw am bethau'r Yspryd. Wrth bethau'r Yspryd nia allwn 
ddeall y pethau hynny ag sydd y yn perthyn ì'r yspryd rreu yr enaid 
&n-farwol, mêgis y cyflwr y mae yr enaid ynddo ŵrth naturiaeth, 
y waredigaeth sydd wedi eî threfnu i bechadur, neu yu ymborth, y 


_ gwisgoedd, ŷ feddyginiaeth, y cyfoeth, yr anrhydedd, a'r gorfoledd 


âg syad wedi eu bo ì FFY Net iL y mae i ni ddeall 


rhaî ot yn cynnwys y pethau hynny ay y mâe 'r Yspryd wedi eu 


” tadguddio,  mêgis athrawiaethau yr efengyl, y gŵìrioneddau mŵya. 
5 êu] yy Ua bendithion mŵya gogoneddus: Eph.1.17. â'r pethau 


hynny ag ymae' rYspryd Glarfyn awdwrohonŷnt;; megis anian sanct- 


'âidd, cynnorthwyon i'r anian newyddi weithredu mewn gdhdfiol 
“amgylchiadau, â diddanwch ysprydol. Gal. 5. 22. Eph. SY 


mae'r rliai sydd y yn syniaw 'amy pethau hyn wedi cael goleto llyg- 
aid eu meddyliau, fel y maent yn gallu arngyffred rhyw-beth o'u 


' nhatur â'u mhawr bwys: er nad ydynt, o bossibl, ond rhai bychain, 
y etto y maent. yn cael eu gwneuthur ŷn ddoeth iechydwriaeth y 


mae eu synwyrau” n cael eu gosod ar waith i drefnu pa fodd iddwyn 


feblychh achos y deyrnas ysprydol ŷr hon nad yw ddim o'r byd 


“ hwn: y maent yn fawr eu gofal am i bethan y-prydol: fel' rhaî yn 


cael 'neillduol ffas ar bethau yr Yspryd y maent yn 'meddwl llawez 
' am danynt, ac yn mynych fyfyrio arnynt: “fel rhai yn gweled rhyw 
diad werthfawrogrwydd. ynddynt y maent yn eu dirfawr holB, 
i mhyfrydu ynddynt!ae wrth weled y fhagorïaeth' sydd rhyng- 

ay ddos cnawdol, ŷ mae tedd eu calon attynt, ac y maent 
y Uh: ar eu a hol, ac ŷn 1hawr gu La 'câêl el mmiŵynhad o o 'hon- 


cynt mr Yg u 


Wi ono 


d $x6 Gaitysisiind y dh tiwoi aoth Fad R a as syfad 


“ yr Yspryd, bywyd â thangnefedd yw: ^^ 
Lvrn III, at 


226 RRUFEINIAID. 


Y mae 'r gair a arferir ymma am syniad yn atwyddo amgyffred 
neu farn, meddwl, tuedd, dymuniad ac ewyllys. Y mae yr un 
geiriau ag sydd yn yr adnod hon yn cael eu cyfieithu syniad yr Ys- 
. Pryd, yn cael eu harfer yn y seithfed adnod ar hugain, lle y maent 
yn cael eu cyfieithu meddwl yr Yspryd. Y mae syniad y enawd yn 
cymmeryd i mewn yr holl oly giadau cyfeiliornus ag sydd yn cael eu 
Mettya gan y rhai sydd yn barnn am wahanol wrthddrychau yn ol 
fel y byddo eu llygredd yn eu harwain i ben-derfynu : yr holl fedd- 
. yliau ag sydd ;yn cymmeryd lle yn y fynwes ddim ond am fod dyn 

'.wedi myned yn gnawdol neu yn llygredig: yr holl dueddiadau ag 
-sydd yn gweithredu ym mynwes dyn fel creadur heb ei ail eni: a'r 
holl ddymuniadau a'r ewyllysiau hynny ag sydd yn deilliaw oddi 
',wrth y cnawd neu 'r anian lygredig. Y mae'r Apoftel yn dywed- 
yd am y syniad hwn mai marwolaeth yv, Y mae'n deilliaw oddi 
wrth farwolaeth ysprydol, sef ymadawiad yr enaid oddiwrth Dduw, 
; a.bod yn amddifad o gymmundeb ag ef: y mae 'n arwydd amlwg 
“fod yr. enaid yn farw mewn camweddau a phechodau: y mae, yn ei 
a natur ei hun, yn farwolaeth, fel nad oes ynddo ddim iawn, adna- 
: byddiaeth o. Dduw, dim gwir gariad atto, na dim tuedd i roddi u- 
. fudd-dod i'w ewyllys dadguddiedig : y mae yn gwneuthur yr enaid 
. yn.euog ac ynagored i farn condemniad, ac felly yn farw yngolwg 
. y gyfraith : ymae, fel ysgerbwd marw, yn ffiaidd yngolwg Duw: 
: ac ymae, ynei natur ei hun, yn tueddu at farwolaeth dragywyddol, 
';ac yn sicr o ben-derfynu yn hynny, os na rag-flaena Duw. Y mae 
. syniad yr Yspryd yn arwyddo golwg neu farn, meddyliau, tueddiadau, 
dymuniadau acewyllysiau y dyn ysprydol, neu yr hwn sydd yn fedd- 
.iannolar aniannewydd ; neu, yr hyn sydd yn dyfod i'r un peth, y 
golygiadau, y meddyliau, y tueddiadau, a'r dymuniadau ag y mae'r 
. Yspryd. Glan yn eu cynhyrfu ym mynwesau y rhai sydd dan ei ar- 
 weiniad. Y mae'r syniad hwn yn fywyd ac yn dangnefedd, Y mae 
; yn ffrwyth ac yn effaith bywyd ysprydol, ac yn dystiolaeth o hono 
fel y mae. 'n deilliaw, oddi wrth yr anian ag sydd wedi cael ei chyf 
rannu yn yr. adenedigaeth, ac yn aiyygiad ohoni: y mae 'r golyg- 
siadau, y. meddyliau, y tueddiadau, a'r dymuniadau hyn, yn eu 
.,mhatur eu; hunain, yn. gwneuthur i fynu fywyd ysprydol; o her- 
ŷn -wydd yn, a thrwy 'r pethau byn y mae dyn yn byw i Dduw. Y 
. mae'r syniad! hwn .yn gwneuthur dynion yn fywiog yngwaith yr 
Arglwydd y mae yn dwyn neillduol gyssur a llawenydd, yr byn y 
mae 'r gair bywyd mewn rhai mannau yn ei arwyddo: 1 Thes. 3 
/.8,9:: ;Y mae iddo addewid o'r bywyd sydd yr awr hon: ac yn 
ol gosodiad Duw, y mae'n. ye o. ; bensderfynu mewn bywyd 


ï 


a 


PENNOD VIII. 997 


tragywyddol. Gal. 6. 8... Pa le bynnag y mae 'r syniad hwn ymae 
heddwch rhwng yr enaid a Duw: o herwydd y mae 'r enaid yn 
boddloni i bob peth ag sydd yn Nuw, yn gystal ag i'w holl drefn- 
iadau: ac y mae Duw yn foddlon i weithrediadau yr anian newydd 
yn yr enaid... Y mae yn dwyn llawer o dangnefedd, i'r meddwl 
ynghanol gofidiau: o herwydd y mae 'r enaid yn cael ei gadw rhag 
llawer o bethau ag sydd yn tueddu i'w aflonyddu, ac y mae'n cael 
golwg ar y cyfryw bethau ag sydd yn tueddu yn fawr i ddwyn tawel- 
wch ym mhob amgylchiadau. Y mae yn rhwymo dyn i fod o ys- 
pryd heddychol, ac i ymddwyn mewn modd ag sydd yn tueddu at 
dangnefedd. A diwedd y dyn hwnnw fydd tangnefedd. 


“nA 


7. Oblegid syniad y cnawd sydd elyniaeth yn erbyn 
Duw: canys nid yw ddarostyngedig i ddeddf Duw ; 
o blegid ni's gall chwaith. kg EN 


. Ymma y mae *r Apostol yn rhoddi rheswm pa ham y mae syniad 
y cnawd yn farwolaeth. Mewn perthynas i syniad y cnawd. gwel 
yr Adnod flaenorol. Y mae 'r syniad hwn yn elyniaeth yn erbyn 
Duw. Psal.139. 21. Rhuf. 1.30. 5.10. Col. 1. 21.Iago 4.4. Y 
mae tuedd anian lygredig yn hollol wrthwynebol i Dduw o ran, ei 
fod, Psal, 14. 1. Y mae yn dymuno na byddai efe ddim yn bod; 
ac fe gymmerai ymmaith ei fod pe gallai. Y mae dyn, tra dan 
lywodraeth ei lygredd, yn casau holi briodoliaethau _ Duw-dod, 
Y mae ynddo neillduol elyniaeth yn erbyn ei burdeb, fel y mae yn 
casau y pechod ag y mae'r enaid yn ymhyfrydu ynddo; ei gyfiawnde R 
fel y mae yn ei rwymo i gospi pechod yn ol ei haeddiant; ei holl- 
bresenoldeb, am ei fod gyd ag ef ymmhob man, yn sylwi ar ei ys- 
pryd a'i, ymddugiadau ; ei holl-wybodaeth, fel y mae'n hyspys o'i 
dueddiadau, ei chwantau, a'i fwriadau mwya dirgelaidd, yn gystal 
ag o'i hoìl allanol ymddugiadau ci. êl wirionedd a'i anghyfnewidiol- 
deb, fel y mae ^n sicr o gyflawnu y bygythion ag sydd wedi cael eu 
cyhoeddi yn erbyn yr an-nuwiol; a'i allu, trwy ba un y mae efe yn 
gosod ei fygythion mewn grym. Ac y mae ynddo elyniaeth yn ei 
erbyn fel y mae 'n llywodraethwr: 9 herwydd fel y cyfryw y mae 
yn gofyn y cyfryw bethau ag nad oes gan y dyn anianol ddim tu« 
edd attynt, yn gwahardd y pethau ag y mae efe yn ymhyfrydu yn 
— fwyaf ynddynt, ac yn dangos ei anfoddlonrwydd trwy gospi am 
drosedd ac an-ufudd«dod, X mae 'r hwn sydd dan lywodraeth y 


998 RHUFEINIAID, 


/cnawd yn dangos ei elyniaeth at Dduw trwy ymddieithro oddi 
wrtho, Eph. 4. 18. llettya. meddyliau an-addas mewn perthynas 
iddo, 2 Chron. 32. 14—17. ymofyn am ddedwyddwch yn y cre- 
adur yn 'hyttach nag mewn mwynhad o'r Arglwydd, Jer. 2. 13. byw 
mewn angôfo hono, dêg. Oro. ymhyfrydu ynyd eì elyn- 
ion, Iago 4.4. byw dan lywodraeth Saian, Eph. 2. 2. casau yr 
hyn ŷ ma€ê Duw yn ei garn, Dihar. 1. 22. Psal. 129. 5. ymhyfrydu 
yn. yr hyn ag y mae €i enaid ef yn ei ffieiddio, Dihar 2. 14. beio 
ar 6i arfaeth a'i. fwriadau, Rhuf. 9. 19, 20. ymryson a'i raglun- 
iaethau, Es. 45. 9. ymhyfrydu ì wneuthur yr hyn ag y mae efe yn 
ei wahardd, ac ' esgeuluso yr hyn ag y mae efe yn ei orchymmyn. 
Luc 19.27. Yr achos o'r gelyniaeth hwn yw fod syniad y cnawd 
yn wrthwynebol i i burdeb Duw, ac felly yn an-foddloni am nad 
ydyw i tueddiadau natur yn cael eu ffordd, a nwydau yn cael. eu 
pprthi yn ddi-aitalfa.. Gwel ymheÌlach mewn perthynas i'r gelyn- 
iaeth hwn, Rhuf. 5. 10. Yr amlygiad y.mae'r Apostol yn ei roddi 
ymma o elyniaeth syniad y cnawd yw, nad yw ddim yn ddarostyng- 
edig î ddeddf Duw. _ Y mae'r gyfraith yn ysprydol, ac felly yn ei 
ghatur yn wrthwynebol i i syniad y cnawd: y mae'n gofyn y galon 
a'r gweithrediadau sanctaidd bynny, nad oes mewn aniân lygredig 
ddim tuedd attynt; ; ac y mae'n gwahardd yr hyn y mae cymmaint 
o duedd yn y galon atto, Oblegid y pethau hyn, yn gystal ag am 
fod Duw yn rhwymo ddangos ei an-foddlonrwydd yn erbyn trosedd, 
y mae'r meddwl cnawdol yn codi yn NAU awdurdod y gyfraith, 
ac ni fyn ddim ymostwng igy d-ymffurfio a'i chyfarwyddiadau. Ww 
mae hyn yn amlygiad o elyniaeth yn erbyn y deddFroddwr, Luc 
19. 14,27. Y mae'r Apostol yn sylwi ymhellach, na's gall syniad 
y 'cnawd ddim bod yn ddarostyngedig i iddeddfDuw. Nid yw hyn 
ddim yn 'tarddu oddi wrth fod y ddeddf yn gofyn yr byn nad oes 
gan. ddyn ddim eynheddfau î iattebi fynu iddo: ond yr achos o'r 
anallu hwn yw cryfdwr llygredd. Fe all lle ag, oedd yn dywyll 
gael ei wneuthur yn oleu; ond ni all. íywyllwch ddim cael eì wn- 
_ euthur yn oleuni. Yn yr un modd fe all gelyniaeth at Dduw gael 
ei symmud: ond ni all gelyniaeth byth garu; ac oblegid hynny ni 
aŴ ddim bod yn ddarostyngedig i i'r ddeddf, yr hon sydd yn gofyn 
cariad. Nid oes un egwyddor na thuedd yn syniad y aiu a all 
gael. ei ddwyn i ì barchu” r gyfraith, Ymae cymmaint o ddallineb yn 
ym mediwl fel na ail y “di- ail-anedig ddim gweled un hawddgarwch 
yn y gyfraith: y mae cymmaint o ' gyndynrwydd yn yr ewyllys fel. 
na all ddim. plyg u ì'w hawdurdod : y.mae cymmaint o afreolaeth yn 
'yserchiadau, fel na all y 'dyn ddim. caru” yr hyny mae hi yn ei 


PENNOD VIII. 309 


orchymmyn, na chasau yr hyn ag y mae hi yn ei wahardd: pan y 
mae dyn wedi hir ymarfer a phechod, y mae yn ymgaledu cym- 
maint ynddo fel'na aU efe ddim troi oddi wrtho Jer. 13. 23, ac y 
mae rhai yn cael eu rhoddi'i fynu, mewn ffordd o farn, iddynt eu 
hunain, fel na allant ddim llai na myned yn ol eu tueddiadau llygr- 
edig. Ioan 12. 29. 


8 ar rhai dda yn y cnawd, ni Mlan ryngu bodd 
Duw, 


w 


“y 
air 


' Ganfod syniad y cnawd yn sfŷnidadl' yn erbyn Duw, y mae yn 
canlyn yn dra naturiol na all y rhai sydd jn y cnawd. ddim rlwngu 
bodd Duw. Y mae llawer o wahaniaeth rhwng bod yn y cnawd â 
'bod cnawd ynom ni. Y mae cnawd, neulygredd, yn y duwiolion, 
tra fyddont ymma ar y ddaear, Gal. 5. 17. Ond y mae'r rhai 'n 

' yn cael y fraint o wneuthur y pethau sydd yn;rhyngu-bodd yn ei 
olwg ef. ì Ioan 3.22. Am hynny y mae Paul yn gweddio ar i'r 
Colossiaid rodio yn addas i bob rhyngu bodd, gan ddwyn 
ffrwyth ym 'mhob gweithred dda. Col, I.10. Y mae bod yn y 

cnawd weithiau ynarwyddo bod yn y corph. Gal. 2. 20. 2 Cor. 10. 2. 

Yn yr ystyr hyn y mae duwiolion yn y cnawd tra y maent ydi 
ar y ddaear. Ond ymma y mae bod yn ŷ cnawd yn arwyddo bod 
yn hollol ynghyflwr natur, yn ddi-ail- anedig, a than lywodraeth 
_> lygredd. mae'r ysgrythyrau n son am rai yn ymdrybaeddu yn 
'eu gwaed, Ezec. 16.6. mewn bustl chwerwder ac mewn rhw ymêd- 
igaeth anwìredd, Act.8.23, yn gorwedd mewn drygioni: ac y mae” n 
hawdd gennym. ddywedyd mewn iaith gyffredin, fod rhaí yn ym- 
; galedu, neu yn myned rhagddynt mewn drygioni, Gwel ymhellach 
mewn perthynas i hyn Rhuf. 7. 5. Nî all y rhai'n ddim rhyngu bodd 
Duw. Nid ydym ddim i feddwl nad ydynt ddim yn feddiannol ar 
'gynheddfau i wneuthur yr hyn ag y mae efe yn ei ofyn oddi-wrtl 
&€i greaduriaid. Byddai hynny yn gwneuthur troseddwr yn hollol 
'esgusodol. Ond tra fyddo dyn yn y cnawd, neu-dan' lywodraeth 
arglwyddiaethol llygredd, ni alì efe, hynny yw, nid oes ynddo ddim 
' tuedd i wneuthur un rhyw beth ag sydd yn ysprydol. dda,' Ni ddi- 
chon pren drwg ddim dwyn ffrwythau da. Mat. 7. 18. Heblaw hyny, 
nid yw efe ddim mewn cyflwr o gymniod a Duw, yn ganlynol nid 
“ yw ei berson ddim yn gymmeradwy, ac am hynny niall ei gyflawr- 
“ âadau ddim bod. yn siediytuog, Gen, 4. 4, 5. Psal. 7, 11. Dihar. 


RHUFEINIAID, 


17:8. Es. l.11—15. 66, 3. Mal. 1. 10. Nid oddi ar anian Duw, 
fel gwreiddyn, y mae ei weithredoedd yn tyfu, ac nid oddi ar gar-. 
iadat Dduw, fel egwyddor, y maent yn deilliaw; ond oddi ar hun- 
an-gariad, yr hwn a ddichon fod yn cael ei gynhyrfu naill aì gau ofn 
damnedigaeth, neu gan obaith gwobr-chwantus am ddedwyddwch 
mewn byd arall. Nid yw y dyn anianol ddim yn credu yn Iesu 
Grist: ond heb ffydd ammhossibl yw rhyngu bodd Duw. Heb. 11. 
6. Nid yw efe ddim dan ras: ond heb ras, ammhossibl yw gwasan-. 
aethu Duw wrth ei fodd, Heb. 12. 28.. Nid yw efe ddim yn 
gwasanaethu Duw a'i holl galon: Mat. 15. 8. ond y mae'n sicr 
na ddichon gwasanaeth bannerog ddim bod yn gymmeradwy gyda 
Duw. Nid gogoneddu Duw yw ei ddiben yn ei gyflawniadau: 
ond y mae'n gweithio naill ai i dawelu ei Gydwybod, neu ynteu i'r 
diben i gael ei weled gan ddynion : ond y mae 'n ddi-amheuol na 
all hyn ddim bod yn gymmeradwy ger bron y Duw-dod. 


9 Eithr chwychwi nid ydych yn y cnawd, ond yn yr 
Yspryd; od yw Yspryd Duw yn trigo ynoch: ac od 
oes neb heb Yspryd Crist ganddo, nid yw hwnnw yn 
eiddo ef. 


Fel na byddai i'r Rhufeiniaid ddim di-galonni wrth sylwi ar yr 
hyn a osodasai yr Apostolo'u blaen yn yddwy adnod flaenorol, ymae 
yn rhoddi ar ddeall iddynt eì fod ef yn gobeithio pethau gwell am 
danynt er ei fod ef yn dywedyd fel hyn. Y mae yn dywedyd 
wrthynt yr hyn, mewn barn cariad, ag oedd efe yn ei olygu mewn 
perthynas iddynt: neu y mae yn dywedyd yr hyn ag oedd efe trwy 
ddadguddiad neillduol yn ei wybodam danynt: neu ynteu gan ei 
fod yn ysgrifennu at bawb ag oedd yn RhORM yn anwyl gan 
Dduw, wedi eu galwi fod yn saint, Pen. 1,7. yr oedd ganddo 
ddigono le i ddywedyd wrthynt, Eithr chwychwi íe ydych yny caawd, 
ond jn yr yspryd. Er fod gweddill llygredd yn aros ynddynt, 
eito nid oeddynt ddim dan lywodraeth anian lygredig. Gwel yr 
Adnod flaenorol. Ond yr oeddynt yn cael eu Ìlywodraethu , a'u 
harwain gan yr Yspryd Glan a chan yr anian newydd, yr hona 
blannasai efe ynddynt yn eu had-enedigaeth. Ond y mae'r A- 
postol yn dywedyd ymhellach mai dymma fel yr oedd yn bod od 
oedd yspryd Dun 4m. trigo ynddyni,  X maen sicr fod dynion yn. 


PENNOD VI1i, 391 


cael eu llywodraethu gan yr Yspryd Glan os ŷw efe yn preswylio 
ynddynt. Neu gan fod y gair (eiper) am od yw, neu os yw, yn ar- 
wyddo hefyd o herwydd, neu canys, ac yn cael ei gyfieithu felly, 2 
'Thes. 1. 6. fe ddichon mai meddwl yr Apostol ymma yw, eu 
bod hwy dan lywodraeth yr Yspryd Glan, am ei fod ef yn preswyl- 
io ynddynt megis yn ei deml. 1 Cor.6. 19. Y mae yn wirionedd 
di-amheuol fod yr Yspryd Glan yn trigo yn y duwiol. Ioan 14. 16, 
17. Rhuf. 8. 11.1 Cor. 3.16.2 Tim. 1.14... Y mae yr Yspryd 
ei hun yn gwneutbur ei drigfanynddynt... O herwydd i'r Yspryd 
, ei hun, ac nid i'w weithrediadau y mae eu cyrph yn demlau cys- 
segredig: ond y mae'r Yspryd hwn yn preswylio ynddynt. 1 Cor, 
6. 19... Ac y mae ^n amlwg fod yr Yspryd hwn yn cael ei wahan- 
iaethu oddi wrth ei weithrediadau. Rhuf. 8. 11... Ond ymma fe 
. ddylid cofio fod yr Yspryd Glan o ran anfeidroldeb ei hanfod, fely 
mae yn. Berson dwyfol, yn bresennol ymmhob manar yr un waith: 

am myn ni all y mys GM nny, ar y yri na'r mwya truenus 


yn dyn fod gyni 'yr Yspryd yn trigo yn y i aifiol yn arwyddo 
— ei bresenoldeb i ddibenion neillduol. Y mae efe ynddynt hwy yn 
y gweithredu mewn modd nad yw efe ddim yn gweithredu yn neb ar- 
all, Y mae ynddynt yn Yspryd doethineb a dadguddiad, yn eu 
dysgu a'u goleuo. Eph. 1.17, 18. 1 Cor. 2. 10—14. 1 Ioan 2.27. Y 
mae ynddynt yn eu sancteiddio, 2 Thes. 2. 13. yn eu tueddu i gadw 
deddfau yr Arglwydd, Ezec. 36. 27. yn eu nherthu a'u cynnorth- 
wyo, Eph. 3; 16. Rhuf. 8. 26. Phil. 1. 19. yn eu harwain, Rhuf. 
8. 14. yn marweiddio gweithredoedd y corph ynddynt, Rhuf. 8.13. 
'yn eu cynnal, Psal. 51. 12. yn eu cynhyrfn i weddio, Zech. 12. 
10. Rhuf. 8.26. yn eu nherthu i gadw yr hyna rodded attynt, .2 
Tim, 1. 14. ac yn eu bywioccau yngwaith yr Arglwydd. Es. 57. 
15. Ac y mae ynddynt fel Diddanydd: Ioan 14. 16, 17. Act. 9, 
Fe yn. tywallt cariad Duw yn eu calonnau, Rhuf. 5. 5. ac yn eu 
cynhyddu n mewn gobaith. Rhuf, 15.13... Pan y mae yr Apostol.yn 
 Ygwstyd fod yr Yspryd yn trigo ynddynt. y mae yn dal allan nad 
yw efe ddim ynddynt fel ymdeithydd, yr hwn sydd. yn aros dros 
ychydig ac yna yn ymadael, ond ei fod ef. yn aros yn barhaus yn- 
ddynt. Y mae yn wir nad yw efe ddim bob amser yn gweithredu 
ynddynt fel Diddanydd: ac y mae hefyd yn sicr nad yw efe ddim 
bob amser yn gweithredu ynddynt i'r un graddau fel Sancteiddydd: 
ond eu braint yw, nad yw efe ddim yn hollol ymadael, ond ei fod 
_ yn aros gyda. hwynt yn dragywyddol. Ioan 14, 16. Y maeo bwys 
neillduol i sylwi, od oes neb ue Yspryd Crist ganddo, nid. yw hunnw 
F 


yb RHBUFEINIATD/ 


/ddim yn eiddo ef: Y mae'r Yspryd Glan yn cael eî 'alw') yn Yspryd 
/. Crist am ei fod wedi-cael ei roddi iddo ef: Es. 11.2: Ioan 3, 33. 
ac am ei fod yn cael ei anfon ganddo ef. Ioan. T6. 7. Er y gall'y 
'rhai ag sydd yn ammhrofiadol ô'r hyn ag oedd yr Yspryd yn et 
weithio Ynghrist, ac o'r hyn ag y mae efe yn ei weithredu pan yn 
“cael ei anfon gan Grist; fod yn perthyn i dduwiolion, o gynheddfau 
.€ryfion, o' dymherau mwynaidd, ô ymddugiad di- ym oad- 
Lmabyddiaeth helaeth o wirioneddau'r efengyl, a yn gwneuthur 
arddeliad 0 grefydd Crist, ymae”n sicr nad ydynt ddim wedr eu 
huno a Christ, fel aelodau o'i gorph dirgeledig, 1 Cor. 12.13: nîd 
.ydynt ddim wedi cael eu dwyn i fod yn ddeiliaid iddo trwy neill- 
-duol weithrediadau gras, nid yw Crist ddîm wedi rhoddi ei sel ar- 
nynt fel ei eiddo neillduol; nid oes ganddynt ddim haw? i'w ofal 
neillduol am danynt, i'w cadw i iechydw riaeth, ac os byddant byŵ 
a marw yn:y cyflwr hwn, ni wna^r Iesu ddim eu MO ei 
eiddo ei hun yny dym diweddaf, eth VR NODD 


da wv 
a do Ac os' yit Orist ynedd y mae'r corph yn farw o 
' herwydd pechod; eithr yr Ymp, yn fywyd o EY 
Ye iawnder. 


WN im 
Ï k 


| Ymmae'n bosbl:$ y Haid; di fod ŷn barod ì day endi Tfan 
tais yw'i neb fod yn'eiddo Crist, gan fod duwiolion yn marw fel 
. dynïon eraill? Fe ddichon maii ragflaenu y' cyfryw wrthddadl y 
mae yr Apostôl yn dywedyd, Ac o$ yw Crist ynoch mae 'r corpli 
yn farwo herwydd pêcliod 'Y mae delw Crist yn cael ei hargraphu 
.ar ei bobl? Rhuf. 87 29. y mae Crist yn cael 'ei ffurfio ynddynt: 
Gal.4..19. ïe, y mae Crist yn byw ynddynt. 'Gal.”2. 201 Felly 
:fe ellir dywedyd ei fod ef ynddint trwy yr amlygiadau ag sydd yn 
cael:eu:rhoddi'o hôno yn eu calonnau, trwy yra awdurdod a'r Hyw- 
“odraeth ag y mae efe yn osod i fŷnu yn eu 'heneidiau, a thrŵy. cn 
“dylanwadau o'i eiVldotrwy y rhai y mae gwaith gras yn cael ei” 
“ddwyn yn y blaenynddynt. Er fod Crist ynddynt yn ymodd hyn, 
etto y mae €u cyrph yn feirw. Nid bod Crist ynddynt yw yr acli- 
osohyn,ond'y mae hyn yn bod er fod Crist ynddynt. Y maent 
dan ddi-gyfnewid ddedryd marwolaeth, y maent yn agored'i farw- 
“olaeth, y maemarwolaeth wedi dal gafael arnynt ac yn gweithio yn- 
: ddynt trwy. glefydon ac an-hwyldeb, ac y maent mor sicr o gael êu 
torriilawr gan farwolaeth a phe p> a MM yn gorwedd yny 
. ' 


î 


PENNOD, VIÍJ. 233. 


hedd. Yr,achos. o.hyn.yw pechod. . Y, mae holl ddynol-ryw yn 
ddarostyngedig i farwolaeth y.corph ar gyfrif pechod Adda, yt. 
hwn fel eu pen-cynnrychiolwr, sydd nid yn unig wedi gwneuthur, 
ei hun, ond hefyd ei holl hiliogaeth yn agored.i ddyrnodiau angeu, 
Rhuf..5..17. ì Cor. 15. 22. -Y maent hefyd yn agored i farwols. 
aeth ar gyfrif. y pechodau gweithredol a gyflawnir ganddynt eu 
hunain, 1 Cor, 11,30. Y maerhai pechodau, megisanghymmedr-. 
oldeb, I zc. yn eu nhatur eu hunain yp arwain i farwolaeth: y mae 
pob. pechod yn haeddu marwolaeth, Rhuf. 6. 23. Y mae'n wir 
fod duwiolion wedi. cael eu. llwyr-brynu oddi wrth felldith y gyf 
' raith; Gal. 3. 13. ar yr un amser y mae yn âmlwg eu bod hwy fel 
eraill yn agored i angeu naturiol. Y mae hyn yn cymmeryd lle, 
nid mewn fíordd o ddialeddol gosp am bechod; ond i'r diben i 
ddangos. casineb Duw at drosedd, i amlygu ei hiawn yn y bys 
gythiad, Gen. 3. 19. ac fel y byddai i'r dwyfol allu gael ei wn- 
enthur yn. amlwg yn. rhyddhad yr enaid oddi wrth Hge ngh a hynny 
ì Ond, er fod y corph yn farw, y mae 'r yspryd yn 
] ieu der. Y mae eu heneidiau. wedi cael eu 
“gwneuthur yn gyfra nogion o 'r duwiol anian, ac felly yn byw byw yd 
O sancteiddhad: y maent, trwy gredu yn Iesu Grist, wedi cael eu 
— diogelu rhag melldithion deddf dorredig, ac felly yn byw hym o 
gyfiawnhad: y maent yn cael eu cynnorthwyo a'u cynhyrfu 
Yspryd Duw, ac felly y maent yn fywiog yngwaith yr Fd gwg 
oddi ar eu hundeb a Iesu Grist y mae ganddynt hawl i bob bendith, 
ac felly y maent yn byw bywyd o gysur: ac y maentyn sicr o gael 
byw gyda Christ yngwlad y purdeb pan fyddo eu dyddiau ymma 
wedi darfod. Y maent yn fyw ar gyfrif y cyfiawnder a. weithiodd 
Crist allan iddynt trwy ei ufudd-dod a'i ddioddefiadau, a'r hwn, jn 
amser ÎDuw, sydd yn cael ci gyfrif iddynt, fel y byddo iddynt. gael 
eu rhyddhau oddi wrth ddamnedigaeth. “Ac y mae yr anian newydd 
yr hon sydd yn eu tueddu i ymddwyn yn gyfìawn : tu ag at Dduw a 
.dyn,y yn eudwyn î i fyw yn ol meddwl, ac er gogoniant Duw, ac yn Wy 
eu cymmwyso i gael byw yn ddedwydd. yngwlad y cariad yn oes 
| U0esoedd. 


bM 


i 


— 11 Âc os can yr nr a diau o yB 
sydd. yn trigo ynoch, yrhwn a gyfododd Grist o feirw 
a fywiocca hefyd eich: cyrph marwol Wm trwy ei. Ys- 
pryd, ' hwn sydd yn t Ulgo yaa 


MR HIL, Ê' ; ag 





J yg 


84, RHUPEINYATBD. 


/ Arol dywedy d,ì yn yr adnod flaenorol, fod yspryd duwiolion yt 
/fywyd o berwydd cyfiawnder, y mae'r Aposiol ymrna'yn eu cys- 
/ suro ymhellach, trwy osod o'u blaen, nâ cha eu cyrph ddim gor- 
wedd yn ŷ bedd' 'byth, ac na'cha' marwolaeth ddnno llywôdraethu 
amynt yn” dragywydd. Y mae 'r''Tad wedi adgyfodi *r Iesu 6 
feirw. Gal. 1.1... Gwnaeth hyn i'r diben isymmud ymmaith war- 
ddwydd y groes, ac i egluro eifod eî mewn gwirionedd yn Fab 
Duw: RhufÊ1.4. i'w wobrwyo am ei ddarostyngiad, trwy eì ddir- 
chafu i arglwyddiaethu ar y meirw a'r byw hefyd: Rhuf 14.9.'i 
gyfiawnhau. yrhaia gredant yn ei enw ef: Rhuf. 4. 25. i roddi i 
gredinwyr lei ddisgwyl am adgyfodiad gorfoleddus, 'gan Íod Iesu 
ŵedi cael ei adgyfodi fel blaen-ffrwyth y rhai a hunasant: Î Cor. 
15. 20. ac i ddangos ei fod ef wedi cael ei ordeinio i Tarnu”r bŷ 
mewn cyfiawnder. Act. 17. 31. Y mae 'r Apostol ymma nal 
am y Tad dan yr enw, Yr hwn a gyfododd Iesu o feirw, i'r diben î | 
_ osod allan ei allu, fel y mae yn ddigonol i i gyfodi cyrph ei bobl o*r 


bedd: Eph. 1. 19,20. ac i amlygu ei ewyllys i wneuthur hynny. 
Cor. 4 .14, Ganei fod wedi cyfodi” ua 


Un 'en, y mae Ne 
gyfodi. yr aclodau hefyd. yr mae Yspryd Duw in trigo 
y duwioljon. Gwel Eglurhad o hyn Adn.9. Ymae eu cyrph y 
“bresennol ; yn gm marwol. Er fod eu heneidiau yn. anfarwol, 
Mat. 10. 28. y mae eu cyrph wedi êu gosod i farw? acy: mae 
' marwolaeth yn gweithio ynddynt y yn. feunyddiol. Ond fe ga eu 
cyrph marwol eu bjwioccau. Y mae'n wir fod yr Yspryd Glan yh 
cyfodi. i r corph yn gystal a'r Yspryd ìi fywyd o sancteiddrwydd, fel 
y mae dtiwiolion yn rhoddi eu cyrph yn aberthau byw, ; sanctaidd, a 
chymmeradwy gan Dduw trwy Iesu Grist. Rhuf. 12.1 1. Ond fe 
dybygid” mai yr byn sydd yn cael ci addaw ymma yw, ybydd i i'w 
ce ao| adgyfodiad gorfoleddus yn y dydd diweddaf. a. mae ' 
ll-y ybodol yn gwybod pale y mae holl hanfodol ronynnau 
gwahan Reid nid yw ddim yn ormod gwaith ì i Dduw holl- 
db | gasglu yngbyd y O nau, hyn, a'u bywbau: fe dybygid 
fod cyfiaŵ nder yn gofyn i'r corph gael ei gospi neu ei wobrwyo yn 
gystala'r enaid: y mae gwaith Duw yn dewìs, neu yn ethol ei bobl, 
nid eu heneidiau yn unig, ond eu personau, yn rhoddi lle i feddwl 
y bydd i'w “yp gael eu hadgyfodi. Eph. 1, 4. Y mae'r gor- 
'chymmyn & ro dodd y Tad-i'w Fab mewn perthynas” i'r rhaì a 
“roddwyd iddo, yn rhoddi lle irwneuthur yr un casgliad? Ioan|6. 39. 
felly hefyd y mae eu hundeb a Tesu Grist: I Cor, 6. 15..eu sa 
eiddiad trwy yr Yspryd Glan: 1 Thes. 5.93. ac yn. neillduol ad- 
gyfodiad Crist oddi wrth y na Ac) y mae yr ys- 


â ; lil 119. 












PENNOD VII. 295 


grythyrau sanctaidd yn eglur dystiolaethu y bydd adgyfodiad. Ex. 
3.6. Cydmar, Mat. 22. 31, 32. Job 19,26, 27. Es. 26.19, Dan. 
12.2. Ioan 5. 28,29. l Cor. xv.. Fe ga cyrph an-nnwiolion êu 
hadgyfodi trwy allu, Duw, i'r diben“i gael en cospi gyda'u heneid- 
iau byth: ond yr hyn sydd gennym ymma i sylwi arno yw; y bydd 

i gyrph y duwiolion, trwy rinwedd /eu perthynas /a €hrist, fel eu 
Pen, ac a'r Yspryd Glan, yr hwn sydd yn trigo ynddynt fel yn ei 
demlau, gael eu hadgyfodi i fywyd tragywyddol. . Y mae;yr adgy- 
fodiad gorfoleddus hwn yn ymddibennu ar.fod yr Yspryd yn írigo 
ynddynt. Am hynny y maeyr Apostol -yn dywedyd, Os Yspryd 
yr hwn a gyfododd Iesu o feirw syddyn trigo ynoch. Y mae y 
rhaiy mae yr Yspryd yn trigo ynddynt yn sicr o gael adgyfodiad 
bywyd. O herwydd y mae gwaith Duw yn-rhoddi-ei, Yspryd i 
drigo ynddynt yn arwydd-o'i neillduôl gariadtu ag attynt:^ae y 
mae^n sicr fod y cariad hwn yn ddi-gyfnewid;: am hynny: ni bydd 
'iddo ddim gorphwys nes cael eu«cyrph a*u heneidiau; yn ddiangol 
yL Y mae yr. Yspryd Gilan, trwy weithìo-ffydd yn 
ddynt, yn eu dwyn i undeb a Iesu«Grist: am hynnyy maent :yn 
í^ 'sicro gael eu. hadgyfodi fel/âelodau. yn perthynì; gorph-dirgeledig 
“MabDuw. Y mae yr Yspryd hefyd: yn cymmeryd meddiant o 

: honynti fod yn demlau iddo eihun: 1 Cor.:6. 19; ac ni ellir-dim 
meddwl y gwna efe fod yn foddlon i golli: €i> :hawliddynt ; ond efe 

| a ofala am eu cyfodi i fyntr yn ydydd diŵeddaf. Efe sydd-yn cyn« 

— hyrfu ynddynt hiraeth am y mabwysiad, sef prynedigaeth eu cyrph: 
mr 23. nibuasai efe ddirn yn cael ei roddi i: wneuthur hynny oni 
buasai 'fod-Duw yn bwriadu cyflawnu: eu dymuniadau. Unwaith 
etto, ymae yr Yspryd Glan ynccael ei roddi iddyn€ fel ernes yr eti- 
_ feddiaeth hyd bryniad y pwrcas: Eph. 1,114. ac ni byddai ond di- 
anrhydedd i í Dduw roddi ernesa pheidio rhoddi Hyn sydd Weaou syd] 

“ei ye o oedd yn yyhswyn yrernes. 'E yri yh tY 


19 rd dd frodir ymlret ym, dd 
(awd, ifyw yn ol y Gnawd cog Us UTR 
yi WAD Phirrwy v 5 /d 
'Ymmay mae 'r Apostol yn Nid y Rhufeini n yr/enw 
' brodyr.” 'Yr oedd yn eu golygu fel rhai ag oedd yr gyfranogion 
o? r un anian sanctaiddag efe ei bun; yn feddian ol ar hawl i'r un 
& ardderchog 'ragorfreintiau, wedi eu cyssylltu yn ad. un gwiríonedd, 
— fydd, a pu . Ar Wyd a cAHNS NR Hyt í ymddwyn 











” yn " ; 7 


956 RHUFEINIAID, 


ŷn ymresymu -oddi: wrth yr hyn sydd ar lawr yn yr adnodau 
/ blaenorol, Yr oedd wedi dywedyd fod syniad y cnawd yn elyn- 
ìaeth yn erbyn Duw: Adn, 7. na all y rhai sydd yn y cnawd ddim 
rhyngu bodd Duw: Adn. 8. nad ceddynt hwy ddim yn y enawd, 
ond yn yr Yspryd: Adn. 9. bod eu hyspryd yn fywyd o herwydd 
cyfiawnder: Adn. 10. ac y bydd i'w cyrph marwol gael eu byw- 
ioccau trwy yr Yspryd yr hwn sydd yn trigo ynddynt. Adn. 11. 
fm hynny, eb efe, hynny yw, gan fod y cnawd ynddo ei hun mor 
“ddrygionus, ac yn achos o gymmaint o drueni, a chan fod pob da; 
>ioni ag sydd gennym mewn llaw a gobaith, yn cael.ei gyfrannu ìi 
:nîfrwy yr Yspryd Glan, dyledwyr ydym. Nid yw yr Apostol 
ymma ddim yn rhoddi ar lawr i bwy yr oeddynt yn ddyledwyr, na 
/ pha beth oeddeu'dyled ; ond y mae'n dywedyd mai nid i'r cnawd 
:$ fyw yn ol ycnawd. Y mae'n ddyledswydd orphwysedig ar 
bob dyn i garu a meithrin ei gorph, ac i ofalu ar iddo gael ym- 
borth, dillad, a 'phob peth arall ag sydd yn angenrheidiol tu ag at 
vei gynhaliaeth. Ond y mae 'r gair cnawd ymma 'n arwyddo anian 
lygredig. Gwel Adn. 1. Y mae 'r cnawd yn elyn i dduwiolion yn 
sgystal ag yn elyniaeth yn erbyn. Duw: o herwydd-y mae yn 
“ehwennych yn erbyn yr Yspryd, yn gwrthryfela yn erbyn deddf y 
meddwl, yn eu-cynhyrfu i wneuthur y drwg yr hwn nad ydynt 
“ddim yn foddloniddo, yn eu hattal i wneuthur y daioni a ewyllys- 
«ant, ac weithiau yn eu dwyn yn gaeth i ddeddf pechod. yrhon 
sydd yn eu haelodau, Ni ddarfu iddynt erioed gael un llesad oddi 
wrtho: ond fê ddarfu iddynt ddinystrio eu hunain trwy wrarido ar- 
'mo. Y maent eisoes wedi talu iddo lawer mwy nag oedd yn ddy«- 
jedusiddo. I Pet. 4.3. Y maent wedi cael eu rhyddhau oddi 
wrtho. 1 Pet. 1.38, 19. Y maent wedi ei groeshoelio. Gal. 5. 24, 
> Ac nid ydynt ddim wedi. gwneuthur un rhyw addewidion iddo. 
Oblegid y petlfeu hyn, a'r cyffelyb, nid ydynt ddim yn ddyledwyr 
i'r chawd, i fyw yn oì ei dueddiadau, nac i gyflawnu ei chwantau. 
_ Ond y maent yn ddyledwyr i'r Yspryd i fyw yn ol yr Yspryd. 
“Gwel. Adn. I. Y mae^n hawdd i weled fod hynny yngolwg yr 
Apostol ymma er nad yw ddim wedi cael ei roddi ar lawr. Y 
wae'n ddyledus arnynt i fyw i Dduw am mai efe yw eu Creawdwr, 
wyr hwn a:roddond iddynt eu cyrph a'u heneidiau : am ei fod ef yn 
oruchel Lywodraethwr, ac felly yn meddiannu hawl i'w bufudd- 
dod: am ei fod, fel beunyddiol Gymmwynaswr, yn cyfrannu yn 
helaeth iddynt yngoruchwiliaeth ei ragluniaeth: am ei fod wedi 
anfon ei mnig-anedig Fab i farw drostynt, ac felly ÎN st YY 
wrth y felldish ; l Cor, 6. 20. am ei fod, trwy weithrediadau awe 


N 


N ” 


A 


SM 








“PENNOD VIIl. o» 


Â' 


N 
durdodol: eí: Yspryd, wedi rhoddiiddynt galon newydd ac yspryd 


newydd: am ei fod wedi rhoddi iddynt wir ffydd, acer mwyn 
Crist wedi rhad faddeu eu mhawrion a'u haml anwireddau : am ei 
fodyn dwyn ei waith ar gynnydd yn eu heneidiau, gan eu 
cynhyrfu at:yr hyn sydd dda, a'u nhertbu. i'w gyflawnu: am,ei fod 
“yn eu diddanu yn eu holl orthrymderau: am fod yr Arglwydd, 
trwy addewidion dŵgelwyddog, wedi ymrwymo na bydd iddo 
mo'u rhoddii fynu na'u liwyr adael, ond y bydd iddo orphen y 
: gwaith daa ddechreuodd efe ynddynt, ac felly eu gwneuthur yn ber- 
ffaith. ddedwydd i i bob tragywyddoldeb: ac am eu bod hwy eu hun- 
ain wedi myned dan rwymau cyfammodol i fyw nid íei eu heiddo 
eu hunain, ond fel eiddo yr Arglwydd. — Y mae yn deilwng onneill- 
duol sylw fod yr ysgrythyrau yn mynych son am ragorfreintiau fel 
 annogaethau i sancteiddrwydd. £Ex. 20. 2. 2 Sam; 12.7—9. Eph, 
4.']s Tit, 2. MH, 12. cT, 


Ŵ 
ï i No pn, i Ŷ f ret wc <m 


odi 
1 bar a 


Fer nr os. byw yr. ydych yn el y cnawd, meirw 


_ fyddwch ; s'eithr os YN yn marweiddio —- 


“oedd Ôe “corph” trwy 'r Meae mA dae Fns m 


& 
î grÎ'i ” 


a GAU mae'r dreio, yn dangoy ymhellach sad 5n ar iy 


Rhufeiniaid ddim rhwymau i fwy yn ol y cnawd,” “Y mae'n 
6 hawdd i iawn irai ag sydd yn enwi enw Crist ymddwyn yn anghys- 
$on a'u proffes a'r hyn a weddai Flcyni fel rhai yn gwneuthur 

arddeliad o Fab Duw. | Iê, y mae'n: bossibl i'r cnawd. lwyddo 

. llawer, dros amser, yn y rhai ag sydd yn blant i Dduw mewn gwìr- 

ionedd. Gyda golwgar hyny mae'r Apostol ymma ^n dywedyd, 

Os byw yr ydych yn oly cnawd, Fe ddichon hyn gymmeryd i mewn 


ofal mwy am y corph nac am yr enaid, ymgynghoria chigagwaed, 


.syniaw am bethau 'r cnawd, Adn. Ŵr rhoddi eu hunain i fynu i 
dueddiadau natur lygredig, fel y byddont o ran eu meddyliau, eu 
geiriau, a'u gweithredoedd, yn cael eu harwain gan y cnawd i gyf- 


— Jawnu ei chwantau, byw dan lywodraeth llygredd, 'bod o fwriad i 1 


. foddhau y cnawd, gwneuthur hynny yn orchwyl a'i gyfrif yn dded- 
wyddwch... Wrth y rhai a fyddo, yn.y pethau, hyn 'rcyffelyb, yn 
— byw ynol; y cnawd, y mae'r Apostol yn dywedyd, Meirw a fydd- 
,wch. Ymae'n basau i ni weled ymma nad yw cyhoeddi bygyth- 
ion. yn. rbyn,pechod ddim yn anghysson a. phregethu yr efengyl. 
Mat, : 3.13, &c, Luc 12. 5. g£ Cor. AM Ep 5. 36. Os oedd 





a^ 
" 


ŵ 


$3a RHUFEYNTAID. 


ŷ bygythïad a'roddir ar lawr yn yr.adnod-hon yn-cael' ei gyfeirïo 
atwirdduwiolion, y mae'r geiriau yn arwyddo y byddent yn sier 
o'fyned yn farwaidd yngwaith yr Arglwydd, ac y byddai i farwol- 
“aethorddiwes eu cysur, os byddai iddynt, yn wyneb profedigaeth- 
| au, golli eu lle, a byw yn ol-y cnawd. Neu ynteu y maent yn gos-. 
od allan. fod cyssylltiad an-wahanol rhwng byw dan lywodraeth 
pechod a thragywyddol farwolaeth, er nad ydynt ddim yn profi y 
bydd i wir dduwiolion fyw yn oì y cnawda. marw yn dragywydd. 
Fel hyn y mae Paul yn. dangos fod cyssylltiad rhyng mynediad y 
jlangwyr allan o'r llong a dinystr.y canwriad a'r milwyr: Aet: 27. 
80,31; êr ei fod yn beth sicr na adawai Duw ddim iddynt i fyned 
allan, ac.ma byddai dim colled am-einïoes un o'r rhaî ag oedd yn y 
llong. Adn.22.  Ondyn y naill amgylchiad a'rllall y mae bygyth- 
ìad yn cael ei wneuthur yn foddion offerynol i: ragflaena canlyn- 
îadau an-nymunol. Ond y mae'n dybygol fod yr Apostol ymma 
yn cyfeirio at raì ag oeddynt yn cymmeryd arnynt i fod yn grist- 
*nogion, y rhaí oeddynt yn meddiannu helaethrwydd o allanol ragor- 
freintiau, ac yn ymddined yn y pethau hyn, tra yroedd eu bywyd yn 
tystiolaethu mad oeddynt ddim wedi eu'bail eni, nad oedd dim 
wirioneddol undeb rh yngddynt a Iesu Grist, ac yn ganlynol nad 
oedd ganddynt ddim hawl i'r bendithion ag sydd yn deilliaw oddí- 
wrthei gyfryngdod. Y mae byw yn ol y cnawd, mewn rhai amgylch- 
iadau yn dwyn marwola fel effaith yn canlyn yn naturiol oddi- 
wrth ei briodol achos: y mae marwolaeth naturiol yn sicro fod yn 
felldith i bob dyn di-ail-anedig: ymae an-nuwiolien yn sicr o fod yn 
emddifaid o gymmod a Duw, tebygolrwydd ívldo, a'r dedwyddwch 
sydd yn deilliaw oddi wrth hynny, yr hyn sydd yn gwneuthur i 
fynu fywyd tragywyddol: 1 Cor.6.9,10. Gal 5. 19—21. y 
maent i ddioddef liid yr Arglwydd, yn y llyn sydd yn llosgi o dan a 
brwmstan, yr hyn yw yr ail farwolaeth: Dat. 21. 8. Deut. 29. 19, 
e0. ac ni chant ddim adgyfodiad gorfoleddus yn y dydd. diweddaf, 
Y mae irueni 'r damnedigion yn/myned dan yr enw marwolaeth am 
ei fod yn gyflog pechod:am ei fod 'yn. di-feddiannu dyn o'r cysur- 
on ag oedd efe nnwaith yn eu mheddiannu; ac am mai angeu sydd 
yn agor drws tragywyddoldeb, ac yn arwain i'r trueni hwn. Y mae 
marwolaeth y rhai sydd yn byw ynol y cnawd yn deilliaw oddi wrth 
'burdeb Duw, fel Bod ag sydd yn perffsith gasau pob pechod; oddi 
wrth eì gyfiawnder, fel y mae 'n rhwym o ymddwyn at rosedd 
yn ole haeddiant; oddi wrthei wirionedd, fely mae wedi b gwth 
cospi pechod; oddiwrth eì ddeddf, fel na all efe ddim gwe | 
'gymmwysi w€nu ar amharchag a fyddo'n cael eì ddangosi 






1 


PENNOD VIIÍ. 939“. 


odraeth; oddi wrth ei ddaìoni a'i. amynedd, y rhaî sydd wedi eu dir- 
fawr ddiysty ru; ac oddi wrth ei holl- alluogrwydd, fel y mae'n abl 
ì wneuthur yr hyn olla fynno.” "Wrth weithredoedd y cnawd y mae 
imi ddeall gweithredoedd anian lygredig, paun bynnag ai mewn 
meddyliau, tueddiadau, dymuniadau, amcanion, tymherau, geîriau, 
neu weithredoedd drwg. Gal. 5 1b—91, Y mâent yn cael eu 
Salw yr aelodau sydd ar y ddaear; Col 3. 5. ac ymma yn weith- 
redoedd y cnawd, am eu bod. yn deillia oddi wrth y cnawd neu 
yr anian Weredfy; Gwel Adn. 1. nêu am eu bod yn cael eu ham- 
Pab yn fwya neillduol: yn, a thrwy adlodau'r cor phi. Rhuf, 6. 12; 
'Y mae gwaith yr Apostol ymma 'n son am Jarwciddio 
dwiiniadoeau hyn yn dangos eu bod 'yn y duwiolion; ì îe, ac yn 
fyw ynddynt. 'Col.3. 3, 5. Y mae 'n bos«ibl i un gael ei'âttal'r rhag 
pechu lle. nad yw pechod: ddim yn cael ei farweiddio: Gen. 20. 6. 
acfe ddichon dyn adael” rhyw bechod neillduol er ei fod yn hollol 
ddieithr i'r. gwaith ofarweiddio gweithredoedd y y cnawd. 'Yn mae 'r 
marw ddiad hwn yn cynnwys” gwirioneddol gasineb at 'bechod ; 





ia pharhaus ymdrechiad yn eî 'erbyn;, cadw ygredd' danodd 


y — felna byddo profedigaethau ddim yn llwyddo j na (bydda'n un ddim 


'cael ei attal yn llwybr ei ddyledswydd, ond ei fod y yn dwyn 


vyth. yn'fwy cyflawn yn, ei lea'i sefyllfa; ei ddarostwng. a'i 






Grant hyd oni' byddo'« o'r diw redd wedi hollol drengu. Y mae hyn 
yn ddyledswydd bob ; amser, ŷn orphwysc h Car lyf y holl 
ystod eu. hufudd-dod. “Tu. ag at 'farweiddio p hod y mae”; r peth- 
âu canlynol c o neillduol bwys.” 'Bodi mewn: undeb â Jesu' Grist trwy 
ffydd, i 'r diben. Fgael derbyn oddi wrtho efy cynnorthwys on agsydd 
'yn inedfYicdioi'i î fyned trwy “orchwyl mor a nhaw di gwneuthur 


“iawn ddefnyddo undeb a Christ, (rŵy weithredu ffydd a arno yn bar- 


'haes: disyyd 'feithtin yr anian a gafodd. eî, chyfrannu yn yr ad-ên- 


ed igaeth: myfyrio. llawer ac fawr ddrwg pechod, a'r perygl o'i gyf- 


lawnu: cydwybodol ochelyd pob peth a ddichon fod yn achlysur ï 
bechod, nen yn debygol o roddî mantais nwydau llygredig: 'gwrol 
wrthwynebiaeiddo yn ei gynhytfiadau cyntaf: bod yn-gymhedroì 


ynyr arferiad o bethau ag sydd ynddynt eu hunain-yn gyfreithlon: 








ldyf $ vr Yspryd, neu (sylwi yn - dfanwyl. ar, yr-hyn.a 
|ywed y gaìr mewn perthynas ì'r pechod ag y byddo un yn cael 
d mtio T 'w gyflawnu: myfyrio llawer ar farwolaeth yr Arglwydd 
mynych. feddwl am ein marwolaeth ein bunain. a dŷdd y cyf» 


'nifr a mynych, holi ein hunain pa un ai colli neu ennill tir y mae 


'B chod yn. ei _ wneuthur ynom. Ond ymma fe ddylid cofio. yn 


' nei[k uol, er fod duwiolion yn marweiddio gweithredoedd y cnawd, 


j y u ï “ 
mw 


MM 


A 


hn 


-eiras yn yn efengyl. Tit, 2 ll: 12. 


20 RBUFEINIAID, 


eu bod yn gwneuthur hynny. &g.yr. Yspryd. Y mae yr Yspryd, 


Glan yn cyfrannu yr anian trwy ba un y maent yn-casau pechod: y; 
mae yr Yspryd, (rwy,ei weithrediadau dirgelaidd ar eu heneidiau; 
yn eu dwyn i ddifrifol ystyried mawr.ddrwg pechod ; y mae yn eu 
gwneuthur yn wiliadwrus yn. erbyn pechod, ac . yn eu cynbyrfik 
weddio am gynnogihw yon; w_erchfygu:y maeyn dwyn i'w medd-, 
wl y cy fryw, rannau o'r y*grythur ag sydd fel cleddyf a, pha un y 
maent i dorri i lawr eu nwy 'dau: llygredig: ac y mae. yn dangos. 
iddynt gariad Duw, ac felly. yn chnyn yn eu heneidiau. gariad al(o, 
fel na allont ddîm llai. na ch asau a ffieiddio pechod. Y canlyniad. 
sicr o farweiddiad pechod yw bywyd: am hynny y mae'r Apostol 
ymma 'n dywedy d, Byw a,fyddwch.. Y mae marweiddio pechod. 
yn cadw: dyn rhag yr amrywiol: betbau ag sydd yn dwyn. anbwyl- 
deb, clefydon, : a marwolaeth; ac felly, yn tueddu yn,naturiol iroddi. 
hir hoedl, a bywyd. cysurus ymma ar y. ddaear: Dihar., fh AGy. Pa. 
fwyaf fyddo pechod yn cael ei farweiddio mwya y mae dyn yn y 
i Dduw: ac ymaehyn yn si icr o ben: derfynu mewn bywyd, c 
iant yn y nefoedd byth.. Y mae yn wir mai nid hyn yw y. 
haeddiannol o fywyd, dragywyddol ; ;,ond y mae'n brawf ac yn. ame € 
lygiad o undeb a Christ, yf hyn: sydd yn rhoddi hawl i i fwya ac 
y mae í fel ffordd, ar hyd yr | hon, yn ol gosodiad Duw, y mae'n Bwa $ 
myned ì'r diben i i gael mwynhad. o o ddedwyddwch di- ddiwedd, a 
mae ryw.l beth yn debyg,i ffordd a ag sydd yn arwain at ryw sed 






iaeth ardderchog... Ewyll y$ da yr hwn a adawodd yr etifeddiaeth, 


neu berthynas ag ef, sydd wedi rhoddi hawl iddi: 'ond ymae'n 
rhaid myned ac hyd AN ffordd sydd yn arwain tu ag atti cyn dyfod ; ] 


gael meddiant cyílawn o honi. Ni fyddai dyn. nad yw ddim yn 


marweiddio. gweithredoedd y cnawd ddim yn gymmwys,nac yn 
addas i'r gogoniant : ni allai Duw ddim. ymhyfrydu ynddo na 
gwenu arno: ond fe fyddai cadwedigaeth y cyfryw up pe. byddai” 'r 
fath beth yn bossibl,. yn hollol groes i ddiben De amlygu 


ge! fy SY: 55 dr sd 


dt ob bi af tedd ap 


:. 14 Canys y sawl. a arweinir, en Yng 


ghai hyn sydd blant i Dduw. MA 
fawrs*n try 


â 
Amcan yr iA puSŴÔL, yn yr adnod hon, yw, profi y bydd. i'r a fhai 
sydd, trwy yr Yspryd, ŷn marweiddio gweithredoedd ŷ 'chawd, 
fyw yn dragywydd. Ni wnaent ddim marweiddio y gwelthrod.'i 
oedd hyn oni bai eu bod o rifedi y Wa a arweinir gan ym yd ì Duw. | 


ŵ 


PENNOD Vii, 24] 


Ni allant ddim myned ymmlaen o honynt eu hunain: Jer. 10. 23. 
Y mae yr Yspryd Glan yn eu harwain pan y mae yn goleuo eu 


meddyliau, yn eu dysgu a'u cyfarwyddo trwy'r gair: Psal. 73, 24. 


119, 133. Es. 30. 21. 48. 17. pan y mae yn rhoddi iddynt anian 


newydd, ac felly yn eu tueddu i gyd-ymffurfio a chyfarwyddiadau 
_ygair: Ezec. 36. 26, 27. a phan y mae yn symmud rhwystrau oddi 
ar eu ffordd, neu yn eu nherthu i dorri trwy rwystrau ac anhaws- 
derau, Phil. 2. 13. Y mae ei arweiniad yn fwynaidd; end yn 
effeithiol, fel y mae'r rhai a arweinir ganddo yn plygu i'w arwein- 
iad, ac yn. rhoddi eu hunain i gael eu cyfarwyddo ganddo, ac i fyw 
yn ol:yr hyn ag y mae efe yn ei osod o'u blaen. Psal. 110-3. Y 
mae yn eu harwain oddi wrth gyfeiliornadau niweidiol, oddi wrth 
anystyriaeth a hyfrydwch mewn pechod, ac oddi wrth ymorphwys- 


iad ar eu yfinnd era euhunain, Ac y mae yn eu harwain i iawn 


adnabyddiaeth « o'r Arglwydd, o'i gyfraith, ac o'u calonnau eu hun- 
ain: iflìeiddio eu hunain, ac i. ad glau am bechod: at orsedd 

iymbil am drugaredd faddeuol: at gyfryngdod, gwaed, a 
'wnder yr Arglwydd Iesu, ac felly ì gredu ynddo er iech- 





sancteiddrwydd yn ystod gyffredinol eu bywyd: i ryfela yn. erbyn 
gelynion ysprydol: i gymdeithas a'r Tad, ac a'i Fab yr Arglwydd 
Iesu: orasiras, ar gynnydd Duw: ac i'r nefoedd y3 y diwedd. 

'Y mae y rhaiag sydd yn y modd hyn yn cael eu llywodraethu g gan 
oleuni a dylanwadau yr Yspryd, yn eu meddyliau, eu ewyllysiau, 
eu serchiadau, eu ffyrdd a'u rhodiad, ym blant â Dduw. Y maent 
wedi eu rhagluniaethu i fabwysiad irwy Iesn Grist: Eph. 1.5. y 
maent yn gyfrannogion o'r duwiol anian, neu wedi eu geni o Dduw: 
Ioan 1.13. y maent wedi cael eu dwyn i undeb priodasol a'r Ar- 
glwydd Íesu, ac felly yn blant trwy eu perthynas a Mab Duw: 


Psal, 45. 10. y maent wedi eu gweithredol fabwysiadu i deulu 


| Duw pan yn credu yn Iesu Grist: Gal. 3. 26. Trwy fod dan ar- 
| weiniad yr Yspryd y maent yn dangos eu hunain yn debyg i Dduw: 
' y mae yr arweiniad hwn yn amlygiad neillduol eu bod wedi cael eu 
YT. WM yn gyírannogion o'r duwiol anian, ac felly yn eio 
ynt le, er eu cysur, i benderfynu ,eu bod yn 'blanti Dduw: 
'mae ganddynt hawl i ragorfreintiau plant Duw ::. aclo fydd sddynn 
W^ —— gorfoleddus yn y nyn pba it 20. 36. 


4 


— jdwriaeth: i garu. yr Arglwydd, ac felly i gyflwyno eu hunain £ 
U cynn iddo: i dŷ Dduw, ac at ei ordinhadau: i rodio yn llwybrau. * 


«& 


15 Canys ni derbyn iaocth died ini Miged dra | 


'chefn i beri oín; MR Yspryd mab- 
MHL. 7. Bhin: 


242 RHUFEINIAID. 
wysiad, trwy 'r hwn yr ydym yn llefain, Abba, Dad. 


Ymma y mae'r Apostol, nid yn unig yn profi fod y rhai a ar- 
weinir gan yr Yspryd yn blant i Dduw, ond hefyd yn rhoddi ar 
awr nod wrth ba un y mae'n bossibliddynt i adnabod eu bod felly. 
Pan y mae 'n dywedyd, Ni dderbyniasoch yspryd caethiwed drachefn 
i beri ofn, y mae yn rhoddi ar ddeall fod yspryd caethiwed wedi ei 
dderbyn ryw amser a aethai heibio, Pan gafodd y gyfraith ei 
rhoddi ar fynydd Sinai, fe gafodd y bobl eu gosod ar eu gocheliad 
rhag myned i fynu i'r mynydd, na chyffwrdd a'i gwrr ef; fe ddis- 
gynnodd yr Arglwydd mewn tan; yr oedd taranau, mellt, a chwm- 
mwl tew ar y nydd: a llais yr udgorn yn gryfiawn; yr oedd y 
mynydd yn llosgi, a'i fwg yn dyrchafu fel mwg ffwrn ; ïe, yr oedd 
yr holl fynydd yn crynu yn ddirfawr. _ Yr effaith a gafodd y pethau 
hyn ar y bobl oedd eu bod yn dychrynu, yn cilio, ac yn sefyll o 
hir-bell. Ex. 19, 12—18. 20. 18. Yn yr un modd yr oedd 1y. gyí- 
raith seremonïol yn iau caethiwed. Gal. 5. 1. Yr oedd y rhai 
oedd dani yn gaethion i wyddorion y byd. Gal.4.3. Yr oedd. 
cyfammod Sinai yn cenhedlu i gaethiwed; ac felly yn tueddu î. 
lanw meddyliau y rhai oedd dano ag ofn a dychryn, Gal. 4. 24. 
Nid oedd gan eglwys Dduw ddim cymmaìnt o oleuni dan yr oruch- 
wiliaeth Tu&dewig ag sydd i' i'w weled yn llewyrchu dan yr oruch- 
wiliaeth. efangylaidd :. ac yr oeddynt yn cael eu hannog i gyflawnu 
gwahanol ddyledswyddau trwy fygythion o farnedigaethau am an- 
ufudd-dod, yn fwy na thrwy ddadguddiad o ras Duw... Yr oedd y 
pethau byn yn tueddu i feitlirin ynddynt yspryd gwasaidd: ac yr 
oedd i raddau helaeth, yn achlysur iddynt fod, trwy ofn marwolaeth, 
dros eu holl fywyd dan gaethiwed. Heb. 2. 15. Gellir dywedyd 
hefyd fod dynion yn derbyn yspryd caethiwed, pan y mae ystyr- 
iaeth o'u cyflyrau yn cael ei wasgu ar eu meddyliau, ond tra y maent 
etto heb gael eu dwyni gredu ym Mab Duw. Y mae yr Yspryd 
Glan yn dwyn eneidiau i weled ysprydolrwydd a manyldra'r gyf- 
raith yneigofyniadaua'igwaharddiadau: y mae'ndeffro'r gydwybod, 
_yr hon sydd bellach yn neillduol o fyw yn y gwaith o argyhoeddi oi 
bechod: yna. ymae yn dwyn adre ddedryd marwolaeth, neu yn d dyfod. 
a'r dyn i deimlo ei fod, ar gyfrif ei bechod, yn agored i felldith y 
gyfraith, i ddigofaint Duw; a thrueni di-ddiwedd. Y mae'r dyn 
bellach yn teiinlo ei hun megis mewn cadwynau heinrnaif, ac o 
.eael ei lanw a dychrynfeydd wrth feddwl am farwolaeth, barn, a'r 
.Mlid iddyfadn Xn,y fan hon, y mae, oddi ar oín, yn myned i  gyl- 


PENNOD VII1$8 248 


lawnu gwahanol ddyledswyddau, ryw-beth yn debyg î gaeth was, yr 
hwn sydd yn myned at ei waith rhag ofn cael ei gospi am eì esgeu- 
luso. Ond tra y mae 'r dyn yn ceisio. cadw 'r gyfraith, y mae yn 
cael ei fynych ddychrynu wrth feddwl fod y pechodau ag y mae efe 
wedi bod yn €uog o honynt yn ei wneuthur yn agored i gosp, ac 
nad yw ei ufudd-dod presennol ddim yn atteb i fynu i ofynniadaur 
gyfraith, ac felly fod llawer o berygl mai yn ol y bydd efe yn y di- 
wedd wedi ^r cyfan. ' Y mae rhai ar ol derbyn yspryd caethiwed 
i beri ofn yn syrthio i i hollol an-obaith, ac yn ganlynol yn rhoddi en 
hunain î fynu i gyflawnu pob pechod yn un chwant. Jer. 18. 12. 
Ond yn eraill y mae yspryd caethiwed yn rhag-flaenu Yspryd mab- 
wysiad.. Y mae yr Arglwydd, trwy hyn, yn eu dwyn i werthfawr- 
ogi Crist yn fwy; yn eu parottoi i dderbyn iechydwriaeth yn 
ffordd Duw, heb godi un gwrth-ddadl yn erbyn ei drefn; :yn eu 
_ cymmwyso i fwynhau cysuron yr efengyl; yn eu rhwymo i garu 
Duw, ac ifod yn ddiolchgar iddo; yn eu diddyfnu oddi wrth bech- 
_ 9d, yn eu rhwymo i'w gasau a'i adael; yn eu dwyn i fod yn fwy 
' gwiliadwrus yn ei erbyn rhagllaw; ac yn eu harwain i rodio yn 
| fwy gostyngedig tra fyddont ar y ddaear. Y rhai sydd yn derbyn 
yr yspryd hwn fwya yw y rhai sydd. wedi bod yn hynod mewh 
drygioni, neu v rhai y mae yr Arglwydd. yn 'bwriadu eu gwneuthur 
olawero ddefnyddioldeb. Nid yw eglwys Dduw yn awr dan yr 
— efeng; yl, ddim yn derbyn yr Yspryd Glan i weithredu yn yr un modd. 
ag yr oedd efe yn gweithredu ar roddiad y gyfraith a than. yr or- 
'uchwiliaeth Juddewig. Ac ni all y rhai a deimlasant Yspryd Duw 
yn gweithio fel Yspryd mabwysiad ddim ei deimlo wedi hynny yn 
gweithio fel yspryd caethiwed, Y mae'n wir fod yn bossibl iddynt 
gael eu dwyn drachefn dan ofn caethiwed, trwy eu llygredd e eu 
hunain a malis y diafol: ond nid Yspryd Duw sydd.yn gweithio 
hynny ynddynt drachefn. Mewn cyferbyniad i hyn y mae'r Apos- 
“tol yn dywedyd wrth y Rhufeiniaid, Eithr derbyniasoch Yspryd 
| mabwysiad. Peth cyflredin iawn ymhlith y Rhufeiniaid oedd, i rai 
“ag a fyddai yn ddi-blant fabwysiadu, neu gymmeryd y cyfryw ag 
.. y gosodent eu serch arnynt i'w teuluoedd i fod yn yr un sefyllfa, o 
.ranhawli amrywiol ragorfreintiau, yn gystal ac o ran. rhwymau â 
| ymddwyn tu ag attynt mewn modd parchus ac ufudd, a phe buas- 
ent yn blant iddynt eu hunain. Y mae Paul a'i olwg ar yr arfer- 
“ iad hwn wrth arfer y gair mabwysiad. Pan fyddai rhyw un yn cael 
ei fabwysiadu, fe (gddai yn cael ei gymmeryd o dan arglwyddiaeth 
eìdad, yn ymadael a'i deulu ei hun, yn dyfod dan awdurdod yr hwn 
8 fyddai yn ei —— ì fod yn' hlentfi yn cael ei gyfenwi ar ei 


4A RHUFEINIAID, 


enw, yn cael'ei arddel yn gyhoeddus fel ei etifedd, ac os byddai 
byw ar ei ol, yr oedd i feddiannu yr hyn a fyddai efe wedi ei 
adael.. Y mae 'r gair mabwysiad ymma'n arwyddo gwaith Duw, o'i 
'wif ewyllys da, yn cymmeryd y rhaiag oeddynt wrth naturiaeth yn 
blanti ddiafol ac yn blant digofaint, i fod yn blant iddo ei hun, 
ifod, fel y cyfryw, yn feddiannol ar hawl i amrywiol ragorfreintiau 
' plant, a than neillduol rwymau i ymddwyn tu ag atto ef fel plant 
tuag ateutad. Trwy lesu Grist y mae pechaduriaid yn cael eu | 
mabwysiadu gan yr Arglwydd iddo ei hun. Gal. 4. 4,5. Ioan I. 
12. Diben Duw yn y weithred hon yw gogoneddu ei ras ei hun. 
Eph,l.5,6. Y maeyr Yspryd Glan yn Yspryd mabwysiad pan y 
maen dwyn eneidiau i gredu Ynghrist, ac telly trwy ffydd i gael 
eu gwneuthur yn blant i Dduw : Gal. 3.26. pan y mae'n cael 
ei anfon i wneuthur ei drigfan yn y duwiolion am eu bod yn 
blant: Gal. 4. 6. pan y mae yn gwneuthur eu mabwysiad yn 
amlwg iddynt, neu yn tystiolaethu iddynt eu bod yn blant i Dduw; 
Rhuf, 8. 16. ac yn ganlynol fod rhagorfreintiau plant yn perthyn 
iddynt; yn neillduol rhydd-did, Rhun 8. 21. diogelwch, Es. 
49.14—16. dwyfol ddysgeidiaeth, Es. 54. 13. ceryddon tadol, 
Heb. 12. 6, gwrandawiad gweddiau, Mat. 7. 9—1]. grasol ar- 
'bediad, Psal. 103. 13. diddanwch yn eu boll orthrymderau, Es. 66. 
_ 13. apgylion yn gweini iddynt, Mat. 18. 10. hawl i etifeddiaeth | 
anllygredig, Rhuf. 8. 17. parhad hyd y diwedd, Ioan 8, 35. ad-. 
gyfodiad gofoleddus yn y dydd diweddaf, Luc 20. 36. a dedwydd- 
wch di-ddiwedd ym myd yr ysprydoedd. loan 3. 2. Y mae. 
hefyd yn Yspryd mabwysiad pan y mae yn gweithio ynddynt y. 
pethau hynny ag sydd yn gweddu i blant Duw: yn neillduol parch. 
i'w Tad, a chariad atto; cariad at y brodyr am eu bod wedi eu geni 
o Dduw; parodrwydd i ufuddhau i holl orchymynnion Duw, a 
hynny oddiar gariad atfo; ymddibenniad ar eu tad, ac ymddiried | 
ynddo am bob peth angenrheidiol; ymostyngiad di-rwgnach i” w 
holl d efniadau; hyfder wrth agosau at orsedd gras; a disgwyliad 
am yr etifeddiaeth. Y mae'r Apostol ymma'n enwi un peth. 
neillduol ag y mae 'r Yspryd yn ei weitbio ynddynt. Trwy yr Jen 
jr ydym yn llefain Abba, Dad. Y mae yn eu gwneuthur yn deiml- 
| adwy o'u diffygiadau, yn dwyn i'w golwg y bendithion y maent yn. 
'se'y mewn angen.o honynt, yn dangos iddynt barodrwydd Duw i 
gyfrannu o'i drysorau, yn cynhyrfu ynddynt daer ddymuniadau am y 
bendithion byn, ac yn eu nherthui ddyfal barhau mewn gweddi am. 
“gael mwynbad o honynt. Feihyn y maent yn /lefaîn, Wrtb ddywed- 
“yd Abba Dad, y maent yn arddel eu perthynas gyfammodol a Duw. 








PENNOD"VIII, 245 


fel Tad, a chyda neillduol hyfder yn annerch ei orsedd mewn Ys- 
prydmabaidd, Y mae'r gair .7bba yn air Syriaeg, yr hon oedd yr 
iaith a arferid gan yr Apostolion yn gyffredinol yn nyddiau yr 
Apostolion. Y mae o'r un arwyddoccad a'r gair tad. Y mae yr 
“Apostol ymma 'n rhoddi ar lawr ystyr y gair Abba: neu y mae 'n 
gosod allan fod credinwyr, yn eu gweddiau, yn ystyried Duw yn 
dad fel y mae yn Greawdwr, ac fel y mae yn Dduw 'r gras: neu y 
mae yn rhoddi ar ddeall i ni fod Iuddewon a Chenhedloedd credin- 
iol a'r un hawl ganddynt yn Nuw fel Tad: neu ynteu y mae'n dang- 
'osfod duwiolion yn galw ar Dduw, bob un yn eiiaith ei hun, ac yn. 
-meddiannu yr un hyfder mabaidd pan yn annerch ei orsedd yn eu 
'gweddiau: neu fe ddichon mai darlunio y mae 'r Apostol, yn y 
geiriau hyn, daerni y rhai sydd yn meddiannu Yspryd mabaidd, 
UN, Sa pob Mn, yn ei iaith ei hun, yn gwaeddi fy Nhad, fy Nhad. 


W 16 Y mae “ Yspryd bwa; yn cyd-dystiolaethu â'n 
4 hyspryd ni, ein bod ni [Ie blant i Dduw, 


AC mae lian, yn blant Dduw. Y maent wedi cael eu dwyn 
| i'r berthynas hon trwy atleengdi gaeth, undeb bywiol a Christ, amab- 
bwysiad. Gwel Adn. 4, Y mae eu hysprydoedd eu hunain yn 
dwyn tystiolaeth îddynt o'u perthynas a Duw. Y mae'n bossibl 
fod y gair yspryd ymma 'n arwyddo yr anian sanctaidd yr-hon a 
' dderbyniasant yn yr ad-enedigaeth. Ioan 3.6. Y mae'r anian 
', hon yn ddigon o dystiolaeth i'r rhai sydd yn ei meddiannu. en bod 
| wedi eu geni o Dduw... Neu yn hytrach, y mae'r gair yn arwyddo 
eu hyspryd, eu henaid, neu eu cydwybod eu hunain. Ni ddichon eu 
' hyspryd ddim dwyn y dystiolaeth hon yn gywir oddieithr eu bod yn 
' adnabod nodau PAR Duw fel y maent wedi eu rhoddi ar Jawr yn 
y gair. Rhai o'r nodau hynny yw y rhai canlynol. Y maent yn 
'€redu yn yr Arglwydd Iesu; Ioan 1. 12, 13. 1 Ioan 5.1, yn dwyn 
delw y cyntaf-anedig: Rhuf. 8. 29, yn cael eu harwain gan yr 
Yspryd Glan: Rhnf. 8. 14. yn ddilynwyr Duw fel plant anwyl: 
Eph. 5. 1.. yn chwennych di-dwyll laeth y gair: 1 Pet. 2. 2, yn 
caru y rhai ag y mae delw yr Arglwydd i'w gweled arnynt : JI Ioan 
4. 77,14. yn gorchfygu'r byd, a'r gwahanol brofedigaethau ag 
sydd yn ymosod. arnynt: 1 Ioan 5. 4, Dat. 21. 7. yn ofni “y 
' acanfoddlonieu Tad: Mal. 1.6. yn gwneuthur cyfiawnder: 
“ loan 2. 29. heb fod yn g gwneuthur pechod yn orchwyl iddynt: I. 
— oan 3.9. ac y maent yn goddef cery ddon eu Tad yn amy deddgiu 


246 | RHUFEFNIAID, 


Heb. 12.7. Yn wyneb y cyfryw nodau ysgrythyrol y mae dyn 
duwiol yn ymresymmu ryw-beth yndebygihyn. Ymae y rhaiag 
sydd yn atteb i'r darluniadau a roddir yn y cyfryw rannau o'r ys- 
grythyr yn blant i Dduw: yr wyf finnau, wrth holi fy hun, yn cael, 
trwy drugaredd, fod gwaith wedi ei wneuthur ynnof ag sydd mewn 
rhyw fesur yn atteb i'r darluniadau hyn: am hynny y mae gennyf 
le i ben-derfynu fy mod yn un o blant Duw. Ond gan fod ar 
ddwrioiios lawer o ofn cael eu twyllo gan eu calonnau eu hunain, 
y mae ^n dda ganddynt feddwl fod yr Yspryd Glan yn dydedisbiol- 
' aecihu a'u hayspryydoedd hwy mewn pwngc ogymmaint pwys. Nid 
trwylais neu ddadguddiad di-gyfrwng, neu trwy ddwyn i'w mhedd- 
wl ryw ysgrythyr neillduol yn cynnwys tystiolaeth o faddeuant 
neu gymmeradwyaeth gyda Duw, y mae efe yn dwyn ei dystiol- 
aeth: ond y mae ei bresennoldeb ynddynt, fel Yspryd mabwysiad, 
_ yn dystiolaeth eglur eu bod yn blant i Dduw. Gellir dywedyd he- 
fyd fod yr Yspryd Glan yn dwyn y dystiolaeth hon i blant, Duw 
trwy y pethau canlynol. Y mae yn dangos yn y gair pwy yw y 
rhai sydd yn blant i Dduw: y mae yn gweithio ynddynthwythau y 
grasusau hynny ag sydd yn briodoli blant Duw: y mae yn dwyn 
yr anian newydd i weithredu yn y cyfryw fodd ag y byddo nodau 
plant Duw i'w gweled yn eglur arnynt: y mae yn cynhyrfu 
yr enaidi fod yn ddiwyd i gydmaru yr hyn a_ ddywedir yn y 
gair am blant Duw a'r hyn y mae efe yn ei a yn- 
ddo ei hun: y mae yn dwyn i'r meddwl ryw gyfran o'r ys- 
grythyr ag a fyddo'n rhoddi ^r cyfryw ddarluniad o. blant Duw ag 
sydd yn cyd-fyned a'r hyn y maent yn ei brofi, y pryd hynny, yn- 
ddynt eu hunain: y mae yn eu nerthu ìi wneuthur iawn gasgliad 
mewn perthynas i wirionedd eu gras, a thrwy weithrediad dirgel- 
aidd ar eu mheddwl y mae'n eu diogelu rhag llunio cam farn mewn 
achos o gymmaint pwys. 


17 Ac os plant, etifeddion hefyd; sef etifeddion i 
Dduw, a chyd-etifeddion â Christ: os ydym yn cyd- 
ddioddef gyd âg c/, fel y 'n cyd-ogonedder hefyd. 


Y mae duwiolion yn blant â Dduw. Gwel Adn. 14... 4c os pla, 
hynny yw, gan eu bod wedi cael eu dwyn i'r cyfryw berthynas a'r 


" Arglwydd, y maent yn etifeddion hefyd. Gal. 3. 29. 4.7. Tit. 3. 
7. Y mae ganddynt hawl ì fendithion tra ardderchog. Dywed. 


yr ysgrythyr eu bod yn etifeddu y ddaear, Mat.5.5.grasy byw- 


PENNOD VIII. 247 


yd, I Pet. 3. 7, y cyfiawnder sydd o ffydd, Heb. 11.7. iechyd- 
wriaeth, Heb. 1. 14. yr addewid, Heb. 6. 17. y deyrnas, Iag. 2. 5. 
Mat. 25. 34. ïe, fod pob peth yn eiddo iddynt. 1 Cor. 3, 91, 22, 
Y mae ganddynt hawl gyfammodol i gymmaint ag sydd yn angen- 
rheidiol iddynt o drugareddau amser. 1 Tim, 4: 8... Y maent wedi 
eu bendithio a phob bendith ysprydol yn y nefolion leoedd Ynghrist 
Iesu, Ac y mae ganddynt hawli ddedwyddwch di-ddiwedd ym 
myd yr ysprydoedd. Mat. 5.3. Y mae iddynt etifeddiaeth an- 
llygredig, di-halogedig, di-ddiflanedig, ac ynghadw yn y nefoedd 
iddynt. 1 Pet. 1. 4. | Y maent yn etifeddion i Dduw. Gal. 4. 7, 
Nid oedd ganddynt ddim hawl i'r bendithion hyn wrth naturiaeth, 
ond Duw, o'i wir ewyllys da, sydd wedi eu dwyni berthynas gyfam- . 
modol ag ef eilun, ac felly wedi eu gwneuthur yn eiifeddion : y 
maent yn etifeddu yr hyn ag y mae Duw yn ei roddi iddynt: neu 
ynteu, fel y maent yn frenhinol offeiriadaeth, y mae Duw ci hun yn 
rhan ac yn etifeddiaeth iddynt. 'Num. 18. 20. Psal. 16. 5. 73. 26. 
143. 5. . Y mae ganddynt hawl i holl. briodoliaethau Duw, fel y 
gallant. ddisgwyl iddynt fod er daioni presennol a thragywyddol 
iddynt. Gan fod yr Arglwydd yn Dduw iddynt, y mae ganddynt 
hawl i'w ddoethineb i'w cyfarwyddo, i'w allu i'w nherthu a'u ham- 
ddiffyn, i'w drugaredd i faddeu eu holl bechodau, i'w ffyddlondeb î 
gyflawnu ei addewidion iddynt, ac i'w gyfiawnder i wobrwyo eu 
gwasanaeth er mor amherffaith ydyw. 16, y mae ganddynt hawl i'r 


' hyn oll a fedd Duw, ac i'r hyn olla ddichon efe wneuthur er eu lles 


a'u daioni. Y maent 4n gyd-etifeddion a Christ... Y mae Crist 
wedi ei wneuthur yn etifedd pob peth. Heb. 1. 2. Mat. 11. 97. 
Felly hefyd yr hwn sydd yn gorchfygu a etiíedda bob peth. 
Dat. 21. 7. Y mae 'n wir íod y blaenoriaeth yn perthyn. 
i Grist ym mhob peth: ond y mae ei bobl, yn eu grâdd a'u 
mhesur, yn gyd-etifeddion ag ef. Y mae ei Dduw a'i Dad 
ef yn Dduw ac yn Dad iddynt hwythau: Ioan 20. 17. y 


' mae y Tad yn eu caru hwy megis y carodd efe ei Fab: Ioan 17; 

.23. y mae'r Iesu wedi rhoddi iddynt hwy y gogoniant a roddodd y 
| 'Tadiddoef: Ioan 17.22. yn yr adgyfodiad hwy a gant gyrph yr 
un ffurfa'i gorph gogoneddus ef: Phil. 3. 21, pan y bydd Crist yn 


barnu 'r byw a'r meirw fe fydd iddynt hwythau farnu 'r byd: 


Cor. 6. 2.. y lle y bydd efe, yno y byddant hwythau hefyd gydag 


_ ef: Ioan 17, 24, cant fyned i mewn i lawenydd eu Harglwydd: 


Mat. 25. 21. ac eistedd ar ei orseddfaingc.ef. Dat. 3. 21. Ond y ] 
mae 'n rhaid cofio mai ar hyd llwybr dioddefiadau y mae yr Ar- 


glwydd yn dwyn ei bobl i'r gogoniant. Psal. 34. 19. Ioan 16. 33, 


248 RHUFEINIAID, 


Act.14.22; 1 Thes 3.3. 2 Tim. 3.12: Am hynny”y miae'*g 
Apostol yn HESCDRA, Os ydym an cyd-ddioddef gyd ag ef. Fel 
dynion y'maent wedi eu genii flinder: Job 5. 7. a€ fel dynion 
duwiol y maent yn agored i gael eu casau, eu gwaradwyddo, eu 
drygu, a'u herlid: gan ybyd. Ioan 15.19. Mat. 5. 11,16. 24, 25. 
Y mae hyn yn deilliaw, nid oddi ar ddiffyg cariad yn-Nuw ateibobl, 
nac ychwaith oddiar ddiffyg gallu ynddoi'w cadw rhag pob gorthrym- 
derau; eithr oddi wrth ei ben-arglwyddiaeth.. Ond y mae'n sicr ei 
fod yn cael ei.drefnu a'i oruwch-lywodraethu i atteb rhyw ddiben- 
ïon pwysig. Y mae dioddefiadau yn fuddiol i geryddu plant Duw 
am eu beiau, I Cor. 11. $2. i dynnu ymmaith bechod, Es. 27.9. i'w 
gwneuthur yr un ffurf a Iesu Grist, Heb. 2. 10. Rhuf. 8; 29. i brofi 
eu ffydd, l Pet. 1.7. Iag.1.3. i feithrin-eu dioddefgarwch, eu 
profiad a'u gobaith, Rhuf; 5. 3, 4c i'w gwneuthur yn fwy taer mewn 
gweddi, 2 Cor.12. 7, 8. ìi wneuthur gallu Duw yn ei waith yn.eu 
cynnal yn fwy.amlwg, 2 Oor. 12, 9. i ddiddyfnu eu serchiadau oddi 
“wrth y ddeaigi: i ennyn eu. hiraeth am wlad well, ac i wneuthur y 
nefoedd yn fwy derbyniolia gwerthfawr pan yr e]otit^ yno. Y maent 
yn cyd-ddioddef gyda Christ. Y maent yn dioddef yn achos Crist, 
ac erei fwyn ; mewn cyd-ymffurfiad a Christ ; yn amyneddgar, ac 
mewn ufudd-dod i ewyllys. Duw, fel yr oedd Crist yn dioddef; neu 
fe ellir dywedyd fod-Iesu Grist, oddi ar yr undeb rhyngddo ef a'i 
bobl, yn dioddef 'ynveu dioddefiadau hwy: Es, 63. 9. Act. 9. 4. 2 
Cor,1.5.4.10. Gal: 6.17. Col. 1.24. 1 Pet. 1.13... Ac y mae 
yr Iesu ^n sefyll yn eu. 'hymmyl yn eu holl ddioddefiadau, gan ddwyn 
y rhan drymmaf o” r groes ei hun, a'u nherthu hwythau i i ddwyn yr 
yr hyn sydd yn cael eì osod arnynt. 'Psal; 91, 15. Es. 49. 2, Dan, 
3.24,25. Mat. 28.20. ' Ac fel y darfu iddo ef ddioddef a myned ií 
mewn i'w-ogonìant, felly y maent hwythau yn dioddef gyd ag ef 
fel eu cyd-ogonedder hefyd. Nid yw dioddef gyd ag ef ddim ynachos 
haeddiannoleogoniant: ond dymma ^r ffordd ar hyd yr hon y mae 
eï eiddo yn geiiai ag efe ei hun yn'myned i ogoniant. Y mae go- 
goniant yn.sicr i'r rhai sydd yn dioddef gyda. Christ. 2 Cor. 4. 17, 
gThes.1.7.Iag: 1.12, Dat. 2, 10. Ca eu cyrph eu cyfodi yn 
an-llygredig, mewn gogoniant, mewn nerth, ac yn gyrph ysprydol : 
1 Cor. 15.42, 43. ca eu heneidiau eu gwneuthur yn berffaith mewn 
sancteiddrwydd, Heb. 12. 23. fel'na bydd arnynt na brycheuyn na 
chrychni na dim o'r cyfryw: Eph. 5.27. cant eu harddel gan y. 
Barnwr ger bron ei Dad a'r angylion sanctaidd: Mat, 10. 32, Luc 
12. 8. cant eu gosod ar ddeheu-law 'r Barnwr: Mat. 25, 33, cy- 
hoeddir eu. gweithredoedd da; Mat, 25. tb 36. derbyniant goron 


PENNOD VIII. 249 


y bywyd: Tag. I. 12. a chant eu gwahodd I gymmeryd meddiarit 
o'r deyrnas 4 Bh FOtRAW YG; iddynf er seiliad y byd. Mat,/25. 34, 
Erbyn hyn hwy fyddant yn amgyffred pa beth sydd i'w feddwl 
wrth dragywyddol bwys gogonidrit. 2'Cor: 4. T7.” Y maent î 
gael eu iyn fagodd gyda Christ. Ni byddant ddim yn cyf- 
rannogi- :o'i hanfodol Gyda 'nac o'r gogoniant a berthyn iddo 
fel Cyfryngwr; j “ond o'r gogoniant a roddwyd iddo ef i'w gyf- 
fannu iddynt hwy.” Pansddadgaddir ei ogoniant ef y bydd- 
ant hwy 'ŷn cael eu gogoneddu: I Pet. mygu Col. 3. 4. yn êi 
bresennoldeb 'di-gyfrwng ef y byddant: yn cael eu gogoneddu : 
ui Fhess, 4. 17. oddì-ŵrtho-ef“y bydd eu holl og6niant hwy yn, 
deilliaw, ac ynei belyderau ef y byddant yn ymddisgleirìo: ac fe 
fydd ew. gojgoniant hwy, 'mewn rhyw bethau, yn debyg i'w ogon- 
iant ef.I oan 3.2. Bydd eu cyrph'yr un ffurf a'î gorph gd- 
goneddus'ef: Phil. 3. 91, byddant. ynl hollol rydd, mewn coryh 
ac enaîd; oddi-wrth bob peth” annymunol: byddant yn llawn'o: 

— /ddedwyddwcha: llawenydd : a HARE a gyd ag GY oes 
oesoedd. 2 Tim. 2wA42 Mwd: Â 

oe Ht, AAA 3 nbbolgy so 


aT iad 


(Ur amser ha, tc yn x baeddu eii uf 
i GAP DN a dana O i ni. a TAG 
SAAd y ft tp 


“i oellt Paul yn gwybod llawer am ddioddefiadau: Côr 11. 


(i 9328. ' yr oedd ganddo hefyd: ryw adnabyddiaeth o ogoniant y 


nef. '2'Cor. 12:2—4.' Ond ar ol difrifol ystyried yr hyn ag 
“oedd yn ei wybdd mewn perthynas i'r naill a'r llall, y mae yn cael 
—. hollol” foddlonrwydd i i'w feddwl, ac felly yn cyfrif, neu yn pen- 
derfynu yn eì feddwl, nad jw dioddefiadau yr amser pr esennol hwn 
'ddim yn haeddu eu cyffelybu i'r gogoniant a ddadguddir imi. Y 
mae disgyblion Crist wedi mynych ddioddef, nid yn unig y pethau, 
ag y mae eu cyd-greaduriaid yn gyffredinol yn eu dioddef, ond 
hefyd eu Fm yado, eu yspeilio o'u meddiannau, eu carcharu, 
'eu (harfeithio, ïe, a'u gosod i farwolaeth yn achos Iesu Grist. 
Gan nad yw'r byd ond rhyw flin anialwch, gan fod llygredd yn 
. et heneidiau eu hunain, gan fod eu cyrph mor ambarus, a chan 
-fod y byd a' a'r diafol mor elyniaethus, y mae dioddefiadau yn an- 
'ocheladwy.. “Ond nid yw dioddefiadau 'r duwiolion ddim ond 
'dros yr gmsêr presennol hwn. .| Pet. 1. 6. ' Yr oedd yr A-. 
“postol yn golygu naill ai yr oes yn yr hon yr 96dd efe yn byw, 


LrysR IIL R18 


250 RHUFENIAID. 


ner amser bywyd ymma ar y ddaear. Y mae holl ddioddefiadau 
plant Duw yn darfod pan ddarfyddo dyddiau eu bywyd. . Y mae 
'gogoniant ar eu mhedr. Y mae 'r ysgrythyrau yn gosod y go- 
goniant hwn allan dan amrywiol enwau, megis paradwys, 2 Cor, 
12, 4. dinas, Heb. 11. 16. teyrnas, Luc 12. 32. etifeddiaeth, 
1 Pet.,l. 4, bywyd tragywyddol, . Rhuf. 6. 23. dillad gwynion, 
Dat. 3, 5. coron cyfiawnder, 9. Tim. 4. 8, llawenydd ein Har- 
glwydd, Mat, 25..21. ac ymma gogoniant: Yr oedd wyneb 
Moses . yn. ymddisgleirio pan nad. oedd wedi bod. ddim 
ychwaneg na deugain niwrnod gyda 'r Arglwydd; Ex. 34. 28, 
29. y mae yn dybygol y bydd golwg barhausiar Bduw. yn peri 
gyrph y saint ymddisgleirio, fel yr haul yn dragywydd. Mat. 13. 
43. . Y mae'n sicr y bydd eu heneidiau yn neillduol ogoneddus 
pan fyddant yn berffaith mewn sancteiddrwydd a goleuni. Bydd- 
ant yn hollol rydd oddi wrth bob peth annymunol: byddant gyda 
chyfeillion tra hardd a. gogoneddus, sef ysprydoedd y, cyfiawn. 
wedi eu perffeithio, angylion sanctaidd, Cyfryngwr y. Testament 
newydd, a Duw barnwr pawb: bydd eu gwaith yn ogoneddus, 
sef edrych ar ogoniant yrArglwydd, ei ryfeddu, ei garu, ei fol- 
iannu, a'i wasanaethu mewn prydferthwch sancteiddrwydd: ac 
fe fydd eu mwynhad, sef digyfrwng a di-ddiwedd gymmundeb a 
" Duw yn Dad, Mab, ac Yspryd yn dra gogoneddus. Y mae'r 
gogoniant hwn i gael eì ddadguddio iddynt. Y mae wedì ei bar- 
ottoi er seiliad y byd: Mat. 25. 34. ond nid yw ddim i'w weled 
yn bresennol. I Ioan 3. 2. Y mae i gael ei ddadguddio. i Pet. 
l. Pan ymddangoso Crist, fe ymddengys ei eiddo gyd ag ef 
mewn gogoniant, Col. 3. 4. Y pryd hynny y bydd €rist yn cael 
'ei ogoneddu yn ei saint, ac yn rhyfeddol yn y rhai oll sydd yn 
credu. 2 Thess. 1. 10... Nid yw dioddefiadau yr amser pres- 
ennol ddim ? U clffelyiiu. i'r gogoniant lrwn. Heb. 10. 34. 11. 26, 
35. Nid. yw dioddefiadau ond yn y corph yn unig: Mat. 10. 28. 
ond íe fydd enaid a chorph yn cael ew gwneethur yn ogoneddus. 
Nid yw'r dioddefiadau ond ychydig: | Pet. 5. 10. ond ni wel- 
odd llygad, ni chlywodd clust, ac ni ddaeth i galon dyn y pelhau 
a ddarparodd Duw'r rhai a'i carant ef: 1 Cor. 2.9. nid yw'r 
dioddefiadau ond oddi wrth ddynion; fe fydd y gogoniant yn 
deilliaw yn ddi- gyfrwng oddi wrth Dduw ei hun. Nid yw'r 
dioddefiadau ond o ychydig barhad: Dat. 9.10. fe fydd y go- 
goniant yn parhau yn dragywydd. Nid yw 'r dioddefiadau ond 
.ysgafn: ond y mae'r Apostol, gyferbyn a hynny, yng son am 
. dragywyddol; bwys gogoniant. 2 Cor. 4. 17. Y mae'r goreu o 


PENNOD VIII. 51 


blant Duw yn haeddu dioddefiadau: ond y mae 'r gogoniant yn 
hollol anhaeddiannol. Rhuf. 6, 29... Y mae dioddefiadan mwya 
chwerwon plant Duw yn gymmysgedig a llawer o gysuron: 2 
Cor. 1.5. ond fe fydd eu gogoniant a hollol ddi gymmysg: Dat. 
21. 4. Fel hyn nid y 'r naill-ddim i'w cyffelybu i'r llall. Ac y 
mae'n sicr nad yw'r dioddefiadau trymmaf ddim i gael eu 
gosod mewn cyfetbyniad a gogoniant mewn ffordd o haeddiant. 
neu deilyngdod. _ Nid oes dim cyfattebolrwydd rhyngddynt. 


19 Canys awydd-fryd y creadur sydd yn O 
am rn meibion Duw, 


Y mae'r HDGA Uai Petr yn dywedyd fod rhyw bethau yn lly- 
thyrau ei anwyl frawd Paul, ag sydd yn anbawdd eu deall. 2 
Pet. 3. 15; 16. Y mae'n bossibl ei fod yn golygu yn neillduol yr : 
hyn ag sydd ar lawr yn yr adnod hon a'r tair adnod canlynol, 
Un peth ag sydd yn gwneuthur yr adnodau hyn yn an-hawdd eu 
deall yw, nad yw yr hyn a osodir allan ynddynt ddim wedi ei 
grybwyll yn un rhan arall o'r ysgrythyrau, ac felly nad ydym yn 
cael dim goleuni arnynt trwy eu cydmaru a rhyw gyfran arall o 
air y i monedd. Ymma y mae dadguddiad meibion Duw yn 
cael ei osod o'n blaen fel gwrthddrych dymuniad yr holl gread- 


. igaeth. Y mae'r rhai a arfaethwyd i fabwysiad, Eph. 1.5. yn 


cael eu dadguddio yn feibion Duw pan y mae yr Arglwydd, trwy 
ei ras, yn eu galw i'w deulu. Yn y dyddiau diweddaf, pan y 
bydd cenedl yn cael ei geni mewn un Byddi fe fydd dadguddiad 
helaethach yn cael ei roddi o'u rhifedi, o'u sancteiddrwydd, a'u - 


' cysuron. Ond.y mae yn dybygol mai yr hyn a olygir ymma yn 


fwya neillduol yw y dadguddiad a wneir o honynt yn nydd yr 
adgyfodiad. Adn. 23. Rhai dirgel Duw ydynt yn bresennol; 
Psal. 83. 3. Nid amlygwyd etto beth a fyddant. I Ioan 3. 2, 


“Ond yn nydd y farn fe ddadguddir eu personau, fel na bydd un. | 


an-hawsdra i wybod pwy fyddant: yr egwyddorion ag sydd yn 


llywodraethu yn eumynwesau; eu gweithredoedd : 1 Oor. 3. 


13. a'u hardderchog RID” Mal. 3.16. Mat. 13. 43, 


25.33. Col. 3. 4, Y mae'n amlwg, dybygid, nad yw'r creadur 


y mae'r Apostol a ^n son am dano ddim yn cynnwys yr 
angylion sanctaidd na'r angylionsyrthiedig: o herwydd nid yw yr 
angylion sanctaidd ddim wedi eu darostwng i oferedd; ac nid yw 
yr angylion syrthiedig ddim yn awyddus ddisgwyl am m ddadgudd- 


252 RHUFEINIAID, 


iad meibion Duw, Y mae'n bossibl fod y Creadur, nêu bob 
creadur, fely cawn yn Adn.22.yn arwyddo y greadigaeth weled- 
ig. Peth cyffredin iawn yn yr ysgrythyrau sanctaidd yw priod- 
oli i greaduriaid. di-reswm a di-fywyd y pethau hynny ag sydd 
yn perthyn yn briodol ddim ond i greaduriaid rhesymmol yn unig. 
' Fel hyn y mae*r cyfryw bethau yn cael eu priodoli i'r nefoedd, y 
ddaear, y nnysgddocdd, y bryniau, coed y maes, y mor, y llifeir- 
iant, y garreg o'r mur, y trawst, gwaedd cyflog y gweithwyr, &c. 
er nad ydynt yn perthyn ddim ond i greaduriaid rhesymmol. 
Gên. 4.10. Deut. 32. 1, Ssal. 69, 34. 96. 11. 98. 8. 114. 3, 
Es, 55.12. Hab. 2.11. Iag. 5..4..,Felly, trwy arfer; dull o ym- 
adroddi ag sydd i'w fynych Siclal yn llyfr Duw. fe. ellir. dywedyd, 
fod. awyddfryd y nefoedd weledig, y ddaear, y creaduriaid. sydd 
arni, &c. yn disgwyl am, ddadguddiad meibion Duw. Y mae 'r 
gair aarferir ymma am awyddfryd yn arwyddo codi pen, ac ymes- 
fyn ymmlaen fel un fyddai am glywed neu weled rhyw beth y 
byddai ei galon yn fawr arno. Y mae disgwyliad y creadur am 
ddadguddiad meibion Duw yn arwyddo mawr drueni ei sefyllfa 
bresennol. 'Trwy fod dan y felldith, ac felly mewn cymmaint o 
annhrefn, 1 mewn canlyniad i gwymp dyn, y mae yn y cyflwr. ym 
mha un y mae creaduriaid rhesymmol yn hiraethu. am waredig- 
aeth. Fel hyn, pan y mae'r ddaear yn sych iawn, ni a ddywedwn 
ei bod yn sychedu am wlaw. Ca hyn ei. MR pan ddelom at 
yr Adnod ganlynol. Y mae hefyd yn arwyddo mawredd y 'war- 
edigaeth fydd yn cael ei mwynhau pan ddadguddir meibion Duw, 
Bydd y gogoniant mor fawr fel y mae'n deilwng o ddymuniad- 
au 'r holl greadigaeth, Ac y mae gennym le i feddwl y bydd y 
cyfnewidiad a gymmer Je y pryd hynny yn yr holl. greadigaeth, y 
faih, fel na byddai ddim yn bossibl i un creadur beidio hiraethu 
am ei weled, pe byddai ond gwybod am dano. Cawn achlysur 
i sylwi ar hyn ymhellach pan ddeÌom at Adn. 21. 'Y mae pob 
creadur yn cyflawnu ei waith ei hun fel pg byddai yn disgwyl Wn. i 
amyneddgar am yr hyn a gymmer le pan y dadguddir meibion. 
Duw: ac y mae rhyw ddirgelaidd duedd ym mhob creadur at 
ddiben ei greadigaeth, yr hyn na fydd ddim yn cael ei atteb hyd 
' yr amser hwnnw: ac am bynny fe ddywedir fod pob, creadur y 
disgwyl am dano. “Neu fe ddichon. fod y gair c creadur ymma 'n 
arwyddo dynol- ryw yn gyffredinol, yn Cynn g, Iuddewon a 
s Chenhedloedd. Y mae'r geiriau pob creadur i'w cymmeryd yn 
yr ystyr hyn yp. Marc 16. 15. Cydmar. Luc 24. 47, ac yn Col. 
1.23. Y mae'n wir fod. Jlawer o honynt y. rhei. nad myg? bres 


i 


PENNOD VIII, 253 


ennoÌ yn gwybod dim am y dedwyddwch fydd yn cael ei fwyn- 
hau pan y dadguddir meibion Duw. Ond y mae arnynt ei 
eisiau, ac oblegid. hynny y mae'n briodol wrthddrych eu dy- 
muniadau : ac y, mae mor ogoneddus yn ei natur ei hun, fel na 
allent ddi llai na hiraethu am dano pe byddent ond yn cael iawn 
adnabyddiaeth ohono. Yn y ' golygiadau hyn yr oedd Crist yn 
cael ei alw yn ddymuniant yr. holl genhedloedd: Hag. 2.7. 
a'r prophwyd yn dywedyd, Yr ynysoedd hefyd a ddisgwyliant am 
eigyfraith ef. Es. 42. 4... Neu ynteu, wrth y creadur y maeini 
ymma ddeall .y Cenhedloedd mewn cyferbyniad i'r Ïuddewon. 
Yr oedd yr Arglwydd wedi rhagyddywedyd, trwy ^r prophwydi, 
y casglai efe ynghyd, ac y mabwysiadai eíe iddo ei hun feibion 
lawer o blith y Cenhedloedd. Es, 40, 18—99, 54. 1—3.. 66. 20. 
Yn awr yr oedd, yr efengyl yn. dechreu. cael ei gwneuthur yn allu 
Duw er iechydwriaeth ymhlith y Cenhedloedd ; yr oedd hyn yn 
peri i'r. rhai ag oedd yn cael eu galw, ddisgwyl am i lawer yn 
ychwaneg gael eu hamlygu . yn feibion Duw: yr oedd yn cyn- 
byrfu e eu dymuniadau am gyflawniad o'r pethau gogoneddus ag 
oedd wedi cael eu dywedyd am gyflwr yr eglwys. yn y dyddiau 
diweddaf, yn enwedig am ddygiad i ben yr hyn a rag- -ddywedir 
yn Es. 2.2. ac yr oedd yn eu dwyn i edrych ymmlaen ac i ddis- 
gwyl mewn modd hiraethlon am y gogoniant fydd plant Duw yn 
ei fwynhau. pan y. hysda eu holl tn ydd wedi eu symmaŷ 
ymaith. - WR 


YSGO £ AED 


m 


Wydd, EN d CYM GS sydd wedi ei ddarostwng 
sad, nu o'i fodd, eithr o blegid yr hwn a'i daros- 
tyngodd: 


* 


Ymma y mae'r aeb GN ÔN yn ja gan yr achos fod y creadur yn 
disgwyl dadguddiad meibion Duw. Nid yw ddim yn ei gyflwr 
dechreuol; ond y mae wedi er ddarostwng î oferedd... Os golygwn 
fod y gair creadur ymma n arwyddo y greadigaeth weledig, yna. 


fe ellir dywedyd, ei,fod wedi eì ddarostwng i oferedd, am nad yw 


ddim yn atteb dibenion dechreuol ei greadigaeth, sef gosod allan 
“ageniant. Duw, a bod yn wasanaethgar at ddedwyddwch dyn. 
'Y mae'n hawdd iawn gan y ddaear i ddwŷn chwyn, drain, 
mieri, a phrennau yn dwyn ffrwythau niweidiol: ac ymae mewn 
ilawer'o fannau yn anialac ynddi-ífrwyth : y mae'r ffynhonnau, 
ambell. yeddh yn cael eu sychu. i fynu: SA eraill y mae 


95A, RHUFEINIAID, 


cnwd y ddaear yn cael eì ddifa gan wlybanideth: y mae cread- 
uriaid gwenwynllyd ac ysglyfaethus yn gwneuthur llawer o ni- 
weid, yn enwedigol mewn rhai gwledydd: y mae yr awyr am- 
bell waith yn afiachus ac yn llawn o hadau marwolaeth; y mae 
ambell waith yn rhewi gan oerni, brydiau eraill y mae yn llosgi 
“gan wres: y mae weithiau mor gynhyrfus fel y mae gwynt ac 
yMnnyda yn gwneuthur llawer o niweid ar dir a mor. Neu 
am ei fod yn cael ei ddefnyddio i ddibenion pechadurus. Ezec. 
16. 17—19. Y mae yr haul yn rhoddi goleuni i ddyn pan fyddo 
yn gwneuthur drygioni: y mae 'r ddaear yn rhoddi ei chnwd iddo 
pan y mae yn bwytta ac yn yfed i ormodedd: y mae ei mwyn- 
cg bu yn rhoddi iddo y trysorau ag sydd yn porthi eî gybydd- 
dod a'i falchder; y mae meddiannau bydol yn cael eu gwneuth- 
ur yn achlysur i orthrymmu ^r tlawd: y mae'r tan yn cael ei 
ddefnyddio i losgi duwiolion, &c. Neu am ei fod wedi cael ei 
ddwyn i sefyllfa ofidus ac angbysurus. _ Y mae 'r gair oferedd yn 
cael ei fynych arfer yn yr ystyr hyn. Job 7. 3, 16. Psal. 78. 33. 
W mae 'r creaduriaid afresymmol, trwy lafurio yn wastadol yn 
ngwasanaeth dyn, ac yn enwedigol trwy yr hyn y maent yn ei 
ddioddef oddi wrth greulondeb dyn, yn cael eu gwneuthur yn 
neillduol o ddi-gysur. Neu am ei fod yn diflannu, ac nad yw 
ond o ychydig barhad. Y mae 'r nefoedd a'r ddaear yn heneidd- 
“io fel dilledyn, Psal. 102. 26. y mae dull y byd yn myned heibio, 
I Cor.7. 31. y nefoedd a ant heibio gyda thwrwf, y defnyddiau. 
gan wir wres a doddant, y ddaear a'r gwaith a fydd ynddi a losgir. 
2 Pet.3. IO, 11. Ond nid o'i fodd y mae 'r creadur yn ddaros- 
tyngedig i ioferedd. Nid oddi ar ei natur ddechreuol ei hun y 
mae heb atteb dibenion ei greadigaeth, neu yn cael eì ddefnydd: 
ioi ddibenion gwael a drygionus: nid oblegid un rhyw fai o'i 
eiddo ei hun y mae wedi dyfod i'w sefyllfa annhrefnus ac an- 
nghysurus bresennol: ac nid yw ddim yn naturiol i un peth ddy- 
muno ei ddinystr ei hun. Eithr oblegid yr hwn a'i dnn RO 
Pechod dyn yw yr achos o'r holl annhrefn ag sydd i'w weled yn 
y greadigaeth, yn gystal ac o'r holl ofidiau ag y mae creadur- 
iaid afresymmol yn agorediddynt; Gen.3.17,18. Es, 24. 4—7. 
Mic.6.13—15, Hag. 1. 2——6. dyn sydd yn gwneuthur cam- 
ddefnydd o'r creadur pan fyddo yn cael ei arfer yn groes i ddi- 
benion ei greadigaeth: y mae Duw, mewn ffordd o farn, wedi 
gwneuthur y ddaear, yr awyr, a'r creaduriaid yn wahanol iawn 
— oddi wrth yr hyn oeddynt yn eu DAY creadigol: y mae yn par- 
hau ei ddylanwadau ar y creaduriaid i'w gwneuthur yn ufudd” 


PENNOD VIII; 955. 


ddyn, hyd, yn nod pan fyddo yn eu cam- ddefnyddio fwyaf: ac 
nid hawdd yw dywedyd pa mor belled y mae Satan, tywysog 
llywodraeth. yr awyr, trwy ei ddirgelaidd weithrediadau ar el- 
fennau natur, yn cael eu defnyddio mewn modd niweidiol. Y 
mae dinystr plant Job yn siampl neillduol. Job 1. 12—19. Os 
cymmerwn y gair creadur am ddynol-ryw yn gyffredinol, yna fe 
ellir dywedyd eu bod wedi eu darostwng i oferedd am eu bod yn 
agored i lafur, gofidiau, a helbulon y bywyd presennol, i glefyd- 
on, cystuddiau, a dyrnod marwolaeth, Nid o'ubodd y maeIudd- 
ewon a Chenhedlodd yn cyfarfod a'r pethau hyn : o herwydd y 
maent yn annymunol gan natur. | £ithr oblegid yr bwn a*u dar- 
estyngodd, “Trwy i'r diafol lwyddo yn êi ymosodiad ar ein rhieni 
cyntaf, a thrwy i Adda bechu yn erbyn Duw, y mae holl ddynol- 
ryw wedi dyfod yn agored i ofidiau a marwolaeth. Y mae hyn 
hefyd, yn cymmeryd lle, trwy fod Duw ar gyfrif pechod wedi eu' 
gwneuthur yn ddarostyngedig i'r pethau hyn. Gen. 3. 19. EccÌ, 
1.13. 3.10. Ond os ydyw 'r gôit, creadur ymma'n arwyddo r 
Cenhedloedd mewn cyferbyniad i'r Iuddewon, fe ellir dywedyd eu 
bod hwy wedi eu darostwng i oferedd,am eu bod, tra heb Dduw a 
— dwyfol ddadguddiad, yn rhodio yn oferedd eu meddwl, Eph. 4. 
17. ac yn ofer yn eu rhesymmau. Rhuf. 1. 21... Mor ofer neu 
wag, oedd eu dychymygion am danynt eu hunain, eu dysgeidiaeth, 
eu gwybodaeth, a'u doethineb; am wrthddrych crefyddol addol- 
iad,a'r modd i'w addoli; am wir ddeswyddwat:; ac am fyd ar 
olhwa! Y maent medi eu darosiwng i'r oferedd hwn gymmaint 
fel y maent dan ei awdurdod, ac ni allant ddim gwaredu eu hun- 
ain. Nid o'u bodd, neu trwy eu dewisiad eu hunain, y darfu 
iddynt, ar y cyntaf, gael eu dwyn i'r cyflwr hwn,. eithr oblegid yr 
| Awn a'u darostyngodd, hynny yw, trwy fod y diafol, duw'r byd 
— hwn, wedi dallu eu meddyliau, ac yn ganlynol wedi gweithio yn- 
do o fel ie an-ufudrl-dod. 2 Cor. 4, 4, ED a 


| 21 Dan obaith y rhyddheir y creadur yntef Wd 
o gaethiwed EOa ì AE -did SEDDAU plant. 
Duw. 


Yma y mae Ŵr â pêsiod yn dangos wid yw y cyflwr annym- 
' unoli ba un y mae 'r creadur wedi eì ddwyn ddim yn hollol an- 
' obeithiol. :“Ond y mae ^n disgwyl dan obaith y rhyddheir y cread- 
ur yntef. hefyd o gaethiwed yden A” Y mae'r creaduriaid, 


256 RHUFEINIATHU, 


' ynoleu gwahanol natur yn disgwyl, fel rhai iínewn“gobaith, y 


“ 


daw iddynt amser o waredigaeth. Y mae'r rhan: affesymmol a 
di-fywyd o'r greadigaeth yn:awr ynghaethiwed lygredigaeth. Ŷ 
mae gelyniaeth i'w weled yn y' naill greadurat y llall 1 acyn 
'ymddugiadau ^r creaduriaid at eu gilydd y mae 'n hawdd! iawn“i 
weled eu bod dan lywodraeth yr hyn ag sydd ryw beth ynue- 
bygidygredd yn y natur ddynol. Y maent yn cael ew mynvch 
gam-ddefnyddio trwy lygredd dyn, fel y maent yn cael eu gwn- 
euthur yn offerynnol i bortli eu' nwydau llygredig. ' Ac y maent 
yn ddarostyngedig i lawer o drueni ar gyfrif llygredd dyn, fel ŷ 
maent yn agored i lafur gwastadol, i boenau,i heintiau, aei 
drengu yn y'diwedd. : Ond y maent yn gobeithio, yu yr un ystyr 
ag y dywedir, Adn. 19. eu bod yn diszwyl, na bydd'i bethawddim 
parbau yn y modd byn byth; ond'y bydd iddynt gael'euirhyddhau - 
o'r caethiwed hwn, Pan £ydd'i blant Duw gael eu hollol rydd- 
hau oddi wrth bechod, y maen naturiol i i feddwl“y bydd i'r cre- 
aduriaid gael eu rhyddhau oddi wrthy felldith ag sydd arnynt ar 
gyfrif pechod. Pe-byddai^r creaduriaid yn gŵybodiai y wared- 
igaeth hon, ni aent ddim llai'na hiraethlon obeithio am gael 
mwynhad o honi. Y 'mae holl ddynol-ryw, wrth naturïaeth, 
yngiaethiwed llygredigaeth. Y-maent dan lywodraeth pechod a 
Satan; yn agored i gystuddiau," “gofidiau, a gwasgfauon ; ac:yn 
ddarostyngedig i ddyrnod marwolaeth. Yr dedd Tiaŵeroedd o'r 
Iuddewon a'r Cenhedloedd” yri: gobeithio y byddai ii'r a | 
drefnu iddynt waredigaeth allan: o” an wr annymunol hwn 

y mae gwaredigaeth gyflawn allan o'r cyfryw sefyllfa. mor ady- 
munol, fel na byddai ddim yn bossibl i ddynol-ryw beidio ei: 'dŷ- 
muno a hiraethlon edrych” ymmlaen at y- mwyììhad o boni, I pe 
byddentopd yn cael iawn adnabyddiaeth o'r sylfaeni:ar barai y 
maelle i obeithio am dani, Yroedd y Cenhedloedd ynzhaetr- 
iwed llywredigaeth, fel yr-oeddynt yn gaeth-weision i'w heilunod, 
athrwy hynny yn cael eu dirfawr lygru. 'Ond yn awr pan 
yr oedd yr efengyl yn cael ei phregethu mewn amrywiol o 
fannau yn eu plith, yr oedd llaweroedd o honynt yn geDRid y 


. byddaiiddynt gacl eu gwaredu o'u caethiwed... Y mae'r creadur 


yn gobeithio, nid yn unig i gael ei ryddhau o gaethiwed llygred- ; 
igaeth, ond hefyd i gael ei ddi wyn i rydd-did gogoniant plant Duw. 
.Y mae plant Duw,..trâ ymma ar y ddaear, yn cael eu rhyddhau 


.oddi wrth ddallineb ysprydol, .y ddeddf fel ammod bywyd; pechod 


o ran ì lywodraeth arglwyddiaethol; a'r drwg sydd yn cyd-fyned 
a;chysiuddiau,. goâidíau;:a: marwolaefh: ac y maent yn cael 


PENNOD VIII, 957 


thydd-did i agosau at Dduw mewn modd 'hyderns, yn gystal ac i 
roddi. ufudd: dod i'w sanctaidd ewyllys. Cyn pên hir hwy gant 
eu rhyddhau oddi wrth holl weddillion llygredd, oddi wrth ymos- 
odiadau gelynion, a phob, gofìd: ca eu cyrph , eu 'rhyddhau. o 
garchar y bedd; a. chant rydd- did i Ï gymdeithasu : a Duw mewn 
modd di-gyfrwng i i dragywyddoldeb. Pan gaffont fwynhau y 
rhydd- did hwn hwy: a fyddant yn neillduol ogoneddus mewn corph 
ac yspryd. Ŷ, mae'r creadur i gael ei ddwyn i'r rhydd- -did go- 


goneddus, hwn, Y mae 'n bossibl fod y creadnriaid, yn. ol eu 


gwahanol gymmwysiadau, ì i fwynhau rhydd- did a dedwyddwch 
mor addas i'w nhatur eu hunain, y aM bydd rhydd-did plant. Duw 
ì'w nhatur hwythau. .Ac y maen debygol mai yr amser y bydd 
plant ] Duw 3 yn cael cy flawn fwynhad o'u rhy dd- “did, y. bydd y €re- 
aduriaid yn, c cael eu dwyn i rydd-did. , Fe fydd hyn ryw, beth ì yn 
debyg. 'N waith dynion yn gosod anrhydedd. neillduol ar y gw€is- 
ìon, pan fy byddo 'r etifedd yn dyfod i'w oed. Ac fe ellir dis- 
gwyl i w rhydd- -did. fod ryw k beth yn. debyg i ì rydd- did plant. Duw, 
trwy eu, bod yn. 4 cael. eu rhyddhau | oddi wrth j yr! 'holl felldith” a 
ddaeth, amynt trwy pechad dyn. Nid ydym ddim i 1 feddwl T 
bydd i'r nefoedd; weledig, y ddacar, ; a'r holl greaduriaid sydd arni, 
gael eu holiol, ddiddymu ; ond yr mae Fanny] lei feddwl y. bydd 
iddynt gael eu cyfnewid, a' u hadferu i” pw cyflwr. dechreuol, ac 
felly eu . dwyn. yr, sefyllfa yr oeddynt ynddi « cyn y cwymp, fel y 
byddant yn atteb eu diben, ac. ddim yn. cael, eu cam- ddefnyddio 
BYW ync mac yn “ddarostyngedig ì i lygredigaeth. mewn un ystyr 
mwyna'i gi]ydd. Heb hyn ni Mi eu gwaredigaeth ; ddim 2 
rydd-did, nucibion. Duw. Y mae'n wir fod, Ŵ; Psalmydd, wrth son . 
am y neíoedd a'r ddaear, yn dy wedyd, y Hwy a ddaríyddant. 4 
Psal. 102. 25,26. Ond y mae 'r Psalmydd ei.hun ) yn 'dangos mai 
nid darfod trwy gael eu diddymmu oedd efe yn ei olygu, ond 


. darfod o ran eu dull bresennol. O. herwydd y mae 'n Mywedyd 


fel hyn, Fel gwisg y newidi hwynt, ahwy a newidir. Y mae'r 


' aur a'r arian yn cael eu nhewid o ran eu dull, ac yn gadael eu 


sothach ar ol pan yn cael eu toddi yn y flwrn: ond nid ydynt ddim 
yn cael « eu di; fodi. Ac er fod y nefoedd g gan losgi i ymollwng, a'r 
elfennau gan wir wres i doddi, etto y mae'r Apostol Petr yn dy- 


YME'R 


wedyd, Nefoedd; newydd a a daear newydd yr ydym ni, yn cl ei 


addewid ef, yn eu disgwyl, ynyr rhai 'mae cyfiawnder yn car- 


trefu. 2 Pet. i, 12. 13. Ac yn y chweched a'r seithfed adnodau 


ji 


o r mì t bennod, y. mae dinystr j ki; byd, trwy' 'dan, yn cael ei gyd- 
'maru i'r dinystr z a ddaeth ar yr hen fyd trwy'r Mw “nd y 


Lxyrn III, ' Kk 


Sa RHUFEINIAID. 


mae'n sicr na chafodd.y byd, y pryd hynny, mo 'i ddi-fodi, er í 
lawer o gy fnewidiadau gymmeryd lle ynddo. ” Heblaw hyuny, y 
mae parhad cyfammod Duw ag Israel yn cael ei gydmaru i i bar- 
had y nefoedd a'r ddaear. Jer. 31, 35, 36. Unwaith etto, pe 
byddai 'r r greadigaeth weledig i gael ei diddymmu yn y dydd di- 
weddaf, y mae'n anhawdd i feddwl y buasai Duw'n gorchymmyn 
iddynt lawenhau a gorfoleddu o herwydd ei fod ef yn dyfod i 
farnu'r ddaear. Psaì. 96. 11—13. Ond ymma fe ellir sylwi nad 
yw, ddim yn .dybygol y bydd” i'r hyn ag sydd yn effaith pechod, 
megis drain, mieri, &c, gael ei adferu; na chwaith y cyfryw gre- 
aduriaid. afresymmol. ag fydd wedi trengu cyn diwedd y byd. 
Ac ni. 'ellir dim meddwl y bydd y pethau a wnaed a dwylaw dyn, 
megis 'cestyll,. dinasoedd, &c. i gael eu hadferu yn y dydd di- 
weddaf. Yn y dydd hwnnw. y ceir gwybodaeth sicr i ba ddiben- 
ion y. byddant yn cael eu hadferu. Y mae'n naturiol i feddwl y 
gallant: fod yn amlyg riadau tragywyddol o allu, doethineb, a da- 
ioni ^r Duw- dod? ac fe ddichon y bydd mor addas i'r seintiau, ar 
ol yr adgy fodiad, edrych ; ar amrywiaeth gweithredoedd, ag oedd 
1 Adda, tra yn eigyflwr. creadigol. yn Eden. Ond gwell yw i ni 
beidio ceisio bod yn ddoeth uwchlaw yr hyna ysgriíenwyd. 
'Ond os yw 'r gair creadur ymma 'n arwyddo dynol-ryw, yna 
meddwl. yr Apostol yw fod Iuddewon a Chenhedloedd mewn dis- 
gw yliad ì i. gael mwynhau rhydd-did gogoneddus gwir dduwiolion. 
Ond os y Cenhedloedd yn neillduol oedd yngolwg yr Apostol 
ymma, yna y mae'n dybygol mai ei feddwl yw, fod y rhai'n yn 
awr yn disgwyl y byddai i i lawer o honynt gael eu dwyn i fwyn- 
hau y rhydd- did ag y mae gwir dduwiolion yn eì fwynhau ymma 
ar y ddaear: ac y by 'ddai iddynt, yn y diwedd, gael mwynhau eu. 
rbydd- did mewn cyllawn a' pherffaith yngwlad Mn 


Fa 6 
tne 


99 a Gimy nia sydd fod pob creadur yn.cyd- 
ebencidio ac yn cyd: ofidio hyd y pryd hŷn 31 

RAF y mae Ar AO] yn FY y. prawf ag y mae'n eî 
ddwyn o fawredd gogoniant plant Duw oddi wrth ddisgwyliadau 
_ y creadur. Y mae caethiwed y creadur y fath ag sydd yn perî 
iddo ocheneidio, dan ei faich, ac i fod mewn gofid fel gwraig wrth 
esgor. Ac y maer Apostol. yn gosod hynarlawrfelpethag 
sydd yn. hyspys i i bawb yn gyffredin. Wrth ddywedyd, NW. a 
; wyddom, y i mae yn rhoddi ar ddeall, ei fod 'e ac eraill trwy sylwi 


A A 


| PENNODVIN! O o 
ary creaduriaid, yn gwybod rhyw beth am eu griddfannau 7 a 
bod, tiwy brofiad, yn gwybod am wasgfauon a griddfannau dyn- 
ol-ryw : a'i fod 'e ac eraill ag oedd yn pregethu ymhlith y Cen- 
hedloedd, yn cael cyfleusdra i sylwi aynynt, ac felly i wybod am 
y cyfyngder meddwl ag oedd amryw o honynt ynddo, ac am eu 
hiraeth am gael gwaredigaeth. _ Y mae pob creadur yn cyd-ochcn- 
eidio.” Pan y mae dynion trwy eu hannuwioldeb yn digio*r Ar- 
glwydd, y mae ei lid a'i ddigofaint yn cael ei dywallt, nid yn unig 
ar ddyn ac anifail, ond hefyd ar goed y maes ac ar ffrwyth y Mdr 
ar. Jer. 7. 11—20. _ Y mae'r tir yn galaru, y mae hol wellt y 
maes yn gwywo oblegid drygioni y rhai sydd yn trigo ynddo. Jer. 
12.4, Y mae eu tir yn llefain yn eu herbyn, y mae ei gwysau 
yn cyd-wylo. Job 31. 38. Pe byddai gan y rhai 'n ond teimlad 
a rheswm, ni allent ddim llai na galaru eblegid pechod dyn, a'r 
annhrefn ag sydd yn dyfod ar y greadigaeth mewn canlyniad o 
hono. Y mae'r anifeiliaid, fel rhai yn cael eu gorthrymmu dan 
faich y felldith, ag sydd yn syrthio arnynt fel eífaith pechod dyn, 
yn, griddfan, fel rhai fyddai ^n hiraethu am waredigaeth. Y mae 
y gelyniaeth sydd yn y naill o honynt a y Hall, y llafur gwastad- 
ol ag y maent ynddo yngwasanaeth dyn, y creulondeb a'r cam y 
maent yn ei ddioddef oddi wrth y rhai sydd yn arglwyddiaethu 
arnynt, y modd y maent yn gorfod bod yn oíferynnoli borthi 
'nwydau llygredig dyg, ac yn cael eu gosod i i farwolaeth ganddo, 
yn peri iddynt gyd-ocheneidio, Y mae yr holl hiliogaeth ddynol 
yn cyd-riddfan dan y trueni ag y mae pechod wedi ei ddwyn ar- 
nynt. Yn awr yr oedd llaweroedd o'r Cenhedloedd yn deimlad- 
wy o'u trueni a'u sefyllfa an-nymunol, ac yn hiraethu am gael eu 
dwyn i gyflwr mwy I osod allan gyfyngder y creadur 
ymhellach, ynghyd a'i ddymuniad am waredigaeth, y mae'r A-. 
postol yn dywedyd íod pob creadur yn cyd-ofidio hyd y pryd hyn. 
Y mae'r gair sydd ymma am BGC RD yn arwyddo gofid un a 
fyddaiar esgor. Felly y mae'n arwyddo bod y GWM yn fawr, 
. ond fod ymma ddisgwyliadam ryddhad. Y mae *r holl greadig- 
' aeth weledig, oddi ar y cwymp hyd ymma, mewn sefyllfa an-: 
pghysurus, ond i gael eî hadferu i gyflwr mwy dymunol. Yn yr 
un modd y mae dynol-ryw, oddi ar pan ddaeth pechod gyntaf i'r 
byd, mewn rhyw gyfyngderau. a gwasgfauon neu gilydd o'i bleg- 
id; ond yn hiraethu am waredigaeth. Yr oedd y Cenhedloedd, o 
oes i oes, yn ymofyn am ddedwydd wen ond ddim yn ei gael nes 
y darfu i'r efengyl amlygu. Iesu Grist iddynt. Yn awr yr oedd ; 
merodd o honynt yn barod i dderbyn yr efengyl, ac fel rhaì 


260 ; RHUFEINIAID. 


'fyddai mewn gwewyr esgor, yn hiraethu yn ddirfawr am weled 
ychwaneg yn cael eu hail eni, 


“ga Ac eid yn unig y dedi ond ninnau hefyd, y 
rhai sydd gennym flaen- ffrwyth yr Yspryd ; yr Y 
ninnau ein hunain hefyd yn ocheneidio ynom ein 


_ hunain, gan ddisgwyl y mabwysiad, s(f prynedigaeth 
ein corph. 


Ymma y mae'r Apostol yn rhoddi rheswm arall i brofi mawr- 
edd a sicrwydd gogoniant plant Duw. Y mae y rhai ag sydd yn 
gwybod rhyw beth, trwy brofiad, am ei ddechreuad, yn hisacHn 
yn fawr am gyrraedd y cyflawn fwynhad o hono. Y mae 'n wir 
fod awydd-fryd y creadur yn disgwyl am ddadguddiad- meibion 
Duw; a bod pob creadur yn cyd-ocheneidio ac yn cyd-ofidio hyd 
y pryd hyn. Adn. 19, 22. Y mae pob gradd o greaduriaid, yn 
ol eu gwahanol natur, yn dymuno cael eu gwaredu o dan y beich- 
iau y maent yn griddfan danynt, ac i gael eu dwyn i gyflwr mwy 
dymunol. | Ac nid yn unig y creadur, meddai 'r Apostol, ond 
ninnau, y rhai sydd. gennym flaen -frwyth yr. Yspryd. | Yr oedd yr 
Apostolion wedi derbyn doniau anghyffredinol yr Yspryd Glan 
ar ddydd y Pentecost. Act.?.1—4.__ Ary dydd hwnnw yr oedd 
y blaen- ffrwyth yn € cael ei offrymmu i” i'r Arglwydd, yn ol y ddeddf 
Lef. 23, 15—17, Num. 28.26. Yr oedd y credinwyr Iuddewig 
wedi derbyn yr Yspryd Glan, rhai yn ei ddeniau gwyrthiol, ac 
eraill ddim ond yn, ei ddoniau grasol a chadwedigol, fel blaen- 
nfrwyth, cyn fod y Cenhedloedd yn gael eu gwneuthur yn gyf- 
rannogion o hono. Y mae gwir dduwiolion, o oes i oes, yn der- 
byn yr Yspryd Glan. 1 Cor.2, 12. 1 Ioan 4, 13... Ond nid yw 
hyn ddim ond fel blaen-ffrwyth o'r byn y maent i gael ei fwynhau 
yn ol llaw. Neu fe ddichon fod blaen-ffr wyth yr Yspryd yn ar- 
wyddo yr hyn y mae yr Yspryd Glan yn gwneuthur duwiolion yn 
gyfrannogion o hono. Y mae y blaen-ffrwyth o'r un natur a'r 
cyflawn gnwd. Y mae yr Yspryd Glan yn rhoddi i dduwiolion, 
yn bresennol, ddoethineb a dadguddiad yn yr adnabyddiaeth o 
Dduw. Eph. 1.17. Y mae ganddynt ryw fesur o adnabydd- 
iaeth o, Dduw, yn ei burdeb, ei gyfiawnder, ei ddaioni, eiddoeth- 
ineb, ei allu, ei anghyfnewidioldeb, &c. o uniondeb ac ardderch- 
awgrwydd. ei AL o aW ediad ei briodoliaethau 


PENNOD. VIII, 261 


yngosodiad Person Crist, yn nhrefn iechydwriaeth; &c.. Rhan 
neillduol o ddedwyddwch y drydedd nef fydd yn gynnwysedig yn 
yr adnabyddiaeth fydd gan y trigolion o'r pethau hyn. Mat. 5. 8. 
Y mae'r Yspryd yn. bresennol yn plannu ynddynt anian sanct- 
aidd,. fel y maent yn cael eu rhwymo i barchu Duw, ac i garu y 
naill y llail. Gal. 5.22, 23. Eph. 5. 9. Rhan arbennig o dded- 
wyddwch gwlad y purdeb fydd fod y trigolion oll yn sanctaidd, ac 
felly yn caru Duw a'r naill y llall mewn modd perffaith, Y mae 
yr Yspryd Glan yn rhoddi iddynt adnabyddiaeth o gariad neill- 
duol Buw tu ag attynt. Rhuf. 5. 5. Adnabod eu hunain yn 
NEU Hc cun ceilduol gariad Duw fydd un rhan o ddedwydd- 
wch .y gwaredigion yn y nefoedd i dragywyddoldeb. Y mae yr 
Yspryd Glan, ïe, ymma ym myd y gorthrymderau, yn rhoddi i 
' dduwiolion brofi rhyw fesur o gysur a llawenydd. Rhuf. 15. 13, 
Psal. 4. 7. 84, 10. Es. 56.7. 1 Petr. 8. Eu braint yn y nef- 
'oedd fydd. cael mwynhau llawenydd a gorfoledd, yn. ddi-gym- 
' mysg, a hynny tra pery tragywyddoldeb, Gellir sylwi ymmhell- 
ach, nad yw y blaenffrwyth ond ychydig iawn mewn cydmariaeth 
a'r holl gnwd... Nid yw y goleua o blant Duw yn gwybod etto 
ond mawn: rhan: l Cor. J3. 9. nid ydynt ddim wedi cyrraedd 
atynodo sancteiddrwydd ag y maent yn cyrchu atto: Phil. 3. 
12.. nid ydynt ddim bob amser yn gweled cariad neillduol Duw 
tu ag attynt yn y modd eglur ag y byddant yn ei weled yr ochr 
draw:. Psal. 77. 7—9. ac nid yw eu gorfoledd ymma ond ychydig 
iawn mewn cydmariaeth a'r hyn a gant eì fwynhau yn y nefoedd. 
Y mae'n deilwng o sylw hefyd, fod » blaen-ffrwyth yn cael ei 
dderbyn o flaen y cyflawn gnwd. Yn yr un modd y mae gol- 
euni ysprydol, anian sanctaidd, ïe, a rhyw fesur o ddiddanwch yr 
Yspryd Glan yn cael eu mwynhau ymma ar y ddaear cyn y byddo 
.eneidiau'n cael mwynhau cytlawn ddedwyddwch yn y nefoedd. 
' ..Y mae hefyd yn eglur fod y blaen-ffdxeyth yn arwyddo fod rhyw 
gnwd eftoi ganlyn. Y mae rhyw gnwd cyflawn o fendithion yn 
sicr o ganlyn i'r rhai sydd yn gyfrannogion o flaen-ffrwyth yc 
Yspryd: o herwydd nid yw. yr hyn y maent wedi ei dderbyn 
ymma ddim ond fel ernes iidynt. 2 Cor. 5.5. Eph. 1, 13, 14. 
Unwaith etto, yr oedd y blacn-ffrwyth dan y gyfraith, i gael ei 
oífrymmu. i'r, Arglwydd. .Ex..22.29. 23. 19. Lef. 23: 17. ..Y 
mae duwiolion i ddefnyddio eu goleuni, eu hanian sanctaidd, yr 
amlygiadau y maent yn gael o gariad Duw, a” u holl gysuron, er 
anrbydedd i enw 'r Arwydd: Ond er fod duwiolion yn der- 
byn blaen-ffrwyth yr Yspryd y mac'r Apostol yn dywedyd eu 


6D. RHUFEINIAID. 


bod hwy eu hunain yn ocheneidio ynddynt eu hunain. Yroedd yr 
Apostolion a chredinwyr Iuddewig yn ocheneidio mewn hirâeth 
am ddychweliad y Cenhedloedd. Y mae duwiolion yn gyffred- 
inol yn cael achos i ocheneidio tra fyddont ymma ar y ddaear. , 
Job 3. 24, Psal,6.6. 38.9. 2 Cor, 5: 4. /. Y maent yn cael 
gorthrymder yn y byd: Ioan 16. 33. y maent yn brofiadol o an- 
hwyldeba blin gystuddiau yn eu pebyll priddlyd: Is. 38, 10—14, 
y mae eu pechodau fel baich trwm yn rhy drwm1iddynt: Psal, 38, 
4. Rhuf. 7. 24. ac y mae Duw yn cuddio ei wyneb oddi. wrth- 
“ynt. Psal. 30. 7. " Acar ol gwybod rhyw beth yn brofiadol am 
flaen-ffrwth yr Yspryd, y maent yn ocheneidio yn: hiraetblon am 
gael mwynhau y cyflawn gnwd; Y maent yn'ocheneidioynddynt. 
'eu hunain, hynny yw, y maent yn griddfan yn ddi-ragrith, ac nid 
yn cymmeryd arnynt i ymofidio fel y gwna y rhagrithiwr : y 
maent yn ocheneidio 'yn ddistaw ac yn ddirgelaidd, ac nid yn 
ceisio dangos i ddynion eu bod mewn gofid: Dihar. 14. 10. Jer. 
13. 17. ac y maent yn ocheneidio mewn modd priodol iddynt eu 
hunain, ac nid yn yr un modd a dynion eraill, Y mdent yn dis- 
“gwyl y mabwysiad, sef prynêdigaeth eu corph. 'Yr oedd yr. Apostol 
a'r WE Iuddewig, oddi wrth brophwydoliaethau yr hen 
Destament, a'r llwyddiant ag oeddynt yn ei weled yn cyd-fyned 
a phregethiid yr efengyl, yn disgwyl am i'r Cenhedloedd gael 
eu mabwysiadu i deulu Duw: yr oeddynt yn hiraethu am i'r 
eorph dirgeledig, o ba un y mae 'r Cenhedloedd yn gwneuthur i 
fynu ran.mor fawr, gael ei waredu allan o gaethiwed llygredig- 
aeth. Ac nid yw ddim yn an-naturiol i feddwl eu bod yn dìis- 
gwyl am i'r eglwys, y corph o ba un yr oeddynt. lìwy yn aelodau, 
gael eì gwaredu o dan yr erledigaethau i ba rai yr oeddynt yn 
agored yr amser hynny. Y mae duwiolion yn gyffredinol yn dis- 
gwyl y mabwysiad, sef prynedigaeth eu corph. Yr oedd y Rhufein- | 
ïaid yn mabwysiadu naill ai yn fwy dirgelaidd, neu ynteu yn gy- 
hoeddus mewn llys gwladol. Pan fyddai un yn cael ei fabwys- 
iadu mewn modd cyhoeddus, efe a fyddai'n cael ei ddifrifol ar- 
ddel ger bron y llys, fel mab ac etifedd i'r hwu ag oedd yn ei fab- _ 
wysiadu. Y maen bossibl fod yr Apostol ymma a'i lygad ar yr 
arferiad o fabwysiadu mewn modd cyhoeddus. Y mae credin- 
wyr wedi eu gweithredol fabwysiadu i deulu Dnw: ond yn nydd 
y, farn gyffredinol fe fydd yn amlwg ibawb eu bod yn blant Duw 
irwy eu bod yn blant” yr adgyfodiad. Luc 20. 36. 'Dymma îr 
pryd y cant weithredol fwynhad o'r etifeddiaeth a berthyn iddynt 
fel rliai wedi eu mabwysiadu i deulu Duw. Ni bydd effaith êt. 


PENNOD VIII. 263 


mabwysiad ddim i'w weled yn gyflawn hyd y dydd hwnnw. Y 
mae cyrph ac eneidiau plant Duw wedi eu prynu trwy fod prid- 
werth ddigonol wedi ei rhoddi drostynt: ond yn raddol y mae 
bendithion y prynedigaeth yn cael eu cymmwysoaftynt, Ni chant. 
ddim cyflawn fwynhad o honynt hyd ddydd y farn. Y pryd byny 
y bydd eu cyrph yn cael eu hollol waredu oddi wrth lygredd, o 
feddiant y bedd, ac o dan awdurdod marwolaeth. 1 Cor. 15. 53. 
Phil. 3. 21. Dat. 21. 4. Y mae y gair ag sydd ymma am bryn- 
edigaeth, yn cael ei arfer mewn rhai mannau i arwyddo gwared- 
igaeth. Eph. I. 14. 4. 30, Y mae mewn rhai mannau yn cael 
ei gyfieithu ymwared. Luc 21. 28. Heb. 9.15. 11. 35. Yr 
achos o waredigaethau plant Duw, ac felly o waredigaeth eu 
cyrph allan o feddiant llygredigaeth, , yw, fod Iesu Grist wedi 
rhoddi eî hun yn bridwerth drostynt. Y mae eu gwaith yn dis- 
gwyl. y waredigaeth hon yn arwyddo fod swoddynt ryw foddlon- 
rwydd i i'w meddyliau eu hunain y bydd'i'w cyrph gael eu had- 
gyfedi. mewn modd gogoneddus, eu bod yn mynych feddwl am 


- hyn, eu bod yn profi hiraeth anf weled yr amser i hyn gymmeryd 


lle, ond eu bod yn ymostwng yn amyneddgar â i ewyllys Duw o 
ran yr amser i gael cyflawn fwynhad o'u hetifeddiaeth, Nid yw 
yr. Apostol y ymma'n enwi dim ond prynedigaeth ycorph. Fe fydd, 
ysprydoedd. y duwiolion yn gdpdynydd yn y gogoniant cyn y 


i .byddo. eu cyrph yn cael eu hadgyfodi o'r bedd: ond pan fyddo 


eu cyrph, yn cael eu hadgyfodi a'u hail uno a'u heneidiau, hwy a 
fyddant garph ac enaid yn berffaith ddedwydd, Ac wrth gym- 


i| 


iad o (RYW y maent yn cych ymmlaen mor belled ag adgyfod- 


- 


iad y meirw. se bil» GU. 


4 


24 Canys trwy obaith y'n hiachawyd : eithr. y 
gobaith a welir, nid yw obaith: o blegid y. peth. y 
mae un yn ei Ce, í ba beth y mae etto'yn' eì o- 
beithio ? a 


dŷ 


| Pan y mae'r Apostol yn dywedyd, Can)js trwy obaith y'n 


_ hiachawyd, 'y mae yn dangos pa ham y mae “duwiolion yn ochen- 
_ eidio. ynddynt eu hunain, a pha beth yw yr achos eu bod yn dis- 
gwyl am: 1 Me sef phynedfga th eu: Madod cu Y mae' 't 


E y 


264 RHUFEINIAID, 


gair gobaith yn arwyddo disgwyliad hyderus am ryw ddaioni ar 
nad yw etto ddim mewn meddiant. Ymae gwrthddrych gobaifh, 
yn cael ei olygu bob: amsef fel' rhyŵ beth dana tS nid oes neb. 
yn gobeithio. am yr hyn y maen eî olygu yn ddrwg ; neu yn an- 
nymunol: ' Neilldwol wrifiddrych gobaith dM didfion yw bywyd 
tragywyddol trwy Iesu Grist. Tit,1,2. 3.7. Nid yw dyn ddim 
yn presennol feddianu yr hyn y mae cíe yn gobeithio am dano.. 
Fel hyn y mae duwiolion yn gobeithio cael diangc allan'o gyr- 
raedd profedigaethau ac ymosodiadau gelynion, am gaêl enaid 
' yn berffaith mewn sancteiddrwydd, am gael corph yr iin ffurf a 
chorph gogoneddus Iesu Grist, ae am gael cymundeba Daw mewn 
modd di-gyfrwng, a hynny i barhau ì bob tragywyddoldeb. “Tra 
yma ar y ddaear nid ydyntddim wedi cyrraedd at y mwynhad c o'r 
pethau hyn: ond y maent yn disgwyl mewn modd hyderus. y 
cant eu mwynhau yn amser Duw. Rhai o sylfaeni eu gobaith 
yw, bod y Jehofah mawr yn Dduw 'r gras, 2 Thess. 2.16. eu 
bod hwy wedi cael eu dwyn ì ymddiried y yn nhrugaredd Duw yn 
ei ffordd ei hun, sef trwy gredu yn Iesu Grist, Ioan 6. 40. eu 
bod wedi cael eu Ym a Duw trwy farwolaeth ei Fab ef, 
Rhuf.5. 10. Tit. 3. 7. bod Crist wedi eì adgyfodi, | Pet. 1. 3, 
21. eî fod yn eiriol mewn modd llwyddiannus ar ddeheulaw 'r 
Tad, Heb. 6. 19, 20. fod Crìst wedi ei ffurfio ynddynt, Col.” “ys 
27. addewidion y di-gelwyddog Dduw, Tit. 1. 2. Psal, '150. 5. 
a'u bod wedi derbyn ernes yr Yspryd, Eph. 1. 13, 14." “Trwy'r 
fath obaith a a bŵn y mae duwiolion, tra ymma ar y ddaear, wedi 
eu hiachau. Y mae hyn yn arwyddo mai mewn gobaith, ac nid 
mewn gweithredol fwynhad, y maent yn meddiannu iechydwr- 
iaeth gyflawn tra ymma ar eu taith: neu ynteu y gobaith ag 
sydd ganddynt o gael mwynhau yr iechydwriaeth yn ei holl 
ranau yw yr hyn sydd yn eu cadw rhag soddïa hollol ddi-galonni , 
yn wyneb y gorthrymderau 'y maent yy gyfarfod a hwynt ar eu 
taith. _ Am fod:ganddynt y cyfryw obaith y maent yn llawenhau 
ynghanol eu holl ofidiau. Rhuf. 12,12... Eithr y gobaith. a welir 
nid yw obaith. Y mae'r gair gobaith weithiau yn arwyddo 
gwrthddrych gobaith, neu yr hyn y mae un yn gobeithio am 
dano. Col: 1. 15. Felly ymma y mae y gobaith a welir yn ar- 
wyddo gwrthddrych gobaith. Os bydd yr hyn y mae un yn go- 
beithio am dano yn. bresennol, yn cael ei weled a'i fwynhau, nid - 
yw ddim yn briodol i ddywedyd ei fod ef yn gobeithio am dano: ; 
nid ywy peth, ddim yn wrthddrych gobaith mwyach. ,Oher- 
wydd y mae gobaith, fel y SR yn barod, yn arwyddo disgwyl: 


PENNOD VII], 265 


iad âm ryw ddaioni a'r nad yw etto ddim mewn meddiant. Nênu 
fe ddichon mai meddwl yr Apostol yw, mai prin y mae 'r gobaith. 
ag sydd yn terfynu arwrthddrychau amserol a gweledig yn deilwng 
o el ei alw yn obaith. Oblegid y peth y mae un yn ei weled; i bâ 
betb y mae etto gn ci obeithio ? , Pan fyddo dyn yn gweled ei hun 

ewn meddiant o ryw beth neu gilydd, ni fyddai ddim yn briod 
ol iddywedyd ei fod ef etto yn gobeithio am y peth hwnw. Pa 
ddiben a âttebai i hwn ddywedyd, ei fod ef yn gobeithio am yr 
hyny mae efe wedi cyrraedd y mwynhad o hono? Yn yr un modd, 
pa fwya fyddom yn ei wybod am bethau gweledig, lleia i gyd 
fydd ein gobaith neu ein disgwyliad oddi wrthynt. 


25 Ond os ydym ni yn gobeithio yr hyn nid ŷm 
yn ei iie yr ydym trwy amynedd yn a am 
pd 
| Yr mae elit Duŵ yn SRI ir hyn nid ydyni yn êi weled, Y 

| maentynh; derus ddisgwyl y bydd iddynt gael gwaredigaeth oddi. 
' wrth yr holl ia ag sydd yn eu gofidio ymma ar y ddaear, ac 
'y cant. feddi liannu, yngwlad y purdeb, y cyfryw ogoniant a  ded-. 
| yddo ag ; sydd yn. llawer mwy na'r hyn y maent wedi ei. 
fwynhau. tra ymma ary ddaear. Gwel yr Adnod flaenorol. Yn 

awr; 0$ ydynt, hynny yw, ganeu bod, yng gobeithio cael mwynhau 
yr hyn nad; ydynt ddim etto yn ei weled, y maent inwy amynedd. 
yn. disgwyl am dano. Tra fyddont yn gobeithio am waredigaeth 
' gyflawn, y maent yn cael grym i feddiannu eu heneidiau mêwn 
amynedd, gan wybod fod eu cystuddiau, : y gwaradwyddiadau, a'r. 
erledigaethau y maent yn eu dioddef, ïe, a phob peth sydd yn. 
eu cyfarfod, yn cyd-weithio er €u daioni, achan fod yn byderus y 
cant fod. yn bur fuan allan o gyrraedd pob gofidiau, a hynny dros. 
dragywyddoldeb. Y mae ystyriaeth o hyn yn eu cadw rhag. 
ì grwgnach. ac an-foddloni i oruchwiliaethau rhagluniaeth, a rhag. 
_ arfer un rhyw foddion anghyfreithlon tu ag at gael dihangfa allan. 
c'u cyfyngderau. Tra fyddont yn gobeithio. am y bendithion. 
gogoneddus y rhai nad ydynt ddim etto yn eu mheddiannu, 
y mae. ' golwg ar eu mawredd a'u .hardderchawgrwydd yn eu , 
gwneuthur. yn amyneddgar i ddisgwyl amser Duw i gael. 
mwynhad” O honynt.” Gan eu bod yn credu fod ganddynt hawl. 
iddynt, ac y byddant y yn sicr o gael eu ' mwynhau yn yr amser. 
cyfaddas, y paent yn cael eu cadw rhag llwfrhau 2 AU 


LryrR mL Ll 


266 RHUFEINIAIB. 


fod Duw, ì ryw ddoeth ddibenîon, yn oedi 'r cyflawniad o'i add- 
ewidion. 


26 A'r un ffunud, y mae 'r Yspryd hefyd ŷn cyn- 
northwyo ein gwendid ni: canys ni wyddom ni beth ; 
a weddïom, megis y dylem : eithr y mae yr Yspryd 
ei hun yn erfyn trosom: niag ocheneidiau annhraeth- 
adwy. 


Ymma y mae ^r Apostol yn gosod o'n blaen reswm arall i an- 
nog duwiolion i fod yn amyneddgar dan y groes, Yr oedd wedi 
dywedyd o'r blaen fod yr Yspryd yn eu iarwain, Adn. 19. acyn 

eu dwyn i ilefain Abba Dad: Adn. 15. Ymma y mae 'n dywed- 
yd ei fod yn cynnorthwyo eu gwendid. Yr oedd wedi dywedyd 
eu bod yn cyd-ddioddef gyda Christ, ac y cant eu cyd-ogoneddu 
gyd ag ef: Adn. 17. nad yw. eu dioddefiadau ddim yn haeddu eu 
cyffelybu i'r gogoniant a ddadguddir i ni: Adn. 18. eu bod yn 
disgwyl y mabwysiad, sef prynedigaeth eu corph: Adn. 23. ac 
felly yn gobeithio am yr hyn nad oeddynt ddim etto yn ei weled. 
" Adn. 25. Fel y mae y gobaith cysurus hwn yn eu calonnogi i N 
ddisgwyl yn amyneddgar dan eu holl ofidiau presennol, felly yr 
un ffunud y mae yr Yspr yd hefyd yn cynnorthwyo eu gwendid. yd 
mae hyn yn gosod allan bi grin o gynnorthwyon yr Yspryd 
mewn modd cyffredinol. Y mae'r gair gwendid weithiau 'n ar- 
wyddo y llesgedd corphorol ag sydd yn effaith anhwyldeb a chys-. 
tuddiau, Psal. 38, 7,8. Luc 13. 12. 1 Cor. 11. 30. 1 'Tim. 23, 
Mewn rhai mannau y mae 'r gair yn cael ei gymmeryd am 
ddïoddefiadau, yrhai sydd yn dangos gwendid y natur ddynol, fel 
Sed, mae yn agored iddynt, yn cael êi gwanhau ganddynt, ac o honi 
ei hun yn an- alluog i ddal i fynu dany nt. 2 Cor. 12. 9, 10. Heb, 
4:15 _ Ambell waith yr ydym i ddeall llygredd. y natur ddynol, 
yr hyn sydd yn-gwneuthur dyn yn wan at yr hyn sydd yn yspryd- 
oldda. Heb. 5. 2,3. 7. 27, 28.. Mewn mannau eraill y mae'n 
cael ei. gymmeryd am fyrdra deall, yr hyn sydd yn g gwneuthur un 
yn wan i amgyfìred dirgeledigaethau yr efengyl. Rhuf. 6. 19. 
l1Cor.9.22. Ac y mae 'n cael ei arfer, mewn rhaì mannau, am 
ddi-galondid a llwfrdra yspryd yn wyneb anliawsderau, Dibar. 
24.10. Thess. 5. 14. Y mae yr Yspryd Glan yn cynnorthwyo 
| gwendid duwiolion. Nid yw âdim yn eu gadael i ddwyn eu 


[eg Wis 


FU, 


PENNOD VIII, 201. 


baich eu hunain ; ond y mae megis yn ei i gymmeryd ì i fynu gyda, 
hwynt, fel y mae'r gair sydd ymma am gynnorthwyo yn arwyddo,. 
ac fel hyn yn eu cynnorthwyo. Pan y maent yn weiniaid trwy. 
gystuddiau. corphorol, y mae yr Yspryd Glan, trwy < ddiddanu eu: 
heneidiau, z a rhoddi iddynt foddlonrwydd fod Duw yn eu ceryddu, 
er eu lles, yn eu cynnorthwyo i 1 ymddarostwng dan oruchel, law, 
Duw, aci ystyried y 'wialen a'r hwn a'i hordeiniodd, -Pan y 
maent yn dioddef oblegid cyfiawnder, ac yn, teimlo i eu lesgedd. 
yn wyneb gorthrymderau, y mae yr Yspryd. Glan, trwy dywallt, 
cariad Duw yn êu calonnau, a. thrwy gynhyrfu. yranian newydd i i 
weithredu mewn modd addas, yn eu cynnorthwyo i 1 fod yn amyns 
eddgar dan. y groes, ac ì ì ogoneddu Duw yn hyn, orïan, Pan y 
maent yn. weiniaid at yr hyn sydd. ; yn y prydol, dda, rwy fod yr 
hen ddyn yn dirfawr. ymgynhyríu Mb ymaeyr Yspryd € Glan, 
trwy, ei. ddylanwadau grasol, yn eu n eri ui farweiddio gweith- 
5 redoedd y 'R corph, ac yn eu cynhyrfu ì 1. fod yn íwy. bywiog yn 
ngwaith r Arglwydd. .Pan y maent gn weiniaid Lirwy, eu, han- 
EN” a u tywyllwch, yn mae yr. Yspryd C Glan, trwy. eu. dwyn 
i ga a ar YD hyn ; y. mae eíe wedi ei ei i ddadguddio yny gair, 2 
thrwyl aU ryrchu yn eu Pn eu dwyn ar : gynnydd | mewn. 
WR a aeth o ddirgelwch. yre engyl,. 'ac fell ly; yn eu .gwnenthr 
adgrn y yn y gwirionedd, TF U phan y y maent fynb barod ì i i soddi 
ys mU 'yspryd” a ' digalondid, sf PA yr. Yspryd € lan, trwy 
ddw yn ar, gof. iddynt, addew jdion Î uw, dangos fod y faddugol- 
HU Up HR chyfrannu igdyntr nerth, yno ol, y. dydd, yn eu cyn- 
th w ddal: eu ffordd aci chwanegu cryfdwr, I ddangos fel 
iY Da A ryd y yn cynnorthwyo gwendid'n mewn; achos neilltuo, 
'y Mans yr Apostol. yn dŷwedyd, Canys. nî wyddom nî, beth. a weddi- 
om, is a A ŵ: mae n ddyledswydd. arnynt i y ye ddig. . t 
“mae Hi WN, mewn : angen o amrywiol fendithion; ac ymae 
Mh ac (Fi gorchymmyn iddynt alw arno, 'Mat.” i'w Y y 
uf. 19. yn Epb. 6, 18. “Gan hynny, ,hwy a a ddylent 
e ud yw eu diffygiadau, 'a than deimlad Spy nt, hwy a 
ddya yne at orsedd gras, a i cheisio gan wrandaw r gweddi,i i 
j |R di y ethau hyn iddy nt, Ond n mewn llawer. 9 amgylchiadau 
R — mid ydy A nL ddim y yn wybod beth sydd c oreu iddynt e ei geisio. , Y 
WN íy ym siamplau neillduol ohyn yngweddiau. Moses, Deut. 
ar 5 Mg Min A Btetb, 19 1—8. Job 6.8,9. Jeremi, Jer. 14. 
', 'fonab, J h, Jon. â JS mam meibion. 'Zebedeus, Mat, 20, .20— 
LU a Ioan, Luc 9. 54, 55. a Phaul. 2 Cor. 12. 7—9,_Y 
; ab bosibl i dduwiolion 'weddio'a am yt 'hyn. na fyddai ddim er 


cdna 
b 








265 RHUFEINIAID. 
daioni iddynt eu hunain pe byddent yn ei gacl, ddim er gogoniant 
i Dduw ei gyfrannu, nac yn unol a'i ewyllys i'w roddi iddynt. 
Gallant weddio am gael eu cadw rhag gofidiau, neu am gael eu 
gwaredu allan o honynt, pan nad ydynt ddim yn gwybod pa mor 
l[esiol y gall y gofidiau h ìyn fod iddynt. Gallant hefyd. weddio 
am gyfoeth, am anrhy dedd, am hawddfyd ar y ddaear, &c. pan 
nad ydynt ddim ; yn gwybod pa mor niweidiol y dichon y pethau 
hyn fod iddynt. Y mae hyn yn deilliaw oddi wrth en tywyllwch 
a'u hanwybodaeth: 'Eccl. 6.12. 1Cor. 13.12. oddi wrth eu 
cnawdolrwydd a'u diffyg o hunan- ymwadiad, pan yn. cael eu 
dallu, mewn mesur mawr, gan hunan-gariad: Marc 10, 37, 39. 
oddi wrth gynnwrf eu meddwl pan wedi. cael ei derfy gu a'i afe 
M ddu Bn ofalon bydol; oddi with y derfysg y mae eu hyspryd- 
edd, wedi eu dwyn iddo trwy drallod a chyfyngderau; Psal, 

pr O ac oddi wrth euogrwydd 'cydwybod, ac ofn. dwyfol. lid 
ac anfoddlonrwydd, Psal, 32. 3. Ac fel na wyddant ddim lawer 
gwaith, pa beih i weddio am dano fel y gweddai iddynt, felly hefyd 
nid. 'ydynt ddim." yn gwybod. 1m mha fodd â i weddio am ìy pethau 
sydd gymmwys iddynt eu gofyn gan yr Arglwydd, 'Pan yet ; 
yn barod i soddî dan eu beichiau nid ydynt « ddim y yn gw bod, 

z a 
enwedigol” o o ionynt eu hupain, pa fodd i 1 drefnu. eu ì deis AR 
fel; y gweddai iddynt, ' “Y mae'n angenrheidiol j i a A'I a” holl 
galon, heb ; rwydriadau, Psal. 119. 2, 10.0 galon bur, 2 Tim.: 2. 
go. gyda i thgerni sanctaidd, Tag. 5. 16. yn enw Iesu Grist, Joan 
YA 18, 14. mewn ffydd, Mat. aì. 99. Iag. 1. 6. heb flino, ì 
'Thess, 5: T7. ond. mewn darostyngiad ï ì ewyllys Duw. Mat. 6 
io.” “Ond heb ddwyfol gy ynnorthwyon ni fedrant. ddim. yddo 
'yn Ŷ modd hyn. Y mae a" drugaredd. gan hynny Ud Ŵr MR 
êi “bun. yn Hi, drosbynt ag. ocheneidiau. annhr aethad, wy, J 
yr. Yspryd C GI an dim, yn cyflawnu gwaith Cy thyn, ngo 
nia Duw: Ai mae hyn yn perthyn ì i Grist yn u 
AT Ioan. g. tu Ond megis y mae bod yr 'Yspry 
Dad, Gal. 4. 6 yn arwyddo. bod. duwiolion, trw 

llefain felly, Rhuf. 8. M5 yn run 'modd y mae gw 
'yn erfyn drostynt, yn. | arw o, eu bod. hwy trwy, WY, 
“erfyn. Pan nad, ydynt hwy, o honynt eu hunain, ddim h m yn gw 
'od beth i weddïo r megis y dylent, y mae yr Yspryd” Glan yn ' 
pryd gras a gweddiau iddynt, Zec 12. 10. 'Ymae yn i cyffa 
iddynt ; anian sanctaidd y yn yr —ad-enedigaeth, ac felly yne 
pwyso ì “weddïo n mewn 'modd' c ymn eradwy. 'Dihar. yd) 


â mae. yn dwyn” eu angen i 1 olwg eu. ca ac Í eg 


be ye 















PENNOD VIII, 269 


adnabyddiaeth o'u mhawr drueni,yn eu nherthu i hiraethu am 
fendithion ysprydol: y mae yn dwyn eu meddwl i sylwi ar,add- 
ewidion y gair, ac ar y bendithion y mae Duw. wedi arfer eu 
rhoddi i i bechaduriaid, ac felly yn dangos iddynt beth sydd gym- 
mwysiddynt eî geìsìo gan: yr iArglwydd! ^y maeymr parottoi eu 
calonnau, Psal.;10.,17.. trwy, dawelu eu meddyliau terfysglyd, 
rhoddi iddynt WRN olwg ar fawredd. Duw, dangos. iddynt 
drysorau dwyfol drugaredd, a'n. dwyn i weled Duw fel gwran- 
' dawr gweddi yn eistedd ar orsedd gras: y. mae yn eu dysgu 
i wneuthur deisyfiadau addas, trwy argraphu. 'ar eu medd- 
yliau. y pelhau sydd yn briodol iddynt eu ceisio gan yr Arglwydd, 
a thrwy ddwyn ar “gof iddynt. y rhesymmau, ag sydd yn briodol 
idd; mi eu harfer. ger bron y drugareddfa: Ŵ, mae yn gorchfygua ac. 
yn distewi e eu holl ofnau, yn eu  nherthu;i i dorri frwy bc bob di-galons 
Hl yn eu calonnogi ì i agosau at Dduw fel Tad. trugarog a gras- 
lawn, yn, R ehangu ar eu c calon. gêr e ei frony, ac yn, rhoddi iddynt 
hyfder n ei wyddfod; ac y mae'n dwyn) yr anian newydd i i 
Vs Y modd aj ag s dd, yn neillduol anrbydeddus i i wran- 
“ lawr. weddi "enn rdi U mae ? 'n cynhyrtu 'r r enaid-i 1 fod yn 
e Ŵ aen, yn 6i. nerthu trwy, ffydd ì i bwyso. ar addewid. Duw, yn ei 
d RL yc cyfan, iyn enw 'r r Cyfryng gwr, ac yn ei gadwid ddis- 
UYM MA amyned jdgar i hyd c oni fyddo dag gan. Dduw i i wrando arno. 
(mae! yn. erfyn drostynt, ag. ocheneidiau annhraethadwy. Pan. y 
mae € ŷr Ysyryd: Glan ; yn dwyn. duwiolion i i ocheneidio dan eu 'beich- 
dau, y y mae, e ei weithrediadau. ar eu heneidiau, yn. annhraethadwy. 
“Yn) run. modd nid hawdd yw traethu, neu. osod a]lan, beth yw 
gweithrediadau iF galon. yn yr hon y mae, yr Yspryd ( Glan yn 
er hol weithio. Y mae 'r. cyfyngder meddwlag y. maent weith- 
“Mr nObsn 
Bn yn nei. i brofi dan eu n beichiau y fath a'r nas gallant ei osod allan 
mewn geiriau, nid. oes ganddynt d ddim i i'w, wneuthur ond ochen- 
eidio; : y mae eu ' gweddiau l: lawer. gwaith yn gynnwysedig, nid 
_ mewn ymadroddion lithrig, ond, mewn griddfannau. distaw: ond 
AEF na allant, ddywedyd, gymmaint ag un gair, y mae eu ocheneidio 
T5 Yn. wed dio. ^d mae eu meddyliau weithiau mor derfysglyd fel 
| _prin, y,m medrant. arfer, geiriau addas, ond, y mae 'r Yspryd Glan 
ba. gweithredu. ynddynt, fel Yspryd gweddi, gan eu cy nhyrfu i i 
neidio. . . Y maent yn ocheneidio, am, bethau ag sydd er lles 
—iddy nf ond lawer gwaith. ni allant ddim dywedyd pa rai yw y 
pêl iau hynny: y maent yn rhyw hiraethlon. ocheneidio am nefol 
ogoniant; ond ni. fedrant ddim gosod; allan pa mor odidog, yw yr 


ya Wn y AY heneidio. am dano. cy mae eu taerni wrth 


570 RHUFEINIAID. 


ocheneidio tua' r nefoedd yn fwy; ambell waith, nac a fedrant ei 
osod allan mewn geiriau. 


MU 


" 21..A'r hwn «sydd. ;yn;rchwilio 'r.calonnauy a ŵyr 
'beth. yw meddwl: yr Yspryd; canys:y mae efe yn ol 
ewyllys. Duw yh erfyn dros y saint, | 


WYD 
Yn, yr. 'Adnod. flaenorol yr, oedd yr. Apostol wedi son am. | gyn- 
rorthwyon ; yr Yspryd Glan meŵn gwe ddi ymma y ae 'n son 
am gymmeradwyaeth y. gweddïau a ag /sydd yn c cael. eu cyflwyno i i 
“Dduw dan ddylanwadau Yspryd y “gras. | Gallasai rhai'c o blant 
Duw ddywedyd, Pa Tesf fydd'i i ni ocheneidio, pan, nad. ydym. ni 
“ein hunain. ddim. yn gwybod. yn î îawn beth: yw yr hyn yr ydym yn 
hiraethu am dano?” Thyn y mae 'r Apostol yn z atteb ac yn 'dy- 
“wedyd, A'r: rn “yd yn 'chwilio 'r T calonnau, a wyr beth. yw Man 
lyr. Yspr yd,” id ydym, ddim, feddw; Tod. Daw, dan. angen- 
“rheidrwydd i 1 i elihio Ur 'diben i i fod ' yn” “adnabyddus o' o'r 'naill beth 
“neu 'r llaÌl 'ond. fel y yr ydym”) ni yn yfod i i adnabyddiaeth o beth 
“rwy. “cHWinO' mewn perthynas. iddo, felly y mae, 'r NF, yn s 
“gŵybod” 'pob' pell, yr Wn, 'fath' a phe. Birasai, wedi yn AIR yN 
“modd mwyaf, manwyl.” “Fel y mae yn "hôl: “wybodol, y ae ŷn 
' berífaith' hyspys. o “holl” feddyliau, tueddiadau, FAL a ì dy- 
munigdad. 'mwyaf dirgelaidd ; y. galon, 1 'Bren. 8. 39, 1 Chron, 
28.9. Yob £8^2: Tyiliar. Ì5. 1T. Jer. 17.9, 10. Act. Y. 24. Pa 
“mn bynnag. a “aYTo plant Duw 'osod allan eu profiad a 'din el d 
'muniadau eu “heneidiau, mewn iawn a phrigdol fodd aì pei AU 
'mae ìi neîllduol gysur iddynt feddwl fod chwiliwr y g galo lo: n 
“ydybid 'bêôh' sjw meddŵl yr Yspryd. AT mae 'n gwy yb od beth ban i 
smtad”ijr Yspryd, 'fel y mae”r geiriau” 'n 'cael Ì eu AE ín. 
6. Y'mae?n ual beth: “yw 'meddwl, tuedd, a .chwennychiad ) yr 
badi newydd: yn ei bobl pan y Fbyddd' yn gweithredu dan ddylan- 
o wadau” i “Yspryd”. Glan, Mer nad ydyhihwy' êu, huliaîn' yn ì medru 
wneuthur” fawr' gyd ag o€heneidio. Y mae 'n ŵy ybod beth y 
“ma e'r Yspryd yn êu cynhyrfu i 'w ofyn, heu beth y yw ydeddwl yr0ch. 
eneidiau hyny ag ymae 'r Yspryd G Glii y yn eu' cynhyrfu yndy ni. Y 
' mae'n sylwi ar y grîddfairiau ag sydd. ŷn deilliaw oddi wrth Weellb- 
rediadau'r Yspryd: âc y 'mae' n eu cynimeradŵyo, felys mae'r a 
| sydd yma am. wybod v weithiau yn' srwyddot€au. Ac nid rh, UR 
cdnys 4 mae êfê, yn 'ol ud Tua; yn efi jm dŷ" 08y seint. Ym 
llawer o beth tu ag afi weddïau gŵel ey gwrando nia Gweddi 


pc. 
h bui». *'" dtÔl 
Tm, 
y 


“ 


PRNNOD VIII, 7i 


$âint ydynt. Psal. 66. 18, 19. Dihar. 15..8. Es. 1.15. Iag.5. 16. 
Mewn perthynas i'r saint, gwel Rhuf. 1. 7. Y mae hefyd yn. 
diogelu attebiad i'w gweddiau, fod yr Yspryd Glan yn erfyn 
drostynt... Y mae hyn wedi cael ei ystyried yn yr, Adnod 
flaenorol. Y mae efe yn erfyn, hynny.yw, y mae yn eu cynhyrfu. 
hwynt i erfyn am bethau sanctaidd, sef am fendithion ysprydol. 
Ac y mae^n rhoddi iddynt neillduol galondid i ddisgwyl y cant 
eu gwrando, ei fod efe yn erfyn drostynt yn ol ewyllys Duw. Y 
mae Duw yn ewyllysio i'w Yspryd erfyn dros y saint. Nid yw_ 
yr Yspryd Glan ddim yn eu cynhyrfu i ofyn, dim gan yr Ar-, 
glwydd ond yr hyn sydd yn unola meddw] Duw ei gyfrannu 
iddynt. Ac y mae'n eu rhwymo hefyd ì ì gêisio y.pethau, hyn 
mewn modd ag sydd yn! unol a meddwl ac ewyllys Duw, sef gyda: 
llawer o daerni enaid, yn ostyngedig, dan deimlad o'u hanneilyng- 
dod i'w derbyn yn enw Cyfryngwr y. Testament newydd, mewn, 
ffydd, heb ammeu gwirionedd yr hwn a addawodd, gydag hunan- 
ymwadiad a darostyngiad i ewyllys Duw, ac i jawn ddibenion, 
yn neillduol fol y byddo gogoniant i enw 'r Arglwydd. Ni raid 
iddynt. ddim. ammeu, gan hynny, na ynd i Dduw, yn ei amser 
_ da ei hun, roddi clust-ymwrandawiad i'w; deisyfiadau, a chyfranu 
iddynt yr hyn y maent yn ei ofyn gnyido yn ol ei ewyllys. 
1 Ioan. 5. llen / ; ; 
4y hofmg ! 

28 Acnia a wyddom fod pôB plethy yn Fet dWEWhid | 
er. daioni i fe rhai y 'n caru Duw, sef ì'r. £hai sydd We-' 
dieu galw yn, ol el, arfaeth ef.. | 

Yi Ŷ 
Un dbn al i FAU yn fyn GAFN dan ddidodefiad- 'k 
Gallasai rhai fod yn, barod i ddywedyd, Beth ydym ni yn 
wel er fod Duw yn deall meddwl yr Yspryd yn ein hocheneidiau? 
| Yr ydym ni yn cael ein hunain yn agored i lawer o orthrymder- 
— au. I ddangos fod. erfyniad, yr Yspryd yn effeithiol y mae ”r A- 
j postol. yn sylwi fod yr hyn oll sydd yn cyfarfod plant. Duw yn 
yn cael ei oruwch-lywodraethu i fod er lles iddynt. Y mae cred- 
inwyr yn gwybod hyn oddi wrth berthynas neillduol Duw a'i blant, 
oddi wrth y mawr ofal sydd ganddoef am danynt, oddi wrth ddi- 
gy fnewid gariad Duw tu,ag attynt, oddi wrth lywodraeth Duw a'i 
_ Holl-alluogrwydd, oddi. Gth 'yr undeb sydd wedi cymmeryd lle 
rhyngddynt h esu Grist, oddi wrth dystiolaeth ac addewid- 
ion yr ysgryt sanctaidd, Psal, 128. 1, 2, Eccl, 8, 12. Es, 3. 





978 RHUFEINIAID, 


: 40. ac oddi ŵrîhhdnes a phrofiad eglwys Dduw o 6esi oes. Y mha 
pob peth yn cyd-weithio er' eu duioni. Y mae'n eglur, dybygid; 
oddi wrth yr hyn sydd 'gan yr Apostôl meŵn llaw, 0 Adn. 17. 
hyd ymma, mai ei amcan heilldfubl, yn yr adnodau hyn, yw dy- 
ddanu plant 'Duw yn wyneb eu dioddefiadau, a'r gofidiau ŷ 
maent yn agored iddynt ymma ar y ddaear. Oddi with hyn y 
mae'n hawdd ì ni weled beth oedd ei feddwl wrth ddywedyd fod 
pob pcth yn cyd-weithio er daioni. Y mae yn golygu pob:tro 
yngoruchwiliaeth Rhagluniaeth, ac yn neillduol y pethau an- 
nymnuol ag sydd yn cyfarfod plant Duw fra ymma ym myd y 
AN Y mae eir hamgylchiadau, ambell waith, mor 
dywyll a dyrys fel^y maent” ynbarod i ddywedyd fel'y dywedai 
Jacob gynt, Yn fy erbyn I y mae hyn oll. Gên. 42/36,” Ond y 
mae tlodi, cystuddiau,” gwaradwyddiadau, yspeilio o feddiannau, 
carcharu, alltudio, ïe, a'r dio mwyaf chwerwon, y rhai nad 
oes ynddynt ddim ond y bustl a'r wermod, yn cael eu goruwch- 
lywodraethu gan anfeidrol ddoethineb i fod er llesad iddynt ryw. 
ffordd neu gilydd. Y mae gorthrymderau duwiolion yn gweith- 
io er daioni GAL rai troïau; gyda golwg ar eu hamgylchìadau : 
yn y byd hwn. ' Fel hyn y gwelwn bob peth yn cyd-weithïo i 
JAN oddi amgylch dderchafiad Joseph a daioni yr eglwys yn 
nheulu Jacob. Y mae Jacob yn anfon Joseph at ei frodyr; y 
maent hwythau yn ei werthu i'r Ismaeliaid, yn ganlynol y mae 
yn cael ei werthui Potiphar, y mae hwnnw, ar gam-achŵyniad: 
a ddugid yn ei erbyn, yn eifwrw i'r carchâr, y mae £i yn des 
hongli breuddwydion gweision Pharaoh, ymae un o' r rhei'ny, ym 
mhen talm o amser, yn ei ganmol wrth y brenin, ac ynteu mewn 
canlyniad yn cael eidderchafu. _ Ac fel yr oedd yr Israeliaid yn 
' cael eu gorthrymmu, felly yr oeddynt yn amlhau ac yn cynnyddu. 
Ex.1.12. Er nad ywgofidiau plant Duw ddim i'w gweled bob am- 
ser yn gweithio er daioni amserol a bydol iddynt; ymaeo bwys 
i sylwi eu bod yn' 'dra defnyddiol fel y maent yn g gweithio er eu 
daioni ysprydol. Y maent yn cael eu gwbeuthins yn foddion i'w 
hargyhoeddi o bechod, eu darostwngo'iblegid, eu dychwelyd a'u. 
puro oddi wrtho: Gen. 42.21, 29. 1 Bren. 8. 46, 47. 2 €hron. 
“. 92.025, 26. Job 36. 8—10. Jer. 31. 18. Es. 27.9. i'w dwyn i 
“weddio: Psal. 50. 15. 86. 7. Hos. 5. 15. i'w dwyn ì ddysgu a 
chadw deddfau Duw, ac ì gynnyddu” mewn sancteiddrwydd : 
. Psal. 119.67, 71. Heb. 12. 10. i'w dwyn î i fod yn debyg i Iesu 
Grêt: Adn, 29.1 Pet. 2.21.1 brofi a chynnyddu eu grasusau: 
|. Dat.2.10.1 Pet 1.6,7. Rhuf; 5, 3—5. ì roddi iddynt achlysur 





PENNOD VIII. 213 


î gael helaethach adnabyddiaeth o ddaioni 'r ATglwydd mewn 
cyswron a. diddanwch, a'u:dwyn i Jawenhau yn Nuw ei hun, yn 
ffynnon. cysuron, ac nid .yn y ffrydiau: 20Cor. 1. 4,5. Hab. 2. 
18. i ragflaenu eu damnedigaeth gyda ^r byd annuwiol yn ol eu 
haeddiant:.l Cor. ll. 82; acw haeddfeiìu a'u parottoi i ogon» 
iant y.neíoedd. Mat. .5;:10—12, 2 Cor. 4. 17. 2 Tim. 2. 12. 
Iag. 1. 12...Pa fwyaf tymhestlog. y byddo 'r hin mwyaf dymunol 
fydd cael dyfod i mewn i'r hafn, Ond gan fod yr Apostol yn dy- 
wedyd mewn iaith mot- gyffredinol fod pob peth yn cyd-weithio 
er daioni iddynt, ni a allwn sylwi ymhellach; fod y tragywyddol 
Dad, yn ei briodoliaethau a'i gyngor, y Mab, fel y rhaen Gyf- 
ryngwr rhwng Duw.a dyn, a'r Yspryd Glan, yn eî weithtediadan 
grasol a chadwedigol, yn cyd-weithio er presennol a thragy-. 
wyddol ddaïoni i etifeddion iechydwriaeth. Y mae'r angylion 
sanctaidd yn cael eu hanfon i weini er eu mwyn. Y mae dichell» 
ion a phrofedigaethau 'r diafol yn cael eu. goruwch-lywodraethu 
fel meddion i'w dwyn i weled eu gwendid eu bunain, i weled 
helaethrwydd, gras, gofal, a gallu 'r. Aenglwyddu ac i gael profiad 
o'i ddaioni pan y mae 'n eu cynnal a'u gwaredu, Y mae 
gweddïau, siamplau, cynghorion, ac ymdrechiadau dynion duw- 
iol yn fuddiol iawn iddynt mewn llawer o wahanol olygiadau: 


' Y mae annuwiolion, lawer gwaith; yn gorfod bod mewn heddwch, 5 


Fe rt hwynt, ac yn cael eu tueddu i wneuthur daioniiddynt: aphan 


y maent yn amcanu gwneulêuf niweid iddynt, y mae hy nhy yn 
cael eioruwch-lywodraethuifod er eu lles, er yn groes iaŵn i am- 
canion. eu gw rthwynebwyr.. Y mae heddwch, llwyddiant, hawdd- 
fyd, ac amgylcbiadau. cysurus yh gweithio er daioni iddynt fel 
y maent yn rhoddi iddynt ryŵ faint o esmwythdra ym myd y 
gorthrymderau, yn. gystal. a, chyflensdra i i fod yn ymdrechgar dros 
Dduw a'i ogoniant. Íê, y maer Arglwydd yn gwneuthur am- 


— mod drostyniag cefn ty y maes, ag ehediaid y nefoedd, ac ag 


ymlusgiaid y; ada i.ni cha ^r rhai'n wneuthur dim drwg. idd- 
ynt; ond hwy a gant ryw : flordd neu gilydd, fod er eu lles. Y 
mae. gweìnidogaeih, y gair; ordinhadau, a disgybliaeth ty Ddaw o 
Ìawer,o. les, iddynt, fel y, maent, trwyddynt.yn cael eu hyfforddi, 


— eu diddanu, eu galwyn ol.o'u erwydriadau, 8€C. Y maebywyd 


er daioni iddynt, fel y maent yn cael cyfleusdra i ogoneddu'r Ar«' 
glwydd, yn gystal ac yn.cael eu haeddfedu erbyn'byd arall. Y 
mae, Angen. yn.cael ei wneuthur yn ddefnyddiol iawn iddynt, fel 
y..mae 'n offerynol, i” i'w cymmeryd. ymmaith o fyd o ofidiau, a'u 


drawsglwyddo), z Addaf — fwynhad o Dduw 
i> 


Lrvyrs lÎI, 


27A RHUFEINIAID, 


yngwlad y cariad. . Y mae 'r Apostol yn dywedyd, fody pethau 
byn nid yn unig yn gweithio er daioni i blant Duw, fel pe byddai 
ganddynt ryw duedd at hynny ; ond hefyd eu bod yn cyd-weithio. 
Fê ddichon. fod rhywbeth yn wenwyn pe cai ei gymmeryd ar ei 
ben ei hun, ond trwy i feddyg doeth ei gymmysgu a phethau er- 
aill, y mae'r cyfan yn gwneuthur i fynu feddyginiaeth werthfawr : 
yn yr:un modd y mae pethau o wahanol natur, a rhai o honynt 
ynddynt eu hunain.yn tueddu i fod yn niweidiol, yn cael eu trefnu 
yn y cyfryw fodd gan anfeidrol ddoethineb, fel y mae*r naill yn 
cyd-uno a'r llall, ac megis yn rhoddi cynnorthwyol law i ddwyn 
ymmlaen ddaioni duwiolion. Y maent yn cyd-weithio a Duw, yr 
hwn sydd trwy ^r pethau hyn yn bwriadu gwneuthur daioni i'w 
bobl. Ac y maent yn cyd-weithio a'u meddyliau eu hunain, y 
yhai sydd, trwy gynnorthwyon grasol, yn cael eu rhwymo i iawn 
ddefnyddio gwahanol oruchwiliaethau 'r Arglwydd. Y mae*n 
wir fod yr Arglwydd, oddi wrth bechod Adda, wedi cymmeryd 
achlysur i anfon ei Fab i'r byd, i ddwyn dyn i wel! cyflwr na'r 
hwn yr oedd efe ynddo cyn y cwymp: y mae 'n wir hefyd fod 
pechodau annuwiolion wedi bod yn achlysur lawer gwaith ì . 
dduwiolion ryfeddu a dìolch nad hwy sydd wedi cael eu gadael i 
fod yn euog o honynt; a bod pechodau duwiolion wedi bod yn 
rhybudd iddynt: ïe, y maen ddi-amheuol fod iawn olwg ar eu 
pechodau eu hunain wedi bod yn foddion i i'w dwyn î weled eu 
gwaeledd eu hunain, i ddarostwng eu balchder a'u gwneuthur yn 
fwy gostyngedig, i'w dwyn i beidio ymddiried iddynt eu hunain, 
ï ymddiried yn fwyri allu a gras Duw, î ymorphwys yn fwy cyf- 
lawn ar Iesu Grist, i fod yn fwy gwiliadwrus í weddïau, yn fwy 
diolchgar am waredigaeth, yn fwy tosturiol wrth eraill, ac yn fwy 
_euhiraeth am fyd gwell. Ond prin y gellir meddwl fod yr A- 
postel ymman golygu fod pechod yn cyd-weithio er daioni. O 
herwydd nid frefn Duw yn ei air yw dywedyd wrth y rhai sydd 
yn ei garu, y bydd i'w pechodau, neu eu gwaith yn esgeuluso ei 
garu ef fod er daioni iddynt: arfer Duw yw bygwth pechod a 
dangos eì anfoddlonrwydd yn ei erbyn. Ac os yw yr olwg y mae 
duwiolion yn gael ar eu pechod yn cael ei wneuthur o les iddynt, 
y mae hynny yn deilliaw oddi wrth ras Duw, ac nid oddi wrth 
bechod. Y rhai y mae pob peth AR cyd-weithio er eu daioni 
yw y rhai sydd yn caru Duw. Y mae'r ysgrythyrau yn mynych 
son am dduwiolion fel rhai yn caru Duw. 1 Cor: 2.9, Iag. 1. 
12. 2.5.. Y maent yn gwybod rhyw beth am dano: y mâent 
yn. ìlottua 'meddyliau Sinidi mewn perthynas iddo; ehegyr 


.PENNOD' VIII, 75 


fyn ydyw yn ei hanfodol berffeithrwydd fel Duw, ac ar gyfrif ei 
weithredoedd fel Creawdwr, fel Duw rhagluniaeth, ac yn enw- 
edigol fel Duw'r gras: y maent yn ymhyfrydu ynddo fel y daioni 
'pennaf: y maent yn fawr eu gofal am gael iawl ynddo: y mae'n 
hawdd iawn ganddynt feddwl'a son am dano: nid ydynt ddìm yn 
foddlon heb gael cymmundeb a chymdeithas ag efi Psal.42,1,2. 
y mae ganddynt ddymuniad di-ragrith i ryngu'ei fodd: y maent, 
p barodrwydd meddwl, yn rhoddi ufudd-dod i'w 'orehymynnion .: U 
Ïoan. 14.15. ymae ganddynt: Ilawer o zel dros'êi ogoniant; yr 
mynd sydd. yn peri iddynt lawenhau ì wêled'eî achos yn llwyddo, 
'a'i enw' yn myned yn glodfawr, ond'i alaru pan fyddônt yn gwel- 
edun cwmmwl yn cael ei daflu ar ei egoniant mynegol yn y byd ; 
'ac nî allant ddîm Jlai'na charu y rhai sydd yn dwyn ei ddelw.” 1 
Toan 4. 20. Y mae y rhai sydd yn caru Duw wedi eu galw. Y 
'maent wedi cael eu galw allan o' r tywyllwch oeddynt ynddo wrth 
naturiaeth i ryfeddol oleuni Dyw : 1 Pet: 2, 9. oddi wrth gariad 
at bechod i edifeirwch: Mat. 9. 13. o dan awdurdod anghredin- 
faeth i gredu'r gwirionedd;, 2 Thess; 2.13, 14. i gymdeithas an- 
wyl Fab Duw; ] Cor. 1.9, i ras Crist: Gal. 1, 6. i feddiannu 
gogoniant eîn Harglwydd Iesu Grist: 2 Thess. 2. 14. i'r briod- 
asol wledd: Mat, 22.2,3.i i dangnefedd Duw: Col. 3. 15. i rydd- 
did: Gal. 5,183. i sancteiddrwydd: 1 Thess. 4, 7. i ogoniant a 
_ rhinwedd. g Pet, 1. 3: i deyrnas Dduw a'i ogoniant: :.1 Thess, 
2. Ya i ddioddef” yn ol siampl Crist: ì Pet. 2. 21, i fywyd tragy- 
“ wyddol: ITim. 6. 12. ïe, i dragywyddol ogoniant Duw. I Pet. 5. . 
; FJOl 'Ymaedynion yncael eu galw pan y maent yn clywed cyhoedd- 
.Jadyr efengyl a” uclustiau: 2:Thes. 2. 13, 14. Mat. 22. 1, 2, a phân 
a mae' galwad, yr efengyl yn cael ei gwneuthur yn effeithiol idd- 
ynt, neu pan. 'y maent yn cael eu dwyn i gyd-ymffurfio 
a 'i galwad, Rhuf.1.6. 1 Cor. 1. 24. Y mae'r Apostol ymma 
“ yn son am y rhai a alwyd yn effeithiol; o herwydd y maent yn 
caru Duw, y mae pob peth yn cyd-weithio er eu daioni, y maent 
— yn cael eu cyfiawnhau a'u gogoneddu. | Ni ellir ddim dywedyd 
un o'r pethau hyn am y rliai sydd wedi eu galw mewn modd all- 
anolynunig. Y mae'r alwad effeithiol hon yn cymmeryd lle 
trwy fod Duw yn gosod ei ddwyfol alluar waith i ddwyn yr enaid 
i wrando s ar yr hyn a osodir allan yn yr efengyl. Y mae hyn yn . 
amlwg oddi wrth y darluniad a ww o ddyn tra fyddo etto heb 
gaer €i alw, yn ,neillduol fel y mae 'n dywyllwch, Eph. 5. 8. fel 
r> â mae'n farw mewn pechod a chamwedd, Eph. 2.1. ac fel y 


mae Y” — yn elyniaeth yn erbyn Duw: Rhuf. 8.7, 


i me mw ^I 


16 RHUFEINIAID, 


oddi wrth natur.y cyfnewidiad ag syd yn.cymmeryd Ìle pan 
fyddo yn cael ei alw, yn neillduol fel y. mae'n greadigaeth, Eph. 
4, 24.; yn ail-enedigaeth, Ioan .3,.3. ac yn adgyfodiad oddi wrth 
y meirw: Eph. 1,.18, 19. ac oddi wrth fod Duw mor fynych yn 
honni ^r gwaith iddo ei hun. Deut. 30..6..Jer.31.33, 20c. 11. 
19, 20. 36:26—28. .Joan 6. 44. Act. 16. 14. Eph. 2. 8,.10. 
Phil,:2, 135, Ymae Dnw yn, galw; yn,ol.ei,arfaeth,.. Y mae.ar- 
faeth Dnw,yn. arwyddo ei wir, anhaeddiannol. ewyllys da, mewn 
cyferbyniad i bob.dynol haeddiant; Rhuf. 9, 11. 2 Tim. 1.9. a'r 
ffordd ym mha.un,y mae efe, yn, ol dydd rsai ei ewyllys, yn 
gweled yn, greu, i,achub cpeghaduriaig,, ,Bph..1.,9,.11., 3, 1]. 
Felly y mae geiriau'r, Apostol ymman dal allan, fod Duw, o'i 
ben-arglwyddiaeth a'i ewyllys. da,ei hun yn. enig, ac. nid. ar 
“gyfrif un teilyngdod mewn dyn, yn, galw y neb y;mynno, y pryd 
:y mynno, y lley mynno, a thrwy. ba iodd hw a NWR “ 
cd yn dda “eh paedels 


Wb 


53b 


Fa Ne HTO TOBY 


29 o O blegid. y WR a ag us a raglunîodd tfe 
hefyd. i Jod yn un ffurf â delw ei Fab i'R fely 
Adda efe. yn gyniafeanedig ymhlith brodyr, We 

u UN AE th 
i caf mma y maer A'postal yn Hi POFU yrhyn a;ddywedasai yn 
cyr Adnod o'r .blaen. Gellir golygu.'r geiriau fel yn dangos yr 
.achos fod pob peth yn cyd-weithio: er daioni i'r rhai sydd yn caru 
.Duw.: Y maeDuw yn ei dragywyddol gyngor wedi bwriadu 
“hyn, ac wedi trefnu achyssylltu a'u gilydd amrywiol. bethau. ag 
“sydd i arwain o'r naill aty llall, yn y cyfryw fodd ag y byddont 
.yn/pen-derfynu yn y. modd mwya-dymunol yny diwedd; Neu fe 
sellir golygu fôd ymma reswm yn cael ei roddi, pa ham-y mae y 
“rhai sydd yn-caru Duw wedi eu galw yn cl eiarfaethef.. Y 
:maeyr Apostol yn ein dwyni edrych,yn ol ar, dragywyddol. ac 
anghyfnewidiol achos iechydwriaeth. Y mae Duw. yn rhag- 
- wybod y.naiH beth a'r llall. fel y mae yn. anffaeledig byspys o 
honynt cyn iddynt weithredol gymmeryd lle. Ond y mae'n. 
hawdd i ni weled mai nil am tg-ybodaeth, noeth, yn yr.ystyr 
bhyn, y mae yr Apostol yn son pan-y.mae 'n dywedyd, Oblegid ; U 
crhai a YG wybu. O herwydd y mae pob peth yn noeth ,ac. yn a- 
'gorêd i olygou y Duw holl-wybodol.; Aet 15. 18. Y mae efe, 
er tragywyddoldeb, yn gwybod amei holl greaduriaid, ac am. yr 
byn oìl.a fydd. yn perthyn iddynt mewn amser aci dregyw yddol 


“PENNOD VHI. «<o 


eb, yn, (gystal. ac.am y rhai a grybwyllir ymma Ond y, maen 
 ddi-amheuol nad yw.yrhag-wybodaeth y mae'r Apostol, yn ei ol- 
ygu ymma ddim. yn perthyn i bawb, yn gyffredinol: o herwydd 
ymae holl. wbhddrychau y rhag-wybodaeth hwn.yn cael eu galw, 
«eu cyfiawnhau, a'u, gogoneddu. Adn, 30. Nid ydym ddim i 
feddwl chwaith mai.am. fod Duw .yn rhag-wybod; y. gwnai rhai 
gredu a byw yn sanctaidd y darfu iddo eu rhag-lunio'i fod yn yn- 
ffurf adelweiFabef:. o herwydd efe a'u rhag-luniodd, nid am 
..€i fod yn rbag-weled y byddent, ond 4,fod.felly. Fel hyn y mae 
yr Apestoh yn Peth Megis; yr etholodd efe ni ynddo ef, Syn 


man. Sali, ni,a gawn y. geiriau chyt 'Eiholedigion, yn Ah rhag- 
wybodaeth Duw Dad, trwy sancteiddiad yr Yspryd, i. ufudd- 
dod, 1Pet. 1.2, Felly,y mae y rhag-lunio y sonir am dano yma 
yn ganlyniad ac. effaith rhagwybodaeth Duw, ac nid yn achos o 
hono, Yr byn a.olygir.yn gyffredin yn y mannau y dywedir fod 
Duw. yn adnabod rhai, yw;ei fod yn eu caru, yn eu cymmerad- 
.Wyo, ac yn eu badnabod felei eiddo ei. hun. Ex. 23. 17. Psal. 4. 
6. Hos. 13, 5. Am, 3.2. Mat. 7. 23. Ioan 10. 14. Rhuf. 11, 2. 
2 Tim. 2. i9. Fellyyy,mae 'r geiriau y rhaì a rag-wybu, yn ar- 
: — wyddo yrun. peth a phe buasai yn dywedyd, y rhai a garodd eíe 
AY eu, bod, y rhai y gosododd efe eu serch arnynt cyn sylfaenu. 
byd, y rhai y mae eíe, er (ragywyddoldeb, yn ol boddlonrwydd 
” i cwyllys, wedi. eu hadnabod fel gwrthddrychau ei neillduol gar- 
iad, Y mae 'r gair ag sydd ymma am rag-wybod yn cael ei gyf- 
ieithu. rhag-ordeinio. l Pet.1.20.  Yrhaia, rag-wybu a Tag-. 
' Juniodd. efe. hefyd, â fod in. un-ffurf a delw,eì, Fabef. Mewn 
, perthynas i Grist. fel y mae 'n Fab Duw, Gwel Rhuf, 1. 3. Nid 
yw. duwiolion ddim . .yn cae! eu gwneuthur yn debyg iddo ym 
— briodoliaethau anghyfrannogol y natur ddwyfol: ac nid ydynt 
dim. yn canlyn ei ol trwy. gyflawnu y gweithredogddag sydd yn 
_ bríodol iddo ef fel y mae 'n Dduw, nen fel y mae'n, eny NER 
rhwng. Duw. a dyn, Ond fely mae efe yn Fab Duw, felly y maent 
_ hwythau. yn. cael eu galw yn feibion i Dduw, ac fel y cyfryw yn 
meddiannu hawl i'r etifeddiaeth. 1 Ioan 3. 1, Rhuf. 8. 17.. Fel 
— yroedd s efe yn: sanctaidd a di-frycheulyd, felly. y maent hwythau 
wedi eu hethol fod yn sanctaidd a.difeius ger ei fron ef mewn 
gariad, Eph. 1.4. Y maent yn cael eu gwneuthur yn debyg 
iddo. o. ran. eu hyspryd. a thuedd eu calon, fel y maent yn cael 
_ €aÌon i garu Duw, i i fod yn addfwyn; yn ostyngedig, yn hunan- 
ì ymeado,o yspryd : padded l Ioan 4. 19. “Mat. 1], 29. 


gwiib^va 


218 RHUFEYNIATID; 


Phil/ 2: 52:8, Rhuf. 15.2,8./Col. 313, ac ŷ maent yn cael eu 
dwyn i rôdio megis y rhodiodd ynteu. 1 Ioan 2. 6. Fel y cafodd 
efe eì gyfiawnhau yn wyneb yr amrywiol bethau ag oedd yn cael 


“eu gosod yn ei erbyn; felly y maent hwythau hefyd yn cael 


eu cyfiawnhau trwy *r prynedigaeth sydd ynddo ef. Rhuf. 3. 24, 


'Fel y darfu iddo ef gael eî berffeithio trŵy ddioddefiadau, felly y 


mae wedi dysgu ffordd y groes î bawb a^i canlynant ef i'r gogon- 


'ianf. Y maent yn cael eu gwneuthur yn debyg iddo trwy fod yn 


&darostyngedig i ddioddefiadau, a thrwy ddioddef yn yr un yspryd 
ag y diodefodd ynteu. Mat. 16. 24. Ioan 15. 20. Heb. 12. 9,3. 

Y Pet.2.21.—23. Dymma'r ffordd i ddyfod yn debyg'iddo “ŵn 
SAU GURN YFYWN Heb. 12. 8. a thymma*r ffordd ar hyd's yr hôn 
y mae i'w eiddo fyned atto i'r gogonîant. 2 Tim. 2. 12... Ae fel 
y mae efe ar ol ei ddioddefiadau, yn ddegchafedig mewn, gogon- 
iant ar ddeheulaw'r Tad, felly” maent hyth! îgael bod. yn 


' debyg ìddo mewn dedwyddwch a gogoniant'ym myd yr yspryd- 


oedd. Ioan 17. 22. 1/Cor. 15. 49. Phiîl. 3.21. Y Toâ 3221 Dat. 


8.21. Yn ei amserei hin y mae Duw yn eu gweîthredol ddwyn. 


i fôd yn un-fftrfa delw ei-Fab ef: ond: y mae, er tragyw yddoldeb 
wedi eu rhag-lunio, hynny yw, wedi eu 'Munio ym dd llaw, 


'nen wedi pen-derfynu' yn ei feddwl ei hun, pa lun' fydd'a arnynt 
" pan fyddo bwriadau ei rasol arfaeth wedi eu cyflawnni : amynt. y 


maer gair sydd ymma am rag-lunio yn cael ei gyfieithu rhag: 
ordeinïo. F Cor. 2.7. Diben neillduol Duw, yn y bwriad hwn 
oedd, fel y byddai cfe yn gyntaf-anedig ymhlith brodyr lawer, Y 


: mae duwiolion yn frodyr i Iesu Griw: Mat. 12. 49, 50. 28. 10, 


Ioan 20. 17, Heb. 2.11, 12. Y mae Efea hwythau, fel etholed- 
igion, yn wrthddrychau yr un arfaeth: Es.42.1. 1 Pêt. 2.9. y 


'mae yr un Duw yn Dad iddo ef a hwythau: Ioan 20. 17. y 


maent yn cyfrannogi o'r un natur ddynol : Heb. 2. 14. y maent 
ym feddiannol ar yr un Yspryd: Rhuf. 8. 9. 'y mae ganddynt 
garïad neillduol at eu gilydd; Íoan 15. 9. I Pet. 1. 8. ac y mae 
efe a hwythau fel brodyr i Ï wf cyd-etifeddu. Rhuf. 8. 17. Y 
maent hefyd yn frodyr y naill i'r llall. 1 Thes. 5. 25—27. Gwel 
Pen.7. 1. Y mae'r brodyr hyn yn llawer. Psal 110. 1. Es.53. 


; 10,17: '54.1—3. Ioan 12. 24,32. Dat.7.9. Beth bynnag fydd 
“eu rhifedi pân ddelont at eu gilydd, y mae'n ddi-amheuol y 
U byddant yn ddigon lliosog, ym marn anfeidrol ddoethineb, î roddi 

“tragywyddol amlygiad o anchwiliadwy olud gras, i osod allan 
“ heìaeihrwydd rhinwedd aberth yr Arglwy ydd Iesu, ac i ddangos 


gallu, gofal a chariad yr Yspryd Glan yn ei waith: yn; dwyn y 


PENNOD VIII, 279 


fath dyrfa yn ddihangol i ben eu taith. Y mae Iesu Grist yn 

gyntaf'anedig ymhlith yr holl frodyr hyn. y ar- 
faeth Duw yw ^r groth o ba nn y mae Crist, fel Ceidwad, a'i frod- 
yr, fel rhai cadwedig, wedieu geni. Y mae 'rIesu'n gyntaf- 
anedig oddi wrth ymeirw: Col. 1. 18. fel y mae llawer i gael 
eu hadgyfodi ar ei ol ef. Y mae dau parth o'r etifeddiaeth yn 
perthyn iddo ef. Deut. 21. 17. Y maellywodraeth yr holl deulu 
wedi ei ymddiried iddo ef. 2 Chron. 21. 3. Psal. 89. 27. Iê, y 
mae 'r blaenoriaeth yn perthyn iddo ef ymmhob peth. Col. 1. 
18.. Ym mha bethau bynnag y mae ei frodyr yn cael eu gwn-' 


euthur yn gyffelyb iddo, y mae yn sicr ei fod ef, yn y cyn yn | 
gn siol $2 


30 A'r rhai a. an yna efe, y rhai hynny hefyd . 
a alwodd efe ; a'r rhai a alwodd efe, y. rhai hynny 
hefyd a gyfiawnhaodd efe ; a'r rhai a gyfiawnhaodd 
efe, yny hefyd a ogoneddodd efe: 


Yn ŷr Adnod flaenorol ; yr ydym yn cael fod Duw wedi rhag- 
lunio rhaii fod yr un ffurf a delw ei Fab. Megis y maeei dra- 
gywyddol ewyllys, neu ei arfaeth ef yn ddechreuol achos o 
bob daioni, felly hefyd y mae yr byn oll a fwriadodd efe yn sicr o 
gael ei ddwyn'i iben.' Job 23.13.' Am hynny fe ddywedir ymma, 
dArrhaia rigluniodd efe, y rhai hynny hefyd a alwodd efe. Mewn 
perthynas i i 'raglunio, gwel yr Adnod flaenorol. Nid yw arfaeth 
Duw, neu ei waith yn rhaglunio rhaii ddedwyddwch tragywyddol, 
ddim yn _ y moddion trwy ba rai y mae dyfod i'r 
mwynhad o'r dedwyddwch hwnnw yn afreidiol. O herwydd y 
mae Duw yn galw y rhai y darfu iddo eu rhaglunio. Nid yw 
Duw ddim wedi rhaglunio neb i fod yr un ffurf a delw ei Fab, ond 

_ y rhai sydd, yn y cyflawniad o'i arfaeth, yn cael eu galw. Nid 
|oes neb yn cael eu galw mewn modd effeithiol, yr hyn oedd yr 
- Apostol yn ei olygu. ymma, ond y rhai sydd wedi; eu rhag-lunio, 
Y mae yr holl rai a arfaethodd Duw ì fy; wyd. yn sicr o gael en 
galw yn amser Duw. Ioan 6, 37. 2 These. 2, 13, 14, O her- 
“wydd a rhaì a tag-luniodd efe, y; rhai hynny, nid UN nid mwy, a 
“alwodd efe. “Mewn perthynas ï waîth Duw) ŷn galw, gwel Adn. 
mh "y mae Duw, wrth weithredol gymmwyso iechydwriaeth at 
| ber haduriaid 'yn eu galw cyn y byddo y ŷn eu cyfiawnhau. O 
herwydd yrhaia. alwodd efe, ij rhai hynny hêfyd a gyfiawnhaodd efe. 





| 





20 RHUPEINIATD. 


Ae os-tj rhai hynny, y mae yn amlwg mai nid rhaiheb-€u gal 
y mae efe yn eu cyfiawnhau. Y mae 'r gair cyfiawnhau yn cael, 
ei gymmeryd weithiau mewn ystyr gydmariaethol, hynny yw,y 
mae'n arwyddo nad yw un ddim cyn-ddrŵg ac eraill; neu eî 
fod yn fwy cyfiawn. Jer. 3.11. Y mae weithiau 'n arwyddo 
rhoddi amlygiad, neu brawf, fod un yn gyfiawn. Mat. Y2. 37. 
Ond arwyddoccad cyffredin y gair ŷw cyhoeddi bod nn yn gyf-: 
îawn: ac felly y mae 'n cael ei arfer mewn cyferbyniad'r gon- 
demnio neu farnu. yn euog. Dent. 25. t. Dihar. 17. 15, Es. 5. 
23. Rhuf.5. 16. 8. 33.. Ymma y mae ^n arwyddo gwaith Duw 
yn cyfrif cyfiawnder i'r rhai sydd yn cael eu galw trwy ras; 
Rhuf. 4. 5, 6. yn maddeu y pechodau ag oedd yn eu gwneuthur 
yn agored i gospedigaeth, Rhuf, 4, 6,7. yn eu derbyn yn gym- 
meradwy, ac yn rhoddiiddynt hawl i fywyd tragywyddol. Rhuf: 
5. 17. Gwel Rhuf. 2. 13. fe, hynny yw, Duw sydd yn cyfiawn- 
bau. Adn. 33. lddo ef yr oedd ufudd-dod 'yn ddyledus: yn eî. 
erbyn ef yr oedd y rhai sydd yn cael eu cyfiawnhau wedi pechu? 
ac efe sydd wedi derbyn iawn oddi wrth ei anwyl Fab. Nid yw 
efe ddim yn cyfiawnhau neb ar gyfrifcyfiawnder y ddeddf: Rhuf. 
3.20,28. ond o ras: Rhuf. 3. 24. trwy Grist, nynny yw; ar 
gyfrif ei ufudd-dod ef a'i waed. Act. 13. 39. Rhuf. 5. I9, 9. Y 
rhai sydd yn credu yn ei Fab yw y rhai y mae efe yn eu gweith- 
redol gyfiawnhau. Gwel Rhuf. 3.20, 21. Felly ymma, y maent 
yn cael eu darlunio fel rhai wedi eu galw i ffydd a chymdeithas 
Mab Duw. Y mae braint y rhai'n yn annhraethol fawr : o her- 
wydd, y rhai a gyfiawnhaodd cfe, y rhaì Ìaynnyy hefyd a ogoneddodd 
efe. Y mae'n rhaid fod eu gogoniant y» rhagori ar bob gogon- 
iant ym mhlith y ereaduriaid gan fod Duw yn awdwr o hono; Y 
mae efe wedi eu gogoneddu yn eu Pen-cynnrychiolwr, yr Ar- 
glwydd Iesu Grist, yr hwn sydd yn dderchafedig ar ddeheulaw ' r 
'Tad yn nef y nefoedd. Eph. 2. 5, 6... Y mae, irwy ei Ys- 
pryd, wedi plannu ynddynt anian sanctaidd, ac felly. wedi eu 
gwneuthur yn ogoneddus o'u mewn. Psal. 145. 13. Y mae cael 
eu creu ar ddelw Duw yn beth neillduol ogoneddus. 2 Cor. 3. 
18. Y mae wedi eu dwyn i undeb. bywiol a'i Fab ei hun. I 
'Cor. 1.30, Y maê hŷn-yn ogoniant, neillduol i i rai ag oedd mor 
wael wrth naturiaeth. Y mae wedi eu cyfiawnhau. Y mae 
hyn ynddo ei hun yn | ogoneddus ì iawn i rai ag o oedd yn gorwedd 
'dan. farn, 'condeinnìsd, Adn. 33. A'n mae wedi eu mabwysiadu i'w 
deulu, gan en cymmeryd i fod, yn. feibion ac yn ferched iddo 
| ef ei hun.. Sa) 3. 2 Y mae hyn, yn ddirfay Wr ngbyd. yn 


PENNOD VIII, 281 


cael ei osod ar.rai ag oedd wrth naturiaeth yn blant digofaint 
megiìs eraill. Y mae wedi rhoddi ei hun i fod yn Dduw iddynt. 
2Cor. 6. 16. Pa ogoniant mwy all gael ei osod arnynt ?. Y mae 
wedi gosod neilldaol ogoniant arnynt rai troiau,.frwy ymddangos 
drostynt mewn modd tra rhyfeddol yngoruchwiliaeth Rhaglun- 
iaeth. Y mae wedi dwyn eneidiau amrywiol o honynt ì'r nef- 
_ oedd, lle y maent yn ogoneddusiawn, fel y maent yn bollol rydd 
oddì wrth bob amherffeithrwydd, ac yn cael eu hanrhydeddu a 
pharhaus a di-gyfrwng fwynhad o Dduw yn Dad, Mab, ac 
Yspryd. Yn yr amrywiol olygiadau hyn fe ellir dywedyd, 
Y rhai. hynny hefyd a ogoneddodd efe. Ond fe ddichon mai yr 
| hyn y mae'r Apostol yn eì olygu yn fwya neillduol, yw, 
fod gogoniant yn berffaith sicr i bawb ag y mae Duw yn eu cyf- 
 iawnhau, Y mae ^r ysgrythyrau, i'r diben i ddangos y sicrwydd 
y bydd'i fwriadau Duw gael eu dwyn i ben, yn mynych son am 
bethau heb eu cyflawnu etto, fel pe byddent wedi cymmeryd 
5 ledŷn MOD hreiiol, Psal, 22, 13—16. Es. 9.6: 53. 3—9.. Felly 
mae'r Apostol ymma 'n son am bethau a fydd yn cael eu cyf- 
—Ìawnu tra parhao amser ac i dragywyddoldeb, fel pe byddent 
wedi eu cyflawnu. Y mae pethau i ddyfod yn bresennol i olygon 
| Duw: ac ymae ei arfaeth ef wedi eu an-wahanol gyssylltu, i 
gael eu cyflawnu yn eu priodol drefn a'u hamser. _ Y mae ei dra- 
' gywyddol gyngor wedi ei wneuthur yn an-ffaeledig sicr y 
bydd iddynt. gael eu cyllawnu.. Am y gogoniant hwn, gwel 
Adn. 18. ' Nid yw yr Apostol, yn yr Adnod hon, ddim yn son 
“dim am sancteiddiad yr Yspryd. — Yr oedd wedi dywedyd, yn 
' nechreuad y Bennod, mai y rhaì sydd yn rhodio, nid yn ol y 
' cnawd, eithr yn ol yr Yspryd, yw y rhaisydd yn rhydd oddiwrth 
ddamnedigaeth oblegid hynny, nid oedd dim angenrheidrwydd 
” neillduol iddo son am astud ad yn y fan hon. Ac er nad yw 
(E gwaith o sancteiddio ddim yn cael ei enwi ymma yn neillduol, 
— y mae'n hawdd i ni weled fod rlïag-lunioi fod yr un ffurf a delw 
ŴR Duw, fod galw, a “be gogeneddu pechaduriaid yn cynnwys 
a Ma. ; i 


4y. 


b Beth gan hynny a ddywetlwn ni en y ddw 
ud Os Gw Duw trosom, pes a Na i'n herbyn ? 
Uw Ŵ 
4 Vr oedd ; yr Apostol wedi dywedyd nad oes dim damnedigaeth 
JRR rhai sydd Ynghrist Iesu, Adn. 1. bod Yspryd Crist yn trigo 


Lrvrn 1II. Nn 


282 RHUFEINIAID; 


ynddynt, Adn, 9. bod eu hyspryd yn fywyd o herwydd cyfiawn- 
der, Adn. 10. y ca eu cyrph marwol eu bywioccau trwy yr Ys- 
pryd yr hwn sydd yn trigo ynddynt, Adn. 11. eu bod yn cael eu 
harwain gan yr Yspryd, ac yn blant i Dduw, Adn. 14. eu bod 
-wediderbyn yspryd mabwysiad, Adn. 15. eu bod yn etifeddion 
i Dduw, a chyd-etifeddion a Christ, Adn. 17. nad yw eu dioddef. 
iadau presennol ddîm yn haeddu eu cyffelybu i'r gogoniant a 
ddadguddir iddynt, Adn. 18. bod yr Yspryd yn cynnorthwyo eu 
gwendid, Adn. 26. fod pob peth yn cyd-weithio er eu daioni, 
Adn. 28. eu bod wedi eu rhag-wybod a'u rhag-lunio i fod yr un 
ífurf a delw Mab Duw, Adn. 29. eu bod wedi eu galw, eu cyf- 
iawnhau, ac yn sicr o gael eu gogoneddu. Adn. 90. Ymma y 
mae'n galw arnom i ddifrifol ystyried y pethau hyn yn eu nhatur, 
eu tuedd, a'u canlyniadau, ac felly yn gofyn, Beth gan hynny 2 
ddywedwn ni wrth y pethau hyn ? _ Beth a feddyliwn ni am y cys- 
tuddiau a'r dioddefiadau ìi ba rai y mae duwiolion yn agored yn 
wyneb yr holl amlygiadau hyn o ddwyfol ddaioni? A ydyw yn 
bossibl iddynt fod ar y cyfan yn niweidiol iddynt? Â rwgnachwn 
nidanynt? Beth a ddywedwn am y bendithion ydym wedi bod 
yn son am danynt? A ydym yn credu y pethau ydym wedi bod 
yn sylwi arnynt? Beth sydd gennym i'w ddywedyd yn eu her- 
byn? Beth sydd i ni i'w gasglu oddi wrthynt? Beth yw 'r def-. 
nydd a ddylem ni ei wneuthur o honynt? Pa berthynas sydd 
rhyngom ni a'r bendithionbyn? Pa galon all amgyffred mawredd 
y cariad sydd yn anrhydeddu creaduriaid mor wael a bendithion 
mor ardderchog? Pa effeithiau y maent yn gael arnom ? Beth 
yn ychwaneg aallwn ei ddymuno i'n cysuro a'n diddanu yn ein 
holl orthrymderau ? A ydyw 'n bossibl i ni feddwl na bydd 1 bob 
peth benderfynu yn y modd goreu? Pa esgus a ddichon fod gen- 
ym dros ein hanghrediniaeth? Onid oes gennym peillduol an- - 
nogaeth ìi fod yn amyneddgar dan y grees? Onid oes arnom 
neillduol rwymau i ryfeddu, diolch, ac ymhyfrydu ynghariad 
Puw? Ond y mae'r Apostol yn ein harwain megis erbyn ein 
llaw i wneuthuf y casgliad, Os yw Duw trosom, pŵy a all fod i'n. 
herbyn ? Gellir dywedyd fod yr Arglwydd dros ei bobl, pan y 
mae 'n bwriadu ew gwneuthur yn dragywyddol ddedwydd, ac yn 
ymddwyn tu ag attynt fel cyfaill digyfnewid. _ Fel un ag sydd 
drostynt ac o'u plaid y mae wedi eu caru. cyn eu bod, wedi eu 
hethol i gaffael iechydwriaeth, wedi rhoddi ei unig-anedig Fab ì 
fod yn Waredwr iddynt, yn eu galw mewn modd effeithiol yn ei 
amser da ei hun, yn eu cyfiawnhau yn rhad trwy r prynedig-. 


PENNOD VIII, 283 


aeth sydd Ynghrist Iesu, yn rhoddi ei hun i fod yn Dduw iddynt 

mewn cyfammod, yn eu cynnorthwyo yn wyneb eu llesgedd a'u 
han-nigonolrwydd eu hunain, yn dwyn gwaith ei ras yn y blaen 
ar gynnydd yn eu heneidiau, yn eu diddanu yn eu hamrywiol 
orthrymderau, yn taenu ei aden drostynt i'w diogelu yngoruch- 
wiliaeth ei ragluniaeth, Psal. 91. 4, yn eu harddel yn y dydd di- 
weddaf, ac yn eu gwneuthur yn ddedwydd i i drag gywyddolieb. 

Gan fod Duw yn amlygu ei hun drostynt yn y petbau hyn a'r 
cyffelyb, Pwy a all fod neu herbyn ? Y mae'n wir fod Satan a'i 

offerynnau yn eu berbyn, ïe, abod rhai o honynt yn gweled 
brodyr a pherthynasan yn 9) y cnawd yn cyfodi yn eu herbyn. 
'Y mae'n wir hefyd y dichon Duw oddef j annuwiolion wneuthur 
drwg i' w bobl yn yr hyn a berthyn i amser a'r byd presennol. 
Ond gan fod y Duw ag sydd drostynt yn anghyfnewidiol yn ei 
gariad, yn meddiannu pob gallu ynddo ei hun, ac felly yn abl î 

_ amddiffyn ei eiddo yn erbyn pawb, yn bresennol ym mhob man, 
yn berffaith hyspys o bob peth, yn anfeidrol yn ei ddoethineb, í 
barhau yn ddi-ddiwedd, a'r hyn oll a gymmere mewn amser ac i 
dragywyddoldeb dan ei awdurdod, pwya all fod yn eu herbyn a 
llwyddo mor belled ag i rwystro amcanion Duw i gael eu cyf- 
lawnu ar eu rhan ? Er fod y diafol yn llawn o falis a chyfrwysdra, 
ac er fod annuwiolion yn barod iawn i wneuthur yr hyn a fedront 
_ yn erbyn duwiolion, etto pwy a ddichon wneuthur niweid iddynt? 
Es. 54. 17. 1 Pet.3.13. Pwyll ymosod arnynt a bod ei hun yn 
ddi-berygl? Pa hanì, gan hynny, y llwfrhant ac y digalonnanf 
wrth feddwl am lid ac ymdrechiadau eu gwrthwynebwyr ? 





32 MY hwn nid arbedodd ei brïod Fab, ond a'i 
traddododd ef trosom ni oll; pa wedd gyd ag ef 
hefyd na ddyry efei ni bob peth? 


|. Yr oedd yr Apostol wedi dywedyd, yn yr adnod flaenorol, fod 
- Duw dros ei,bobl. Fe ddichon fod rhai yn barod i ddywedyd, 
Os felly y mae ^n bod, pa fodd y maent mor gyífredinol yn ang- 
henus ac yn dlodion? Mewn attebiad ihyn y mae'r Apostol yn 
dywedyd, y byddant yn sicr o gael pob peth a ddichon fod er da- 
ioni Hynt. Y mae'n rhoddi prawf fod Duw dros ei bobl pan y 
. mae'n dywedyd, Yr hwn nid arbedodd eì briod Fab, ond a'i tra- 
| ddododd ef drosom ni oll. Yna y mae 'n tynnu casgliad oddi wrth 
hynny Pa wedd gyd. ag ef ND na ddyry efe i ni bob pel'. 


284 RHUFEINIAID. 
Mewn pertbynas i Grist fel Mab Duw, gwel Pen.1. 3. Nid yw 
ei fod yn cael ei alw yn briod Fab ddim yn profi fod yn hanfodol 
iddofod yn Fab fel y mae'n Berson dwyfol, mwy nac y mae'r geir- 
iau priod waed Duw, Act. 20.28. yn profi fod gwaed yn hanfodol i 
Grist fel y mae'n Berson dwyfol. Nid arbedodd y, Tad mo hono. 
Yr oedd ei gariad at bechaduriaid gymmaint fel ys hytrach r nac 
iddynt eu'cospi yn ol eu haeddiant, ni ddarfu iddo ddîm 
peidio rhoddi ei Fab, ei unig-anedig, ei anwyl Fab, i fod yn Gyf-. 
ryngwr ac yn Geidwad i bechaduriaid. Megisna ddarfu i Abra- 
ham ddim attal ei unig-anedig Fab oddi wrth Dduw, Gen. 22. 12. 
felly er mor fawr oedd Mab Duw yn ei Berson, ac er mor fawr 
oedd hyfrydwch y Tad ynddo, ni edrychodd efe ddim. arno yn 
ormod i'w roddii fod yn Waredwr i greaduriaid euog. Ni ar- 
bedodd efe mo hono mewn dim ag oedd efe wedi ei gymmeryd 
arno ei hun fel Machniydd pechaduriaid. _ Ni ddarfu iddo REN 
dywedyd wrtho y gallasai beidio ymddangos yn y cnawd : 
ddarfu iddo ddim peidio gosod arno holl anwireddau y rhai a 
oedd efe wedi ymrwymo ar eu rhan: ni ddarfu iddo ddim gosod 
arno ran yn lle 'r cyfan o'r gosp ag oedd yn ddyledus. am bech- 
odau ei bobl: Es. 53. 4, 5, 10. Zech. 13.7. Felhyny dywed- 
rna ddarfu ì i Dduw ddim arbed yr angylion a'r hen. fyd. 2 Te | 
2.4,5. .Acni ddarfu iddo ddim ei arbed trwy aros yn hwy nar 
amser nd Ond a'i iraddododd ef. Oddi ar yr egwydd- ^ 
orion gw aethaf fe ddarfu i Judas ei draddodi ì 'r Arch-offeiriaid 
Mat. 26. 14—16. fe ddarfu î'r Arch-offeiriaid a'r Henuriaid ei, 
draddodii Pontius Pilat: Mat, 97. 2. ac fe ddarfu iddo ynteu ei 
draddodi i gael ei groeshoelio. Ioan 19. 16. Ond ymma fe ddy- 
wedir fod y Tad wedi ei draddodi ef. Gyda golwg ar ogon- | 
eddu ei briodoliaethau a mawrhau ei gyfraith ynghadwedigaeth | 
pechaduriaid, efe a'i rhoddodd ef, yn ei arfaeth, i sefyll âr dir 
pechadur, Act 2. 23y .Ynghyflawnder yr amser efe a'i rhoddodd 
â gael ei wneuthur yn gnawd. Es, 9, 6. Yngoruchwiliaeth « ei 
ragluniaeth efe a'i rhoddodd i ddioddef tlodi, Mat. 8.20. newyn, 
 Mat.4.2.syched, Ioan 4.7. lludded, Ioan 4. 6. diystyrwch a gwar-. 
yh Es. 53.3. dywedyd yn ei erbyn gan bechaduriaïd, Heb. 12. 
3. gofida dolur, Es. 53.3. a chael ei demtio gan ddiafol. Mat.4.3. 
|— 10. Pan oedd gyrla ei ddarostyngiad! bron ei gorphen efe a'i tra-. 
ddodeddineillduolofid athristwch, Marc14. 33, ichwysu'r gwaed | 
yn Gethsemane, Luc 22, 44. i gael ei fradychu gan Judas, Luc. 
“20. 47. eì ddal gan ei €lynion, Luc 22, 52. “ei rwymo, 'Ioan 18. 
12. ei EY Ioan 18. 22, ei gyhuddo gan gau “nu Mat, | 


PRNNOD VIII, 295 


'e6. 59, 61. ei amharchu SD watwar y phoeredd, Luc 22,63. 
Mat. 26. 67. ei draddodi i'r Rhaglaw Rhufeinig, Mat. 27. 2. ei 
íllangellu, Ioan 19. 1. ei goroni a drain, Mat. 27. 29. ei draddodi 
H gael ei groeshoelio, loan 19,16. eì hoelio wrth y melldigedig 
bren, a hynny rhwng dau leidr, Luc 23. 33. ei adael gan ei Dad, 
'Mat. 27. 46. i brofi marwolaeth, Ioan 19. 30, ac i gael ei osod 
yn y bedd. Mat. 27.60. Y mae'n sicr fod llaw ; gan Dduw yn 
yr holl bethau hyn. Es. 53. 10. Act. 4. 28. Heb iddo ef ei 
draddodi ni buasai gan ei elynion ddim gallu i wneuthur y niweid 
lleiaf iddo. Ioan 19.11, Trwy ei draddodi i ddioddefiadau efe 
a'i rhoddodd i fod yn felldith dros bechaduriaid, Gal. 3. 13. i fod 
yn bech aberth, 2 Cor. 5. 21. i fod yn iawn dros bechodau llaw- 
eroedd, I Ioan 2. 2. ac AN i wneuthur heddwch; trwy waed ei 
groes ef. Col. 1. 20. Efe a'i traddododd ef drosom ni oll. Nid 
fel merthyr, neu er siampl yn unig i'w ganlynwyi,. yr oedd Crist 
; “yn. cael eiroddii ddioddef : ond yr oedd yn dodi ei einioes dyos ei 
bobl, yn marw yn eu lle, ac yn dioddef y gosp ag oedd yn ddy- 
ledus iddynt hwy. I Ioan 3.16. Mewn pesthynao 1 hyn,' gwel 
Pen. 5. 6. I osod allan nen Yd” bwriadau grasol Duw yn 
nioddefiadau ei Fab, y mae 'r Apostol yn dywedyd iddo ei dra- 
ddodi ef drosom mŵ oH. Nid dros angylion y bu Crist 
farw; 'ond drosom ni o hiliogaeth. Adda, drosom »7.y rhai nad 
' oedd ynnom ddim daioni na hawddgarwch, y rhai oeddym yn 
ffiaidd, yn feirw mewn pechodawa a dM ynblant an- 
ufudd- dod, yn bechaduriaid, , yn y sefyllfa mwya truenus, yn agor- 
edi drueni tragywyddol, ac nad oedd gennym ddim i dalu iddo 
“amei gariad. Y mae weili marw dros Genhedloedd yn gystal ac 
Iaddewon, dros bechaduriaid o bob sefyllfa ac amgylchiadau, 
dros yr holl. rhai ag sydd yn cael eu dwyni i gredu ynddo er 1ech- 
ydwriaeth, Ioan 3. 14,15. Y mae'n ddiamheuol fod y geiriau 
aì oll ymma'n cael eu harfer am yr holl rai ag oedd yr Apostol 
— yn olygu yn yr Adnodau hyn. Ond y mae 'n hawdd i ni weled 
| ei fod yn son am y rhai sydd yn caru Duw, y rhai y mae pob peth 
yn cyd- weithio er daioni iddynt, Adn. 28. am y rhai y mae Duw 
— wedi eu rhag-wybod a'u rhag-lunio i fod yc un furfa delw eì an- 
wyl Fab, Adn. 29. am y rhai y mae A'u yn €u galw, yn eu cyf-. 
“o iawnhau, ac yn eu gogoneddu, Adn. 30. am y rhai y mae Duw 
drostynt, Adn, 31. am yrhai na ddichon neb roddi dim yn eu 
dh herbyn. na'u | heuog- farnu, Adn. 33, 94. am y rhai nad oes dim a'n 
; | gwahana, oddi wrth gariad Crist, Adn, 35. ac am y rhai sydd yn 
fwy na choncwerwyr trwy yr hwn a'u carodd, Adn..57. l$,y. 


290 RHUFEINIAID, 


mae'r Adnod hon €i hun yn dangos fod yr Apostol yn golygu y 
rhai hynny, a neb ond y rhai hynny ag ymae Duw'n sicr 
o roddi pob peth iddynt. O herwydd y mae'n dywedyd, 
Pa wedd gyd ag ef hefyd na ddyry efe i nì bob peth? Y mae Duw 
wedi rhoddi ei Fab iddynt. Es. 9. 6. 1 Ioan 5, 12. Y mae wedi 
ei roddi ger eu bronnau, fel un hollol deilwng o gael ei werth- 
fawrogi a'i dderbyn ganddynt: ac y mae wedi rhoddi, i'r rhai 
sydd yn credu ynddo, hawl iddo fel eu heiddo, ì fod er tragy- 
wyddol leshad iddynt. Y mae wedi eiroddiifod yn gyfam- 
mod iddynt, Es, 42. 6. yn fywyd, Col. 1. 4. yn iechydwriaeth, 
Es. 49. 6. Ioan 3. 16. yn sylfaen, I Pet. 2. 6. yn ffordd, Ioan 
14. 6. yn briod, 2Cor. 11. 2. yn ben, Eph. 1. 22. yn fugail, 
Ioan 10. 11. yn fara bywiol, Ioan 6. 50. yn oleuni, Es. 42. 6. 
yn brophwyd, Act. 3. 22, yn offeiriad, Psal, 110. 4. yn frenhin, 
Psal. 2. 6. ïe, yn bob peth. Col. 3.11, Gyd ag ef y mae yn 
yhoddi MO bob peth. Nid yw yn attal oddi GU ddim ag 
y maen weled yn angenrheidiol iddynt: ond y mae 'n rhoddi 
iddynt pob peth ag sydd yn tueddu at eu dedwyc yn bresen- 
olac i dragywyddoldeb. Psal. 84.11. Y mae'n eu cynnys-. 
gaeddu a chymmaint o.bethau amser ag Gn er eu daioni. I 
'Tim. 4, 8. Psal, 24. 10. Mat. 6. 33. Y mae'n eu cyfoethogia 
phob bendith ysprydol ag sydd yn angenrheidiol er gu hiechyd- 
wriaeth. Eph. 1. 3. 2 Pet. 1. 3. Y mae'n rhoddi iddynt aniam 
sanctaidd, goleuni dwyfol, edifeirwch i fywyd, ffydd gadwedigol, 
cyfiawnder di-frycheulyd, maddeuant o'u holl bechodau, diddan- 
wch.yn eu holl orthrymderau, llesad oddi wrth yr hyn oll ag: sydd 
yn eu cyfarfod, cynnen ag ef ei hun, nerth i barhau hyd y 
diwedd, ïe, y mae ^n rhoddi ei hun i fod yn Dduw ac yn etifedd- 
iaeth iddynt, Ac y mae'n sicr o roddi On fywyd tragywydd- 
ol. Psal. 84. l1. 1 Tim. 4,8. Y mae'r pethau hyn yn dangos 
di-amheuol sicrwydd iechydwriaeth pawb y bu Crist farw dros- 
_ tynt: o herwydd y mae'n ddigon amlwg nad yw pob peth ddim . 
yn cael ei roddi i bawb yn gyflredinol; ond ni wyddai Paul am 
un fiordd i Dduw beidio rhoddi pob peth i'r rhai y darfu iddo 
draddodi ei Fab drostynt. _ Pa wedd gyd ag cf hcfyd na ddyry efe 
inibob peth? Gan ei fod wedi dangos y fath gariad, trwy roddi 
y rhodd fwyaf, sef ei _unig-anedig Fab, yr hwn oedd mor ogon- 
eddns ynddo ei hun, yn gystal ac yn neillduo] o anwyl gan y Tad, 
nid yw ddim yn bossibl i un ag sydd yn ddi-gyfnewid yn ei gar- 
iad attal od-li wrthynt un peth a ddichon fod er daioni iddynt. 
Gan ci fod wedi rhoddi ei Fab pan nau oedd neb yn ei geisio, na] 


fet t.5. 
&- huo 


PENNOD VIII. os1 


ŵim ond ei ewyllys da ei hun yn eì gynhyrfu i*w roddi, enid yw yn 
naturiol i feddwl y gwna efe gyfrannu pob benditb i'r rhai y 
mae ei Fab yn eiriol ar eu rhan? Gan ei fod wedi rhoddi ei an- 
wyl Fab i ddioddef cymmaint drostynt pan yr oeddynt yn elynion, 
onid oes ganddynt bob lle r ddisgwyl na wel efe ddim yn ormod ï 
roddi iddynt bob peth ag a ddichon fod yn angenrheidiol er eu 
hiechydwriaeth, gan eu boâ yn awr wedi eu heddychu a Duw 
trwy 'r groes? Rhuf, 5. 10. Gan i Dduw roddi ei uaig-anedig 
Fab i ddioddef marwolaeth y groes ar ran y rhai ag oedd ei 
sancteiddrwydd a'i gybaYdor yn ei dueddu i wgu arnynt; pa 
fodd na rydd efe i'r rhai'n bob peth, pan y mae marwolaeth 
Crist wedi agor ffordd i fendithion gael eu cyfrannu mewn modd 
anrhydeddus? Unwaith etto, gan fod Duw wedi rhoddi iddynt 
ei unig-anedig Fab, gan fod pob bendith ag y dichon pechadur 
sefyll mewn angen o honi wedi ei thrysoti yn y Mab, a chau fod 
ganddo ef bob awdurdod yn y nef ac âr y ddaear, onid yweu hun- 
deb hwy ag ef yn rhoddi iddynt hawl i bob peth, yn gystal alle i 


| byderu na chant ddim bod ar ol am un peth angenrheidiol er eu . 


'dedwyddwchtragywyddol? 1loan 5.12. 1Cor,3.22,23. Y 
mae'n ddigon gwir eu bod hwy yn anheilwng: ond gan fod Duw 
yn gyfoethog o drugaredd, pa wedd na rydd efe ah. peth iddynt 
9 ras, fel y mae 'r gair a arferir ymma yn arwyddoccau ? 


j 


__ 83 Pwy a rydd ddim yn erbyn etholedigion Duw? 
Duw yw'r hwn sydd yn CODAU 


ur DM Duw yw y cyfryw o hil syrthiedig Adda ag y mae 
yr Arglwydd, er cyn sylfaenu 'r byd, nid ar gyfrif un rhyw dda- 
ioni ag oedd yn ei rag-weled ynddynt hwy, nac oddi ar olwg ar 
un rhyw ammodau i gael eu cyflawnu ganddynt, ond o'i wir e- 
wyllys da ei hun, wedi eu hethol, neu eu dewis, i fod yn etifedd- 
îon iechydwriaeth, neu wedi anghyfnewidiol benderfynu eu dwyn 
ii ddedwyddwch tragywyddol, trwy flordd a moddion o'i osodiad 
.eihup. Y mae'r ysgrythyrau 'n mynych dystiolaethu fod Duw 
wedi ethol rhaii gaffael iechydwriaeth. Joan 13. 18. Act, 13. 
AS, Rhuf. 8, 29, 30,.9, 23. 1 Thess. 5,9. 2 Thess, 2, 12. Y 
maent yn dangos heíyd ei fod wedi eu hethol er tragywyddoldeb. 
Mat. 25. 34, 2 Thess. 2. 13. Eph, 1. 4. 2 Tim. 1.9. Y mae 


_ hefyd yn amlwg mai nid ar rag-welediad o un rhyw ammodau í 


“gael cu MR ganddynt hwy, yr oedd yr Arglwydd yn eu 


288 RHUFEINIAID, 


hethol, ond o'i râs a'i ben-arglwyddiaethol ewyllys da ei hun yn 


unig. Luc 12.32. Rhuf. s.29. 9.18. Eph. 1.4,5. 1 Pet. 1.2. 
Y mae arfaeth, neu fwriad Duw mewn perthynas i.iechydwr- 


iaeth y rhain yn anghyfnewidiol. Es. 14. 27..46. 10. Rhuf. 8. 
30.99. 11. Ond fe ddylid cofio yn wastadol fod y bwriad grasol 


hwn yn cael ei ddwyn i ben yn ffordd Duw, a thrwy foddion o 


ddŵyfolosodiad, | Y'imae efe wedi appwyntio iddynt gaffael ïech- 
ydwriaethtrwy Iesu Grist: I Thess. 5. 9. wedi arfaethu eu 
galw agalwedigaeth sanctaidd ; 2 Tim. 1.9. Rhuf. 8.28. wedi 
eu hethol i ffydd i'r gwirionedd ; 2 Thess. 3. 13. wedi eu hethol 
trwy sancteiddiad yr Yspryd í ufudd-dod : 1.Pet. 1..2. i rodio 
mewn gweithredoedd da: Eph. 2, 10. ïe, i fod yn sancfaidd ae 
yn ddi-feius ger ei fron ef mewn cariad. Epb. 1. 4... Fel y mae 
, Duw, er cyn yr oesoedd, wedi bwriadu dwyn y rhai 'n i gyflwr o 
ddedwyddwch, felly'pan 'y maent yn cael eu galw a'u cyfiawn- 
hau, Adn. 30. y maent yn cael'eu gweithredol ddwyn i'r cyfryw 
sefyllfa, fel y gellir gofyn, Pwy a rydd ddim yn eu herbyn? Y mae 
yn wir y gellir Fd yn eu herbyn, eu bod wedi dyfod a natur 


lygredig gyda hwynt i'r byd, eu bod wedi bod yn euog o fawrion 


ac aml bechodau, cyn cael eu galw trwy ras, a'u bod yn brofiadol 
o lawer o wendidau a gwrthgiliadau ar ol cael eu dwyn i adna- 


“ byddiaeth o'r gwirionedd. Felhhyn y mae ganddynt lawer i'w * 


osod yn eu herbyn eu hunain, ì alaru, ac i fod yn y llwch o'i bleg- 
id. Y mae'n wir hefyd fod llawer yn barod i ddwyn. achwyn- 
ion yn eu herbyn. Y mae'rdiafol yn gybuddwr y brodyr :. Dat. 
12. 10. ymae eu cydwybodau eu hunain yn eu cyhuddo o 
feiau lawer: Rhuf. 2. 15. 1 Ioan 3. 20. ac y mae*r byd annnw- 


iol weithiau 'n dannod iddynt y pechodau hynny ag y maent wedî 


cael eu dwyn i edifeirwch o'u plegid, ac weithiau 'n gosod yn eu: 
herbyn bethau nad ydynt erioed wedi bod yn euog o honynt. 
Iê, y maent weithiau ^n cael eu cyhuddo a'u heuog-farnu mewn 


llysoedd gwladol. Ond pwy a ddwg ddim yn eu herbyn ger. 


bron gorsedd Duw, ac alwydda i wneuthur niweid iddynt > 


Pwy a feiddia osod dim yn erbyn y rhai ag sydd mor anwyl gan; 


y Brenin mawr? Pwy a fedr ddyfod o hyd ìi fai i'w cyhuddo o'i 
blegid? A phwy a dderbyniai gyhuddiad yn eu herbyn? O her- 
wydd Duw yw yr hŵn sydd yn cyfiawnhau. Y mae efe, nid yn 
unig wedi trefnu ffordd i gyfiawnhau yr an-nuwiol, ond hefyd yn 
gwe 'eithredol g gyfiawnhau pob un ag sydd yn credu yn Iesu Grist. 
“Rhuf.3.26. Y maeyn eu gwau DA gyfiawnder Duw yn ei 
Fab. 2 Cor. 5.:21.. Y mae'n cyfrif cyfiawnder ei Fab iddyn 


J 


PENNOD VIII, 289. 


heb weithredoedd: Rhuf. 4. 6. yn maddeu eu holl bechodau: 
Rhuf. 4. 7. ac ar gyfrif cyfiawnder Crist, yn cyhoeddi fod gan- 
| Myd hawl i deyrnasu mewn bywyd Pc Rhuf. 5.17. Gwel 
Adn. 30. Y mae o neillduol bwysi sylwimai Dww yw yr hwn 
sydd yn cyfiawnhau.” 'O herwydd efe yw Awdwr a rhoddwr y. 
gyfïaith: efe yw yr hwn sydd 'wedi cael ei ddi-anrhydeddu a'i 
an-foddloni (rwy bechod: Psal. 51. 4. efe yw y goruchel Farn- 
wr i'r hwn ì y 'perthyn peu-derfynu tragywyddol gyflwr ei holl: 
greaduriaid: y mae efe bob amser yn cyfiawnhau ar sylfaen dda, 
sef ar gyfrif ufudd-dod'a dioddefiadau ei anwyl Fab: y mae yn. 
gwybod pa beth sydd mewn dyn, ac felly yn canfod pa un a oes 
ganddo wir ffydd, yn rhoddi iddo hawl, yn ol y dwyfol osodiad, i 
gael ei gyfiawnhau : y mae ei farn bob amser yn ol Gwinionellu'u 
am hynny efe a saifat ei ddedryd, ac nì oddef ddim i neb ei galw 
yn ol. Pwy, gan hynny, a rydd ddim yn eu herbyn? A_ wna y 
ydd yn eu cyfiawnhau ddwyn dim yn en herbyn? Nibydd- 
a | eitha afresymmol i neb feddwl hynny. ac nid oes dim 
“aelodan ofni neu arall. 
' MU BOD io. ì ì - A 
” We OD, SUL s L ; 7 
; 84 — ym 'r hwn sydd yn damnio? Crist gw 'r 
china. dat: farw, îe, yn hytrach, yr hwn a gyfodwyd 
|; yt hwn hefyd sydd.ar ddeheulaw Duw, yr 


hw “Y Ea yn erfyn trosom ni. 


anc AMO 'n. 'wir 'fod yn ” goreu. o blant Duw, tra ymma ar y 
ddaear, lawer. o bethau. yn haeddu damnedigaeth ; ymae'n wir. 
hefyd fod y byd annuwiol yn barod iawn i gyhoeddi barn galed 

mewn perthynas iddynt, a'u bod weithian 'n cael eu heuog- farnu, 
a hy nny ar gam mewn llysoedd gwladol. Iag.5. 6. Ond gan eu 
hi'n n etholedigion Duw, Adn. 33. wedi eu galw a'n cyfiawn- 
| hau, Adn. 30. y maent yn ddiogel'o ran eu cyflwr ysprydol. Ioan 
a i8. “5.24. Am hynny fe ellîr gofyn, Pwy yw'r hwn sydd yn 
damnio? Pwya gymmer arno eu profi yn euog, fel y byddo, iddynt 
gael e eu heuog-farnu ger bron gorsedd Dwy a'u cospi yn. dragy: hh 
wyddol? Pwy a'u gwna yn ddarostyngedig i felldith. yN gyfraith, 
ac felly i fod yn druenus byth? Y mae'n ddi-amheuol na ddichon 

na. ynion. na. 5 chythreuliaid ddim , gwneuthur hyn: o herwydd 
Crist yw yn hwn a fu farw. Ymae 'n ddi-amheuol fod Crist wedi 
marw. Y mae. heíyd yn amlwg fod yr ysgrythyrau ” 'n tystiol- a 
aethu. ei fod ef wedi marw dros ei bobl: Rhuf. 5 8. ei fod ef 


mnr ML. AN Hw Cyb 


290 RHUFEINIAID. 


wedi marw dros eu pechodau: Rhuf. 4. 25. 1 Cor. 15, 3. eifod 
wedi cael ei wneuthur yn felldith drostynt i'r diben i'w prynu 
hwynt oddi wrth felldith y ddeddf: Gal. 3. 13. ei fod wedi 
rhoddi ei einioes yn bridwerth drostynt ; Mat. 20. 28. 1 Tim. 2. 
6. fel ag y mae iddyn£. brynedigaeth yn ei waed ef, sef maddeu- 
ant sn TN A Eph. 1.7. I Pet.1. 18, 19. ei. fod wedi dioddef. 
'y gosp ag oedd yn ddyledus iddynt hwy am euhanwireddau ; Es. 
53. 5. ei fod wedi rhoddi ei hun yn offrwm ac yn aberth: Eph. 
5.2. 1 Cor. 5.7. ei fod yn iawn dros eu pechodau. Khuf. 3. 
25. l loan 2. 2. Ac y mae 'n amlwg ei fod wedi marw i'r diben 
yw beddychu hwynt. a Duw, Rbuf. 5. 10. i buro eu pechodau, 
Heb. 1. 9. fel y byddai iddynt gael maddeuant, Eph, 1.7. eu 
sancteiddio, Heb. 13, 12. a'u perffeithio. Heb. 10, 14. Yn awr, 
gan fod un ag oedd mor ogoneddus ynddo ei hun, ym mawredd 


ei gariad, tyn gwirfoddol roddi ei hun î ddioddef cymmaint i'r 


diben ï ddiogelu iechydwriaeth pgchadu iog, pwy afeiddia geisio 
dwyn barn condemniad yn erbyn neb o'r rhai y bu efe farw dros- 
tynt? Onid yw cyfiawnder Duw yn gofyn iddynt gael eu diogelu? 
A wna Crist, yr hwna fu farw, eacondemnio? Y mae'n sicr 
ma wnaddim: o herwydd fe fyddai hynny yn hollol wrthwynebol 


Mêb-li1* 


i ddibenion ei farwolaeth. Ac ni oddef efe ddim i neb arall eu 1 


condemnio: .o herwydd y mae nid yn unig wedi marw drostynt, 
ond hefyd wedi adgyfodi i'w cyfiawnhau. Rhuf. 4. 25. Am hyny 


y mae'r Apostol yn dywedyd, ie'n hytrach yr hwn a gyfodwyd 


hefyd. Yr oedd yr Apostolion ac eraill yn cyhoeddi fod Iesu o 


Nazareth wedi adgyfodi oddi wrth y meírw: yr oedd ganddynt 


TW, o gyfleusdra ì wybod pa un a oedd bynny yn wir ai .peid- 


'yr oedd llawer yn cyd-uno yn y dystiolaeth, heb fod c cym 


NN ag un o honynt, ar un achlysur mwy na'i gilydd, yn gwrth- 
dc ywedyd ei hun na'i frodyr: yr oeddynt yn dwyn eu tystiolaeth 


yn y fan yr oeddynt yn dywedyd fod y peth wedi cymmeryd lle, 
a hynny mor fuan, ac mewn modd mor gyhoeddus, fel y buasai'n 


hawdd i'w gelynion eu gwrth-brofi pe na buasai eu tystiolaeth 
ddim yn wir: 
hyn pe na buasai'r peth ddim yu wìr; ond yr oedd ganddynt 
Iawer o annogaeth'i i fod yn ddistaw, ïe, er iddynt gredu r mai gwir 
oedd y peth: nid oedd ganddynt ddim awdurdod ì rwymo neb i 


dderbyn ac arddel eu tystiolaeth, na dim i wobrwyo. 'neb am 


wneuthur hytny: yr oeddynt yn gwneuthur gwyrthiau lawer ï 
brofi mai gwir oedd eu hathrawiaeth: ac fe ddarfu i lwyddiant 
di- gyffelyb ganlyn eu hymdrechiadau, a hynny yn nen y 


ni allasai fod. ganddynt un annogaeth i gyhoeddi ; 


PENNOD VJII1, 291 


gwrthwynebiadau mwyaf. _ Y mae gennym ddigen o le, dybygid, 
oddi wrth y pethau. hlaenorol i gredu fod yr Arglwydd wedi cy- 
fodi yn wir. Y mae'r Apostol ymma 'n gosod pwys neillduol ar 
ei adgyfodiad, Yr oedd Crist wedi marw, nid yn. unig dan y 
gwaradwyddiadau a pha. rai yr oedd yr. Iuddewon.yn eiwytho, 
ond hefyd fel Machsiydd ei bobl dan , bwys y pechodau ag oedd 
efe wedi eu gwir-íoddol gymmeryd arno. ei hun, i'r diben i'w 
dwyn yn ei gorph. ar y pren. Yn ganlynol, yn ei adgyfodiad yr 
oedd yn cael ei gyfìawnhau, nid yn unig oddi wrth yr holl pethau. 
ag oedd ei elynion yn eu camweddus, osod yn ei erbyn, ond 
hefyd oddi wrth yr holl bechodau ag oedd wedi cael eu rhoddi ar- 
no. 1Tim. 3.16. Yr oedd. hyn yn diogelu y byddai i'r rhei' ny 
oll a gredent ynddo ef gael eu SDN oddi wrth ddamnedig- 
' aeth. Ac yr oedd ei adgyfodiad yn amlygu fod cyfiawnder wedi 
cael I hollol. foddlonrwydd, fel nad oes bellach ddim i'w osod yn 
ar y rhaisydd yn credu yn ei enw ef, Ac yn awr pan ymae 
esu wedi adgyfodi oddi wrth y meirw, y mae mewn sefyllfa 
in a! roddi bywyd tragywyddol i” w eiddo. Ioan 14. 19. Y mae 
yn sicr o. ofalu am i ddibenion ei farwolaeth gael eu dwyn oddi 
amgylch, 'Mewn AN i adgyfodiad Grist, gwel ymhellach 
:Rhuf. 1.4, Pan y mae'r Apostol yn dywedyd ymhellacb, YF 
hwn hefyd sydd ar ddeheu-law Duw, nid ydym ddim i feddwl ei fod 





yn goly gu rhyw fan neillduol lle y mae natur ddynol y Cyfryngwr 
yn aros yn y drydedd nef. O herwydd Yspryd yw Duw, ac nid 


oes ganddo na llaw ddehau na llaw asswy, nac un rhyw ran 
— gorphorol arall fe] y mae gennym ni. Ond y mae'r geiriau 'n 
arwyddo fod y Tad wedi cael hollol foddlonrwydd yn yr hyn a. 
naeth aca ddioddefodd ei Fabtra ymma ar y ddaear : peam- 
gen ni buasai efe byth yn dywedyd wrtho, Eistedd ar fy neheu- 
law, Y maent yn dal allan hefyd, ei fod ef, fel rhag-flaenor, fel 
cynnrychiolwr, fel pen, ac fel cyfaill digyfnewid ei eiddo, yn aros 
n wastadol ym mhresennoldeb di:gyfrwng ei Dad, Y maent yn 
rhoddi ar ddeall i ni ei fod ef, yn. y natur a fu farw, aca gyfodwyd, 

k. wedi. ei dderchafu i'r mwynhad o'r anrhydedd a'r gogoniant mwy- 
>af: I Bren, 2. 19. Psal. 45. 9. ei fod yn meddiannu. llywodraeth 
gyffredinol i i'w defnyddio er lles i'w bobl: I Pet. 3. 29, Psal. 
110.1, 1 Cor, 15. 25, bod ganddo.bob awdurdod yn ei law yn 
y nef z ac ar y ddaear; Eph. 1. 20—92. a'i fod wedi ei drefnu i 
fod yn farnwr byw a meirw. Mat. 26. 64. Y mae'r holl bethau 
hyn yn. tueddu 1 a O credinwyr rhag damnedigaeth, Ac 
ud yn asgldal y mae 'r hŷn a gynhwysir yn y geiriau canlyn- 


- 


g92 RHUFEINIAID, 


ol, Yr ln, hefyd sydd ynerfyn drosom ni. Y Ymae 'r gaìr a arferir 
ymma am erfyn yn cael ei arfer weithiau am ddadleu yn eryn 
un: Act,25. 24. Rhuf. 11. 2. ond yn fwyaf cyffredinol y mae'n 
ain ei arfer am ddadleu dros neu o blaid un. Es, 53. 12: 1 Tim. 
'Fel yr oedd yr Arch-offeiriad Iuddewig yn arogl-darthu 
ir y yr Arglwydd, yn taenellu gwaed y pech- .aberth ar, a 
cher bron y drugareddfa, ac ar eì galon yn dwyn enwau meibion, 
Israel yn goffadwriaeth ger bron yr Arglwydd, Lef. TG. 5. EX. 
29. 29. felly y mae 'r ysgrythyrau yn mynych ' dystiolaethu fod 
Crist yn erfyn, neu yn eiriol dros ei bobl. Es. 53. 12. Heb. 7. 
25, lloan 2. 1. Y mae efe yn Arch-offeiriad mawr. Heb.4.14, 16. 
Fel y cyfryw y mae wedi myned i mewn i'r nef eì hun, lle y 
mae 'n y MMangog ger bron Duw dros ei bobl.. Heb.9. 24. as 
mae *r ffordd a'r modd y mae 'n eiriol yn ddirgelw ch mewn mes. 
urmawr ini: y mae 'n ddigon i ni wybod a chredu ei fod ef yn” 
erfyn dros ei bobl. Ond megis y dywedir fod gwaed Abel yn 
gwaeddi o'r ddaear, Gen. 4, 10. yn yr un modd fe ellir dywedyd 
fod gwaed Crist yn llefain ar ran y rhai y bu efe dt ia 
ac megis yn barod i atteb pob cyhuddiad ; a ddugir yn eu her yn. 
Y mae ei aberth yn rhinweddol erfyn drostynt. Heb. 19. 24. Y 
' mae'n sicr hefyd fod yr Iesu ei hun, yn awr yn. ei “sefyllfa” dder- 
chafedig yn ewyllysio ar i'w bobl gael hawl ym, mendithion eì 
farwolaeth ef. Toan 17. 24... Y mae gennym le í feddwl ei fod 
ef yn y modd hyn yn ag dros bob un e'i bobl yn neillduol. 
>Ioan 10.3,14. Ac y mae'n cyflwyno eu personau a'u gNredai- 
aui Dduw. Eph. 2, 18. Dat. 8.3, 1 Pet. 2.5. Nid hawdd yw 
i ni ben- derfynd an un a ydyw efe yn arfer geiriau yn ei 
yn eiriol ai peidio, _ Nid oes dim eisiau geiriau ym mhres-. 
ennoldeb di- gyfrwng. 'Duw-dod, Ond fe ddichon gyda golwg. 
ar angylion a seintiau gwaredigol, yngwyddfod pa rai y mae "dîa. 
yn eiriol, mai i addasi iawn yw i eiriau gael eu harfer : y mae'n sicr 
ei fod ef wedi dywedyd, Mia weddiaf ary Tad: | Ioan 14.16. 
nid yw- ynddo ei hun ddim yn fwy an-addas iddo geisio bendith-. 
ion, mewn geiriau, nac ywiddo ewyllysio iddynt gael eu cyfranu: 
ac nid yw ei natur ddynol, yn awr yn y gogoniant, ond natur. 
ya ond os yw efe yn arfer geiriau gweddi yn y 1 nef, y 
maen Sicr ei fod yn gw 'neuthur hynny mewn modd ag sydd yn: 
deilwng o'r mawredd a'r awdurdod y mae efe yn feddiannol: ar- 
' nyntyn y byduchod, Zech. 6.13, Y mae yn crfyn am bethau 
o fawr bwys i P'w eiddo : yn neillduol maddeuant o'u holl bechod- 
au, | Ioan 2. 1. eu parhad hyd*y diwedd, Luc 22, 91, 32. Heb, 


PENNOD VIII. 295 


7. 25. a'u tragywyddol ddedwyddwch. Ioan 17.24... Ac y mae 
ei eiriolaeth yn rhwym o fod yn llwyddiannus. O herwydd y 
mae'n hollol ddeall achos ei bobl, ac y mae'r achos hwn yn 
gorphwys yn agos iawn at ei galon: Heb. 4. 15. y mae yn ffydd- 
Ì0n ac yn ddiwyd yn ei waith: Heb, 7. 25. y mae efe, ynddo ei 
— hun, yn fawr o ran eì Berson, ac yn anwyl iawn gan y Tad: Heb, 
4. 14, 'Mat. ym y mae yn eiriol ar sail cyfiawnder: 1 Ioan 2. 
1,2: y mae'r Tad yn caru y rhai y mae efe^n eiriol drostynt : 
Ioan. 16.27. y mae 'r Tad bob amser yn ei wrando ef: Ioan 11. 
42. ac ymae efe ei hun yn feddiannol ar awdurdod i wneuthur 
'pa bethau bynnag a ewyllysio ; Ioan 5. 25, 26. y mae'r holl 
bethau. hyn. yn dangos fod ei bobl yn ddiogel rhag damnedig- 
aeth.” y id | 
wd j 8: Ae 
â ŷr | | 
35. Pwy a'n gwahana ni oddi wrth gariad Crist? 
t A gorthrymder, neu ing, neu ymlid, neu newyn, 
_ neu Pai neu enbydrwydd, neu gleddyf? 
aydd td 
'Y mae car fdd Crist ymma” n arwyddo naill ai cariad duwiolion 
at Grist, neu yn hytrach cariad Crist at ei bobl. Y maen wir 
fod yr Apostol wedi son am dduwiolion fel rhai yn caru Duw: 
Adn.928. Ond fe ellir meddwl ei fod yn sn beth oedd yn 
ei olwg wrth son am gariad Crist, pan y mae 'n dywedyd, trwy 
— a'n carodd ni. Adn. 37. A phe buasai'r Apostol ym- 
ia 'n. golygu. cariad duwiolion at Iesu Grist, y mae'n debygol y 
sai'n dywedyd, 'Pwya wabana Gristoddi wrth ein cariad ni? 
WW mae Iesu Grist wedi caru ei bobl. Gal. 2. 20. Y mae wedì 
| ewyllysio gwneuthur « daioni iddynt: ac oddiar hyn y mae, fel 
în Meichiau, wedi ymrwymo ar eu rhan, wedi ymddangos yn 
eì. natur, wedi. dwyn eu pechodau yn ei gorph ar y pren, wedi 
wn. rhoddi ei fywyd yn bridwerth drostynt, wedi eu prynu oddi wrth 
felldith y gyfraith, yn eiriol ar eu rhan, yn anfon yr Yspryd i'w 
" bywh u, yn rhoddi iddynt edifeirwch, maddeuant, nerth yn ol y 
wdi  &c. — Y mae hefyd yn ymhyfrydu yn yr anian newydd 
& syddwediel phlannu yn eu heneidiau, yn gystal ac yn ei hamryw- 
iol weitt rediadau sanctaidd. Ymma y mae'r Apostol yn gofyn 
mewn r nodd neillduol o hyderus, Pwy a'n gwahana ni. oddì wrth 
Us gariad. Crist? Pwy elyn, neu pwy amgylchiad a allwn gael ein 
; dwyn iddo, ddichon ei wneuthur ef yn ddig wrthym, fel na byddo 
5, “ddim mwyach yn ein caru? Gan ei “fod wedi eu caru cyn eu bod, 


N 





fo 


004 RHUFEINIAIW, 


a hynny o'i wir ewyllys da ei hun, ac nid oddi ar olwg ar un 
hawddgarwch na theilyngdod ynddynt hwy; gan fod ei gariad 
wedi ei rwymo i wneuthur pethau mor fawrion, drostynt; 
a chan ei fod ef yn ddi-gyfnewid yn ei gariad; pwy a ddieithra 
ei galon ef. oddi wrth ei bobl? Pwy a'u cau hwynt allan o ran 
ynghadwedigol fwriadau a ffrwythau ei neillduol gariad ?. Pwy a 
' ddichon afta] oddi wrthynt yr amlygiadau o'i gariad? A phwy a 
ddichon beri iddynt feddwl nad yw efe ddim yn eu caru? yn 
enwedigol yn 4wr pan y maent wedi eu cymmodi a Duw trwy 
waed ei groes ef, ac wedi eu haddnrno a'i ddelw trwy waith ei 


”- 


Y spryd? Y mae'n sicr nad oes iddynt un achos i ofni betha ddi- 


chon dynion neu ddiaflaid, nacun amgylchiad ei wneuthur iddynt, 
Y mae'n wir eu bod yn agored i Jawer o orthrymderau. Mat. 9, 
29. Ioan 16. 33. Act. 14, 22. Rhuf. 5. 3. 2 Cor. 1. 4.1 Thess. 


3.7. 2 Thess. 1. 4. Y mae'r gair sydd ymma am orthrymdêr, yn . 


cael eì gyfìeithu adfyd, Iag. 1. 27. trallod, Rhuf. 2. 9. blinder, 
Act. 20, 23. 1. Cor. 7. 2—8. cystndd, Rhuf, 12. 12. 2 Cor. 8. 13, 
Dat. 2.9,10. Y mae'n cymmeryd i mewn bob math o wasg- 


na 


fauon i ba raì y maent yn agored yngoruchwiliaeth rhagluniaeth. 


Pan y maent dan orthrymderau o wahanol. natur, nid yw cariad 
Crist tu ag attynt ddim yn oeri: ïe, beth bynnag fyddo dibenion 
eu gelynion, y mae efe, fel goruchel Lywodraethwr y cyfan, o 
gariad atlynt, yn trefnu i'w gorthrymderau fod er llesad iddyht, 
Heb..12. 5—ll. Am hynny, afresymmol hygda meddwl y 
bydd iddynt fod yn achlysur iddo ef beidio a'u caru. Y maent 
hefyd yn agored i i ing, neu gyfyngder, fel y mae 'r gair yn cael ei 
gyfieithu, 2 Cor. 6. 4. 12. 10. y mae'n bossibl iddynt gael 

dwyn i amgylchiadau cyfyng AR nhrefn rhagluniaeth, fel na ydd 
ant ddim yniawn pa beth i'w wneuthur, na'phale i droi eu 
hwynebau. Gen. 32.7. 2 Sam. 24. 14. Ac fe ddichon eu body 
irwy brofedigaethau Satan, y llygredd y maent yn brofi yn eu 
mynwesau eu hunain, euogrwydd cydwybod, a chuddiadau wyn- 


eb Duw, gael eu dwyn i'r fath gyfyngder a than y fath wasgfa 


meddwl fel na wyddont ddim j pa odd i waredu eu hunain. Gan 
fod cymmaint o elyniaeth ynghalonau annuwiolion aitynt, nid yw 
ddim yn beth an-nisgwiliadwy iddynt gael eu ymlid, neu eu erlid 
fely mae'r gair yn cael ei gyfieithu, Mat. 13 21. Marc 10. 30, 
Acts Bwl..15200. Gallant o eu di-feddiannu o'u rhydd-did, eu 

hyspeilio o'u meddiannau, a'u hymlid o fan i fan, fel pe na bydd- 
ent ddim-yn deilwng o gael byw ar y y ddaear. Trwy erled- 


igaeth, ac íe ddichon trwy ryw droion GUY STWON yngorachwil 








PENNOD VIII, 95 


iaeth rhagluniaeth, y mae 'n bossibl iddynt gael eu dwyn i wybod 
pa beth yw dioddef newyn, 2 Cor, 11, 27. Mat. 25. 35, 40. _ Di- 
chon fod mor gyfyng arnynt fel na byddont ddim yn cael yr hyn 
fyddo yn angenrheidiol tu ag at gynnal a dadebru, natur. Fe 
ddichon y bydd iddynt gael eu dwyn mor isel fel y bydd yn rhaid 
iddynt ddioddef noefni. _ Gallant gael eu dwyn. i'r fath dlodi fel 
sa bydd ganddynt mo'r hyn ag a fyddo'n ddigonol i guddio eu 
noethni. a'u cadw rhag oerni. Mat. 25. 36, 40. 2 Cor. 11. 27. 
Iag. 2. 15. Gan eu bed fel defaid ymhlith bleiddiaid, y mae 'n 
“naturiol i feddwl y gallant fod yn fynych mewn enbydrwydd. 
Mewn llawer o wahanol amgylchiadau y gallant fod mewn perigl 
ogael eu di-feddiannu o'u. cysuron amserol/fïe, ac o fywyd .ei. 
hunan. Z Cor.11,26.1Cor.15.30. I&ê, N, mae'n bossibl y gwna 
yr. Arglwydd oddef iddynt gael eu lladd a'r cleddyf, trwy awdur- 
dod y. Swyddog gwladol. Act. 12. 2. Yn y modd hyn fe ddi- 
; chon « eu cyrph gael eu hysgaru oddi wrth eu heneidiau, Ond a. 
ydyw. 'n. bosibl. addynf gael eu hysgaru oddi wrth gariad Crist, 
trwy âr naill neu r llall, neu frwy bob un o'r pethau annymunol 
hyn? Nac ydyw yn. vdi-amheuol. I'r gofynniad yn, yr adnod 
honna gawn atteb yx Ho Adn. 31—39., | 


yma ^r ' 
muy | 


“86 Megis yr mae 'n YsgYfeuEdin, Er “ Med âi 
yr ydys. yn. ein lladd ni ar hyd y dydd; cyfrifwyd ni 
fel defaid i' i'r lladdfa, A 


wu eneid beth dieithu na Th beth priodol i oruchwiliaeth y 
. Testament newydd yn unig, yw, bod duwiolion. yn cael eu erlid 
a'u gosod ì i farwolaeth. 1 Pet.4.12 5.9. Ond y mae'r hyna 
] ddywedir am. eu dioddefiadau dan oruchwiliaethau blaenorol, yn 
_dangos | beth sydd, iddyntei ddisgwyl, yn gystala pha beth sydd yn 
8 fynych yn eu cyfarfod dan oruchwiliaeth yr efengyl. I ddwyn 
« mar gof i'r. Rhufeiniaid, y mae ^r Apostol ymma ^n dywedyd, 
| Megisy mae yn ysgrifennedig. . Y moae yn eu cyfeirio yn. neillduol 
| ì at. Psal.. 44.29. . Y mae geiriau ^r. Psalmydd, i'w golygu fel 
; —“ prophwydoliaeth am ddioddefiadau A Iuddewon, yn amser y 
_ brenin Antiochus, pan yr oedynt yn cael eu BRE a'u er- 
id. oblegid. eu crefydd; ac nid fel hanes o'u dioddefiadau yn 
amser caethiwed Babylon, pan yr oeddynt yn cael eu cospi o- 
blegid e eu pechodau.  Nidar gyfrif un rhyw ddrygioni o'u heiddo 
" eu hunain y maent yn dioddef: ond y maent yn medru troiat y 


296 RHUFEINIAfD, U 


Duw holl-wybodol, a dywedyd, Er dy fwyn di yr ydys yn ein lladd 
niar hyd y dydd,” Y mae'n bossibl mai oddi ar zel dros ogoniant 
Duw, ameddwleu bod yn gwneuthur gwasanaeth ìddo, y mae gêl- 
ynion yn eu drygu, ac yn eu g»sodii farwolaeth. Toan 16. 2. Neu 
ynteu, oblegid eu bod hwy yn ofni acyn caru yr Arglwydd, ac oddi 
ar hynny yn cyflwyno eu hunain iddo, yn gwneuthur arddeliad 
cyhoeddus o hono, yn rhoddi iddo deyrn-ged o grefyddoladddliad, 
yn rhodio yn ei lwybrau, ac yn glynu yn ffyddlon wrtho, y maê * 
eu gelynion mor llidiog wrthynt, ac yn sychedu cymmaint ameu 
gwaed. 'Psal 38. 20. 1 Ioan 3. 12, Ac er nad oes gan erlidwyr 
un meddwl am hynny, etto y mae 'n sicr fod dioddefiadau duw- 
iolion yn cymmeryg|lle i'r diben i fwriadau Duw gael eu cyflawnu 
yn eu ceryddon. ES. 10. 5, 6. Psal. 17.13, 14. . Y maent yn 
caeleulladd. Nid'oesdim tu ymma i'w gwaed yn ddigon i fodd- 
lonï eu gelynion. Mat. 23. 37. Am hynny y maent mewn per- 
igl gwastadol o gael eu gosod i i farwolaeth, 1 Cor, 15.31,.2 Cor. 
4.10. Ac y niae amrywiol o honynt yn cael eu torri ymmaith, 
y. naill ar ol yllall, gan eu deg Y mae'r rhai'n o'u tad diafol, 
yr hwn sydd yn lleiddiad dyn o'r dechreuad: Ioan 8.44.ac y 
maent yn casau duwiolion, ac oddi ar hynny yn gwneuthur iddynt 
gymmaint o ddrwg ag a allont. 1 Ioan 3.15. Gan plant 
“Duw yn aelodau o'r un corph, y mae ^r rhaisydd yn gweled eu 
brodyr yn cael eu torrii awr, yn dywedyd yr ydys yn ein lladd 
ni. Y maent yn: cael eu lladd ar hydydydd. Y mae IThaio 
honynt yn dioddef yn feunyddiol, yn ol fel y mae y Psalmydd yn 
dywedyd. Y maent yn agored i ddioddefiadau tra parbao dydd 
eu bywyd. Nid yw ddim ond dros ddiwrnod, ddim ond drosam- 
. serterfynedig. 2Cor. 4. 17. Y maent wedî eu cyfrif. 'feì defaid 
lladdfa. Y mae'n wir fod duwiolion yn cael eu cydmaru'i ddef- 
aid. Ioan 10.27. Yr oedd y ddafad yn greadur glan dan. y gyf- 
'raith: ymae yn rhagori mewn addfwynder: y mae o dymmer 
ddi-niweid: tra. fyddo yn fyw y maeyn amyneddgar, ac yn ddiodd- 
'efgar pan yn cael ei gosod ìi farwolaeth: ac y mae ^n. adnabod 
Hais y bugail. Ond yr hyn a olygir y ymma yn fwya. neiliduol yw, » 
'forl eu gelynion wedi penderfynu eu gosod i farwolaeth, wedi ' 
pennu allan i gael eu dinystrio, yr un fath ag y pennir allan ddaf- 
ad igael ei lladd: nad ydynt yn gwneuthur dim mwy o'u gôr. 
odi fe wOHeih nag y gwnai cigydd di-deimlad o ladd dafad: eu 
bod yn meddwl nad ydynt yn colli dim (rwy eu gosod i farw- 
olaeth, ond mai buddiol yw gwneuthur hynny: ac cfelly eu PUOM 
yn NURROS A yn y gŴ aith yn ddi-arswyd. 


sŵ 
A 


PENNOD VIII. 297 


37. Eithr yn y pethau hyn oll yr ydym ni yn fwy 
hâ choncwerwyr, trwy 'r hwn a'n carodd ni. 


: «sd 


v — Ymma nid yw 'r Apostol ddim yn rhoddi lle i ni i feddyl y gwna 
Duw ddiogelu eibobl yn y cyfryw fodd fel na chant ddim cyfarfod a 
gorthrymderau, i ing, ymlid, &c. ônd y mae yn golygu ei hun a'i 
frodyr yn y pethau hyn oll. Y maent yny pair cystudd, fel Daniel 
yn y ffau, neu y trillangc 42 y flwrn, neu Paula Silas yn y carchar. 

* Ond yn lle bod y pethau hyn yn eu ' gwahanu oddi wrth gariad 
K Crist, y maent yn cael eu dwyn trwyddynt yn ddiogel a llwydd- 
iannus, a ac yn cael lle i ddywedyd, Yr ydym yn /wy na chongcwer- 
gyr. Y mae iddynt lawer o elynion, diaïol, Tlygredd eu calonnau 











“ng yn eu hymdrech. Dat. 2. 7. 3.12. 21.7. Y 
yn Ghel YDAW FO ar en pan nad yw ei rg 


Sod RA pan na fyddont ddim yn a, eu. fbiiwain 
(An mau anghyfreithlon: Men 16. 32. Y maent ab 





duol, y UA yn di y dydd, pan y Phyddont mewn na 
yn. meddiannu eu heneidiau, yn; cadw eu llygaid aty nod, ac yn 
glynu. wrth. yr Arglwydd, trwy bob dyfal bara hyd. yc diwedd. z 
Cor. 4.8,9. Iê,y maent yn fwy na chongcwerwyr, Y maent 

yn orchfygwyr, pan nad yw eu gelynion ddim yn gallu llwyddo yn 
-yr. amcanion ag oeddynt wedi eu llunio yn eu herbyn. Ond y 

ym — mae ychwaneg. na hynny yn cyd-fyned, ag ymdrech plant Duw. 
Ymaentn mor sicr o'r UN ys nechreu Un ag Amg 





fauon yn hyn nac atteb i'r Fod a8 agy gabat' yn My. 
5. Y maent yn buddugoliaethu. pan fyddo eu gelynion 
arnynt fel rhai wedi cael eu hollol orchfygu : o her- 








Ŵ ; Bant. Duw. a'u. dedwyddwch eu bunain; yn cael eì ddwyn oddi 
“a Eryr IH, - Pp 





en hunain, y byd. an-nuwiol, gwaradwyddiadau, erledigaethau, 
eb maent yn ymdrechu yn erbyn y gelynion hyn, acy maent. 


e yr hyn sydd ganddynt hwy mewn golwg, sef gogon-- 


295 RHUFEINIAID, 


amgylch hyd ynnod pan fyddont yn dioddef, ïe, ac yncael eu gosod 
ìi farwolaeth yn achos Crist. Y maentnid yn unig yn diangc heb 
gael dim colled oddi wrth eu dioddefiadau, ond y maent yn cael 
llawer o les oddi wrthynt, ymma ar y ddaear, ac i dde YMol. 
deb yn y nefoedd. Fel y bu dioddefiadau Joseph yn foddion i'w 
ddwyn i i anrhydedd, Gen. 50. 20. ac fel y darfu i Job dderbyn 
llawer mwy na *r hyn a gollasai yn amser ei adfyd, Job 42.10. 
felly hefyd y mae dioddefiadau duwiolion yn fuddiol i osod eu 
ffydd, eu hamynedd, eu cariad, eu gobaith, &c. ar waith i gyn- 
nyddu eu profiad, eu grasusau, a'u llawenydd, Rhuf. 5.3,4.2 
Cor. 12. 9, 10. i ddiddyfnu eu meddyliau oddi wrth wrthddrych- 
au gweledig, ì wilbuthur eu mhyfyrdodau. ar fyd arall yn fwy 
melus, eu dwyn i hiraethu am wlad well, eu gwneuthur yn fwy 
aeddfed i i fyned adref i wlad y purdeb, aci wneuthur yr orphwysfa 
yn fwy melus iddynt yn'y diwedd. 2 Cor. 4. 17. Nid ydynt Tn 
yn. cyrraedd y pethau hyn trwy eu teilyngdod, eu nerth, na. 'u 
doethineb eu hunain : ond hawdd yw ganddynt ddywedyd, irwy 
yr hwn. a'n carodd ni. Y mae Crist wedi caru ei bobl : Gal. bh 
20. Epb. $. 25. Dat. 1. 5. ac y mae wedi dangos ei gariad tu 
ag attynt mewn modd tra rhyfeddol. Gwel Adn. 35: Obleg id 
ei fod 'ef wedi eu caru y maent hwy yn cael eu gwnenthur yn A; 
na 'chongcwerwyr. O gariad at ei eiddo ymae efe, fel Blaenor ; y 
fyddin, wedi rhoddi siampl, trwy ganlyn pa un y mae ei ddysg- 
yblion. yn cael buddugoliaeth : 1 Pêl. 2.21.0 gariad attynt. y 
rhoddodd efe ei fywyd i lawr, fel y byddai iddynt hwy gael y $ 
fuddugoliaeth trwy ei waed ef: Dat, 12. 11. o gariad atlynt ; y 
mae efe yn eiriol drostynt, fel na byddo ì i'w ffydd ddim diffygio : 
Luc. 29. 31, 32. o gariad attynt y mae efe yn rhoddi ei ì air iddynt 
fel cyfarwyddyd, irwy. gadw at ba un y maent yn sicr o gael) y 
fuddugoliaeth; Eph. 6. 17. 1 Ioan 2. 14. o gariad attynt ymae 
efe. trwy ei Yspryd, yn gweithio ynddynt y ffydd: ag sydd yng 
dwyn goruchafiaeth ì i'r rhai sydd yn feddiannol arni : Eph. 6. 16. j 
l Ioan 5. 4. ac.o gariad attyni y mae efe yn eu diogelu, z ac yn 
— rhoddi iddynt gysur a chynhaliaeth dan eu dioddefiadau, ' nerth 


yn ol y dydd, a. phob. peth ag sydd yn angenrheidiol i ì ddiogelu 
beddegolia'h, Phil. a 13. ì Ioan â. 4 


Fw A i o ' Web / 


En 


98. Canys y. mae yn. A gennyf, na na A | 
angeu, nac einioes, nac angylion, na: thywysogaeth- i 


PENNOD VIIL, 299 


au, na meddiannau, na'phetnau presennol, na pheth- 
au i ddyfod, 


Fan Adn; 35. yroedd yr Apostol wedi gofyn, Wye a'n gwa- 
; laene ni oddi wrth: gariad Crist? Ymma, ac ynyr Adnod gan« 
lynol y mae yn dangos er fod yn teimlo ei hun yn hyderus iawn, 
nad oedd un creadur nac un amgylchiad a allai byth wneuthur 
hynny. “Y maednuwiolion yn ddiogel o ran eu cyflwr ysprydol : 
nid oes dim a'ddichon eu symmud o'r sefyllfa ddymunol, yn yr 
hon y mae cariad Duw wedi cael ei ddangos tu'ag attynt mewn 
modd mor rhyfeddol. Beth bynnag o adfyd neu hawddfyd a 
ddigwyddiddynt tra ymnïa yn y corph; Yu Y ar Paul ddim ar- 
swyd i'ddywedyd, Y mae yn ddio$el gennf, hynny yw, yr ydwyf 
yn dì-amheuol gredu, ac ar sylfaeni dwyfol ddadguddiad yn cael 
hollol foddlonrwydd, 'na all dîm ein gwahanu ni oddi wrth gariad 
Buw. “Fe all ungeu eu “gwahanu oddi wrth holl g gysuron amser, 
' ac oddi wrth eu: perthynasau: agosa a'u. cyfeillion anwyla : ïe, fe 
pa ddichon wneuthur ysgar rhwng' eu cyrph a'u heneidiau dro$ am- 
| .ser. Ond er fod plant Duw 'yn teimlo eu cnawd 'yn arswydo 
— pan. feddyliont' am “farwolaeth, er iddynt fyned dan ddyrnod 
angeu, er'fod natur weithiau yn brofiadol 6 neillduol boenau ym 
mubndau  ymddattodiad, eri erlidwyr fygwth gosod duwiolion i 
' . «farwolaeth, er iddynt eu lladd yn y modd rp yn creulon ac ar- 
aa 'swydus, etto.ni ddichon angeu ddim eu symmud o'r cyflwr i baun 
ymaents wedi cael eu dwyn. trwy cariad Duw. Ni wna angeu 
ond dwyn eu heneidiau i gael cymmundeb di-gyfrwng'a'r ÂT- 
a glwydd. mewn gwlad well; Phil/1, 23; Ac ni all angeu ddim 
_ gwneuthur i'w cyrph. beidio bod 'yn wrthddrychau: i gariad, hyd 
'ynr od yn y pridd. '1'Thess. 4. 14.” Y maen wir y-dichon gofid- 
: dan a: :gortlirymderau 'bywydy' o'r naill du, a hyfrydwch a chysur- 
Y on. bywyd, o'r tu arall, i fod” 'yn foddion i beri: rith grefyddwyr 
_ droi eu cefnau ar waith yr Arglwydd: yn yr un modd fe ddichon 
î 'fod addewid o fywyd. am wadu crefydd, ynghyd a dymuniad a 
Â gobaith am gael ei fwynhau, yn foddion i beri i râêheb wreiddyn 
ynddynt eu hunain wneuthur llongddrylliad. o'r. ffydd. Ond ni 
all einioes, yn y gwahanol olygiadau hyn ddim gwahanu gwir 
dduwiolion. oddi wrth gariad Duw. Y mae yr angylion, fel cre- 
8, yn gedyrn o nerth : Psal. 103. 20: Y mae rhaio hon- 
Yb ynt y ŷn angylion sanctaidd: Mat. 25.31. Dat, 14.10. y mae 
zo eralll, 'rhai 'ni'chadwasant eu dechreuad cyntaf, ynangylion di-, 
— afol; Jud,. 6. Mat, 25, 41. Pe byddai yr angylion sanctaidd yn 


























$00 RHUFEINIAID. 


ceisio mynnu mwy o le ynghariad Duw nac y mae duwiolion yn 
ei gael, neu pe byddai ynddynt duedd i beidio gweini er mwyn 
etifeddion iechydwriaeth, y mae'n sicr na wnai hyn ddim gwahanu 
y rhai'n oddi wrth gariad Duw, Ond nid oes un perygl y gwna 
angylion y goleuni byth geisio gyeniCn Lap byn. Âc er fod angyl- 
ion y.tywyllwch yn ymdrechu llawer i'w niweidio, I Pet. 5. 8. 

yn neillduol, trwy osod profedigaethau o'u blaen, dwyn cyhudd- 
iadau yn eu herbyn, a chynhyrfu erlidwyr i'w dinystrio, etto y 
mae'n sicr na all y rhain ddim eu gwahanu oddi wrth gariad 
Duw. Y mae'r gair iywysozaethau yn cael ei arfer weithiau am 
y cyfryw o'r angylion sanctaidd ag a ddichon fod yn blaenori ym 
muhÌith y llu nefolaidd. Eph. 3. 10. Mewn mannau eraill y mae 
yn cael ei arfer am y cyfryw angylion syrthiedigag addichon: fod 
yn blaenori ymhlith y lu uffernol. Epb. 6.12. Col. 2.15... Ac 
y mae^n cael ei arfer hefyd am swyddogion gwladol. Tit. 3..1 

Y mae duwiolion yn cael eu cofleidio ym. mreichiau cariad Di 
yn y cyfryw fodd, fel na ddichon na gallu na doethineb y gradd- 
au uchaf o angylion sanctaidd, na Y A nac ymdrechiadau 
blaenoriaid y llu uffernol, na holl ymdrechiadau tywysogion-a 


swyddogion gwladol, pa mor greulon bynnag y byddont, byth eu 


dwyn hwynt allan oddi yno. Y mae'r gair (dunameis) a arferir 
ymma am feddiannau, yn cael eì gyfieithu nerthoedd, Mat. 14. 2. 
24.29. Marc 6.2, 14. 13. 25. Luc 21. 26. Act. 8.13. Heb 6, 
5. gweithredoedd nerthol, Mat. 11. 20, 21, 23. 13. 54, 58. gwyrth 
iau, Mat. 7. 22. Act. 19. lod Cor. 12. 28. Gal; 3.5. a 
gwneuthurwyr gwyrthiau. 1 Cor. 12. 29. Y mae 'n bossibl, gan 
hynny, mai meddwl neillduol yr Apostol yw hyn, Er i alluoedd 
daear ac uffern fedru gwneuthur llawer o weithredoedd: nerthol, 
etto y mae'n ormod gwaith iddynt fedru- gwahanu duwiolion oddi 
wrth gariad Duw. _ Neu fe ddichon ei fod i'w ddeall yn y modd 
hyn, Pe byddai gau athrawon yn gwneuthur gwyrthiau lawer, a 
thrwy hynny yn medru twyllo y rhai pad ydynt ddim yn derbyn 
cariad y gwirionedd, etto y mae^n sicr na allant ddim gwahanu 
gwir dduwiolîpn oddi wrth gariad. Duw. Mat. 24.24. Y mae 
“pethau presennol yn cynnwys daionus bethau amser, neu y pethan 
'hynny ag sydd yn ddymunol i ddynion eu cael tra ymma ar eu 
faith, megis icchyt; cyfeillion, cyfoeth, anrhydedd, hyfrydwch, 
&c. yn gystal a'r pethau annymunol hynny ag sydd yn achos o 
ofid dros amser, megis cystudd, tlodi, caethiwed, corph y farwol- 
aeth, profedigaethau, cuddiadau wyneb Duw, &c. Pa effaith 
bynnag a gaílo'r pethau byn ar dduwiolion, ni chant ddim.eu 


Uc 


PENNOD VIII, 30) 


gwahanu oddi wrth- gariad Duw. . Wrth edrych ymmlaen ar 
bethau i ddyfod, nì a allwn feddwl am gystuddiau, gwasgfauon, 
cyfyngderau, gorthrymderau, ac an-hawsderau, y rhai aallant ein 
cyfarfod rhwng hyn a phen y daith; amawr y brofedigaeth ; am 
ddyddiau henaint; am amser marwolaeth ; ac am y farn dragy- 
wyddol, Er mai peth difrifol iawn yw meddwl am gyfarfod y 
pethau hyn, fe ddichon y gwir dduwiol fod yn BO. na bydd 
yn heh ei WB gaei wrth gariad Dnw. 


a 39 Nac uchder, na yd nac un creadur arall, 
ein gwahanu ni.oddi wrth gariad Duw, yr hwn sydd 
| yng. N GWD wb ein n Hurghwyddu' 


'Pe'cai Ffar Duw eu derchafu îi uchder lwyddiant bydel, y mae 
yn sicr'y 'byddent yn agored i lawer o brofedigaethau : ac y mae 
' yn bossibl y gallai hynny fod o ryw an-fantais iddynt mewn gol- 
ygiadau crefyddol. 'Ond'yn wyneb hyn, ac yn wyneb ymdrech- 
iadau r creaduriaid ucha eu gradd, y mae eu heneidiau yn ddi- 
sgel ynghariad. Duw. Pe soddent i ddyfnder adfyd, y mae yn 
ddi-amheuol y gallai eu sefyllfa fod yn anghysurus dros amser, 


Ond er iddynt gaeleu dwyn ï ddirfawr drallodion, megis ì ddyfn- 


deroedd y mor, ac er i 'w gelynion lunio llawêr o ddychymmygion 
— dyfnion yn eu herbyn; y mae cariad Duw yn sicr o ddal ei afael 

ynddynt. Iê, aci grynhoi j y cyfan ynghyd, megis mewn un gair, 
' ymae'r Apostol yn dywedyd, nac un creadur arall. 'Bethbynnag 
ydyw. amrywiol alluoedd, neu wahanol dueddiadau un rhyw gre- 
aduriaid, o ba rai nad oes dim sylw neillduol wedi ei gymmeryd 
yn yr adnodau hyn, fe ddichon duwiolion fod yn hyderus nad oes 
gwn i derfynau creadigaeth. un creadur a ddichon eu gwahanu 
wmt oddi wrth gariad Duw, Ni ddichon neb eu dwyn i'r cy ii 
ryw sefyllfa fel y byddo cariad Duw tu ag at ttynt wedi oeri a 
darfod : > ac ni all eu heneidiau hwythau. ddia cael eu eau ddi- 





“ h feddiannu. 'o'r anian ag sydd yn eu rhwymo i gar “GA ab 


ellir. dim dychymmygu pa fodd y gall neb o'r gei a Fd € 
gwahanu. oddi wrth gariad 'Duw, ond fel y byddent y yn gweini 
iddynt 'ryw achlysur i bechu yn erbyn yr Arglwydd, y mae'n 
y amlwg iawn na all pechod ddim eu gwahanu oddi wrth 'y cariad 
i rh 'hwn sydd ganddynt. Ynghrist Iesu ew Harglwydd. Yni Fab: y 
“mae'r Tad wedi dangos. ei gariad at bechaduriaid : yn y boreuol 
gsodiad 'o honoi fod yn Gymydged yn yr anfoniad o hono yn 


y 


502 RHUFEINIAID, 


nghyflaŵnder yr amser, yn y cyfrifiad o'u holl. bechodau iddo ef, 
ac yn neillduol yn ei ddioddefiadau, pan y. gorchymynnodd .efe 
i'r cleddyf ddeffîo yn eì erbyn ef a'i daro; .,  Ynghrist, hynny, yw, 
yn yr undeb bywiol ag.ef, ac wedi eu gwisgo a'i gyfiawnder ef, 
y mae efe yn gwneuthur pechaduriaid yn gymmeradwy; ac yn 
- eu caru a chariad o byfrydwch.. Ac Ynghrist y.mae''r bendithion 
hynny ag.sydd yn ffrwythau cariad Duw, wedi eu trysori ì fynu 
i'r diben i gael eu cyfrannu i bechaduriaid.ynyr amser priodol, 
Nid allan o le fyddai sylwi ar ychydig o'r sylfaeni ar ba rai yr 
oedd yr Apostol yn teimlo eì hun mor hyderus nad oes dim a 
ddichon wahanu duwiolion oddi wrth gariad Duw. Y mae' r Jeho- 
fahmawr' wedi eu'caru a chariad tragywyddol: Jer: 31.3: 'Y mae 
wedi bwriadu gwneuthur daioni iddynt, a hynny'o'i wir ewyllys 
da eihun; ac nid oddiar un olwg ar deilyngdod na haeddiant yn- 
ddynthwy: ac y mae yr hwn a fwriadodd hynryn ddi-gyfnewid. 
| Mal.3.6. Y mae yr Arglwydd wedi eu rhag-lunio i fod-yr un 
ffurf a.delw ei Fab. Adn. 29... Y mae, wedi arfaethu eu dwyni i 
sancteiddrwydd ymma, ac i ddedwyddwch tragywyddol ym myd 
yr ysprydoedd : Eph... 4. 2/Thess. 2, 13. ac y mae ei holl fwr- 
ïadau:yn sicr'o gael eu dwyn i: ben. Es. 46.:X0.. Y mae y Tad 
wedi eu rhoddi i w Fab, acwedi. amlygu ei ewyllys, ina. cholloefe. 
un o: honynt, ond. 'bod iddo; en hadgyfodi. yn, y dydd diweddaf. 
Ioan 6. 39, 40. Y mae Crist wedi eu prynu a'i werthfawr waed, 
a hynny. i'r diben, iddynt fodyn, bobl briodol. iddo. eÊ ei hun. A 
Pet, 1, 18,.19. Tit. 2. 14, Y mae yr Iesu ? ^n byw. bob amser i 
eiriol drostynt: Heb. ym 95. 1 Joan 2. 1. ac y mae efe yncael 
ei wrando bob amser, Ioan 11,42... Y; maent yn cael, eu dwyni 
undeb a. Christ fel eu Pen a'u: Priod; ; ac y mae eíe, fel ycyfryw, 
yn eu caru, ac yn: gofalu: am danynt gyda neillduol diriondeb. 
Eph. 5. 29—32.. ac y,mae yn eu hadeiladu, ary. graig, fel. 'na 
ddichon. pyrth i uffern byth: eu: gorchfygu. Mat. 16.18... Y mae 
.y Duw mawr yn rhoddi ei hun i fod yn Dduw. cyfammodol iddynt: 
Heb. 8..10.. oddi ar hyn y mae ei ddwyfol allu yn gystal a'i bri- 
doliaethau efaill yn cael eiosod ar: 'waith-i i'w diogelu. Ioan 10, 
to. gTim.1.12..1 Pet.1.5.. Y. mae yr, Yspryd Glan yn eu 
cd nli hyd ddydd, prynedigaeth : “Eph. 1.13. 4. 30; ac y mae yn 
cael ei roddi. iddynt yn ernes eu hetifeddiaeth. :byd bryniad :y pwr- 
cas. Eph..l. 14, Y mae llawenydd yngwydd angylion Duw. o- 
'Plegid.nn pechadur aedifarhao: Luc 15. 17.,ond prin. y byddai 
hyn. yn bod pe byddai yn beth ansicr paun a gai'r. cyfryw un 
ei ddwy i'r gogoniant ai peidio, : Y maent yn cael. eu geni c e 


PENNOD IX, '302 


hau an-llygredig, ac y mae had Duw yn aros ynddynt. 1 Pet. 1. 
23. Ioan 3. 9. Y mae Duw'r gwirïonedd wedi mynych addaw 
eu'parhad. Es. 54. 10. Jer. 32. 40, Ioan 5. 24. 10.28. Phil. 1. 6, 


a oen PENNOD IX. 

hb. v4 ” GWIRIONEDD yr Wi'n yn rn 

YR — Nghrist, nid wyfyn. dywedyd celwydd, 

| a'mcydwybod. hefyd yn. cyd- deca â mi, yn'yr . 
rei A] GA (OS YDW 


cydw t f Fy yv A a ab yr Us 
SW sŵ “* yno Cu sad fi y.b î U TM CD 





eau sn flaenorol o o'r llythyr hwn y mae 'r Apostol. ee bod 
bh a athrawiaeth cyfiawnhad. trwy ffydd... Yr. oedd 
cyfredinoin sr y genedl Iuddewig, y rhai, dros oesoedd lawer, 
oedd) ynt v wedi bod; yn.bobl, ïe, yn unig. bobl i i Dduw, yn neillduol 

— wrthwynebu u” 'r ' athrawiaeth hon, ac yn. hollol, (Beidio yr hyn. oedd 

— Paul. eic ddal allan fel ffordd : a. threfn I Duw i gyfìawnbau pech-. 
aduriaid. Yr oeddynt trwy hyn yn tramgwyddo sha Ben 
gnmgwyd ac fel ly yn. cael eu di-arddel gan yr Arglwydd, a'r 
u loed | yn. cael eu cymmeryd i i fod. yn bobl i. Dduw yn eu 

On dg. fod y rhaì” n ync cael eu gwrthod, y mae. 'n 'bossibl 

| a ai rhai í feddwl fod yr addewidion ag oedd. Duw wedi eu 
gw uthur i'r. tadau, wedi. PAM Yn y bennoll . hon, ac yn y 
— ddwy. bennod ganlynol, y mae 'r Apostol. yn. ymdrin a'r achos 

_ pwysig Ì hwn, s sef. torriad. ymmaith yr. Iuddewon, ac yn dangos. nad. 
Ub yw y Wirio nedd. uw ddim. yn pallu, er eu bod hwy fel. Cent, 
yn “eh COW rhoddi ì i fynur mewn ffordd o y farn. FON, 'n ddym- * 
um y 'm ganddo. pe buasai” í bendithion ag o vedd ef; fe wedi pyd 
ynso so am n danynt, fel breintiau g gwir. gredinwyr, yn y. 'bennod o o'r 
MSS, YU] i'w gyd-wladwyr yn gyffredinol ; ; ond gan ei 
nn ced. yn eglur ì nad oedd hynny ddim yn: bod, ymae 
& ddi lon b yn. ei rwymo i osod allan I fod. y. rhai sydd y yn gwrihod 
' yrc aa yn an eu gwrthod gan yr Arglwydd, Ond yr oedd 

















304 RHUFEINIAID, 


yn gwybod mai nid hawdd oedd ganddynt dderbyn yr byn oedâ 
ganddo ef i'w ddywedyd am wrthodiad yr Iuddewon a galwad y 
Cenhedloedd ; ond y byddai eu hysprydoedd yn barod i chwerwi, 
ac y gwnaent feddwl ei fod ef yn dywedyd yn galed am ei frodyr, 
oblegid yr hyn ag oedd efe a christnogion eraill wedi ei 
ddioddef oddi wrthynt. Am hynny y mae n dechreu trwy osod 
allan ei gariad attynt, a'r meddyliau parchus oedd ganddo am 
danynt fel Cenedl. Adn. 2—5.. Ondrhag iddynt feddwl nad 


, oedd efe ddim yn dywedyd y gwir, y mae ymma, fel un ar ei lw, 


yn dywedyd yn y modd mwya difrifol, Y gwirionedd yr wyf yn ci 
ddywedyd. Nid oedd efe yn myned i ddywedyd dim wrthynt 
ond yr hyn oedd yn bod : nid oedd yn myned i osod dim o'u blaen 


“end yr hyn oedd yn ddi-amheuol wirionedd. Yr oedd yn ei 


ddywedyd Ynghrist. Yr oedd yn llefaru ac yn ysgrifennu fel un 
mewn undeb a Christ, neu fel Cristion, yr hwn na ddylai ddim 
dywedyd celwydd, na gwenieithio : yr oedd yn myned i osod o'u 
blaen yr hyn ag oedd Crist yn ei gynhyrfu i'w ddywedyd wrth- 
ynt: yr oedd yn dywedyd dan ystyriaeth eì fod yngolwg a 
phresennoldeb Crist, yr hwn sydd yn chwilio'r galon: Dat. 2. 
23. neu yr oedd fel un yn tyngu, neu yn gwneuthur. ei lw yn 
enw Iesu Grist. Gallasai 'r geiriau gael eu cyfieithu. fel hyn, X 
gwirionedd yr wyf yn ei ddywedyd i Grist.” Dymma. fel y mae 
*4 gair (en) ag sydd ymma am yn, yn cael ei gyfieithu ? 'r nef, i'r 


.^ ddaear, ac Jerusalem. Mat. 5. 34—36. Er y dylai cristion ym- 


gadw rhag tyngu yn ei ymddiddanion cyffredin, nid yw ddim yn 
anghyfreithlon iddo wneuthur llw mewn modd syml. a difrifol, ar 
“ryw achos o bwys, pan'na fyddo'r peth y mae yn ei dystio ddim 
“ynddo ei hun yn ddigon eglur, ond pan fyddo llw, er sicrwydd, yn 
derfyn iddo ar bob ymryson. Heb. 6. 16. Nid. oedd, efe, ddim yn 
dywedyd celwydd. _ Nid oedd efe ddim yn meddwl un peth yn ei 
galon, ac yn dywedyd, neu yn ysgrifennu yr hyn nad oedd ddim 
yncyd-fyned a hynny. _ Yr oedd ei gydwybod hefyd yn cyd-dystiol- 
'aethu ag ef. Mewn perthynas i gydwybod, gwel Rhuf. 2. 15. Yr 
'oedd cydwybod Paul yn gystal a mil o dystion iddo, nad oedd efe 
'yn dywedyd nac yn ysgrifennu dim ond yr hyn ag oedd ynher-- 
'ffaith unol a meddwl a gweithrediadau mwya dirgelaidd ei galon. 
'Yr oedd ei gydwybod yn dwyn ei th ystiolaeth. ynyr Yspryd Glan. 
Yr oedd wedi cael ei sancteiddio a'i i goleuo gan yr Y An Glan: 
oêdd dan ei ddylanwadau yn cael ei chadw yn eífro. ynei. 
diadau : neu yr oedd ei gydwybod yn tystio mai Ys-- 
ld yn ] 





gweith 
pryd Duw oedd yn ei gynhyrfu i i osod allan yr hyn. ago 





PENNODIXDU 305. 


myned' i*w ddywedyd newn perthynas'i 'r Iuddewon: neu ynteu, 


y maeymmia ” n appelio at yr Yspryd Glân, yr hwn sydd; yn chwil- 
io' pob” peth. I Cor? 24107 am NN Y hyn: “a oedd yw ei 


gy ystoe 


gy gyf Ao ua o6eog 0799. 0y is 
Fon aeBt (“V NESAU to Ut TR dh “Agyhboe 47 


fn DE do 





LWYAR BA O'T Y*RDRH big Fd, RH 


Men Fad ami: diy Sy a: gofid dibaid i' i'm ca. 
darincbbso tne. fy |f. Ap». “ het $ yfi! Gi 
ge 9 Bbw 6: &dloswn ogbodoog y. oÊ ri gos dwb besw'ion 


| YWRAIW a ymddi yf Iuddewon tu' s'sgwithan, ŵŶ bun 
is "MW yd Db nym pe buasai ci gariad attynt wedi - 
oet?” ond ymma an “yn daigos nad ' edu Hynny ddim yn 
bod yn y Mr raae ei ci fodel ymfoddloni'î Roll orucHwil“. 
iaethau, Thaghihï Bn AR dyferwch a'ì dosturi at ei 
dì ddìn yr Gi eu ATAL. 'Aii hyf y imaê 'n dywedyd; 4 
nid UStŷZ mar, gofid di-baid i'm calon. | Pâ bryd byn nag 
fedi frri'n duon” am eu 'cyflŵr, yr 'oedd'; yd GROEA eihun 
y gan ddirfawr dristwch.” Y mae “Fir ag ymae 
| 1 arfer im4' yn cael êi arfer am dristwch gwraîg 
fa “Ht 21. Nid” oedd ei ofid ddim yn allanol 
; ciriau neu ddagrau yn sìg  8ndbŷr"âedd yn tŷ 
>Y we'r g y gd g sydd ymma anf of 
di wtth wreiddyn'a d yn: drwyd an 
'eiôfeydd i HAD o UM íg 
Fag'oedd yr' Apostol yn &ibfofi ŷn bbêmis iaw 
id wedî teimlo. rhyw wasgfa ar a 
a, aetha âï heibio, yr oêdd efe; “ond ì yir têdd 
xarhads. | Fêl Fêl” yr. oedd. Lot 'mewb' gofid, 9 PHB'n, 
'Gnaid yn ann mewn lleoedd HAU Jer. 13. 
yn cael eu ^u a SAL YE niau yn uche efeillio âb ŷn 
Ezec. O. Mo yn ŵyld Y WCR YR TO deui Fic 
felly'ym ma,” ar en ŵn imawŵr drisfŵch' gofid 
ym da ddfnd yn dywedyd beth yn nêilldŵol | oedd yn 
do Gei Et gi. yr fd Mu “edi n^ 
(o BWN ac yr “ddd j peth. 
hon oedd' Cy Yu ol, 
3 i ddwl tl 

































og 


306 RHUFEINIAID. 


perthynasag Abraham; Ioan 8, 33. yn ymddiried i'w perthynas. 
allanol a Duw, Ioan 8. 41, yn boddloni ar lanhau y tu allan, i'r, 
cwppan a'r ddysgl, Mat. 23. 25, 27. yn. gorphwys yn y.ddeddf, ; 
Rhuf. 2. 17. ac felly yn ceisio gosod eu cyfiawnderau eu hunain. 
Rhuf. 10. 3. Yr oeddynt, ym malchder eu hyspryd, yn dueddol 
iawn ì ddiystyru eraill, ac i letíua meddyliau mawrion am eu 
daioni eu:hiinain, ac felly i feddwl eu: hunain mewn cyflwr o'ddi- 
ogelwch. Luc 18. 11, 12. Rhuf. 2. 17—20. 7.9. Yroeddynt yn 
gorwedd dan euogrwydd y pechodau gwaetha: o herwydd er eu 
bod yn ymddangos i ddynion yn gyfiawn, yr oeddynt oddi fewn 
yn llawn. rhagrith ac anwiredd ; Mat. 23. 28, yr oeddynt wedi. 
lladd a llabyddio gweision Duw, ïe,, wedi 'bwrw. yr Etifedd allan 
o'r winllan, ac wedi ei ladd, Mat. 21. 35—39. Act.7.51., Nid 
oeddynt ddim yn ymostwng i i gyfiawnder Duw, Rhuf. 10. 8, 'ond 
yr oeddynt yn ymosod yn. erbyn yr efengyl ac yn cablu ; I. Act. t.13. 
45.. 18, 6. ac felly yr oeddynt, trwy eu hangrediniaeth, yn. daflu 
y diystyrwch mwyaf ar y drefn yn. yr. hon y mae, cyfiawnder, 
sancteiddrwydd, daioni, doethineb, ffyddlondeb, a gallu Duw yn 
llewyrchu yn y modd mwya, gogoneddus. . y 'Yr oeddynt mewn 
ffordd o farn, yn cael eu rhoddi fynu i ddallineb meddwl ac ys- 
pryd, trym-gwsg. Act, 28, 95—21.. Rhuf. 1 1.8, dru M Y Yr,oedd. 
teyrnas nefoedd i gaelei i chymmeryd ymmaith oddi I wrth; nt, Mat. 
21.43. y. winllan i 1 gael ei good; | lafurwyr. eraill, (Mab, 204 Al. 
a hwythau i i gael eu gwrthod a'u torri ymmaith. Rhuf. Hl. 15, 
19,20. Yroedd an-foddlonrwydd Duw yn sicr o gael ei i ddangos 
cymeu herbyn, a. hynny yn. fuan i iaw ny. mewn barnedi igaethau, NF 
arswydus. Mat. 21,.41. 23.38. 24. 21. Luc 19. Al eb Fer 
oeddynt i gael en taflu i'r tywyllwch eithaf, Mat. 8. 12.; .N Nid yn 
unig yr oedd y. genedi igael, ei difetha gany 'RhniI nU ond, Md 
oedd eu I heneidiau i i gael eu gwnethur j yn. drogywyddol. i Mann 
ym myd ; yr, ysprydoedd,, Yr oedd, llei i feddwl mai ychydi ìg iawn, 
mewn, cydmariaeth, fy ddai. rhifedi i y. cyfryw. o'r r genedlyfnddewìg 
agei.eu hachub, Es. 17. 6, Jer. 3. 14. Rhuf. 9. 97, 29. Yr oedd- 
ynt wedi cael eu. hir, alw ar 'enw,yr, Arglwydd, ac fel y, cyfryw y yr 
ï oeddynt 'wedi mwynhau. llawer o, ragorfreintiau . tra ardderchog. 
dDeut.. 4.7, Ŵ 10. 15. Psal, 147, 19, 20. Rhuf. 9. 4,5. Y. oedd 
ystyriaetli. o' 'r amrywiol 'beihau hyn yn peri dirfawr ofid i Paul, 
pan, feddylfai, am gyflwr y. genedi 1 uddewig, ac cyn neillduol wrth | 
iddo feddwl, mai ei frodyr oeddy mt. Nis ei annedd ym eì y cnawd. 
y Gwebyndood ganlynol uk A Yt ub MU cj Yad nhŷ Ho tb 
nŵ eo Doull cg iN Hi mo< Ay Yny rock ÎN bb 


gy FU 
a a sêF. ATSY Y 
mr nn ue MEL an bab 50 i Y AN GY DG 





PENNOD IX. 307 

Mri “Canys mia ddymunwn fy mad fy hun "yn and- 
shema. oddi wrth Grist, Gog îy FWYD a PEIR 
yw Ge * 


i dao Y nb man DÊOn 


6 MA y mae” 'r “gia yn Fd” yr achos oedd” ganddo î i 
dii A; gofidio d dros ei i frodyr: ac ar yr un amser y mae” n gosod 
allan mor gyf y yr "oedd efe yn íeimlo eî gariad. yn gweithredu tu 

ag atlyn nt. " (o) herwydd fel y mae gwaith un yn. boddloni. i farw 
aa g /faill y. yn dangos fod ei gynl yn agored. i “farwolaeth, 
fel y y 'm mae. dn atn yn. dymugo t bod” 'yn anathema dros'ei WG. 











ynn du i bod h wy j yn : anathema oddi wrth” Grist, ac ar 
ga Ŵ fo js aith, R y ;ymmun- .beêth.” 'Ac 'mae ^n sicr 
iad syad de ddw n llyw * odraethu'ì un i ag oedd yn 


' ia yr " bniiu yn iyn. eulle, Pan oêdd Israel wedi'pechu 
aw RN. oe, uthur îddy yi nt ddya uauf, fê ddywedodd 
o$ mai êui eu pechod ac cos amgen,” 'dilea fî 
as sgrifennai st. Fx. 32. 39; Yroedd Mo- 
WEN gang ariad neillduol at Îsrael, ; yng s- 
vêr O' ì dros aif abt Duw.” Pn Gêdd “Ab; m 
Tiêi ŷn / thyf tl, fe ddywedodd 'Dai jdd, 'O'Ty' mab 
— lon O na buaswn farw'drosot ti, 
iaf. 2 Sam. â 8. 95.” Ymma'ŷr'celld i€r8li 
di 'modd. any Myd i'ân 
na LE ml a thrugain 0 wyr Israel, fe 
â. afydd i, Wele, myfi. a bechais, cì wnae thim yn yn 
a defaid hyn, TER a wnaethant hwy y'*-Byddtia 
naf í ac ar dŷ fy nhad. '2 Sami, yn YT, 5'Yr 
dî (Israel, yn ;ystal ac ' ystyriaeth o'i haeddiant 
w meddwl Dafydd. - Felly ymuna, pan” yma'r 
tôl ŷn d; edyd, Cany; 'mi â ddj AU 'mod. fj Tiii Yiia 
a 6ddi wrth Grist, Y” “4 ly ei fod prid heulol. 
na inym adiad, ayharodrwydd i | fyneddany'd dioddefiadau mì 
oe d yn boss s«ibl iddo fyned danynt heb. eehid, ddios ei'frodj 
Py God, hynny yw dro ei gydwladwyr” o'r 
Ne 'Widdeŵig, y y thai oed dŷn nit y yrun “modd sg y- 
eth natur i A breid rhaî nad oeddyn c ddîn 
o yn ar cnawd, 'meŵn € ferbyniad i ŵir gredîn- 
y yno yntygu y dTnddr ni yífyddp ieu yn frodyr 
“maer. a ih anatliema' i cael ei 'arfer, I Cor, 16. 
ydr 'Y mae'n cael 6i gyfieithu digfiyd, Act, 23: 












sb 


















308 RHUFEINIAJD. 


14. ac ysgymmun-beth, 1. Cor. 12.5. Y mae 'r Deg a Ahrugain, 
sef fyr rhai a yfieithasant yr 'hen Destament ï i'r Groeg. yn ; arfer y 
gair mewn amrywiol fanau. Yn Lef, 27. 28, 29. y mae'n cael i 
arfer am y diofryd-beth a ddiofrydai uni'r Arglwydd. Nid 
oedd hwn ddim i gael ei werthu, na'i ryddhau, na'i ollwng yn 
rhydd; ond i i gael ei ladd yn UM Yn, Num. 21, PY mae” ?n 
cael ei arfer am y.C Canaaneaid a'u dinasoedd, y! rhai y darfu. i Is- 
rae] eu BEWSYN neu. eu hollol ddinystrio, Yn Dent. Tr 26 m ymn 
yn.eael, ei, cyfieithu ysgymmun- -betb, ac yn. cael ei arf 
MAR cerfiedig, y thai geddynf yn igidd gan A hŷn 
SYMBL AC, PD.J; TU sb AN yn eR AR 
y.dnwiau hyn i'y fai... MO dey An fo Ê GU Ad 
HT AR FT a'r hyn oìl, îi dh am fo od. fy, nas ho ho; nn 

r hyn oll oedd ynddi gel bos MgnWY Ym y Adnod 
ganlyno ol y mae Israel ym. BE dib s byg ôn hy dM 
gael. eu. gwneuthnr. yn anathema ii neu yn dd hplsYd pel No. Eh 


^s 


befyd,J08,.1y A12. PRO y. Cenhedloedd, yr o ysa 
anethoma, yn cael ei a arfer am, y. rbai nw y0. FA 
st gwed, PEnWAB iben. i heb FI nU b RS 
lad a'n, duyian, pan yt oeddynt, yn medd y, wedi 
Y . Ossraffyn yn Pawl yc petbau h hymydg Odd. 
a yn. MA NY a, NN yr. Apostol. yn, ;y 
mn... Xr edd, HA Pennar CRED ygu. 
ha y muadio yn amyddo, melliigedig ; 1.9, herwydd, y 
maent wedi ei Tyr fieithu ;felly .yngodren 'r 'ddilen, Gel 
Y. RAS DDRFO, fod yr Apost ymma, tefnla sg miginh ed 
ír ogonjant Duw, a chymmaint o gariad at t eneidiau. . gyd- 

wladwyr, fel nag oedd ddim ym edrych ar ei dragywyddol dde 
wyddwch ei hun, yn deilwng i'w. gydnuyn * GChYPNTWOR CH 
mifer.o fyrddiynau. ,Gallasai, olygu y,gwnai, llawet, fedi! 2 
dywedyd yn, galed am Dduw, srael, os byddai i'r rhaî ag oedd 
wedi bod SYMRAre enw, gael eu gwrthod, fel eenedl: ac SN 
arall, y buasai gogoniant gras yn llewyrchu 'n llawer mwy dis: 
glaer. ynghadwedi gaeth. I Ryntdhynau, hym glou mey Sg 
euthur i (ynu y genedl Iy Myd GEG A 
o$ oedd eíe yn ys a yeatlnri 
yp. Íwy na'i ddedwyddwch, ie gd lynn 
wedyd, a hynny yn ddiragrith," wsgtwen 














fod, yn foddion ; ì, achub. y genedl, ewig rha truebi I nawr y. 
maent, yn agored. iddo, mi, ae dyliwn yt aan a! dlon,i 
roddi fynu Íy hawl, Ynghrist, ac.i gael fy ngyrru ymmaith oddi 


PENNOD 1X. 309 


yrtho, fel t creadur. melldigedig, i'r diben í ddiogel) eu hiechyd- 
ui eth hwy.” ” Os hyn; oedd ei feddwl, y. mae'n sicr na allasai 
efe ddim. dymuno peidio, caru. Crist, ond-i ì fod yn, foddlon i i gael ei 
ddinystrio, nid fel gelyn i ì Grist, ond. fel un yn « caru ei frodyr, yr 
ym fa fath AE, yr oedd Crist wedi cael « ei wneuthur; ynfelldiib, nid 
fel gelyn Ar 'Dduw, ond. fel cyfaill, a gwaredwr i i bech aduriaid. 
Neb nia, allwn olygu yn y, modd hyn. Fe ddichon. fod. cryfdwr 
d. Panl I yn « ei i ddwyn i ì anghofio pob peth ond yr hyn oedd « ei 


WE 


y 3, AU pmniot UE” y ìech ydsriaeth. cei. frodyr, »,y. genedl 


ce eh Was, ain teimlo yndda eî hun. y dymuniad 

hwn, .er nf lod yn gwyb: o Mna; wnai ddim. lles ì* ì'w frodyr. ,' 

| ymma, 'n c gosod ei i feddwYallan mey n modd 

is y La Crisl, ac ac fel yr c godd yn cael tey 

WRN fod, A ETO pad oedd dîm 

geriad | Crist; an ei bed y hol llol 

TL o th, AA td. S2 ed Ua, a EN 

HARDD MY. y wyddol drueni ai.hun ; 5 , gan 


y. rh NE cariad. 'dirragr rith. at Grist a 


FÂ a in £4134 
a We ŵn ba ai dd I W FFA 
iau Ya 
uw aa AR eì, “ 
Nas, (WM y8 SY 
u Er o eî hun YR 
AU ba cf 1^, Sd yd Y 
e yn, Saul y MA o 
dingb A Ŵ Ôl 
NE (Y 1a" dy au 
O EW mit trach 
nifer YP nwyr. FERN af 
cL ariad P a at ei fr rody nn AR 
id hyny yd yn cal el oly | 
Wyn a od gan yr S Tuddew n on lid 4 neid |M Paill, 
y hynny fod ganddyn? ragfarn yn eryn yr efengyl yrhon 
Hn phregethu, a'u boi Tyn y mynhoy d hy íramgwydd o 
Uu Mn r, eu, h main, O nd yr oedd gan MR MH A 
' ŵn ag attynt hwy, fel y 7 i« fod yn nani pê buasai 
ì GwM ddigon i symmud ymmaith eu rg, a'u dwyn i gofl- 
—€idio'r. efengyl erêu hiechydwriaeth] nid ymunig i gael eî droi 
n d'i gwydd fel Apostol, ond: hefyd gael ei ddi-âcddel fel aelod 
o eglwys Crist; fel y byddai 'n amddifad o. grdinhadau tŷ Dduw, 
| colli cymmundeb y saint ar y ddaear, ac yn cael ei gyfrif fel 
l, wedi, ei ddi-ar del ; r eglwys grist'nogol.. 
r € w Crist yn cael ei CM i Md hi '1Cor. 12.12. 
anh ny iy mae biau ynb beni' i' d eginyn felly. fe ellir dŷ y- 





























enno ì, 
SN 








310 RHUFEINIAID. 
wed, d''fod” ŷr 'hŵn sydd” ync cael ei dorri ymmmaith oddi wrth. yr 
e glwys, 'yn cael eî wneuthur yn anathema, neu yn ysgymmun. 
beth oddi wrth Grist.” Y' mae 'n ì bossibl fod yr Apostol. ymma n 
gosod all allan ymhellach, fod” “gaddo. gymmaint o gariad at ei 
frod) yr yr 'Iuddewo y y ' ddynt ) yn myned yn lluoedd tua 
sbri) ddol drueni, fel n na bnasai ddim yn ormod g ganddo ym ym 
foddl dloni ifod 'dros amser, yn amddifad o'r cysur ag sydd lyn (id 
Tw “oddi'wrth ; ymmundeb: Chris, ïe, ac i gael. ei adael i i i brofi 
'neillduol: 'ddychrynfe U a 'chyfy ngder meddwl, peb buasai ond yn 
bosibl i ì hynny. fed y yn foddion î ragflaenu eu haRwydd 'hwy, 
'Neu, nia allwn í cymmeryd y geiriau fel h; un. Yr oedd, yrludd. 
ewon yn edrych; ar Paul fel me dith a phla Er £ gene: 1, | ac ye ly y 
sychedu âm « ei FR ac ync eî erlid : Act, g2/22.1 Cor. 4 15, 
Buasai Paul) yn Ío oddÎôn iawn ì i ddíoddef hynny,; HY T mwy, pe 
cawaai ond! y “boddÌonrwydd o o Weled eí ei frodyr ; yn aele eu a ha chub 
'rhag y yfelldith a ag Oedd ar syrthio arnynt. Fely yr r oedd Tes esu ( st, 
oâdi a arg gariad af "bechaduriaid, ac i 'r iben. 1 w. (es rhag. 
felldith, ' wedi Y eulhur, yn. fell AR dnn Ì.d 


felly yr yf sedd ym ol s; Mn 
ietb bit mh nm 
N mk fell; AM 



















*r d wed ym 
dn yg a UM nyt, yn gally bo 
Yy RR y sdn 
yddyn t wys. Ly Ya. yniêu, megis is yr oed ian yn deal 
adde Hana bas gwneuthur, n n anathema). ac fell u 
dinyst rio ga Ŵ y Rhuf einiaid, ld 'am YR EN 5 
yWir. Fesyiab, ymae e efe | ia' â*k 'fystìol aethu A 


mer 


" ymmunol ia anddo, pe buasa] WHY yn NAC wM 
d Na f gael 'dic ddef hia i wd iW 
“en di do ef; (Ac gyru FAU ru A 
agored i]do, ac ac 'ddynt hwythau iU Ae eu Ry [8 WY 
*  nechd nt buasai, ddim yn 'Ormos â Cadd ddo. ì fy Hn 
A ddlonrwydd' Cr iS 'h ydyn i'e 


au ai' "ae 
ei iladd, ïe s Dugsa n cael ei psodîi farw ah MU aa. ne 


bnth ce ib NAT Hyde” 
sn sg a9 eh inwy: gyfod SOIUn v sets 
as Y. chos cyd. Israeliaid eiddo. y rhai 1y yd 
'mhaBwyeigdy; “a'r gogoniant, a'r cyfammodau, a. 
iad y ddeddf; a'r gwasinaeth, a'r addewidion Ari o 
Mein Erdows rg Tab Te Se Hia Y HR ihory iy 
hat Tr diben î 'ddangos beth. 'Gelld'yr achos iddo Ra bod 
anathema 5 oddi wrth Grist, dros. ei .Írod) írodyn, ì ai i amly in O 
hyn ag s oedd efu yn myned i'w osod o'u blaen'm MSS pêl 






Mw 





PENNOD IX. ; 311 


wrthodiad yr.Íuddewon,-ddim yn.deilliaw.od«i wrth un diystyr». 


wch: arnynt, ddwyn ar gof iddynt.y manteision crefyddol a pha 


rai yr, oeddynt wedi cael eu hanrhydeddu, a'u cynhyrfu'i edrych 
na fyddai iddynt ddim annog Duw i'w rhoddi i fynu wedi'r cyfan, 
y mae'r Apostel ymma 'n enwi amrywiolo'u rhagorfreintiau, ac 
felly yn dangos y modd yr, oeddynt: hwy yn rhagori ar bob cenedl 
arall, . Y peth: cyntaf y maeyn ei enwi yw, Ynrhai sydd lsrael- 
iaid, Yr oeddynt yn hiliogaeth y Patriarch Jacob, yr hwn hefyd 
a elwid Israel. 'Yr oedd hyn yn anrhydedd iddynt, fel yr oedd 
Jacob wedi etifeddu 'r fendith, yr hon a ddiystyrasai. Esau:. Gen. 

31—33. wedi cael y. fendith: Gen. 27.,28, 29. fel. yr oedd 
Duw wedi ymddangos. iddo, ac wedi gwneuthur iddo amrywiol 
O, addewidion :.Gen. 28. Ml—r15. ;A6.:3,.4. wedi bod yn ofalus. 
iawn, am am -ei. ddiogelu. pan mewn. amgylchiadau. peryglus : Gen. 
34.2 n 5, yn fel yr oedd efe wedi bod yn neillduol o daer mewn 
gweddi i, âc wedi Jlwyddo, ac ar hyny. wedi cael enw newydd gan 
Arglwydd, sef; yr enw, Istaêl:; G $d 














al. 'Gen. 33, MAS rs LU gd a (i'n yn 


i age WN ned ŵr, a Ceshedi: 
i imtay yn cael eu. cynnysgaeddu eyYAU; Dent. a5. 


cael e eu, gwneuthur yn. blant.i i Dduw irwy hae 
ag.oedd yn,rhoddi hawl i, fendithion ysprydol ar y 
Ebr; y nefoedd, etto. nid, ydym. ddim i feddwl fod ŷr 
ì yo el.y: cyfryw, wedi « cael eu mabwysiadu i fod, yn fedd- 
. iannol ar hawl i'r bendi thion ysprydol. ag sydd. yn. eiddo i i 'rrhai 
sydd yn blygu trwy. ffydd, wd TES Rd Hu oeddynt, fel 





















yr oec dd yr.Arglwydd. yn, eu iW Ti ie yNngyniafianedig 
ldoei hun. Ex.4.22,23. Deut, 14. 1, Jer. ARR Hai 
J>. Yr oedd Duw wedi ymddwyn tu ag.altynt fel-Tad tuag a 
a blan a, Ti we rb, au, magu a'u meithrin : Fal. 2. - 

cymn side :gerdded |; Hos..1. 
Yt i gna wedi eu 















y 


falus, iawn. am gyfodi. allor i'r DE Arglwydd, ym. mba le - 


312 RHUFEINIAID, 


oedd yn gofyn neillduol wasanaeth ac anrhydedd oddi &rthynt : 
Ex. 4. 22 Mal. 1,6. /'wediseìr! 'cymmeryd dan ei ofal neillduol; 
i'w porthi, eu dilladu a>pharottoi yn haelionus iddynt yngwlad 
Canaan: Deut. 8. 3,4, 7—9; yt oedd'fel 'Tâd'yn gwrando eu 
deisyfiadau: Num. 20, 16. yn:eu' ceryddu am' ew beiau: Lef. 
26. 28. ond :yn tosturio wrthynt, ac yn cyd-ymddwyn llawer a 


hwynt. Hos. 1ì: 8,9: Yroedd gogoniant yn eiddo r Israeliaîds 


Yr oedd yn neillduol ogoniant iddynt fod yr Arglwydd wedi'€u 
dewisi fod yn bobl unig iddo-ei hun; o'r holl bobloedd'ag oedd ym 
trigo ar wyneb y ddaear, Deut. 7; 62 ac nad:oedd 'ddim-yn gys 
wilydd gan y Jehofah mawr alw ei'Bun yn Dduw iddynt 'hwy- 
Ex; 20.:2. “ Gwel: Deut. 4i 7,2 Samŷ'7.. '23Y mae arch y dyst- 
iolaeth; yrhon oedd. yny y ddwy lech,-ar y rhai: yr oedd 
y'deng air ddeddfwedi eu hysgrifennu, yn cael ei'alw yn ogon- 
iant; Il Sam. 4.21). 22. Psal/ 26, 8.78. 61; Yr oedd yn Ogon- 
iant î Israel, na-welodd un” genedl arall. mo "i “gyffelyb; bod rhŷŵr 
arwydd gweledig o bresennoldeb Duw yn' ymddangos yn eu plith, 
— yr hwn oedd fel colofno niwl y dydd, a 'cholofn'o'dan y nos, 
eu harwain o'r Aipht-tua Chanaan : ExJ1359h, 162105 
oedd y cwmnwb hwn ar bâbell:y cyfarfod, arol îddi" i 
deiladu, a'r gogoniant yn llewwî y tabernacl-Ex.40734— 38 ŵedi. 
hynny: yr oedd: yn nheml Solômon!s: T Bren. 8.10, ' TH. ŷr oedd 
yn gorpliwys yn neilldnol rhwng 'y' cerubiaid, y rhai oeddynt ïr 
y drugareddfa, yr hon oedd ar arch y dystiolaeth, Bef. ÌG. 2. PE. 


ï 


25.21. Dymma/ŷr- 'hŷny'mae ysgrifenwyr Iuddewig, a€ oddi | 


wrthynt hwy, ysgrifenwyr 'crist'nogol, yn ei'alw yn SHECWN ^r. 


Yr oedd yn ogonïant mawr iddynt fod yr Arglwydd wedi llefaru 


wrthynt allan o: gênol y (fn, ac oddi” 'ar y 'drugareddfa, yr hon 


'oeddararch y dystiolaeth, rhwng'y y' cerubiaid. “Dent. 4:83 36. 


“Num.7. 89. “ Felly hefyd yr oedd” fod yr “Arglwydd wedi gi ih 
euthur Higosryni bethau mawr ac ofnadwy, i'r diben i'w gwaredu, 





'eucynnal, a'u hamddiffyn: 2 Sarn. “og; a bod íddynt ddeddfau a 4 


barnedigaethau cyfiawn. -Deut, 4, 8." “Fe ddywedit ymhellach 
'fod'ŷ cyfammoddu yn 'eiddo 'r rhai "wi: Y mae'r gaìr (diathece)'a 
“arferir yn gyffredin yn y/Testamen€newydd. âm ' gyfammod, yn 
arwyddo gosodiad neu drefnhad;” a inae weithiau tfi; cael ei gyf 
'êithn”Testdment: : Mat, 20.28; 1 Cor.'11. 25. 2/Cor. 3.6, 14. 
Heb, 7. i22.. 9. 16,/ 17; 20." Mewn Testament, 'neu ewyllys 
diweddaf g 'gwr; y mae pethau'n « cael eu gosod”neu eu trefnu. Ond 
“yn fwya 'cyffredin-y mae'n caêl êi gyfieithu 'cyfamnod, “yr. hyn 
sydd yn WAD cyfthndeb Thwng dwy blaid mewii perthynas. 


mr T——x_——— 


— 


CS uey ŴXN >i 


PENNOD IX. | 313 
tyw beth neu gilydd.” 4Y mae'r gâir cjfinninod yn cael ei arfer 
las” ” ŵsodiad neu 'drefnliad ddi: “gyfnewid o eiddo Dŵw: Jer.32. 

20. am' 6rchymryn Jêr. 34. 13, 14. y gylfai foesawl : Deut. 
b T8. dym yma fel y. mae'r. ddwy. lech: ar y Thai' yr 'oedd y ŷ gyf- 
'raìth foesawl Wedi” ei” hysgrifenu, yn “cael eu “galw. llechau y 
— cyfanmod ; .Dênt. 9. 11y Heb. 9, 4. ac 'am addewid. Esi 29. 
on y mde' cyfammod” Diw, â 'chylnimeryd y gair! yn ei ystŷr 
— briodol,” mefaŵyl Adi Within ô ddedwyddwch, yr atfìmodau 
A bâ fai) Paa >r addewidion i'g. sel eu cyflawnu, a a ' bygythio n ŷn 
'erbyn y rhain na chyflawnant y cyfryw ammodau. “Nid yw ŵ ddim 
ym :yd” a 4y â'i wredd DDIS Wa nim dau. gael ei eu cy ynnig gan 
y âc i'r hyn y mae ee. yn. ei i gynnig, ied ei 'Wrthod 
'ddit Y “WARM AYMW iyd Ryn mod ag” i 
gani addaw ei” wneuthur ef yn A live ;enhedloedd, bod yn. 
ì y RMdu efa BAdai PM ei ôl, arhoddî, UAN d GR a, 5 
eddiadd | eth i i'w Htfiog aeth. 'Gên Ua MAS AdaewY yddo dd” NR 
— cyfaltirhod liŵn “ag ISddG ac a ydeu Fo We 281, Th 
; Fn ahial cd fna aî efe W nath 9; d'a'n ôll Tsrael, g an t eu 
ymrneryd'i fôd” yl bobl briodol ì du mr iT 5GOIH. 
i iyd Jod ddig HiiOO hwynt ôl nhir 3 td 
6567 5 Cardd A ylle aad y Sen, 
(gyds to aì. Jos. 24. GÌWír dywedyd 




























ŵ' gyf sinhod/ y'i naill jn Gu â'i ŵy yddo yw Agar, a'r 
da? yit “ŷn dnn A dM s0u ne On siêr. 


um i'ìewydd yi pehhyn'yn gyniari Israeliaid. jer. 
'Y peth iessai” ŷ mae' i A postôl yn Gys wd di iad 
aH wir. olyg gyf yfraith i foesaŵl wedi eth YI 
a YM dreadig oli ond gân Í fod d ynolery yw, trw 
ip, n a on yllwc dh fg fan ŵ, & Ad ddl yn 
“iddynt syrvraedd adna ydi o o ï 'hamìrŷ wiol c ofynia au, 
y! Arglŵy dd. yr yn'dda'i i roddi*arf graph ne new, y o honi 
“ fod holl ddy UU Fr HAR yr trw] E7 ey yd- 
m'furlîo a'i go miêddur. 'ond”p erodd yr Aiglwydd 
* el i fod yn bobl i iddo € ei hun, y “ a yt ym yll wl 
Mur, nad oedd y rhaî a “fyddai ar ci enw. at 'fo d yn 
ca ynny 0 'at'ol gorchyniinyn i i Men aa y 
i redai u'dWyn' allan'o 'r gwersyll 'ì gyfarfod a Duw, 
a lef; dd wrthynt eiriau *r gyffaith; o ganol y y ían, y 'cwmwl, 
a thywy ì rch, a hynny a llais uchel ; de efe a'i hysgrifennodd. ar. 
ech og a a rhoddodd, || orchymmyn i Moses i osod 


yrarch,'ar yr Y hn yr oead yd? dateddfa' 'n 
Rr 





314 RHUFEINIAID. 


,cael ei chysgodi gan esgyll y cerubiaid, Ex..19. 10, 11, 17. 25. 16, 
17, I. Deut. 5. 22. Gorchymynnodd hefyd i Moses Mn iddynt 
y gyfraith farnol, neu y gyfraith ag oedd yn eu cyfarwyddo yn 
fwya neillduol mewn! perthynas i swyddogion gwladol, llysoedd 
barn, a'r amrywiol achosion a berthynai iddynt fel gwladwriaeth 
dan lywodraeth neillduol Jehofah. Deut, 4. 8. Rhoddodd iddynt 

hefyd y gy fraith seremoniol neu ddefodol. Ond y mae'n dybygol 
mai hon a olygir yn fwya 1 neillduol pan y dywedir ymhellach, 
a'r : gwasanaeth. | AF oedd defodau gwasanaeth, yn perthyn i'r ta- 

.bernacl cyntaf. Heb. ol Tra” r oedd y Cenhedloedd, yn; ol eu 

|. dychymmygion « eu hunain, yn. 'addoli eilunod: meirwon, yr. oedd 


gan Israel gyfarwyddiadau dwyfol, nid | yn unig. mewn perthynas 3 


wrthddrych, addolîad, ond hefyd mewn | perthynas i i'r modd i'w 
wasanaethu, 'Yr oedd; y. gyfraith seremoniol yn eu t cyfarwyddoi 
plant, Lef, 129. 2, 3. iTwytta 'r pasc,. Deut. 16,.] 19. 
1 ymgadw « oddi wrth amrywiol fwydydd, .&c. Lef. ll. o &c. 

olchi. eu hunain. a'u gwisgoedd. ar amrywiol achosion, Lef, eh 
15—19, i. offrymu. rhoddion . ac aberthau, Lef, 16... i roddi 
'degwm i 1 feibion Lefi. Lef. g. 30—39. WAI, oedd yn eu cy far- 








wyddo | pa. wasanaeth i roddi i'r Arglwydd, yn feunyddiol, yn h 


“wythnosol, yn. “fisol, ac. yn flynyddol, ar eu gwyliau. arbennig. 


EDN? oedd. eu. gwasanaeth. yn cael ei drefnu yny cyfryw fodd, felyr 


'oedd yi cysgodi, daionus. bethau i ddyfod, yn gystal ac yn foddion, 
o ddwyfol” osodiad, i ' dduwiolion gael mwynhau cymdeithas a'r 
Arglw ydd. _Pan oedd y Cenhedloedd yn estroniaid oddi. wrth 
ammodau ” 'r addewid,; Eph. 2 A2 yr oedd .yr addewidion. yn 
perthyn. i'r Israeliaid, ce As oedd y 'Duw,  di-gelwyddog wedi 
addaw v byddai eíe yn Dduw iddynt: Gen, Y y hydd idd- 
ynt î gael eu diogelu mewn. 'modd. neillduol os ufuddhaent â'w gyf- 









z€ithi iau ef: E Ex. 23. 20—22. y caent feddiannu gwlad Cana ï MEM 
Gen. 17.8. Xx. 23. 23, 27—8l. y byddai iddynt gacl. byw y 

'ddedwy 'dd wlad I honno: os glynent wrth yr. Arglwydd :, yd 
23. dy y. eut. 30. ac y caent eu badferu. o gaeth niwed, ar. eu 


“bedifeirwch a'u dychweliad. at yr; Arglwydd. — Deut. 30.. 1—5. 
sys Gwnaed. ì dynt ì sefyd amryw iol addewidion 3 mewn, perthynas i 
(Grist y gwaredwr. Es. 1l. —9. '9: 6, ue 93. 1—12. galwad y 
'Cenhegioedd : Es. 49. 199 23. | cyfammod. newydd: Jer. 3]. 3i 


Cy y 


ch gras a gogoniant, Psal, 84. ls 
we ny ys xt MU tr | (ag 





bo 


5 Eiddo ôn Yn T ta ac o'r rhai, iyn aed 


i wet 


PENNOD IX. 315 


Crist yn ol y cnawd, yr hwn sydd uwchlaw pawb, yn 
Dduw FDs yn oes oesoedd, Amen, 


Yr oedd yr fhadG on yn hin gaeth naturiol Abraham, Isaac, a 
Jacob, y rhai sydd yn cael eu galw” n dadau, Ex.3.16. 4,5. 
am eu bod” yn Hynafiaid y bobl ag oedd yr ' Arglwydd wedi eu 
dewis iddo eihun. Gallent hefyd gyfrif amrywiol o ddŷnion ag 
| oedd wedi bod yn neillduol o enwog ymmhlith eu hynafiaid, 
_ megis 'y dauddeg Patriarch, Moses; Josuah, Samuel, Dafydd, So- 
lodiab, “Elias, ac eraill o'r Prophwydi. Yr' oedd yn anrhydedd 
iddynt. Cy yn a y Pal ag oedd Arglwydd. nef a daear 


So y 


wedi bod: 'yn iyn mewn duwioldeb, Y peth diweddaf y y mae 'r 
A yosiol. ŷn eì enwi ymma o ragorfreintiau y genedl Tuddewig yw, 
'honynt” rwy yr anoedd Crist yn ol y cnawd. Efe a cadd 
ni'yn ol y enawd: neu yr oedd yn wirioneddol gyfrannog o'r 
“natur ddynol, “Mewn perthynas i hyn, a'r angenrheidrwydd i'r 
“ Gwaredwr fod yn ddyn, gwel Pen. 1, 3. Yn ol y cnawd, neu o 
' rameinatur ddynol, yr oedd efe yn un o'r Iuddewon, wedi cym- 
meryd had. Abraham, Heb. 2. 16. wedi codi o Juda, Heb. 7. 14. 
| ac 'o had Dafydd. Rhuf. 1.3. 'Tewy ymddangos yn y cnawd, 
o sododd. | fwy o anrhydedd ar y natur ddynol nac a “osodwyd 
| ferioed ; ary natur angylaidd : trwy fod o'r Iuddewon efe a osod- 
; odd fwy o anrhydedd ar y genedl honno nac ar un genedl arall. 
Pe 'na buasai 'Crist ond dyn yn unig, ni “buasai fawr o briodoldeb i 
ddywedyd êí fod: 'ef'o'r Iuddewon, yn 'ol y cnawd : ond j y mae. 4r 
— geiriau'n: ymddangos yn briodol iawn pan. 'ystyriom ei fod ef 
ae “uchlaw paŵb. ŷn Dduw bendigedig 3 yn ocs oesoedd. Y mae 
'efeyn fwy : nae Abraham, Ioan 8 53. yn fwynna Jacob, Ioan 4, 
Ê yn fwy na Moses, Heb. 3. 3—6. yn fwy na Solomon, Mat. 
S^ 12,42. 'yn fwy na Jonas, Mat. 19241. ïe, yn fwy. na *r holl bro- 
Ê “phwydi a'r iadau anrhydeddus am y rhai y sonir :yn nechreu r 
| Adnod. Y mae efe uwchlaw pawb yn ei gariad at bechaduriaid : 


















ì î y cyflwwniad o'i i swyddau cyfryngol fel Prophwyd, Offeiriad, a 
enin ; yn yr anrbydeddi. ba un y mae wedi cael. ei dderchafu 

| Cyfryngwr. Eph. 1. 20—22. Phil. 2.9. yn helaethrwydd y 
did ihion sydd wedi eu trysori ynddo ; Col, l. 19. yn ei bar- 
odrwydd i idderbyn pechaduriaid a chyfrannu bendithion iddynt: 
ni 'yn ei gyd-ymdeimlad a'i eiddo, a'i ffyddlondeb idd- 
AF -ym-mhob/amgylchiad.- ' Ond [e ellir dywedyd yn fwy neill- 





Abt, a 


» 


316 RRUFEINIATID, 


duol ei fod.ef Aw ebla pawb, fel y mae yn Ddwŵ bend jgedig gr 
oes oesoedd. Y mae 'n cael ei alw felly mewn cyferbyniad i” i'r hyn 
a ddywedasid o'r blaen, ei fod ef o'r Iuddewon yn ol y cnawd. 
Mynych iawn y mae yr enw Duw yn cael ei briodoli i Iesu 
Gan Es, 9.6..Ioan 1, 1. 20..28. Act. 20. 2B. Phil, 2, 6. Heb, 
- lloan 5. 20. Fel y cyfryw y mae ynddo ei hun yn anfeidrol 
Fae pob creadur, ac yn gyd-radd a'r Tad, yr hwn hefyd sydd 
yn.cael.ei alw yn. Ddnw goruwch oll, Eph. 4. 6. Yn ei patur 


ddwyfol ymaeuecilaw pawb, fel ymae wedi hanfodi. 'o dragy- id 


wyddoldeb ; yn. ddi-ddechreuad, oan l..l. 8:58. yn holl-wyb- 
odol, Ioan 21.17. Dat. 2. 23. yn: holl-bresennol, Ioan 3,413. 
Mat, 18. 20c, yn, holl- allnog. Es. 9. 6. ac yn: anghyfnewidiol. 
Heb. 1.12. 18.8. ,Y mae uwchlaw pawl yn ei weithredoedd, fe] 


ymae wedi c creu pob. peth, Ioan 1. 3. yn cynnal pob peth, Heb; 


13. yn cyfodi. 'r. merw, Joan. 6. 40,54. ac yn barnu ^r byw, a'r 
meirw, 2 Tim. 4, 1, Ac y mae uwchlaw pawb, fel y mae ^n wrth- 
ddrych teilwng i i gael. eì addoli gan holl angylion Duw-. Heb, * 
6. ïe, a.chan bob creadur ag sydd yn y nef neuar yddaear. Ioan 


5. 1113. -Y mae yn fendigedig yn.oes oesoedd. . Ymmaettoy. 


mae 'r un peth yp cael ei ddywedyd am dano ag sydd. yn cael ei 


ddywedyd am,y Tad. Rhuf..1.25. 2. Cor. 11. 91. _ Trwy eifod Y 
et yr hyn ag ydyw. ynddo,eihun, y mae'n. berffaith. deilwng. i 'g 
gael. ei glodfori a'i: foliannu gan seintiau. ac. angylion. ibob. âra- 


gywyddoldeb, . Gyda. llawer o barch, gan hynny, y. gweddai ì 


bawb. dead son am dano., Y, mae'r gair, Amen, neu yn Wir, ' 
ymma” 'n; arwyddo fod. yr. hyn. ag. oedd yr, Apostol wedi ei ddy- 
wedyd am Iesu Grist yn wirionedd. pwysig. adi-amheuol, ac hef. 





yd mai.d ymuniad calon Pau] oedd ar 1 'r. Gwaredwr, gaeleil j 


ai ogoneddu. gên bawb. Wrth son am, Dduwdod yr. Arglwydd. ] 


lesu,. y mae 'r Apostol yn dangos yr. anrhydedd, mawr ag oedd 
wedi cael ei osod ar y genedl Iuddewig,iac mai nid-dyn ynunig, 


oud Duw-dyn oedd, YM hwn ac Ee y WR 


ew RY Eu 





ynei wrthod, ' 


MR A TYRD Sydd, Ee Shw 









. h ' a; ; 
dyn ado (P? ay N YM RF yx 


si 'Eŵthr' 'nid' cpossìbl” yŵ, gydd. a a 


“ddirytn sy yu. nid; Israel yw . pâyl b ag sydd a Is, 


du H UR, 





5 .1AeJ SW Si s ; bb y HN dy? aciddned. 
OL HD rt itedho IB Pas nsoA?S 41y tbe: gw Di 

a ai oedgyr Apostol; yn byrriadur. dimdeingy rawn a:swrthodiad 

y hdBnRn oplegideu hongugdipiaethai ang cynidgn edyd;dim 










i; 








PENNOD IXJ* 317 


ameu gwrthodiad/fel cenedl; y: mawdn 'sylwî fod 'yr' Arglwydd 
wedi.gwneuthur-gwahaniaeth: rhwng rhai. personau neillduol ag 
mw y genedlrlionnorei huw. ” Y mae 'r' dywedyd yr hyn 
a obodir ar lawr: yn: yr adnod bw? naill ai i'r diben i gysuro ei 
feddwl: eihun, pan-yn-eael ei wasgo' gân 'ofid, wrth feddwl am eí 
frodyr; neu<ynteu i rag-flaenu' 'caiti-gymmeriad: a' 'gwrthddad!. 
Yr oedd :yn edrych ar y rhan fwya'r genedl Tuddewig yn 'ym- 
galedu. yn-eu'hangrediniaeth; yac felly ar gael'eu diarddel o fod yn 
bobl.i'r Arglwydd: yr oedd: “hyn yn-peri iddo dosturio' wrthynt 
a “gofidio O'u plegid.  Ac:y mae^n bôssibl fod rhai yn 'barod'i 
ddywedyd, Os yw yr Iuddewon i gael “eu” bwrw ymmaith) yna 's 
mae'r.addewid a wnaeth Duw i Abraham, y byddai” “efe yn 
Dduw iddoef ac i w.had, wedi myned: yn ddi-effaith:” Ond nid 
oedd: yr: Apostol: ddim yn: galaru. fel pe buasai 'n vneddw I' fod 
gwirionedd. Duw wedi. o tvae nid “oedd ddim. yn SA oddi 





wid pobl au ee Duwoyn Tyne a dichên fd gair yr AÂt- 
glwydd ymìma^n arwyddo. y bygythion ynny ag sydd yn cael eu 
— cyhoeddi: yn erbyn: yr-Tuddewon, Lef, 26: 14-39, Deut. 18, 18, 

8; 15-68. 'Es, 6,9 112 “Nidfoedd- ddim yn! bosiibl i i'r 
5 bygythion hyn: beidio caeleucyflawnŵ: Neufeallai fod gair. 
by ryn NAU n a I V Pet. I 25 Br 
Gan nit 















dnon a” aY. Yn 61.712. DA 19. 18—90. côl f 6. 
Dnd mae'n fŵy tybygol “fd: 'gair'yr 'Arglwydd ymma 'n * jn 
Guedy a a, Um AM a UN Fy 'r FM 





H.y 

A4 A y mae 'n. wir ied y gyfran wyd, y; i RE yn 
ob, H eu torri. ymmaith o. herwydd eu hangrediniaeth : ond gan 
uym ofal ì mawr ŷn. Dduw "i ad gwirionedd, yn ddi-gyfnewid yn yn 
' au, yn alluog ìi gyflawnu yr hyn a ddaeth allan o'i enau, 
a Ud, fod: ei anrhydedd fel Duw sanctaidd ac yn cadw cyfammod 
ug yn'beth | mawr yn. ei olwg, mnidyw ddim. ymn'i bossibÌ iw addewidion 
_ fbeidiorca eu cyflawnu; i: Yroedd” yr hol addewidion. ag 'oedd. 

el eu: rhoddi; y*thwy”? r ' Prophwydi," mewn' 'Perfb ys i'r 








318 RHUFEINIAID, 


Messiah, wedi cael;eu cyflawnu yn-Iesu o Nazareth: yr oedd 
llaweroedd o'r genedl Iuddewig wedi cael eu dwyn i'r gogoniant, 
ac felly yn etifeddu yr addewidion: :yr oedd eraill o: honynt yn 
dechreu eu mwynhau, trwy ffydd, ar y ddaear, pan oedd i'aul yn 
ysgrifennu 'r geiriau hyn : ac: y. mae 'r amser yn dyfod i'r Iudd- 
ewon gael eu himpio etto i'w .holewydden eu hun, ac felly i holl 
Israel fod yn gadwedig 5. Rhuf; 11. 24—26. nid oedd yr addew- 
idion, trwy 'r rhai yr oedd. Dow wedi ymrwymo.i wneuthur da- 
Jonii wir dduwiolion, ddim wedi. syrthio i'r llawr. yn ddi-effaith : 
ac ni] oedd yr addewidion o fendithion ysprydol ddim yn perthyn 
i bad naturiol Abraham fel y cyfryw, ond i wir gredinwyr yn eu 
plith hwy ag eraill. | Fe dybygidfod hyn yngolwg yr Apostol. 
pan y mae'n dywedyd, Canys nid Israel yw pawbag sydd:o Israel. 
Nid yw. pawb ag sydd yn hiliogaeth naturiol Jacob, yr hwn agaf- 
odd yr enw Israel, ddim yn cael eu cyfrif yn Israeliaid :ae nid 
yw pawb ag sydd, fel hiliogaeth Jacob, yn perthyn genedl ac 
eglwys Israel; ddim, felNathanael, yn Jsraeliaid yn wir. Ioan 1. 
AT. Ni ellir dim dywedyd fod yr hyn a fu yn achlysur i'r enw 
lsrael. gael ei roddi i Jacob, sef êi- daerni a'i lwyddiant. mewn 
gweddi, yn perthyn i bawb o'i hiliogaeth naturiol: er eu bod yn 
.enwaededig yn y cnawd; nìd oedd pawb o honynt ddim yn 
enwaededig o galon: er.eu bod; yn gallu dywedyd, fod ganddynt 
Abralam yn dad iddynt, nid oeddynt ddim yn rhodio yn llwybr- 
au ffydd Abraham: ,er, eu bod yn dwyn mawr serch i'r ddeddf, 
eíto, nid oeddynt ddaa) yn gwirioneddol ymhyfrydu ynghyfraith 
Duw.; er eu bod wedi eu dewis i fod yn bobl i'r Arglwydd; ac, 
fel y cyfryw, i i fwynhau llawer :o ragorfreintiau allanol, nid oedd 
dim lle i feddwl fod pawb o honynt wedi eu hetholii gaffael 
iechydwriaeth : ac nid-oedd pawb o honynt «ddim yn feddiannol 
ar hawl i'r bendithion cadwedigol y. rhai oedd Duw yn eu bwr- 
iadu i i had ysprydol Abraham, a un iyoneg; ai Tuddewon ai Cen- 
Bened AOREDL | Sunny a Wn hel FR € 


íi. SSL y so, 


T “Ne nid ydi o y bleiia'i eu bôd yn. had Ab: 
ay. i gyd. yn. blant: eithr yn. Isaac yg gelwir i iti 
hanu rs: fydr Ŵ EN UU &al f iŵ AUD Gwrt pa 
fy Wen ad en Gn de bwr gt 

Mn aU yr; iddo yn nio fei edgydiaus mawrion am dan- 
a eu hunain am eu, bod ynhad Abraham: Ioan 8, 33; 39.0nd 
ymma, y. mae AL Apos tol yn, dywedyd, Nad oeddynt, oblegid eu bod 


PRNNOD IX; 319 


yn had Abraham, i gyd yn blant. Pan;yr oedd yr Arglwydd yn 
addaw, yn y. cyfammod a wnaeth efe ag Abraham, y byddai efe 
yn Dduw iddo ef ac i'w had ar ei ol, nid oedd efe wrtharfer;y 
gair. had, ddim. yn. golygu ei holl hiliogaeth naturiol;, pe amgen 
efe a fuasai yn Dduw i'r Ishbmaeliaid, ac i hiliogaeth, Abraham. o 
Cetnra, yr hyn, fel. yr ymddengys ; oddi,wrth;yr, ysgrythyrau; nad 
oedd ddim yn bod. Ac megis nad eedd holl hiliogaeth naturiol 
Abraham, ddim, ar sail y berthynas, honno; yn cael. eu. cyfrif yn 
blant y- cyfammod ;, felly hefyd nid oedd perthynas ag Abraham 
ynol y. cnawd. ddim, yn gwneuthur yr. Iuddewon i i fod; yn blant i 
Dduw. mewn. ystyr ysprydol a chadwedigol., Nid oedd perthynas 
naturiol arfhad ; y ffyddloniaid ddim. yn. ddigon i” i'w gwneuthur-yn 
feddiannol ar anian plant, na? ?u dwyn i i ymddwyn. tu.ag at Dduw 
. fely. gwegdai blant ymddwyn tu uag, at eu. Tad, nac i roddi idd- 

ynf, bws i PS DER ysprydol ag, oedd. .yn cael eu haddaw 

_. Fe ddichon.dyn fod.yn, blentyn.i i'r diafol, 
ynta Sed, bod yn enwog iawn ar gyfrif eu duwiol- 
Cen ion RYN a nA YR a osai 2llyn 







us yn AI cî 

rhodio nei Sd Rhuf. 4. tey 12. ar oedd. i yn NR ei 
ddal allan, mewn modd € cysgodol; yny. gwabaniaeth, a; 'gafodd ei 
wne hur rhwng un, math. o had, Abraham a'r llall pano Ueb Duw 
] uthur cyfammod ; ag. ef aca'i. had., F e : ddywedodd yr Ar- 
AD, Yn Tsaac y gair it had. Gen, 21. ya NN 





No yri hon osdd mam Tais. ac yman ï Fn ferch, yr M4 
oedd mam Ishmael, ; yn arwyddo;y ddau Destament, neu yddau 
Gyfammod, fe ellir golygu y geiriau y mae 'r Apostol, yn en 
crybwyll. cyh fel. mm dal. allan mai UE NR Yn "fy 


a; 5 Feet) ydyw a gladd y add, y: an i bŷŵny 
sydd blar nti Dduw ; ; eithr ROE yr addewid â, FYNN 
yn. badi a, i'n a y 


320 : RHUFEINFÂAID, 


Yn -y' lythyr aty Galatiaid y maer Apbstol ynsyfwi fod i 
Abrabam) un mab o'r wasanaeth:ferch, wedi'eî' €ni'yn ol y cnawd, 
ac ŵn-do'ŷ' wraîg rydd) trwy yr" âddewidj” abod” y pethau! hyn 
mewn Alegofri,: neu gyffelybiaeth. Gal. .4,:20:-94; Yn yr un 

' moddŷ- ymae ymnïa yn gosod allên, beth oedd“yn/ caer eiolyguyn 
y gwahaniaeth a ddarfu i'r Arglwyddei wneuthur rhwng Bhinael 
ag Isaacc! >Jlyniiy yni, nêd plŵnt' y cnawd, y-rlai'Nynny sydd bland'i 
Ddw: >Fegafodd Ishmael ei eni ynol y enaŵd, “Bynny“yw, pan 
yroedd: Amar, 'ei'fami, ŷn ïeuange, 2€ felly ynyr amser i'ddwyn 
plant ym olctrefirgyffredin' natur, heb'un'gweithirediau gotuŵch- 
ymturïoba eiddo Diw." Ond ni” hw oedd yr Arglwydd” yn «i 
ôlygw diw'yrenw Hid, pan yr oedd 'efe yn” addaw bd“yn'Ddiiw 
i: Abrahairae i'w liad.” Yn'yr ŵn modd; yr oedd” yr hol gêtied 
— HuddewiB yn'Nad Abraham yn ol y cnawd; 'hynny yw, yn dedd: - 
ynt. yn hîliogaeth n&lurìoPiddo, 8e'yn ymffrostio llâwer 0'u per- 
thynas ag” chiidhacoha O 0099 oedd y cyffrediriôliwydd o 
honyn jn “ymddiried yn yciwdy dt yn ceisi0' cael êu Cyfiawn- 
— haitrwy ryw ddiioni/o'iu Feidd6 &ihunaîn; ” Ond”ni' ellid dith 
dywedŷd fod:perthynas'ap Abrahani'yn'ôl y cnawd yn gŵneuth- 
ur yt Holl genedi Tuddewig, ïe, na'neb'o:honynt, ytt blant ys- 
— prydol i< Dduw, neu'y cyffywŵ ag oedd yn gyfraiiìiogîoni 0 ahïan 
Duw; a8 yn feddiannol âr hawl i'fendithiôn ysprydol.” Nid oes 
nebi'ŵ>golygu''yn blant”i Dduw yn yr ystyr hy Os na fyddant - 
ŵedieu gêni ddim dnd o'r cnawd yn unig.” Eithr plan? yr addêw- 
id'd gyfrifir-jn hid.” Cafodd Isaac ei eni trwy rym yr addewid 
sydd yn Gen. 187 10; YV oedd Sâra, ci'faln, wedi bod yn.hi? yn. 
briod, ae heb fod íddi'tii :plentyn:- yr 0edd hì yn'awr yn oed- 
ranïus, âc fêlly' wedi miynêd heibio I arhser planta : oiid g&n . 
farnu -yn” ffyddlôni yt hwn a'addaWodd, hi'a dderbyniodd nerth'i 
ymddwyn “Bed, a€ wedi amser oedfhn'a esgorodd! Heb. 11. I1.. 
Hwisoedd”yr Arglwydd yn eíolygu pan yr addawodd i' fod yn 
Dduwi Abrahdm'ae i'w Ad. Yn atteb'i hyn y mae gwîr dduw- 
ioliom yn cael eu genï, nîd o ewyllys gwr, nac 0 ewyllys y cnawd, 
eithr oDduw, Ioan i. 13.” “Ymaetît yn cael eu had-genedlu, 
nid oddì ar olwg ar Uun rhyw deilyngdod na haeddiant ynddynt êu 
hmiain ; ond'o wir ewyllys da”y Jehofa mawr, a thrwy ei alluog 
— weithrediad. Iag. 1, 18... Y mae hyn yn cymmeryd lle yn ol yr 
addewid ag sydd wedi cael, eì gwneuthur i Grist, Es, 53; 11. ac 
i'r eglwys. Es. 49. 20—029. 54. 1—3. Y mae'r rhai'n, trwy 
gyddggd” dal gafael ar yr addewid'o iechydwriaeth trwy Iêsu 
Grist: ac y mae'r addewid a wnaeth Duw i Abraham a'i t 














BENNOD 1X. | gol 


»Sagl ciddo iddynt yn ei.hysprydol fendithion. Dymma 'r 
_haigymae, Duw, yn,en cyfrifyyn, ysprydol had Abraham, ac fel y 
dydd ynd endi iy Gal. 3. oni —— 


|t] Mu Fod gol SS: 8 





Do “ci i gair. yf. eg pu ha Wi do amser 
chwn. y deuaf, a a. bydd mab i Sara: Y 
Y ab Myra do fg ang 9” (ÎN, E2 O A A eno 
"ii K ddangos feb. ts 'e«dd« doe sym. Leu symaer 
hy Apdstol; ymma; 'n€rybw ydlein. o'r addewidion; trwy rin wedd. pa 
cXaiy. darfu, i Sara ysdd wyt? arno/; Y mae addewidion> o;fab i 
 Abraham.o Sarah i! i'w,gwelediyn:Geh,J17..15, k6, 19, 'ond:ymma. 
ymae Paul. yn cyfeirio: at yr. addewid; ia. wnaeth: syîAT- 
glwydd i Abraham pan yr ymddangosodd iddo yngwastadedd 
_Mamre. Gen. 18. 10, 14. Canys gair yr addewid yw hwn, Ar yr 
hwn y deuaf, a bydd mab i Sara. Ymma y mae Duw yn. 
awy dyfed, yn ei drugaredd, yn yr amser hwnnw, panyr oedd yn. 
ìybygol:i liawn, oddi, wrthoedran, Abraham a .Sarah,. Twyni 
ai 






idd; 


c “ gani] ER ac yr rhoddai iddi ymddwyn, mab ; neu 
















dd » ddyfod, mewn gweithrediad gor wch' naturiol; i'w. gallu 
pi. ymddwyn. had. Neu fe ddichon mai meddwl yr Ar- 
yŵ glwydd oedd; fel. yr oedd. efe yn awr,yn gboddi, atudewid:i Abra- 
ham, .felly,y-byddai iddo-eito, ymweled ag.ef, oddautu yr amser 











A .hwnnw-y-flwyddyn ganlynol, nen-oddantu pen; y naw mis, a rhoddi 


i; $ iddo fab o Sara.. Fel hyn yr:oedd,.y. 'Duwmawr yn gwneuthur 
_ .gwahbai niaeth. rhwng Isaac. ac Ishmacl,. yrhwn oedd, wedi. 'ei:eni 


A HY synoly. cnawd:.ae ynd hyn yr oedd yn. gosodialian, “mewn modd 


. eysgodol, y. gwahaniaeth oedd efe yn bwriadu ei wneuthurrhwng 
had Abraham yn-ol y cnawd: a'r A ag ma blant yr addew- 


| oidyu, wra y nd Aud MM A RD Y 


a iU fyn ytti byr A A y da RL: 





5b y Re «iyytt EN fi Ea £n xr ; Syd MAU AD aM Y ARE d mr 
10, Ac nid. a unig, str Rebiu fd 








tU wedi. iddi feicbiogi o un, sef. o'n tad Isaac ie mwd 
aa ae EE GWI Fn byns, a DT Ta RW YBU RG 'o cs 

.  :Wmae'n bossibl fod rhaì yn Baedd i y ddyadyd, nad. oedd; ddîm 
— -ym-rhyfedd fod gwahaniaeth wedi, cael ei wneuthur rhwng] îaao 
YR :âC Ishmael, gan fod! Ishmael. wedi. cael. ei genhedlu:pan. ;yr oedd 
o oedd Agar, ei fam ef, 
ond; Aiphtes- a gwasanaeth-ferch, ond bod ŷr ì Iuddewon. yn hil- 


Mn Y» III, Ss 





ddioed, 'yn. 'wyneb pob. anhawsdera a allai id (ar y 


$22 RHUFEINIAID. 


'dogaeth-Abraham'o Sarah, y wraig rydd. Ymma ŷ mae'r Apos 
* tol yn rlag-flâ€nu y cyfryw wrthddadl, frwy ddangos fodyr Ar- 
glwydd wedi gwneuthur gwahaniaeth mewn modd pen-arglwydd- 
iaethol, rhwng Jacob ac Esau, y rhai oeddynt ill dau yn hiliogaeth 
Abraham, acyn blant i'r un tad amam. .fcnid hynny yn unìg, 
hynny yw, nid yn unig fe gafodd gwalianiaeth êi wneuthur rhwng 
Isaac ac Ishmael, cithr Rebbiod hefyd, wedi iddi.feieliogi o un, sef 
o'n tad Îsaac, pan. yr oedd Rebecca yn dwyn yn ei chroth ddau 
“fab, wedi cael eu cenhedlu gan yr-un:gwr, sef Isaac tadiyr holl 
“genedl Iuddewig, 'yr oeddiy gefelliaid hyn. ym» 'mhobiamgylchiad 
: yn gyd-radd, etto fe wnaeth-y Duw sydd yn gweithio mewn 
' modd pen-arglwyddiaethol, yn ol b6ddlonrwydd ei ewyllys, wa- 
haniaeth AU wn Ai MD Fan ymlwyh neilldaol yn yri RHANU 
i AGE Yb oy ebo ny. ag. gin A 


Pw eh i 
y GYW AC O't 








de DR E'X pd AN ab DY WR ym R4YA 
A bl ì AD cyn geni y NU gwaiehthut<g 
ARY y'nt dda'ma drwg, fel y byddai i'r arfaeth yn ol 

Sed oledlg igaeth Duw 'sefyll, nid o Y weithredoedd, e ithr 

hwo ysydd y yn. galw). Finding AA cen 









Mi 07 oU 
nic y NE TN ss bii HUN Y or 
Y “ddywedyd, Nid yŵ ddim yn rhy feddatigdiyr itr. Ŵ 
Ni wedï caru Isadcj â gŵrieothir-lewisiad o hono-yn hylrach. 
'hâco-Ishmael yr hwn oedd yn ddyn drwg." “Ymma 'y'mae'r A- U 
":postol yn dangos, fod yr Arglwydd, yn ei bên- arglwyddiaeth, yn. 
''dewis y neill:yn. hytrach na'r llâHl ; ond nad oes ganddom olwg 
ar deilyngdod na liaeddiant yn 'ŷ cyfryw, î i'w annôg ef. i'osod eí 
; serch arno âc i wneuthur dewisiad'o hono.” Canys. cyn geniiy 
plant: ett, na gwneuthur: o hioriynt na da na drwg.” Pan yroedd 
Jacob ac Esau yn gorwedd yn y groth, yr oedd y naill fel y llalt 
o honynt wedi lunio mewn anwiredd, ac mewn anwiredd yr oedd 
eu mham wedi ymddwyn arnynt: Psal. 51.5. yn ganlynol, nid 
oedd ddîm yn bbssibl i'r naill nar Ílall ô honybt, mwy nâc erai)! 
o ddynol-ryw oddi âr y cwymp, gael ei ni yn gyfiawìi a sanct- 
aidd. Job 14. 4. 25.4. Ond tra'r oeddynt etto yn y bru, ac 
.felly heb eu geni i'r byd, nid oeddy naill na ^r llalbo honynt 
— «dim wedi cyflawnu, yn cu personau eu hunain, un rbyw weith- 
| red i'w gwahaniaethu oddi wrth:eu-gìlydd nid oeddynl ddîm. — 
wedi gwneuthur na dana drwg,'ï: dueddu 'r Arglwyddii:ed 
ar y naill 9.honynt ŷn: shach na*r llall; Dnd y prydhynny;fel. 


tJ LON 








PENNOD IX, 323 


y cawn weled ynyr adnod ganlynol, fe amlygodd Duw ei fod ef 
wedi gwneuthur rbagoriaeth rhyngddynt, gan esod ei serch ar y 
naill yn hytrach nar llall. Y diben mawr ag oedd mewn golwg 


yn hyn oedd, fel y byddai i'r arfaeth yn ol etholedigaeth Duw sefyll.” 


“Y mae'r gair (Prothesis) ag sydd ymma, yn gystâl ac mewn 
| mannau eraill, yn cael ei: gyfieithu «faeth, yn arwyddo rhag-os- 
— odiad, neu drefnhad-o beth ym mlaen llâw. Y mae 'n cael eí 
gyfieithu gosod, Mat. 12. 4. Luc 6. 4. Heb. 9. 2. meddwl, Act. 
YM YS. in Tibgfryd Act.11.23. Arfaeth Duw, gan hynny, 
“>^ yw ei rag-osodiad i'r naill beth a'r llall gymmeryd lle, ei feddwl i 
' hynny fod, a'i lwyr fryd i'w ddwyn oddi amgylch. Y mae'r ar- 


faeth hon, fel'y maen golygu iechydwriaeth pechaduriaid, yn ol 


etholedigneth Duw». Y mae ysgrythyraun mynych son am waith 


Duw yn ethol pechaduriaid i ras â gogoniant. Rhuf. 8.29. Eph. 


| 124. I Thesn,/ 1,4. 2 Thess. 2.18.” Mewn perthynas i hyn 


 gwel:Khuf; 8.23. Yn ol fel yr oedd yr Arglwydd, o'i wir ewyllys 


__ da; wedi posod:ei:serch ar rai o hil syrthiedig Adda, ac felly wedi 


— >^ eu hethol i gaffael iechydwriaeth; yr oedd wedi arfaethu eu gwn-. | 


as euthur:ym-ddedwydd byth. Ermad yw etholedigaethnac arfaeth EA 


'Duw'ddim-ynachos o 'bechod na thrueni cymmaint. ag un pech. 


— adur, etto y mae-ri'sicr na'allwn ni ddim meddwl am arfaethu 
id achub rhai, heb olygu fod eraillyn cael eu gadael, a hynny yn 
gyfiawn, 








5 arfaeth Duw yn. golygu personau! neillluol, felly hefyd y mae 
_ yn anghyfnewidiol: yr oedd yr Arglwydd yn golygu iddi 
| sefyll. Peel. 33. 11. Es. 14..97. 46. 10. Heb. 6..17, Pe na 
A byddai < ei arfaeth. ddim yn sefyll, fe fyddai 'n rhaid naill ai na 
ï ddarfu iddo. ddim trefnu moddion addas a. digonol i ddwyn oddi 
| amgylch yr hyn ag oedd efe yn ei arfaethu, neu nad yw efe ddim 
ymddigon. galluog i i gyflawnu yr hyn y*mae ei feddwl gymmaint 





“ arno, neu ynteu ei fod yn cyfnewid yn ei fwriadau. Ond ni ellir 


a _ dim meddwl y naill neu 'r llall o'r pêthau hyn,heb daflu neillduol 
 ddi-anrhydedd ar ddoethineb, gallu, ac anghyfnewidioldeb y Je: 


WG — hofah mawr.. Nid:o weithredoedd y mae yn sefyll. ; Nid oedd 
“Duw ddim yn. caeleei gynhyrfu i garu Jacob yn: hytrach nac 


“Esau oddiar ei fod yn rhag-weled y gwnai efe ragori ar ei frawd 

_ mewngweithredoeddda::. ac nid ar yr ammod iddo ef gyflawnu. 
Fyw a'r. cyfryw weithredoedd da yr oedd yr Arglwydd yn 
'gwneuthur daioni iddo, Nid rhag-welediad o nn rhyw 

— ddaioni yn yr etholedigion sydd wedi annog Duw i'w dewis i 






a n, ifyned-yn ol:tuedd | êu'calonriau:eu hunain, ac yn gan-. 
. lymol i gael-eu cospi ynol haeddiant eu pechodau. Fel y mae 


324 | RHUFEINIAID; 
icchydwriaeth,) Nid oes mewn-creadur syrthiedig ddim daioni: 
ond.yr hyn yimae.Duw, o'i ras, yn-ei weitbio-ynddo: phi'2. iB 
Phil, 2.18. oblegid bynny. ni allasai efe ddim: rhagwelediun;da* 
ioni-yn neb, o hi iliogaeth-Adda,1- fodyn achos iddo-efew.hethol; 
Y mae-'r.ysgrythyrau yn-darlunio daioni duwiolion fel-effaith, ac - 
nìd.fel, achos, arfaeth Duw. Rhuf..8; 29. Eph; 1,4. 1:Pet. l..2. 
Pe,buasai etholedigaeth yn. ammodol hi fuasai^n yma O 
ewyllys yn;-yr: hwn .sydd.a holl fwriad meddylfryd ergalon yn 
unig yn ddrygionus. bob amser :Gen. 6. 5. yn ganlynol buasai 
yn bossibli Dduw gael ei hollol siommi yn: y cyfan o'i arfaeth. 
Ac,fe fasai etholedigaeth: ar rag-welediad o: weithredoeddrda;. 
yn gadael.lle i'r gwaredigion fod yn fwy rhwymedigiiddynti eu? 
hunain naci Dduw.: yn ganlynol buasai ganddynt lêi ymffrostio). 
yr hyn syddyn groesi: ddiben; mettel died ado HS NN « 
iaid, Rhuf, 3.07, Es. 2i 17... Eithr-o'r hwnisydd yn galw. YL. 
mae;yr. arfaeth ag: sydd“yn ol etholedigaeth yn. hollolio-Dduw 
Nid oedd, ar a: :ŵyddomni,un achosiddo achub-pechadwriaid; ond: | 
yn unig iddo, o'i bunan-gynhyrfiol garìad, ewyllysio gwneuthur 
hynny. “O. hono ef. hefyd y mae yr arfaeth yn: sefyllsyn:ddieglyf. 
newid; —Ì'a rwystrau bynnag fyddo ar : ffordd ycyflawniadi&6honi) 
efe. a ofala âm iddynt gaeleu symmud... Orid-y-mae galwedig»o. 
aelh yn. cymmeryd lle rhwng arfaethu pechaduriâid i, fywwydidrae 
gywyddol a GWY” o'r bywyd hwnnw! am hymny y maeìtro 
Apostolymma 'n.son am.Dduw dan yr enw; ei dtnbg nyny k 
Meini PE Ì Ne GADO Ysgi 8. ud cu ymw CH NR OR 
s b hyyrsn yg 
Net a dda 
4o y dywedwyd iyd, Yr chynt a YAR OG Ía 
i6u enat hyd | _ duhÊ 






da bedd Rdbgocs yn GA ar Be rare fe ddarfa iddi. 
deimlo !rhyw NAU an-arferol-yn'ei-chroth parodd hyn iddi 
fyned i ymofyn a'r Arglwydd-beth a allasai hyn fod 'Yratteba 
gafodd hi oedd, fod*dwy-genedl, hynny“yw;. tadau, neu hynafiaid 
dwy genedl ynei chroth :—ae' y-byddai-'r-hjnaf. 'wasindethu^r- 
ieuuntafJ Geny 28v 29, 23i> NW oedd yr “Arglwydd, “oi wire 
wyllys :da; wedi: cosodrei' segdi ar yrhwn a gaiei eni ddiweddaf: 
ac wedi: Wb MOF dewisiad o liono yn hytrach nac o Drin | 
hwna'gairer. enigyntaf:' 'ae feb effaith ae amlygiad Ô hywmy yt^ 
oedd yr hwh.a'gai ei ent' gyntaf i fod co tn was i'r hw apat eì eni 
ddiweddaf, Ni chafodd byn ddim ei' 'gyfliŵnu ym nibdfwn 


| 
| 





PENNOD IX. 325 


Esaua Jacob; mewn ystyr dŷmhiorol;. Yny gwrilswyneb, niza': 


— welwn fodi facob: yn: ffoi rhag ofn-Esau :< Gen. 27. 41-45. “ei” 


— &-fenditliion ysprydol; acyn profi hynny 
Âr yrhyn oedd/wedicymmeryd lle yn 'nheulu Abraham; ac yn son, 
” HN my amrai Ud ho paroltoi-i GRO A 


fod; ŷn? eiofni ef'yn'ddírfawr; pau yr oedd; yn dychwelydcadref:: 
Gemn3216; Ty ati-fod>ym ymostwng ac-ym galw!:ei: hun; yn wae. 
iddo;-Gen. 3343, 5;:8;. Aonrchafodd;lsyn mo” 'i gyflawni mewn: 
ystyr dymhorol; ym ei Hiliogaeth, .ond* dros ychydig amser ym' 
mhen oddautumil o-flynyddoedd: wedil:hyni 2rSam. 8i 14 2» . 
Clron. 2511/12: .Oblegid-y'pethau:hyn) achan maì nid dwys 
genedl; chymmeryd y:“gair yn llythyrennol; 6edd ynghroth Res: 
becea,.ond eu hynafiaid, mae^n rhaid fod-ygeiriau hynyneaele 
eu: gyflawnu mewn ystyrysprydol. Yr aedd Esau:ynxcaeFei: ade» 
aebdan:lywodraeth-ei-lygredd, ae yn ^omddifril o fenditle“ys-^ 
prydol,. Fel amlygiad o'hyn' fe ddarfu iddo golliel enedipaeth»' 
fraint, yn>gystalca'r' fendith: agoedd-yn“ddisgwyltoddi wrthieis 
dad;. O'r-tw arall:yr oedd Jacob yn cael ei fendithio ag anian: 
sanctaidd; a. maddeuant pechodau; aca ehymdeithas a-Duwi: yr. 


i oedd, fêl gŵr'rhydd ynillwyddo-gyda Diw, a>phob' peth yn cyd— 





io êr êi“ddaionì. - Fellamlygiad o hynt fe ddarfuiddo gael! . 


h yr enedigaeth-fraimb a'r fendith: 'eafodd“eì barhawynghyfammod' . 
_ Duw; a chafôdd addewidioit o. Ganaan; yrhon oedd yn gysgodo'r. 


nefoedd: : Yny moddihyn-nid: 'oedu Esau'ond' megìs gwas mewn: 


— cydmariaethai Jacob: 'acyr oedd yr hynoll ag-oedd efe/ynveir. 
— wmeuthur' yn caêl eiôrtwch-lywodraethu ifod er-daioni'i Jacob: 
a ; Ymy pêthau hyn yroedd Esau'a Jacob: 


yn gysgodau o blant y cnawd a: atn a WNAI, i La 
*t ntd. Con i, y ped an 
cm dabes no yw dT yt us 
13. Megis yr, ysgrifenwyd, 
Esau d AUU Y 








AD fod yr. i non cei rhai 


o , ddwg y yn cael eu ca llan oddi wrth addewidion neill- 





4 duol Duw, y mae 'r Apostol y ymma'n crybwyll tystiolaeth: arall, 


yr hôn. a ddichon gael ei chymmwyso. at hyn, fel y maen ysgrif- 


— ennedig;: neu. fel y mae ar lawr yn Mal. 1. 2, 3. “Yno y mae'r. 


Arglwydd-yn' dywedyd; Jacob e hoffais, mewa gerais, eithr Esau a. 
gaseais) Gan fod yr Apostol; yn.nechreu ^r bennod, 'yn galaru, 
feddwl fod-y rhan fwyafo'r. genedl Iuddewig. yn amddifaid” 





trwy gymmeryd sylw ar 





B6 RHUFEINIAID, 


rhai i ogoniant, fe fyddai yn annaturiol iawn i olygu nad yw yr 
hyn a ddywedir ymma yn perthyn ddim ond i fendithion tym- 
horol ac allanol yn unig. Ni byddai hynriy ond meddwl fod yr 
Apostol yn dwyn tystiolaeth ysgrythyrol mewn modd hynod o: 
anmherthynasol,i'r hyn ;ag oedd ganddo mewn llaw. Y mae'r: 
Arglwydd ymma, gan.hynny, yn dywedyd, ei fod ef wedi caru . 
Jacob, hynny yw; wedi di-gyfnewid ewyllysio gwneuthur daioni 
iddo, ac: fellywedi ei ethol neu ei ddewis, er fragywyddoldeb - 
iddo ei hun, fel y byddai iddo gael ei adferu o drueni 'r cwymp; : 
a mwynhau 'r beddion agsydd yn ffrwythau cariad Duw, dros : 
amser,ac idragywyddoldeb. Y mae ganddo hawl i ddangos ei - 
an-haeddiannol ewyllysda i bwy y mynnoy>yn :ol boddlonrwydd 
ei ewyllys.ei hun: ae:nid: oedd ei waith yn caru Jacob ddim vn: 
gwneuthur cam ag Esau; nac a neb afall.. Yr oedd wedi casau 
Esau: hynny yw, nid oedd ddim ,wedi ei. garu fel yr oedd wedi. 
caru Jacob.. Dymma. ystyr y gair caszw mewn amrywiol fannau 
o'r ysgrythyrau. Gen. 29:31. Deut.:21..15, Dihar. 13, 24. Luc 
14. 26. Cydmar.. Mat,.10. 37: Nid oedd ddim. wedi bwriadu ; 
rhoddi:iddo. fywyd, tragywyddol.: ond yr oedd wedi eiadael yn 
mhlith eraill,o ddynolryw syrthiedig, (yrhai, fel y cyfryw, y mae: 
efe, yn eu. cyfiawn ffìeiddio) i rydd ddewisiad ei, ewyllys €i hun, : 
i rodio. yn ffordd, ei: galon, ac yn ganlynol i gael ei gospi ynolei . 
haeddiant. Gan mad ymyr Arglwydd «ddim. dan rwymau i'w: 
greaduriaid, y mae 'n sicr nad yw ddim yn angbyfiawn iddo eu 
gadael iddynt eu hunain i bechu: :.y.mae hefyd yn. ddi-amheual. | 
pa all efe ddim llai na rhag-wybod y pechodau y byddant. yn 
euog o honynt : ac nid yw ddim yn anghysson ag anrhydedd i un 
briodoledd o'i eiddo ei fod wedi arfaethu, neu Fwriad ^b 
eddwyr yn ol haeddiant eu a Ye YE A AD 


14 Beth gan hyny a ddyw edwi a dei sg 


iawnder gyd â Duw? Na at to. Pf am 


NO bc nd 









Fi ga fy Y ydyn ^w 
“y n yr a EN AN yt gadd yr gd yddu Pw | 
yr Arglwydd wedi dewis Isaac yn hytrach nac Ishmael;. ei fod 
wedi cymmeryd Jacob a'i hiliogaeth i. fod yn bobl iddo ei bun yn. 
hytrach nac Esau a'r Rdoyiaig 4; “bod arfaeth. Duw yn. sefyll, nid. 
o weithredoedd, ond o'r hwn sydd yn; galw. ac felly bod .y. “Bod 


mawr, yn ei ben-arglwyddiaeth, ac vn ol boddlonrwydd ei ewyllys 
eì hun; yn gwneuthur. gwahaniaeth, rhwng rhaiag "oedd ; ynddy nt 


PENNOD IX. 307 
eu hunain yn yr un Sefyllfa, gan ethol rhai i fywyd tragywyddol, 
'a gadael ereill ifod yn 'druenus byth, a hynny heb fod ganddo. un 
olwg âr ddîm ynddynt hwy i i'w gwdhaniâethu y naill oddi wrth y 
laif. Nid hawdd yw i ddyn anïanol amgyffred ŷ'dirgelwch hwn, 
'na gweled êi ogonïant : oblegid hynny, y tnae llawer'o duedd ŷn 

“yrhai ag sydd ynTlettua imêddyìiau chwyddedig am eu cynheddf- 
cânu â'u gwy bodaeth eu honain ; i godi gwrthddadleuon yn 'ei eibyn. 
“Gyda golwg z at hyn ŷ mae'r “Sg ŷn gofyn, 'Bêth gan hynny'a. 
ddywedin'ni : ? Beth a feddyliwn neua ddywedwn dmi Waith' Duw 
“ynl ymddwyn: 'yn”y' modd hyn: ta ag ât ei greaduriaid ? "AC oes: 
' anghyfiawnder gyda. 'Duw? Yn lIe ysfyried a cnd ŴN 
“ wyllwcheu hunain, a't hangynniwysder ì gyhôediî barn uch be 
“ bwriadau â gweithredoedd ; y Goruchaf, y dibedlaWerdedd, byn an 
tywyllwch'â'u balchder, Barod “i'Feddŵl. Guba niewn rliai 
am a jidiŵyn yn. anghyfiawn. Ond 'fe ddîtlion nad 6e 
un Y aniser a ye Sg iF yH] “y i ddynion ddywedyd fod Duw 
“yn anghyfiawn yddo athrawiaeth eî ben-arglwydd- 
| a'e r priodoli a anghyf- 
iawr f yrt Mdd ŷn hyn, beu yn MyW Vv beth arall? 
'A eli eabgli oddi wrtb yr hyn ŷ mae'r Apostol yn ei ddyw yedyd 
“am y-ddŵyfol. ben-arglw yddid th, fôd meddyliau, bwriadau, a 
“Borichwiliaethau”y y Duw mawr'a sPAandiaidd' mewn/ perthynas i 
— blant dynion, yn êi osod ef allan 'fel un “anghyfí iawn! >'A ydyw « ei 
' waith ef'ŷn &wbrriai ì gaffaeliechydwriaeth, ond yn gadael eraill 
“Bad oedd ynddynt 'eu hunain ddim yn waeth na hw yfhau, i fod 
“ yn drirenius i dragywyddoldeb, yn rlioddi lle î feddwl tod anghyf E 
CHimâer| y â Duty? Pe buasai'r T Arglwydd w edi ârfae hu 'rhaii 
gywyddol oddi ar 'vdg-welediad o'u 'hedifeirwch, ffydd, 
“ufiddeddd, â'u parhad hyd y diwedd, neu oddi ar ystyriaeth o 
'ryw ddaioni ynddynt I hwy, yn eu gwahaniaethu oddi 'wrth eraill, 
 nibua my ddim yn rhoddi un achlysur i 'feddwl ei fod ef y yn 
ns ymdd yn anghyfiawn. Y mae^r gwrthddadl hŵn, gan hynny, 
— yn dangos, mai nid etholedigaeth a ar rag-welediad o ryw ddaioni 
Î yngwrtliddrychau i r dwyfol gariad “oedd athrawiaeth Paul. Mewn 
— attebiâd i'r gofynniad, A oes anghyfiawnder gyda Duw, y mae ' 'h 












































“Btteb fel un fyddai yn | hollol ffieiddio y cyfryw Fas iaa, Na atto 
“Di ia fydded î ineb lettaa meddyliau: mor ah-addas a am yr hwn 
y mae 'ei gyf ymder fel y 'nynyddoedd ced yrn. Psal. 36.6. Y 
“mae'n gr y 


roes i dystiolaeth: ben- 


(a “dant ysgrythyrau i olygu eî fod ef Yn mesur lleiaf yn anghyf- 
iawn, teb bo 4, Job 34.10, Psal, 92. 15, Rhuf. 9, 6. Heb, 8, 


i" 


. 328 RHUF EINIA1D. 


40. Yrhyna. olygir ymma yp neilldaol. yw, pad oes anghyfiagen- 
.der, yn. arfaeth. Duw, NI id oedd. dim cam, yn, cael €k, wnenthur ag 
Esau pan. yn cael, ei. adaeli fyned yn ol. tuedd ei galon, ei hnn, byd 
-enilyoedd yn aeddfed. igael,ei.ddemnio:; o'r tu arall y mae'n sicr 

; iddo,w eled. llawer. mwy. o (liriopdeb, Du W. pac. gedd,gandd o,un 
chawl. iddo, Ac nid.oedd neilld wol gariad, Dawi Jacob yngwn- 
euthyr un, cam ag Esau, Nid, aedd gygrodigaeth Noa 2 Lot yn 
SEYnepthf imcam,a, by] igolion hyr en fyd nac ar Sodomiai aid, 








Sŵn A 
.chan pad. oe ndmAnnlybwndor ynyr hyn ymae Duw, yn ei 
.cuthur, mewpnanen. yJmagn eglnr pad,ogdd, ddir » yn anghyfiawn 
iddo, GREATH Y SY y 9es0edd,i;ymddygyn felus; .. YD yr annodd 
nngwd im yn angbyfiawn jddo ethol rhai i Gmnyche sn 
8 gadael, eraill 1;gael:eu cospi byth. yn ol eu baeddiant. eNHd nedd 
.AfP0 ddim rhwymau ì ethol, neb: yn gyfiawn. ynddynt me 
RW pur. bechu ar y cyntaf: ty mae'n n amlwg. GWAG 
o, Man MM deeddin am ypab yfi iddo, £yrigdy byu y90y. O0d 

IS ad icon. fod, yn fwy hadd,i.ni amgyffred. mai cyfiawn fuasai 

iddo ada ae ub adeg syrthiedig ddo ei hun,.ì fyned. y y,blaen 

_ meŷn yg hodryn ol pedd ,ei galon, a6 ne buasai, ddim ;ynanghyf- 
í Nen do, gospi, pob. troseddwr, yn ol haeddiant, WYR ” 
' .A phan ymae, HOYIF ewyllys da,; wedi ethol rh Ai gaflael icch- 
a au iaeth, y mae'n sicr gr ygyd 0 anghyfiawn. iddo. ym- 
Sinn yn ol, boddlonrwydd ei ewyllys;ei bun, rth gyfrannu. ei — 
— anhaeddiannol fendithion. Mai, 20,15. ; .Acrnid, yw, bwrjadu 
o achub, thai, ŷn gwneuthur dim, cam.a'r,rhai fydd yn cael, ew cyf- 
ao yrs :Nid yw.bod rhai;o hiliogaeth Adda yn 'caffaelu ech. 
CN cthoyp gwnepthuridim. cêm a'r engylion syrthiedigy.rhaî 
4 sydd) yn cael eu cospi yn;ol,en haeddiant... MR 
“dangos, Adn o .nad yw.ddim, yn angbyfiawp i Dduw. 
wrthrai, acyn Adn. 17, pad yw ddim yn anghyfiawn jddo 
ill Galn, dywedyd, hefyd . Nef im angbrfan- 
cl hwi nleethataSt, ragluniaeth : hein: Tr “ ,Dat..15. 

3 hb. GC nl» Gy. 7. 


aM 
WP ea 




















































yn. y cerydd drwy ba 

At anwired u ei i blant: by iO- 

drn & rydd. efe. i'w bobl. ” bnn Eu, EN 
10... Ond yn ng y Ym ya ger eint» | mwya. 


iS Yu â'r y; AU î 
Y “y ua 3 ymd Sy m GN a ao Ŵ 








PENNOD IX. 320 


aeth a chyffredinol o gyfiawnder Duw. Act. Yp aT. Rhu 
6. Mat 16.07. 2'Cor. 5. ÍO.... 


MAU, Canys y mae yn dywedyd wrth Moses, Mi a 
drugarhaf wrth yr hwn y mngarhawyl ac a gi 
wrth ye! hwn i tosturiw yf. Di 


“ Ymma 'y mae'r Apostol yn dM nad yw ddirh yn anghyfiawn 
i Dduw weitliredu yn ol ei ewylly$ da tu. ag at râi yn hytrach nâ 
thu ag at eraill, y rhai nad oeddynt ddim yn fwy. anheilwng r na 
hwythau : :'ond bod ganddo. gyflawn awdurdod ynddo ei hun i 
roddi o'i fendithiom grasol bwy y mynno, fel” y byddo da yn ei 
olwg eihun. A chan mai yr Iuddewon oedd'yn dangos! mwyâ ŷ 
barodrwydd i wrthddadleu yn erbyn yr athrawiaeth hon, y mae 

uuf yn rhoddi prawf o'r gwirionedd, trwy alw arnynt i sylwi ar 
” wedi cael ei ddywed) yd. wrth Moses, mewn perthynas 
h;. fel '€u deddf-roddwr. enwog, ac fel un wedi cael yr an- 
ô gymdeithasu llawer a Duw, yr oeddynt hwy) yn llettua 










A mn dylfau neillduol-o barchus. Y mae ug eu. cyfeìrio af y geêir- 


xXx.33,19, Yno y mae'r Arglwydd, i'r diben i 
mel i Wn ei ddaioni dn ol an, ei e- 


w'r 


o TONY yn ayn y cai efe Waer y tu, (o) iddo; ' ac 


an telly y maent yn dangos yr achos ei fod cf yn' cael ei i anrhydeddu 


“FR Ex. 33. meu “Pan ï mae Ur ^ POÎOL yn 
YiEN (Ho hol eneidiau i gaffael fedy AM y mae ri fir, 
dybygid, mai' midyneu cyflwr creadigol, ond mewn cyflwr pech- 
adurus a thruenus yr oedd yr Arglwydd yn golygu y 'cyfryw 9 
'hiliog >th Adda ag sydd yn wrthddrychau eî arfaeth rasol: o hêr 


wydd iid creadir sanctaidd a dedwydd, ond creadur llygredig â 


thraenus yw. 'yr hwn ag sydd yn brïodol wrthddrych ACH 
“LrysR ML Tt 


90 RHUFEINIAID. 


thosturi. Wrth ddywedyd, Mi a drugarhaf wrth yr hwn y trugars 
haiwyf, Sc. y mae yr Arglwydd yn cyhoeddi, mai wrth rai yn 
unig, ac nid wrth bawb yn gyffredinol y mae efe yn trugarhau. 
Y mae hyn yn cael ei osod allan yn fwy neillduol yn Adn. 18. Y 
mae'n tystiolaethu, mai gweithred ei ewyllys da_yn unig yw 
dangos. irhgaredd,i neb o ddynol-ryw. truenus mwy na'u gilydd. 
Nid oedd arno ddim dyled i i Ishmael nac Esau; nid oes arno ddim 
rhwymau i drugarbau wrth gymmaint ag un o hiliogaeth Adda : 
am hynny, o'i wir ewyllys da y mae efe yn trugarhau ac yn tostur- 
1o; heb fod un achosiddo wneuthur felly, ond. yn unig mai hynny 
yw. ewyllys, “oblegid. rhesymmau, AN iddo ei. hun yn 
unig. ea mae .n, rhoddi ar. ddeall i'w greaduriaid. mai mewn 
modd p pen: 'arg]wyddjaethol y, mae 'efe yn, trugarhau. wrth: druein- 
iaid,, .Gan fod cyfrannu ei, roddion grasol. ;yn ymddibennu yn 
hollol â ar ci  cwyllys e ei hun, y, mae efe yn gwneuthur hynny. fel y 
my nno, heb roddi « cyl rii neb, o'i greaduriaid am yr hyn .y mae yn 
ei wneuthur, ye mae 'n gosod allan. bod ei drugaredd ) yn cyr- 
haedd yh, 'peillduol, « o bell. Pan. ymae efe yn trugarhau wrth 
bechadur, y ae. 'n dmgarhiu. mewn modd ag, sydd yn gwneuthur 
Iles, sylw ceddol idd ddor: ymae. ei; drugaredd, ef yn.deilwng o. gael ei 
galw. yns dr ugaredd: o herwydd y mae ei gwrthddrychau nid yn 
“unig yn cl wed, am dr rugaredd, 'ond. hefyd yn derbyn myrddiynau ; 
9 » fendithion o o ddwylaw. frugaredd,., Ymae, n.dangos : fod ei dru- 
garedd; yn ddgyneyd hyd y diw edd. | Megis yr. oedd. 'Pilaf, 
- wrth. ddywedyd, Y Yrhyna ysgrifennais a yn. rhoddi 
ar diedry WM. r Iuddewon, pa wnai efe ddim newid yr ysgrifen, felly 
dyelyd ni wna,' r Arglwydd. ddim cyfnewid, ei feddwl mewn pêr-_ 
dhynas i i wrthddrychau t trugaredd, .Y mae, efe, mewn. amser yn 
.dangos” (rugaredd i yr 'rhai y bwriadodd. efe, er cyn yr. o oesoedd, 
drugarhau. wrthynt, A lle y mae. wedi dechreu. dangos ei .dru- 
ywi, trwy g franhu z anìah newydd, efêa 'chwanega drugarhau 
trwy. Jadd deu ; holl, bechodau, eu, cysuro dan eu holl orthrym- 
der: u, eu “adferu o' o'u holl. ddirywiadau, rhoddi iddynt nerth i 
.barhau u. hyd. y y diwedd, ŵ u ' gwneuthur yn ddedwydd byth ym myd 
(yr 'ysprydoedd. ; Ag: y mae 'n amlygu mai ei ogoniant ei hun,fel 
.P«0; :arglwyddiaethol, gyfrannwr, ei roddion, ; ywyr hyn. ag sydd 
ganddo n mewn, golwg yn, fwy na, dim. arall. Ni all fod .dim an- 
gyflawnder, yp hynsi, 9. herwydd nid yw cyfiawnder yn gofyn 
“dt and i bob, un.gael yr hyn, sydd. ;yn. ddyledus. iddo; ,;Ondy 
a DAS hawdd. ibawb ddeall mai gweithred,o ras, ac nido ìdyled 
CYW UNgarhau ce haeddu ei gospi. am ei fai. 


Tî y k 1i 















PENNOD IX, 381 


Ac ni ddylai'n llygaid nì ddim bod yn ddrwg am fod yr Ar- 
glwydd ŷ Uu Mat. 20. 15, ; Pu Wd 


16 Felly g gan du nid o'r hwn sydd yn wyll 
'ysio y. mae, nac o'r hwn sydd: yn, rhedeg ychwaith, 
ond o En y^ hwn wydd yn trugarhau, 


Ri ŵr 

LwiNr sedd yn RS DAU U adn mai.nid HAN, aed 
sydd blant i Dduw; ond maiplant yr addewid a gyfrifir yn bad: 
Adn. S8. bod arfaetb Duw yn oì etholedigaeth yn sefyll, nid o 
weithredoedd, eitbr o'r hwn sydd yn galw: Adn. 11. bod Duw 
wedi caru Jacob a chasau Esau : Adn. 13. a'i fod yn írugarhau 
ac yn tosturio wrth y neb y twy yn ol boddlonrwydd ei ewyll- 
ys. . Adn, 15.;.Ymma y mae 'n tynuu casgliad oddi wrth y-peth- 
auhyn ac :ynidywedyd, “Felly gan liynny, hynny yw, gân fod peth- 
_ ,au yn bod yn y modd hyn, Nid o'r hwn syddyn ewyllysio y'mae, nae 
— 1O'r hwn sydd yn. rhedeg ychwaith. ; Yr 'oedd Esau ar ol gwerthu eì 
yb 'enedigaeth-fraint, yn ewyllysio etifeddu'y fendith, a thrwy ddagr- 
au yn ei thaer. geisio: Heb. 12.16, 17: yr oedd Isaac, ei dad, 
'yn ewyllysio iddo ef gael y fendith: Gen. 27. 1—4./ac fe ddarfu 
iddo, ynteu. redeg, ar orchymmyn: ei dady i. .barottôì iddo flasus ' 
4c yddai iddo fwytta, a'i fendithio efcyn. eifarw. Gen. 
“Ond er ewyllysio a rhedeg, ni ddarfu ì Esau. ddim 
e a di. O'r tu araÌl, yr oedd: Rebecca yn ewyllysio i,Ja- 
» gacl y fendith; yr oedd ynteu yn ewyllysioyr nn peth, ac yn 
; geisio. mynnod i wneuthur blasus fwyd i'w dad, fel y 

Mu byddai i iddo ef ei fendithio. Gen. 27.. 6-19. Ond ervi Jacob 
ewyllysio, rhedeg, ïe,a chael y fenktthg. y mae'n sicr mai'nid hyn 
” hellodd Duw.i roddi 'r fendith iddo. Yr oedd ei ymddug- 
yn yr. achos hwn, yn waradwyddus. iddo ei-hun, 'ac yn haeddu 
elldith y bytragh na. Fr oddi wrth yr Mu: Gan. 27. 





















y. fendddb, in nac y. datfu i ì. Ddw gan ei o ag eÊ: 
ond yn gt dys o_Dduw, fe hwn s “er MEY “Yr achos 





a “in "a gn 1 dodd 'cyn. iddo seiMiredol Sn 
nd “Gen. 25.23. Gwel Adn.'12. ; Yn yr un modd, fe ddich- 
on fod »d dynion, oddi ar 'ddyclirynfeydd cydwybod, ofn damnedig- 


U v 


332 | RHUFEINIAID; 


aeth, a meddwl mawr am y nefoedd fel rhyw Je dedwydd, yn 
ewyllysio bod yn gadwedig, ïe, ac yn ymddangos. fel rhai ar frys 
am gaffael iechydwriaeth, yn debyg i'r dyn ieuangc ag oedd yn 
rhedeg at Iesu Grist. Ond ni bu rhagwelediad o hyn ddim yn 
annogaeth i Dduw eu harfaethu i fywyd tragywyddol; ac nid yw 
golwg ar hyn yn gweithredol gymmeryd lle ddim yn ei gynhyrfu 
i gymmeryd trugaredd arnynt. Gellir dywedyd hefyd fod pob 
dyn duwiol yn ewyllysio troi ei gefn ar bechod, cadw ei hun yn 
bur ynghanol byd llygredig, byw yn gyfiawn, yn sobr, ac yn dduw- 
ïol yn y byd sydd yr awr hon, a dwyn dlrwyth lawer er gogon- 
iant: Dduw... Ac-y maegwir grefydd yn rhwymo ei pherchen- 
og i redeg yn llwybrau tystiolaethau 'r Arglwydd, ie, i redeg fel 
y caffo afael. Ar yr un amser y mae ^n sicr mainid ei uyn 
efna'i redeg yw ^r achos fod yr Arglwydd wedi ei garu a'i ethol 
i etifeddu iechydwriaeth, Nid yw bod rhai yn cael eu gwneuth- 
ur yn blant i Abraham, ac felly yn dyfod i ewyllysio a rhedeg, 
ddimi gael ei briodoli iun rhyw dnedd daionus ag oedd ynddynt hwy 
wrth naturiaeth yn hytrach nac yn eraill. Nid yw bod trugaredd 
yn cael ei dangos iddynt, a'u bod yn cael eu galw trwy ras, ddim 
yn ymddibennu ar unrhyw ddymuniadau da o'u heiddo ei hun- 
aîn : ac nid yw ddim i gael.ei briodoli i'w diwyd ymdrechiadau 
na*u hymofyniad am iechydwriaeth. Y mae'r Apostol yn priod- 
oli hyn i achosarall. Ond o Dduw, yr hwn sydd yn trugarhau. Yr 
unig achos a wyddom ni am dano i Dduw garu rhai o hiliogaeth 
Adda, yw, am eifod yn trugarhau wrthynt. Ei drugaredd yw yr 
unig achos iddo ethol neb o honynt ií gaffael iechydwriaeth. ' Ei 
drugaredd ben-arglwyddiaethol, ac nid un rhyw rwymau sydd 
ârno i'w greaduriaid sydd yn ei dueddu i wneuthur rhai yn blant - 
i Abraham. Nid yw efe ddim yn cael un achos nac annogaeth 
ond yn ei drugaredd ei hun, i wneuthur pechaduriaid cyndyn yn 
ewyllysgar yn nydd ei nerth. O drugaredd yn unig y mae efe 
yn dwyn rhai ag oeddynt yn feirw mewn camweddau a phech- 
odau, i redeg yn llwybrau ei orchymynnion. Y mae efe yn 
estyn frugareddi i fyrddiynau o'r rhaia g oedd yn. haeddu s ei 'dragy- 
wyddol anfoddlonrwydd, yn unig am ei fodyn trugarhau wrthynt. 
Pan y mae lluoedd anneirif yn cael eu gadael i fyned yn ol fuedd 
eu calonnau eu hunain; y niae efe, o'i drugaredd, yn. gweled bod. 
yn dda ialw rhai 0 dywyllwch i'w ryfeddol oleuni ef. . Y mae^n 
wir êl fod ef yn rhoddir fendith i'r rhai sydd yn. ewyllysio ac yn 

rhedeg: ond effaith trugaredd, ac nid yr achos o hynny 1y î] 
rhai yn cêel eu gwneuthur yn ewyllysgar ac yn ufadd... 





Fen | Ee y ^ 


PENNOD EX, 333 


17 Canys y mae yr ysgrythyr yn dywedyd wrth 
Pharao, I hyn yma y'th gyfodais di, fêl y i ln 
fy ngallu ynot ti, ac fel y nant uu enw NHY r 
holl ddacar. 


| Ar ol dangos, Adn. 15, 16. nad oedd dîm anghyfiawnder yn 
'ngwaîth Duw yn dangos ei drugaredd mewn modd pên-arglwydd- 
iaethol yn ol boddlonrwydd ei ewyllys ei hun, y mae 'r Apostol 
ymma 'n profi nad yw udim yn anghyfiawn i Dduw adael rhai yn 
€u pechodau, heb estyn ei drugaredd iddynt, pan y mae yn tru- 
garhau wrth eraill nad oedd ddim yn haeddu hynny mwy na 
hwythau. | Y mae 'n rhaid i'r Iuddewon gyfaddefhyn os ystyriant 
yr hyn sydd ar lawr yn ysgrifennadau Moses. Canys y mae'r ys- 
grythyr yn 'dywedyd wrth Pharao, hynny yw, y mae'r Duw mawr, 
ynyr ysgrythyr yn dywedyd, fel y mae'r un geiriau yn arwyddo 


yn Marc 15.928. Ioan 7. 38, 42, 19. 24, 37. Gal, 4.30, Neu 
y mâe'r ysgrythyr yn dywedyd pa fodd y gorchymytiwyd i Moses 


ddywedyd wrth Pharao, yr hwn oedd, wrth naturïaeth, yn ŷr un 
cyflwr. Hygredig ag eraill o ddynol-ryw, ac felly ddim yn haeddu 
ewyllys: da'r Arglwydd mwy na rhyw rai eraill. Y mae'r Apos- 
tol ymma ^n cyfeirio yn neîllduol at y geifiau $ydd yn Ex. 9. 16. 
' hyn. ymma y'th gyfodais di. Gân mai nid rhyw beth newydd i i 
'Dduw oedd fod ymddugiadau Pharao tu ag at Israel, a'r barned- 


“y igaethau 'oedd yn! syrthio arno oblegid hynny, yn achlysur i ddwyn 


Y 


“y dwyfol ogonïant i'r gôlwg, nîd oes dim anghyssondeb i ni ol- 


“ygufod waith Duw: yn ei gyfodi ef yn arwyddo, ei fod ef, er tra- 
gywyddoldeb, wedi ei fwriadu a'i ordeinio ef ì fod er ei ogoniant. 


' Ac fêl y mae'r gair. cyfodi weithïâu yn arwyddo creu, neu ddwyn 


Ê peth. î fod, Mat. 3. 9. a chan fod Duw a rhyw ddiben neillduol 
yneiolwg) ym mhob gweithred o'i eiddo, achan ei fod yn gwn- 


_ euthur pob pêth er ei fwyn ei hun, nîd yw ddim” yn gyfeiliornad 
^R ddywedyd. ei fod wedi rhoddi bod i Pharao i'r diben fel y cai ei 


“ogoniant ei hun achlysur i lewyrchu yn fwy disglaer. Ond fe 


“ ddichon mai meddwl yr Arglwydd, yn y geirïau hyn, yw, ei fod ef, 
My mn ei ragluniaeth, wedi trefnu i Pharao, yr hwn 





n greddur neillduol o lygredig, ddyfod i 'orsedd yr Aipht, 
fely byddai i i'w ogoniant eì hun gael ei amlygu yn fwy eglur yn. 


' ei ddinystr. Y mae'r gair cyfodi, mewn amrywiol FARRHO, ynar- 


| — wyddo. dwynun i'r frenhiniaeth. 1 Bren. 14. 14. Act. 13. 22. 


Neu y mae'n bossibl mai yr hyn a olygir ymma yw fod yr Ar- 


334 RHUFEINIALD. 


glwydd wedi dal/Pharao i fynu; a'i gadw yn fyw dan yr amrywiol 

blaau ag oeddynt; 'wedi ei orddiwes ef a 'i bobl, ac wedi eì adferu, 

neu symmud. ymmaìth. ei blaau oddiarno. Y mae *r un gair yn 

cael ei arfer am gyfodi. un i fynu o glefyd. Tag. 5.15. Pan oedd 

efe yn parhau yn ei greulondeb tu ag at Israel, yn diystyru: 'y 

gennadwri oedd yn cael ei hanfon atto, i ollwng y bobl i fyned 

ymmaitb, ac yn ymgaledu dan farnedigaethau Duw, yr oedd yr 
Arglwydd, yn ei amynedd yn arbed ei fywyd, ac yn eihir-ymaros 

yn cyd- ymddwyn ag ef dros lawer o amser, Adn. 22. fel y bydd- 
aiiddo gael ei. iegdneddu mewn modd mwy hynod yn y dinystr 

ag oedd, yn fuan i'w orddiwes. . Neu yn bytrach, gan fod . yr A- 
.postol,. yn. yr adnod. ganlynol, mewn ffordd o gasgliad oddi wrih. 
yr. hyn a roddirar lawr ymma, yn dywedyd, Yneb y mynno y 
mae efe yn ei galedu, ymae gwaith Duw.yn cyfodi Pharag yn 
arwyddo, eifod ef trwy beidio attal ei lygredd i weithredu, a 
thrwy wneuthur amrywiol o bethau ag oedd ynddynt. eu hunain 

yndda, ond y. rhai yr oedd ei lygredd (ns yn; cymmeryd achlysur 
oddi wrthynt i i ymgynhyrfu yn erbyn Israel, wedi caledu ei galon 
ef fel na foddlonai efe ddim i'r bobl gael eu gollwng ymmaith. 
Fel hyn y mae'r Arglwydd, yn 'dywedyd wrth. Dafydd, Myfi a. 
gyfodaf th 'eybym ddrwg-o'th-dŷ dy hun; 2 Sam. 12. 11. Mewn 
manarall y mae'n dywedyd, Myfi a gyfodaf, ac,a ddygaf i ' fynu 

yn erbyn Babylon. gynnulleidfa cenhedloedd mawrion o dir. y 
gogledd, Jer. 50. 9. Gyda. golwg ar yr un peth fe. ddywedir, | 
Es Amin a. gyfododd ysprydoedd brenhinoedd Media. Jer. 
Ac yn Amos 6. 14. ni a gawn y geiriau hyn, Myii a 
An, Ych erbyn, chwi, tŷ Israel, medd. Arglwydd Dduw y.llu- 
oedd, genedl; a hwy a'chcystuddiant chwi. Gwel hefyd Hab. 1. 6... 
Fe all y geiriau arwyddo hefyd fod yr Arglwydd, yn nhrefn. ei rag- 


luniaeth, i i'r diben i wneuthur ei ogoniant ei bun yn fwy. amlwg, cd 


wedi gosod Pharao i fynu :yngolwg yr holl fyd, fel un i ymdrechu 
ag ef, ac fel nod i'w holl;blaau. Y. mae 'n gosod allan ei ddiben. 
yny geiriau hyn, Fel 4 ydangaswn fy ngallu 3 ynnot tî, ac fel. y dadgen-. 
id fy enw trwy ^n holl.ddaear, Yroedd yr Arglwydd wedi dangos 
ei allu trwy beri i blant Israel amlhau a chynnyddu, fel yr oedd 
Pharao a'i bobl yn eu gorthrymmu :. Ex, 1. 12. (rwy ddiddymmu 
_ amcanion. y. brenin. mewn perthynas i ddinystr. plant gwrrywaid 
Israel, trwy. dueddu r byd- wragedd i 1 beidio ufuddhau i i. :orchym- 
myn Pharao: Ex. 1.15—17. Gr dueddu merch Pharao, i dos- 
turio wrth Moses a mynnu ei fagu a'i ddwyn i fynu fel, mab iddi 
eihun : Êx,2.1—10. a thrwy ddangos ei anfoddlonrwydd yn 








PENNOD IX. i J48e 


yn erbyn yr Aiphtiaid mewn amrywiol blaau.. Ex,7. 19—01, 
5 Gn O 9. 6, 10. Yr oedd yn bwriadu dangos ; ei A ŷn, 
mhellach, trwy 'chwanegu plaau ar Pharao ac ar ei bobl ; Ex, o. 
93—25. 10. 13—15,22,23. 12. 29, 30. irwy wneuthur Î Pharao 
a'i bobl, 'nid yn unig yn foddlon i ollwng y bobl. ymmaith, UM 
hefyd. yn daerion ar iddynt fyned ymmaith. ar ffrwst: Ex. OR 
—39. trwy. hollti? 'r dyfroedd, a dwyn meibion Ísrael- “iwy ef 
y môr ar dir sych: Ex, 14. 2y 22, a thrwy. derfysgu! byddin y yr 
Aiphtiaid, tynnu olwynion eu 'cerbydau, a 'gorchguddio Pharao,, 
ei ynu ei farchogion, a'i gerby dau ynghanol y môr, Ex. 14, 23. 
'Fel hyn yr oedd yr. Arglwydd, (rwy weithredoedd. cfnad- 
wy, a n dangos yr h hawl. oedd. ganddo ï ì í ymddwyn, at Pharao. yn, ol 
ei haeddiant, yn dwyni i lawr ei yspryd Í balch, yn. buddagoliaethu 
ar ei holl gyndynrwyld, ' yn eî ilwyr, ddinystrio, ac felly tt 
iddo efac eraill. mor r ynfyd. ymd i 'neby “ymdrechu. yn. erbyn ì Duw 
Holl-allu og 'Yr hyn. oedd y yr “Arglwydd. yn a olygu yn fwya 
neillduol ; y pethau hyn. oedd Jel y byddai i'w €nw gael ei 'ddad- 
j rg lwydd ; yw. yr hyn sydd yn e er 
dnab , ac yn, | wahaniae sthu oddi: 'ŵrlh bawb. 
Ta Tn: (ai yr, oedd $ ei UE GO dd, a'i 
e oìl genhedloedd 
“n cael ei 'eg: 


S1 5 
veinir yr Arglwy dd 


ch i ymd MI Un 


ì/42HLY, 


| fol amynedd, yn: hir gyd- Hr 
iy dT yn, talu cystudd i 
wneuthur cymm int tu age at Cytddinaet 


” St Ys yrch fr ìPp. If 
Î ddoe Cud yn. peri 1 gynddau redd. dy n olìannu, z ac yn. 
yy aY î yn y.$ 12 f T1 
dud; fesurau ei elynion ï i ddwyn ei ogoniant 
Fy Le 3y 


«il a wy ì&, golwg: y dwyfol allu, yn dady mebwelyd ì got 
ba al: 



















RL 











AST Yg, 


Sec Cch y yn. d wyn. ei bobl. allan. 'a llaw, g: gadarn: 

— dwyfal dosturi, tu; ga at Yr, Israeliaid,” y rhai 'oeddynt n cael e eu 
Ru y dwyfol dd dda oni, n eu. A A 

kW y aY Ce cdd ai GNU “ 





















“elly. ai Y dn eb Ymo Yfbe'do ŴW 
u “a âr HHOe A mynno y mae. efe j yne aa 


T tEn yl; Ad aod got GUSA sg an 





336 RHUFEINIAID; 


Ymma y mae 'r Apostol yn tynnu casgliad oddi wrth yr hyn a 
ddywedasai, Adn. 15, 17. A chan fed hyn yn cael ei wneuthur 
mewn iaith gyffredinol, y mae 'n eglur fod Paul yn golygu Yr 
ddugiad Duw tu ag at Jacob, Esau, a Pharao, fel amlygiad o'r 
Ud y mae efe yn gweithredu tu ag at hyn -Tyw yn gyffredin- 
ol. Felly gan hynny, hynny yw, y mae'n amlwg oddi wrth yr 
hyn sydd wedi ei ddywedyd, mai y. neb y mynno y mae cfe yn tru« 
garhau ŵriho. Wrth drugaredd Duw Ô mae i ni ddeall y tuedd 
hynny ag sydd ym mynwes Jehofah i estyn cymmorth i rai ag 
sydd mewn sefyllfa druenus. Y mae y tuedd hwn yn naturiol i' i'r 
Arglwydd: o herwy jdd y mae pob. rhinwedd yn Nuw ynÎ hanfodol 
iddo. Y mae'n wir fod gweithrediad y briodoledd hon yn. cael 
ei gyfarwyddo. gan y dwyfol ewyllys: ond gellir dywedyd. yr un 
peth am weithrediad y dwyfolallu.. Er fod y rhai sydd yn byw: a 
marw yn eu hannuwioldeb yn cael llawer o ragorfreintìau : allanol, 
nid yw Duw ddim yn trugarhau wcnt, Nidi bawb, ond i rai 
y mae efe yn dangos ei drugaredd ; i'r neb y mynno. |” Y mae îr 
Arglwydd, yn ei ben-arglwyddiaeth, yn trugarhau wrth y rhai'n, 
ac am hynny. y mae wedi eu hethol i sancteiddrw ydd, a'u 1hag- 
luniaethu i fabwysiad plant: wedi anfon ei Fab i i farw. drostynt : 
yn eu bywhau trwy weithrediadau awdurdodol yr Yspryd Glan: 
yn rhoddi iddynt « edifeirwch efangylaidd, a ffydd ddi- ffuant : yn 
eu cyfiawnhau yn) rhad, ac yn maddeu eu holl bechodau : yn « eu 
diddanu yn eu holl orthryr mderau: yn rhoddi iddynt r nerth i i 'bar- 
hau hyd y diwedd: ac yn eu gogoneddu ym myd yr. yspryd 
oedd. Nid oedd arno ddim. rhwymau i drugarhau wrth neb. o'r 
tu arall efe a allasai drugarhau wrth bawb pe buasai hynny” n ym- 
ddangos yn oreu yn ei olwg ei hun. Ond yr hyn y mae efe Wi di 
pen-derfynu. ei wnenthur, yw, trugarhau wrth y cyfryw o hil 
syrthiedig Adda ag y gwelo efe yn dda, yn ol boddlonrwydd ei 
ewyllys eihun, Ni raid iddo roddi dim rheswm. am hyn; ond y yn 
unig ei ewyllys. ei hun. Y mae 1 ewyllys hwn, bob amser, yn 
gyfiawn a doeth, er nad yw ddim yn perthyn i greaduriaid wybod 
pa ham y mae efe yn ewyllysio trugarhau, wrth rai yn hytrach nag 
wrth eraill. Y mae 'r Apostol ymma 'n amddiffyn cyfiawnder 
Duw, trwŷ ddywedyd, ci fod cf yn gwneuthur fel y mynno. Ni 
all efe wnenthur dim allan o'i le wrth weithredu yn ol ei ewyllys 
ei hun : o herwydd y mae ganddo gyfiawn hawl i wnenthur fel 
“y mynno a'i holl greaduriaid, yn gystal aci gyfrannu ei roddìon 
fel y byddo oreu yn ei olwg ei hun, _ A'r neb y mymme y mae efe 
yn ei galedu. Mewn amrywiol fannau fe ddywedir. fod calon 













''PENNOD 1X. 337 


Pharao wedi ei chaledu. Ex. 7. 13, 14, 22. 8. 19, 9.7, 35, 
Ac yn y Testament newydd yr ydym yn darllen am galedwch 
calon yt Iuddewon, Mat. 19.8. Mare 3 5. am galedrwydd, a 
chalon ddi-edifeiriol, Rhuf. 2. 5. yr hyn sydd yn cymmeryd lle 
trwy dwyll pechod. Heb, 3. 10. Mewn rhai mannau fe ddywedir 
fod Pharao wedi caledu ei gêlon: Ex. 815, 20: 9. 34.1 Sam. 
6. 6. — Dywedir hefyd fod Sedecia yn dalai ei war, ac yn cryf- 
_ hau ei galon, rhag dychwelyd at Arglwydd” 'Dduw Israel. 2 
 Chron. 36. 13. a bod yr Israeliaid yn caledu eu gwarrau. Neh. 
'9. 16, 17; 99. Jer. 7.26. 19. 15. Ac yr ydym yn mynych ddar- 
llen fod yr Arglwydd yn caledu calon Pharao. Ex. 4. 21. 7.3. 9. 
12,10.1,20, 927. 11.10. 14. 8. Dywedir hefyd fod yr Arglwydd 
wedi caledu yspryd Sêhon; brenhin Hesbon, Dent. 2. 30. mai o'r 
Arglwydd” yr ydoedd caledu Y y 'Canaaneaid i i gyfarfod 2 ag 
dsrael” mewn 'rhyfel, 'Jos. 11. a'i fod ef yn gollwng 

a, ynghyndynrwydd eucalon. Yt 81. 12, 'Y mae'r rhai ag 

















“sydd yn cael « eu caledu yn y modd hyn yn ymsefydlu ac yn ym- 
— gadarnhau n mewn pechod: megis mewn anghrediniaeth, Act. 19. 
9. Heb, 3. “Ta, 13. mewn an- -edifeirwclì,. Rhuf. 2. 5. mewn an- 
'ufugld-dod, Ex. 8. 15, So. mewn balchder, &c. Dan. 5. 20. Nid 
oes dim yn: cael effaith arnynt: nid yw addewidion i na bygythion, 
drugareddau. na barnedigaethau Duw yn gwneuthur dim argraph 
_ arnynt. Ac nid oes NR yn eu plygu: y mae 'n hawsach eu mal- 
brio yn! Jlŵch” na'u plygu. Nid ydym ddim i feddwl fod yr Ar- 
glwydd y yn gwneuthur calon dyner yn galon galed: nid yw efe 
ddim yn gosod egwyddor o galedwch. ynghalon neb. lag. 1.13. 
By ddai hyn. yn ei wneuthur yn awdwr. pechod. “Y maer caled- 
Sch a yn. deilliaw oddi wrth wir-foddol gasineb dyn at Dduw, a'i 
duedd at bechod : ac oddi ŵrth e ei fod. yn gwir-foddol foddbau ei 
dau I llygredig drachefn a thrachefn. Y mae hyn yn naturiol 
s a di- deimladrwydd. y galon, ac felly y mae'r pechadur yn 

galedu eihun. O'r tu arall, nid” ydym ddim i feddwl nad yw 
Arg lwydd ddim ond fel edrycliwr segur, ,heb fod yn gwneuth- 
' dim mewn. perthynas i i hyn. O herwydd pan ddywedir ei fod 
“efyn. caledu dynion, y mae'n sicr fod calon- galedwch y rhei'ny yn 
effaith dwyfol anfoddlonrwydd. Y mae caledwch barnedigaethol 
yn | anffaeledig « effaith. gweithrediad Duw. “Nid yw efe ddim yn 
o ithredu. mewn modd grasol i'r r diben i symmud ymaith galedwch 
—  haturio ol y galon. Y mae'r Apostol ymma 'n gosod caledu mewn 
Ch i drugarhau : 'y mae 'r geiriau, gan hynny yn dangos 
— nad yw yr Arglwydd ddim ; yn trugarhau wrth y rhai 'n, ond ei 
awm III. Ge Uu 











uo 


338 RHUFEINIAID, . 


fod yn eu gadael yn y caledrwydd a'r di-deimladrwydd ag y maenf 
yn ymhyfrydu i fyw ynddo. Y sicr ganlyniad o hyn yw mai 
parhau, ac yn ganlynol mai:cynnyddu, a wnant yn eu caledwch. 
A phan y mae dynion, yn wyneb rhybuddion, gocheliadau, hir- 
ymaros, ac amynedd Duw, yn gwir-foddol barhau yn eu di-deiml- 
adrwydd a'u caledwch, y mae 'r Arglwydd, mewn ffordd o farn, 
yn eu rhoddi fynu i dueddiadau beilchion, cyndys, a drygionus eu 
calonnau eu hunain, fel y bydd pob moddion a arferir tu ag at eu 
hadferu, yn cael eu gwyrdroi i i gynnyddu eu caledwch. Ex. 8. 

15,33. Y mae megis yn gadael MY gael y ffrwyn yn ddi- 
attalfa ar warrau eu nwy dau Psal. ll, 12. Rhuf, 28— 


:28.,2 Thess: 2, 10, lJ. Gan: mai ie yn galon-galed a. fyn- 


ent, hwy a gant 'fod. fely. Y mae hefyd yn eu rhoddi fynu i 
Satan, yr hwn sydd yn dallu eu meddyliau fwy. fwy, a thrwy 
gyd-syniad boddlongar eu tueddiadau eu hunain, yn eu tueddu.i i 


droi holl GC Uc Duw tu ag attynt i fod yn achlysur, o'r 


'di-deimladrwydd a'r caledrwydd mwyaf. Pan yr oeddswynwyr 
yr Aipht, trwy eu swynion, yn troi "r dwfr yn waed, ŷr oedd calon 
.Pharao yn cael ei chaledu, Ex.7. 22, _ Pan na wnai Ahab ddim 
gwrando ar brophwydi Duw, fe ddarfu iddo gael ei adael i gael ei. 


“dwyllo. gan yspryd celwyddog. 1 Bren..22. 21—93. Felly y 


'mae duwy byd hwn yn dallu meddyliau y rhai di-gred : 2 Cor. 
A 4, ac y mae Satan yn cael gweithredu gyda. EL nerth, z ac 


arwyddion, a rhyfeddodau gau, a phob dichell anghyfiawnder, yn 
..y rhai colledig, am na “CAR tr gariad y gwirionedd. ya 


'Thess. 2 2..9,,10, Ac y mae'n frefnu holl oruchwiliaethau eirag- 


” Teneelu mewn perthynas iddynt yn y cyfryw fodd ag sydd. yn sicr 


o gynhyrfu eu llygredd a chadarnhau eu rhy fyg:.o; herwydd y 
mae'n arfer y cyfryw foddion ag sydd ynddynt e eu hunain yn 


ŵ dda, ond y rhai y mae eu calon ddrygionus hwy yn eu cymmeryd 
sy achlysur i ymgaledu fwy fwy. ,Ymae yn cynhyrfu meddyliau. 


- 


ei greaduriaid ì ifod” yn, fywiog yn eu gweithrediadau : ond gan 


Ŵ eu un, yn hollol dan lywodraeth anian lygredig, y. mae hyn yn 
u achlysur iddynt 'weithredu yn. fwy pechadurus, Y mae'n gosod 
o'u blaen, y cyfryw aitaliadau ag sydd ynddynt eu hunain yn 


“addas i i'w cadw o. fewn terfynau, ond oddi wrth y rhai. .y mae eu 


llygredd yn cymmeryd achlysur i ì ymgynddeiriogi yn. fwy. Rhuf. 


7. 8. Y mae arfer moddion. fu ag at gadwyno llew yn peri iddo 
mgynhyrfu a rhuo yn fwy! nac arferol. Fel hyn pan c oedd. barn 


y 5 (bb ar holl wlad yr Aipht, fe galedwyd calon Pharao. Ex.8. 


16—19,. Nid yw barnedigaethau, o un lles i'r rhai. sydd yn cael 








| PENNOD IX. 33 


eu.caledu: Am. 4. 6, 8. Jer, 2. 30.. 5, 3: ond y maent yn.ach- 
lysur iddynt chwanegu cildynrwydd. Es. 1. 5. Bryd arall y 
maer Arglwydd yn gwenu arnynt ynei ragluniaeth : ond. oddi 
wrth hyn.hefyd y maent yn cymmeryd achlysur i ymgaledu yn 
eu drygioni, Os bydd lleidr yn cael ei adael heb ei gospi, ymae 
yn'dybygol y bydd iddo fyned yn fwy hy yn ei an-onestrwydd, 
.Yn yr un modd pan y mae Duw, yn ei amynedd,.yn hir-ymarhous 
tu ag at bechaduriaid, y mae eu calon yn myned yn llawn yn- 
ddynt i wneuthur drwg. Preg. 8. 11. Hos. 4. 14. Rhuf. 2. 4, 5. 
Felly hefyd os bydd barnedigaethau yn cael eu symmud ymmaith 
yn fuan, y mae'n hawdd gan ddynion, yr un fath a DYMA? gynt, 
i ymgaledu. Ex. 8.15, 31, 32. 10. 19, 20. Ac y mae'r tirion- 
deb ag y mae 'r Arglwydd yn ei ddangos tu ag at eraill weithiau 
yn gweini achlysur i an-nuwiolion ymgaledu. Psal. 105, 24, 25. 
Ex.9.6,7. Yn y pethau hyn a'r cyffelyb, y mae rhagluniaeth 
'yn agor. ffordd i'r llygredd ag sydd yn y natur ddynol i weithredu, 
ac yn rhoddi achlysur i ddynion ymgaledu ond heb fod yn y 
mesur lleiaf yn achos caledwch. Y maen hawdd i weled nad 
oes dim anghyfiawnder yn yrhyn y mae Duw yn ei wneuthur yn 
yrachoshwn. Nid yw ddim yn anghyfiawn iddo beidjo gweith- 
redu mewn: modd grasol ar greaduriaid llygredig, gan nad. oedd 
arno ddim rhwymau i GREAT hynny. Nid yw ddim yn an- 
'nghyfiawn. iddo roddi dynion i fynu i dueddiadau ag oedd eu ca- 
| Ìon eu hunain gymmaint am eu boddhau: o betwydd nid oedd 
arno. ddim rhwymau i' i'w heffeithiol attal. Nid oesun anghyfiawn- 
.der yneiwaith yn gadael Satan i dwyllo a chaledu y rhai sydd; yn 
ì ymhyfrydu i i wneuthur ei ewyllys, ac yn gwir-foddol gymmeryd 
eu harwain ganddo. Byddai yn hawdd i ddangos hefyd nad oes 
'un anghyfiawnder yn ei waith yn cynhyrfu eu meddyliau i weith- 
. redu yn fywiog, yn gosod attalfeydd o flaen eu llygredd, yn arfer 
lawero amynedd tu ag attynt cyn eu dinystrio, nac yn ei waith 
' yn dangos ei diriondeb. tu ag at ei bobl. Ond ar ewyllys. pên-ar- 
HR Llwsddiaeihol Duw y maen ymddibennu paham y mae rhai yn 
. cael eu caledu yn ol eu haeddiant, ac nid eraill y. rhai oedd mor 
ŵ baeddianniol o hynny. a hwythau. Y ntb y mynno y mae au yn cê 
— galedu... 
19. Ti a dywedi gan hynny wrthyf, Pa ham; y 
br ìae efe etto yn beio ? Gr ywy a dd | 
Ft ewyllys a ip U 
“Ai AU oedd, yr Apostol wedi dywedyd fod arfaeth Duw yn sei 








340 “ RHUFEINIAID. 


nid o weithredoedd, eithr o'r hwn sydd yn galw: Adn. 1Î. mai 
nid o'r hwn sydd yn ewyllysio y mae, nac o'r hwn sydd yn rhedeg 
ychwaith, ond o Dduw, yr hwn sydd yn trugarhau : Adn. 16. 
bod Duw wedi caledu Pharao i'r diben i ddangos ei allu ynddo, 
ac fel y byddai ì'w ogoniant gael ei ddadgan trwy ^r holl fyd: 
Adn, 17. ac felly maì y neb y mynno y mae efe yn trugarhau 
wrtho, ac mai y neb y mynno y mae efe yn ei galedu. Adn. 18. 
Nid oedd Paul ddim heb wybod nad yw y dyn anianol ddim yn 
derbyn y pethau sydd o Yspryd Duw ;'ond mai ffolineb ydynt 
ganddo ef. 1Cor. 2. 14. Achan nad yw ddim yn eu hamgyffred, 
y mae ei falchder yn ei dueddu i Belen dangos bod rhyw beth yn 
wrthun ynddynt. Felly ymma, y mae 'n dybygol iawn y gallasai 
fod rhyw rhai yn barod i wrth-ddadìeu ymhellach yn erbyn pen- 
arglwyddiaeth Duw, yn ei waith yn dangos trugaredd i. rai, pan 
nad yw ddim yn ymddwyn yn yr un modd tu ag ateraill.. Yma 
y maer Apostol yn cyfeirio ei ymadrodd at wrth-ddadleuwr o'r 
fath hyn. 7 a ddyŵedi gan hynny wrthyf. 'Gan fod : yr Arglwydd 
yn caledu Pharao, fel na wnai efe ddim gollwng y bobl ymmaith, 
a chan fod ei gyndynrwydd ef yn cael eì oruwch- lywodraethu i 
osod allan ogoniant Duw, pa Ram y mae efe etto yn. beio ? Y mae 
y gair ag sydd yma am feio, yn arwyddo hefyd anfoddloni, dadleu 
ag un mewn perthynas i'r hŷn fyddir yn ei olyguallan o'i le, “a f 
chwyn ar un am ryw beth, a'i geryddu c o' i blegid. 'Y mae'n cael; ei 
gyfieithu hefyd argyhoeddi. Marc 7.2. Y mae'n sicr na all 
yr Arglwydd ddim llai nac anfoddloni i' bechodau troseddwyr : 
.Psal. 5. 4. Hab. 1. 13. y mae'n mynych ddadleu a bwynt mewn 
perthynas i i ammhriodoldeb eu hymddugiadau : Jer, 2.11,31, 32. 
Ezec. 18. 25. y mae'n achwyn arnynt am eu drygioni: Es.l. 
2. Jer. 2. 13. y mae'n eu ceryddu am eu hanwireddau : Lef, 26. 
28. Psal, 39. 11. ac efe a lwyr argyhoedda. yr holl raì an-nuwiol, 
Jud. 15. Ond y mae'r rhai na allant ddim boddloni i'r Ar- 
glwydd ymddwyn mewn modd pen-arglwyddiaethol, hynny yw 
yn ol boddlonrwydd ei ewyllys ei hun, yn. barod i ddywedyd, Gan 
na allasai Phara9 ddim llai na chynnyddu mewn di-deimladrwydd, 
pan yr oedd yr Arglwydd yn ei galedu, gan mai cyn yr Am 
glwydd yw rhoddi pechaduriaid cyndyn i i fynu i'w nwydau eu 
hunain, aci gâel eu dallu gan Satan, a. chan mai y. canlyniad si sicr 
o hyn yw maî ymgaledu fwy fwy y maent mewn pechod, pa ham 
y mae efe yn ddig wrthynt ac yn eu cospi am yr hŷn na allant 
'ddim ei ochelyd ? Gannad yw efe ddim yn ewyllysio cyfrannu. 
iddynt ann. sanctaidd, gyda pha. gyssondeb y mae efe. yn, 


PENNOD IX. ; 341 


beio arnynt am beidio gweithredu mewn modd sanctaidd? A 
ydyw ddim yn ddigon ganddo ei fod yn eu gadael ac yn eu 
caledu? Pa ham y mae efe etto yn dangos un pNGOddionnwydd 
íu agattynt? Onid yw hyn yn anghyfiawn ac yn greulon ? Canys 
pwy a wrthwynebodd ei ewyllys ef? Y mae ewyllys dadguddiedig 
Duw, fel y mae'n cael ei osod allan yn yr ysgrythyrau sanctaidd, 
yn cael ei fynych wrthwynebu, Act 2: 15..18: 6. 2.Tim, 2.25. 
3.8. Ond ymma fe olygir ewyllys Duw fel y maen trefnu 
pob peth mewn modd an-wrthwynebol. Job 23. 13. Psal, 115,3. 
135. 6. Y mae 'r gwrth-ddadleuwr ymma ^n addef, fod. yn rhaid 
ì fwriad. Duw sefyll, ac nad yw ddim yn bossibl i i ddyn ei ddi- 
ddymmu. Oddi ar hyn y mae ^n gofyn, Gan ei fod ef wedi pen- 
derfynu. gadael rhaii gael eu ffordd eu hunain yn ddì-attalfa, ac 
yn ganlynol i gael eu tragywyddol ddinystrio, pwy a ddichon 
rwystro hynny i fod, na diddymmu ei ben-derfyniad ef? Os yw 
ei ewyllys ef yn cael ei wneuthur yn gyffredinol, ac felly yn neill- 
duol ar y rhai sydd yn troseddu ei orchymynnion ef fwyaf, pa 
a ddichon FYWYD yr ewy llys hwn a Myd? NF 


AY 


90 Yn Wytraeh, O MR pwy wyt ti yr hwn a ddadl- 
eui. yn erbyn Duw? a ddywed y peth ffurfiedig 
wrth. yr. hwn a'i fforfadd, Pa harn y'r 'm ganetot 

| del hyn? ai ' . 


TE CW ma8! 'n a'Mdi.amheuol ys gallasai 'rApostol, mewn dich i'r 
gwrthddadl yn yr adnod. farnorol ddywedyd amryw o bethau i 
ddangos. nad yw ddim yn. anghyfiawn i Dduw feio ar y rhai y 
mae efe yn eu caledu, O herwydd y mae'n sicr nad yw efe ddim 
yn. caledu. neb trwy blannu egwyddor o 'galedwch ynddynt : y 
“mae eu caledwch yn. dechreu ynddynt eu hunain. Ac ni wnai ei 
ymddugiadau ef tu ag atíynt ddim eu caledu oni b'ai fod eu SAL 
ian lygredig. yn gwneuthur cameddefnydd o'i oruchwiliaethau, 
Ni wnai gwres yr haul dim peri i'r dommen ddrewi, mwy na 
ŵ blodau ; sydd yn. arogli'n fwya peraidd, oni b'ai fod egwyddor.o 
irewdod ynddi eihun. Y mae'n berffaith gyfiawn, gan hynny 
dose, feioarnynt. Ond yr oedd Paul yn golygu'r gwrthddadl yn 
'o falchder a rhyfyg i eitha graddau. Am hynny, cyn 
iun atteb, ymae yn; difrifol. alw. ar yr hwn oedd yn siarad 
ì hyn, i feddwl gyda sobrwydd. pwy oedd yn meiddio 
a ge eiriau, ac yn erbyn pwy yr. oedd eíe yn. codi gwrth- 















cw 


342 RHUFEINIA1D. 


ddadleuon, Yn hytrach, O ddyn, pwy wyt ti, yr hwn a ddadleis yn 
erbyn Dw»? A feiddia creadur feio yn y modd hyn ar ddoeth, 
sanctaidd, a phen-arglwyddiaethol oruchwiliaethau Duw? Y mae 
'dyn, fel creadur Duw, yn feddiannol ar gynheddfau rhesymmol: 
am hynny y mae'n beth an-weddaidd iawn iddo ddefnyddio ei 
alluoedd mewn modd mor afresymmol. Y mae yn gyfrifol i 
Dduwam eiholl ymddugiadau: am hynny efe a ddylai edrych pa 
fodd i ymddwyn tu ag at y Duw ag y bydd efe yn bur fuan yn 
sefyll ger bron ei frawdle. Y mae ^n greadur syrthiedig, llygr- 
'edig, pechadurus, ac euog, ac fel y cyfryw yn gyfiawn agored i 
an-foddlonrwydd Jehofah : fe ddylaiystyriaeth o hyn gau ei enau. 
Y mae wedi eì eni fel ebol asyn wyllt, yn greadur tywyll ac an- 
wybodus, ac felly yn an-addas iawn i fynedi gyhoeddi barn 
uwch ben cyngor, gweithrediadau, a barnedigaethau y Jehofah 
mawr. Nid yw ond gwagedd ar y goreu, ddim ond llwch a 
lludw, ddim ond fel abwydyn gwael mewn cydmariaeth a'r Duw 
mawr: nid yw ond megis diddym ger ei fron ef. Erbyn hyn, 
beth y. mae creadur o'r fath yMeM yn ei feddwl am dano ei hun 
pan y rhyfyga efe ddadleu yn erbyn Duw? Yr oedd yr Apostol, 
Adn. 15, 17. wedi crybwyll, allan o'r hen Destament, dystiol-. 
aethan Duw ei hun mewn perthynas i” i'w ben-arglwyddiaeth. O- 
blegid hynny nid oedd codi gwrth-ddadl, o'r fath ag sydd yn yr 
adnod flaenorol, ond dadleu yn erbyn Duw. Y mae hyn yn neill- 
duol o an-addas, yn enwedigol i'r Iuddewon, y rhai oeddynt yn, 
addefdwyfolder yr hen Destament, yn gystal ac 1 eraill, y rhai, 
sydd yn addef fod yr ysgrythyrau wedi eu rhoddi trwy ddwyfol 
ysprydoliaeth, Ni ddylai plentyn ddim bod yn rhy fyrbwyll-i 
feio ar yr hyn y mae ei'dad yn eî wneuthur: 'nid yw ddim yn. 
beth gweddus j i'r annysgedig fod yn awyddus ì gyhoeddi barn, 
uwch ben pen-derfyniadau 'r dysgedigion : a phwy a ddywed. 
wrih frenhin, beth yr wyt ti yn eì wneuthur? Preg. 8.4. Ond. 
beth pan EW am y Jehofah iragywyddol fel Creawdwr 
'mawr y nefoedd a'r ddaear, ac fel Bod o anfeidrol berffeith- 
ywydd, yr hwn y mae y Seraphiaid yn cuddio eu hwynebau ger ei. 
fron, Es. 6. 2. yr hwn sydd yn Dduw 'r gwirionedd ac heb an- 
wiredd, a'i holl flyrdd yn farn, Deut. 32. 4, Hos. 14. 9. yn gyf- 
iawn yn ei holl ffyrdd, ac yn sanctaidd yn ei holl weithredoedd, 
.Psal. 147. 17. yn gwneuthur pethau mwy nac a wyddom: ni, Job, 
37. 9, yn gw neuthur pethau mawrion anchwiliadwy, Job 9. 10. 
Ye, yr hwn y mae ei feddyliau gymmaint yn uwch na'n meddylian 
ni ag ydyw 'r nefoedd yn uwch na'r ddaear, Es, 55, 9, a'r hwa, 


> 


a; 


PENNOD îX. 343 


y maeei farnau yn anchwiliadwy, a'i ffyrdd yn anolrheinadwy? 
Rhuf. 11.33. A all dyn, gyd ag un gweddeidd-dra, ddadleu yn 
erbyn gweithrediad un briodoledd o eiddo'r Duw hwn ? A ydyw 
'yn addas iddo ddadleu yn erbyn ei ben-arglwyddiaeth, ei gyngor, 
neu ei weithredoedd, fel Creawdwr, a goruchel Lywodraethwr, 
neu yn erbyn ei ymddugiadau fel Duw ^r gras? Oni raid fod dyn 
yn eitha balch, ynfyd, ac annuwiol pan y-gwnai efe ryfygu galw 
y Duw hwn i gyfrif, a phan y meiddiai efe siarad mor / ddiystyr- 
Myd mewn perthynasi'w ymddugiadau ?. A allwn ni ddim. credu 
fod; ffyrdd yr Argiwydd yn gyfiawn, os na fyddwn ni ddim yn 
medru amgyffred hynny.?. Onid yw. eì anfeidrol berffeithrwydd 
efyn ei attal ì wneuthur y câm lleiaf, pa fodd bynnag y byddo 
pethau yn ymddangos i ni? A oes un perigli fod o anfeidrol 
sancteiddrwydd ymddwyn mewn modd pen-arglwyddiaethol? Y 
mae 'n dybygol: fod yr Apostol ymma a'ilygad- yn neillduol ar 
Job. 9.12, 14.; A ddywed y peth ffurfiedig wrih yr hon, o'i df urfiodd, 
pa ham y'm gwnaethost fel hyn? Fe fyddai'n Gnwbddaiddi iawnir 
til, :pê byddent yn gallu siarad, ymryson a'r saer am ei fod ef 
'Wedi'eu llunio yn y modd.ag yr oedd efe yn meddwl yn oreu, neu 
d'r: haiarn ymryson . a'r gof, neu i' lestr 'pridd ymryson. a'r 
«rochenydd,' 'neu i dŷ. ymryson a'i; adeiladydd. : Nid; yw 
syn aad creadur - wedi ei ffurfio gan.Dduw:., yr oedd 
& “4 H cawdwr awdurdod i. ffurfio ?r naill greadur, a'r llall, 
| glybod yn ymddangos yn oreu iddo.ei hun ;_ mor an-addas, 
-ganhynny, , fyddaì i ddyn ymryson a Duw am ei fod.ef wedi eì ffurt- 
Fe'k io ef. yn: au y nU “A Bg» nac mewn. i fodd 








y daugiadau n a tu ag atto fel breodic ertHiedi g, mewn PAU 
. iddedwyddwch. neu drueni tragywyddol. O ras yn unig ymae 
Y yn trugarhau wrth rai: mewn perífaith gyfiawnder y mae 
cospi eraill am'eu pechodau: ac y mae ganddo hawl i 

wyu yn y modd hyn tu ag at y naill a'r llall, yn ol boddlon- 
ydd. ei ewyllys eihun. .Am.hynny'mor an-addas fyddai i gre- 
ur euog ymresymmu a Duw, a gofyn iddo, Pa bam yr wyt ti 
fy ngwneuthur i yn: druenus, pan.yr ydwyt yn estyn dy dru- 
GYD HAN ag. ocddynt yn n un “yn a minneu? Ŷ dy, 00 











N 


344 RHUFEINIAID; 


gist, 'i wneuthur o'r un telpyn pridd, un llestr i barcb, 
ac arall i anmharch ? 


“Ar ol Lsylwi âr ddí-gywìlydd-dra y rhai a ddadleuant yn erbyn 
Duw; Adn. 20. y mae'r Apostol, yn yr adnod hon; yn dyfod i 
gadarnhau ^r gwirionedd, (rwy arfer yr un dull'o ymresymmu ag 
oedd yr Arglwydd wedi ei arfer trwy'r Prophwyd Jeremi. Pen. 
18.16. Pan fyddo gan grochenydd delpyn ŵ bridd yn ei bridd- 
gist, 'nid yw 'ond gwaith hawdd iddo ffurfio gwahanol ranndi o 
hono; “mewn gwahanol ddall, i'aiteb: gwahanol ddibenion : a 
phwy â feddyliaì neu'a ddywedai nad oes ganddo awdurdod ïî 
gymmeryd ut ian o hono a'i wneuthur yn llestr ardd a'godid- 
og iawn ìi gael ei arfer mewn gwasanaetli anrhydeddus? 'Onid 
oes ganddô awdnrdod hefyd i î gymmeryd rhan arall: o'r un telpyn 
pridd, a'i wneuthur yn llestr o fath arall i gael êi arfer mewn 
rhyw wasanaeth gwael? Onid yw yn gyfreithlon iddo wneuth- 
ur fel y mynno? Pe byddai un o'r llestri y 'gallit siarad, ni bydd- 
aì ddim yn gymmwys iddo ofyn, Paham y'm gwnaethost fel hyn? 
'o herwydd nid oeddy crochenydd ddim dan. un rhwymau i'w 
wneuthur ym y dull hwn yn hyttachnac-yn y dull:araìl::a-pha 
Tŵn' bynnag y mae efe wedi ei wneuthur arno nid. yw 'efe wedi. 
cymmeryd dim oddiarno. "Ond y mae'n sicr fod gân y Duw 
mawr; fel Creawdwr a goruchel 'Arglwydd, fwy 'o awdurdod i 
drefnu eî greaduriaid; y naill yn y modd hyn, a'r llall: yn 
y modd arall, iatfeb gwahanol ddibenion, yn ol-boddlonrwydd eì 
ewyllys eihun.  Pan'y darfu iddo lunio dyn o bridd y ddaear, nî 
bu8sai ddim yn un anghyfiawnder pe buasai efe yn eì wneuthur 
yn anifail; neu yn abwydyn, yn hytrach nac yn ddyn.'. : Anwedd- 
aidd iawn fyddaiiddo ddywedyd, Pa ham y. darfu i. mi gael fy 
ngwneuthur yn ddyn yn- hytrach! nac yn gerub neu: yn seraph : 
Ond gan mai trugarhau wrth raì a chaledu eraill yw yr hyn: ag 
sydd gan yr Apostol dan ei ystyriaeth, Adn. 18. nid yw yrhyn a' 
: ddywedir ymma ddim i'w gymmwyso yn neillduol at greadigaeth 
dyn, ond yn hytrach at ben-argìw yddiaeth Duw ynei waith yn 
"trefnu rhai ì gael eu dwyn, trwy ras, ï ogoniant, ac eraill i warth 
a gŵaradwydd tragywyddol yn ol eu haeddiant... Y mae dynol- 
ryw ymn; 4 ac yn y ddwy Adnod ganlynol, yn cael. eu cydmaru i 
festri.” Y mae amrywiol lestri yn caeleu gwneuthur o'r un telpyn 
“pnd; y. mae holl ddynolryw. o'r un dechreuad, wedi eu ffurfio 
o'r un pridd, wedi eu gwneuthur o'r un gwaed, Gen. 3. io, 


PENNOD IX. 345 


Actz UfsE80»,oc-Bethbynhag: ywr. gwahaniaeth sydd. yn cael, ei 
wneuthur; (rhwng y naill: a'r llall, .nid> oedd dim gwabaniaeth 
rhyngddynt yn. eu,eyflwr creadigol ,yn Adda; ac nid oes dim 
gwahaniaeth. rhyngddynt.fel, y maent oll, .wrth.maturiaeth yn 
syrthiedig, yn enog, ac yn» halogedig... Y mae gwabanol lestri 
ynìi<taelsewgwneuthur i. wahanol, ddibenion :. >y Anae, rhaio 
'ddynoleryw.:yn /cael eu: trefnu, i.osod,allan halaethrwydd (trugar- 
(les heyd a chyfoeth gras-Duw,. mewn, cyssylltiad ; ag an- 

-gyfiawnder a sancteiddrwydd; yn. eu hiechydyr» 
ny fryngwrs ymae eraill-yn cael eu trefnu iod yn 
iolaethau 4rapywyddol o'r parch;ag sydd gan, Dduw i i'w, gyf- 
myned wydd felDuw. yn casau pechod, ac o'i gyfìawn- 
derymei waith yn eisgospi, Nid an rhyw wahaniaeth yngwa- 
Tiiniol-rannaie'r telpyn pridd/yw 'r achos fod un llestr yn cacl ei 
ffarfio i'r a^ a'r BAL i 'r dipen — & a oedd dim yn y 















by FR i . wrthi AMAU na'r mA mae e Duw yn 
tosturi wrthynt: o'i ewyllys da yn.unig ymae,Duw yn. gwn- 

ir gwahaniaeth. “Nid ywr, crochenydd. ddim yn gosod ei 
: i At wabanol tÌdibenion.hyd.; oni fyddont yn,barod : yn yr un 
daid. FD uy ddim; yp-iefydlu,dynion. mewn. tragywyddol. og- 
gy” wyddol drueni, hyd onifyddont wedieu cymmwys- 
odol efydd. : Oddisar rai,ystyriaethau fe ellid meddwl. fod 
stol, vrth-son- anì-y'4elpyn pridd, yn, golygu. dyn yn ei gyf- 
'eadi a felly yb dal allan. fod dynion, a'u hystyried ddim. 
el 'ci ; lur iaid wedi cael eu Uae y PA DU an 























rob ddoe GriwyiA in Thoddi bodi oêb i fod, ga Wyd gyw ; 
an Idol ync ciolwg wrth wneuthur hyhnys achau fed 
vy ynion yuo hydd do, eì dib mwy 
ï î 1 fae sti ŷnt kb PARRY | yR bwesal,; ŴR “u, 
n serdu- dynion: i'r diben i gael ei ogoneddu. ynddynt. 
har yo ffyrdd; mi allesid ; sdim >dywedyd! eifod: cÊyn 
ì stri-i amharch, “ond: eí fod yn eu gadael. felly. Os 
eiríau yn y a hyn). ym maent; yn.arwyddo fod 
ŵ YN RR ynghadwedig-. 
S ynny wedi eu, reu, 
ntsyrli tho yn pan cytrelau ey prynnu trwy Baw 
Xx 


fe 


346 RHUFEINIAID, 


olaeth ei anwyl Fab, yn eu hadgenhedlu a'u sancteiddio trwy 
sancteiddiad yr Yspryd Glan, ac yn eu dwyn i fwynhau tragy- 
wyddol ddedwyddwch: a'i fod wedi bwriadu gogoneddu ei hur 
ŷn ninystr eraill, ac felly ei fod wedi eu creu, gadael iddynt 
gwympo yn Adda, ac aros yn eu pechodau; ac yn ganlynol i gael 
eu cospi âm danynt yn 0l eu haeddiant. Onid oedd gan Dduw 
awdurdod i ymddwyn yn y modd hyn tu ag at y naill a'r llall? 
Ond y mae'n Ìlawer mwy tybygol fod yr Apostol, wrth y telpyn 
pridd yn golygu dynol-ryw yn eu cyflwr syrthiedig a llygredig. 
O herwydd yr ydym yn cael yn yr adnodau canlynol, fod rhai yn 
llestri digofaint, a rhai yn llestri trugaredd, yr hyn ni allent ddim 
bod oni bai eu bod yn druenus trwy bechod ac yn haeddu:dwyfol 
anfoddlonrwydd fel troseddwyr. Y mae rhai yn cael eu gwneuth- 
ur yn Mestri i barch, trwy eu bod. yn cael eu haddurno a-delw 
Duw, eu gwisgo a MW OU yr Arglwydd Iesu, eu cymmeryd 
i berthynas gyfammodol a'r Jehofah mawr fel eu Duw, eu gwn- 
euthur'yn demlau ií Dduw trwy/fod ei. Yspryd: sanctaidd: yn. 
preswylio ynddynt, eu hanrhydeddu a chymdeithas: a Duw eihun, 
ŷn cael dyfodfa hyderus at orseddfaingc y gras; eu heneidiau yn 
cael eu dcrbyn i'r gogoniant, eu cyrph yn cael eu hadgyfodi 
yr un íTurf a chorph gogoneddus yr Arglwydd Iesu, eu cyhoedd- 
us arddel ger bron angylion a dynion yn y dydd diweddaf, ac yn 
cael di-gyfrwng fwynhad o'r Duwdod. yngwlad y purdeb! i bob 
tragywyddoldeb. Y mae eraill yn cael eu gwneuthur yn. llestri i 
' amliarch, trwy gael eu gadael dan. lywodraeth nwydau Ì| 
yn llawn.o bob. drygioni, eu*gadael i fod yn. breswylfod i i'r diafol, 
duw 'r byd hwn sydd yn gweithio ynddynt, trwy gael eu. Uc 
fynu, mewn ffordd o farn, i aflendid, i wyniau gwarthus; ac 
feddyliau anghymmeradwy; i wneuthur y pethau nid ydynt edd. 
“us, cael eu. gadael ar roddion: rhagluniaeth yn unig tra ymma. ar 
y. ddaear, marw dan y felldith, a'u syhyybodau yn llawn o ' ddy- 
chrynfeydd ac ofnau, eu hanfon i'r wlad lle nad oes dîm ond 
wylofain a rhincian dannedd, êu hadgyfodi dan y felldith, a'u hwyn- 
ebau 'n casglu parddu, eu. gosod ar law aswy 'r Barnwr. yn nydd 
yr ymweliad, clywed eu holl ddrygioni yn cael eu Uw RE, ger 
bron angylion a dynion, eu rhwymo draed a dwylaw a'n taflu i'r 
tywyllwch eithaf. Onid oes gan y Duw mawr awdurdod i og- 
oneddu ei btn trwy ymddwyn yn y modd hyn. tuag. at ei gread- | 
urìaid? Onid oes ganddo awdurdod i ogoneddu : ei ras ynghady 
edigaeth rhai ag oedd yn haeddu eu cospi byth? Ac onid oes gan- 
. do awdurdod i. ogoneddu er GYD yn ghosped iai 


w 











PENNOD 1X, 347 


ng Sydd irwy bechod wedi gwneuthur eu hunain yn agored i'w 
lid a'i YNA ì 


Reu 


'gg Beth os TE yn ewyllys dangos ci ddig- 
ofaint, a pheri. adnabod ei allu, a oddefodd trwy 
hirymaros Ìe heini, digofaint, wedi eu cymhwyso. i goll-. 
a Yn 

Ee ' gu MS WR N U 
Mans digoni Duw yn arwyddo y y cein syddyn y natur 

— ddwyfol: at bechod, ynghyd a'r ymddugiadau hynny 'o eiddo y 
Jehofati mawr at droseddwr ag sydd ryw beth yn debyg i ym- 
hn. ye dynion tu ag at y rhai y byddont yn ddig wrthynt. 
Gwel ' ymhellach: Rhuf. I. 18. Y mae Duw yn ddngos ei ddig- 
ofaint mewn barnedigaethau tymhorol yn y byd hwn, megis ar 
a 'y ynfyd, y Sodomïaid, Pharao, &c. neu yn nhragywydd- 

ol gosp eneidiau an-edifeiriol ym myd yr TAPUNDOHU yngoleuni 
filamman uffern fe fydd ei ddigofaint yn hawdd i'w weled. Y 
mae Duw yn ewyllysio dangos ei ddigofaint yn y modd hyn, i'r 
diben i rag-flaenu meddyliau an-addas am y natur ddwyfol, am- 
ddiffyn. anrhydedd y ddwyfol UE Ia gosod arswyd ar eraill 

— i droseddu ei ddeddfau, a dangos i'r gwaredigion y mawr rwym- 
au sydd. arnynt ì fod yn ddiolchgar am eu gwaredigaeth, Y mae 
efe yn ewyllysio hefyd peri adnabod ci allu, meu wneuthur yn 

— adnabyddus yr hyn. sydd yn bossibl iddo ef ei wneuthur, fel y mae 

— ygair yn cael ei gyfieithu yn Mat. 19. 26. Marc 14.35. Act. 2., 
24. Gal. 4.15. Y mae Duw ynalluog o nerth, cadarn o gad- 
. 'ernid yw efe. Job9.4.36.5. Y mae'n peri adnabod, ei gad- 
— ernid yn ei waith, yn achub ei bobl. Psal. 106. 8... Ond yz byn 
 aolygir ymma yw ei fod yn amlygu cadernid ei weitbredoedd 

— ofnadwy ynei ymddugiadau tu ag at ei elynion. Psal, 145. G,, 
| i yn hir ymarhous tu ag at bechaduriaid cyndyn, y mae yn 
| — dangos ei allu, neu y modd y mae ^n bossibl iddo, 1gyd ddwyn a'r 
fath. ddi-ystyrwch, a hir oedi'r gosp:haeddiabnol.. Y mae weith- 
“ au ^n dangos. ei allu yn eu dinystr tymhorol. Ex. 9.16. Ond, 
fydc gôgoniant ei gadernid i” i'w w€led:yn eu dinystr tfragywydd-. 
ì ess. b. 9. Pan fyddo. an-nuwiolion wedi cael €u tragy-. 
| ddisfeddiannu o bob cysur, eu holl bechodau, ym mawredd 
cael. eu dalyn barhaus. gerbron eu: meddyliau, eu 
hi :th. amgyffred: beth' yw an-foddlonrw ydd Duw at 
yi —— meddwl yn barhaus am 5 deitwyddweh ag 









b cC 


348 RHUFEINIAID, 


maent allan o'gyrraedd posubliWydd”i i gael mwynhad o hono; yn: 
methu peidio cofio mai o'u gwirfodd y dwrfu iddyntddyfod i'r” 
sefyllfa y byddant ynddi, eu myfyrdodau ^n cael eu cadw ^n fyw- 
iog ar waeledd yr hyn oeddynt yn ei ennill trwy fyw mewn pech- 
od, yn 'canfod yn eglur na bydd iddynt byth gael eu gwaredu. o^u 
sefyllfa annymunol, ac yn cael €u dal mewn bod ; yn ' wyneb êti 
holl drueni, fefydd eu cosp yn dangos êi bod yn deîlïaw oddi 
wrth Holl-alluogrwydd Jehofah. Y mae Duw yn ewyllŷsio' pêri 
gwybod ei allu yn hyn i'r un dibenion ag y mae'n ewyllysio dang-. 
osei ddigofaint. -A chyda golwg ar Gn y mae yn goddef; (rwy 
hir amynedd, lestri digofaint, wedì ew cymhaysodâ: 'gebedignetlh, 
Gyda golwg .ar lestrir crochenydd y maer Apostol ymma 'n 
galw an-nuwiolion yn 4lestri, Gwel yr adnod flaenorol. "o'e maent. 
yn llestri digofaint, am eu bod, fel pechaduriaid gwrthryfelgar a 
ehyndyn, yn briodol a haeddiannol wrthddrychau anfoddlonrwydd 
y Duw mawr: Psal. 7. 11am fod Duw wedi bwriadu: gogoneddu 
ei bun trwy ymddwyn tu ag attynt fel rhai teilwng o' 'i ddigofaint: a'n 
am y byddant yn addas gynnwys y digofaint a-fydd yn caeliei. 
dywallt iddynt:ac am y byddant yn cael euÌlanw o lidiawgrwydd 
yt Arglwydd hyd yr ymmyl. Es. 51. 20. Y mae 'r gair (Ap0» 
leia) ag $ydd ymma, ac mewn amrywiol. fannau eraill yn cael;ei 
arfer am Golledigaeth, yn. cael-ei gyfieithu Colled, Mat, 26. 8. 
Marc. 14..4. dinystr, Mat; 7. 13, 2:Pet. 2.3.3. 16. distrŷi, Aet. 
8. 20. Phil..3. 19. 2: Pet,.2..2: 3.7. Dat. 17. 8; a.difetha./Act- 
25. 16. : Fe fydd y rhaî a fydd dan ddigofaint Duw yn cael tta-. 
gywyddol golled am y nefoedd a'i holl ddedwyddwch: ac er na 
Íyddant ddim ymcael:eu!dinystrio:o'ran eu bod, fefydd hollol. 
ddinystr yn cael er wneuthur ar eu cysur; €u gobaith, a'u dis 
gwyliadau. Y mae dynion yn'caelieu cynnnwysoi  golledigaeth 
frwy-eu' bod wedr syrthio yn Adda,. at felly- ynblant digofaint 
wrth naturiaeth: trwy fod eu llygredd yn gweithredu yn'ol ei, 
'paturei'hun fely maentyn hollolamddifaido gariad at Dduw, heb 
' fod ganddynt un dymuniad dì-ragrithii ryngu ei fodd ef na'rog- 
oneddu, yn.holloì ddieithraid i hyfrydwch yn eí waith, heb ddiin | 
hiraeth ah gaêl cymdeithas ag efynvei osodiadau, nac;unoparod- 
rwydd meddwl i ymostwng i'w'drefniadau; ond-dan, lywodraeth, 
gelv nizeth at Dduw y maent yn meithtin fymmer lidiog, ifaleisus, 
'ymrysongar, anfattdeugar, ymddialgar ; yn: “ymlsyfeyddi Md 
eu nwydau, ac yn ymroddi i gyflawnu pob-pechod ymw 
trwy eu bod yn wyneb gorchymynnion a bygythioniieddffDiuW,. 
llais deffrogs ? “Arglwydd i 


PENNOD IX. 349 


adifrifoliyr efengyl, ac argyhoeddiadau. eu cydwybodau eu hun.; 


am, yn ymgaledu mewn pechod: trwy fod yr Arglwydd, mewn 
cyfiawn farn, yn €urhoddi fymu.i'w nwydau eu hunain, i gael 
eu.dallu gan ddiafolac i gael eu harwain ganddo ynol ei ewyllys. 
Y mae Duw yn eu goddef trwy-hir amynedd. Wrth amynedd Duw. 
ŷ mae i ni ddeall'ei barodrwydd i oedi tywallt; ar bechaduriaid y 
farn ag y maent ynei chyfiawn haeddu. Ni ddichon neb ond 
creaduriaid euog fod yn wrthddrychau dwyfol amynedd. Y mae ^n 

— sicr y' gallasai llestri digofaint gaeleu dryllio mor fuan ag.yr 
Geddynt wedì ew di-fwyno; ond y mae'^r Arglwydd yn eu godd- 
ef, nid- trwy ymhyfrydu yn eu pechodau, ond.trwy hir oedi 'r 
gosp; peidio: êw> dinystrio yn. ddi-oed yn ol eu haeddiant, ond 
rhoddi îddynt. amser i edifarhau. Rhuf. 2.4. Dat..2,21. Er en 
bodi yn dam-ddefnyddio. eí. ddaioni tu ag attynt âc yn meddwl 
“naill ai. .nad' yw ele ddim yn-ddig. wrthynt, neu-ne all efe ddim 
ŵ ; etlo; y mae efe, dros ddyddian, misoedd, a blynyddoedd 
_ amrywiol; yn oedi dïal arnynt, ac yn,cyfrannu llawer o drugar- 
y" t,arolcaelei annog i anfoddlonrwydd ganddynt. Un 
— a'ddibenion Diw yn hyn yw, amlygu:uniondeb ei gyfiawnder yn 
ei farnedigaeíhau.. Pa fwyafo: amynedd a fyddo. efe wedi ei 

— ddangosat ei 'elynionmwyaf fydd' ei ddigofaint â'i allun ymddis- 

. i “ay eu dinystr yny diwedd. . Yn awr beth,os yw Dnw.yn 
— ymddwyn yn y: modd hyn? Onid oes ganddo awdurdod i 

Als wneuthur hynny ?Fe ddichony crochenydd ewyllysio dangos ei 
— fadrasrwydd trwy wmndirthur; o'r un telpyn pridd, llesiri i. 'atleb 
gwahanol ddibenion >onid-yw yn gyfreithlon i Ddnw ddangos 
ogoniant ei briodoliaethau trwy.ymddwyn.fel y myno tu ag at 

€ì wahanol greaduriaid? Beth sydd yn anghyfìawn yn hyn? O 
— herwydd ar :ot yr holl*gam-ddefnydd y: mae annuwiolion yn ei 
mw wneuthur. o'i amynedd, nid yw efe yn:taln iddynt-ddim ond yr 
T hyny maent ymei gyfìawnhaeddu. Ac os ydyw efe, wrth gospi y 



























Ê iyd'ag ŷ gwelo efefod yn dda-ei hun; ac ym eu dinystrio. yr am- 
5“ sera'r modd. h S0 san cy by mt; ii 'neb. o'i ER Pa 
a a re êi a new: te ty NIR dyn 


ia! * Bun” yn y'modd: hynt iiirn AYYB Y Fen ty 


SFn MD beg h nio MAÎ 
ên; 


ì dd yni cyfiawn haedduhynny,' yn oedi tywallt ei lid arnynt * 


t cr ei ewyllys ei hiin; ddiehon neb ei, yy stgo | 


& “ '& 


350 RHUFEINIAID, 


trugaredd, y rhai a rag-barottodd efe i ogoniant X 


Ymae Duwwedi eyll dangos ei ddigofaint, a pheri gyno 
od eì allu ar lestri digofaint, ac felly wedi eu goddef trwy hir am-. 
ynedd, i'r diben i beri gwybod golud ei ogoniant ar lestri trugaredd. 
Pa fwyaf arswydus fydd barn Duw ar bechaduriaid cyndyn ac 
an-edifeiriol, mwya disglair y llewrcha eî ogoniantfel Duw ^r iech- 
ŷdwriaeth ynghadwedigaeth rhai ag oedd wrth naturiaeth yn. 
blant digofaint megis hwythau. Eph. 2. 3... Ac os meddyliwn 
am y rhai sydd wedi cael eu harfaethu i iechydwriaeth, fe fydd 
yn bawdd i ni weled fod yr. Arglwydd, yn ei fawr amynedd, yn 
hir gyd-ddwyn a hwynt, tra y maent etto yn eu cyflwr di-ail-an- 
edig, ac felly yn gweithredu imewn modd llygredig, ac yn annog. 
Duw i ddigofaint. A pha fwyaf fyddo efe wedi eu goddef, trwy. 
amynedd, y mae ^n sicr mai mwya fydd ei ogoniant yn ymddis-. 
gleirio yn ei waith yn tosturio wrthynt ac yn eu dychwelyd atto 
eihun. Yni ymddugiad tu ag.at y rhai 'n y mae efe yn peri 
gwybod ei ogoniant. 'TYtwyalw y rhai mwyaf gwaela distadl, ac yn 
fynych y rhai ag oedd yn blaenori mewn annuwioldeb, pan oedd- 
ynt yn llawn o elyniaeth yn erbyn Duw, yn hollol an-alluog i 
waredu eu hunain, ac wrth eu bodd yn ymdrabaeddu yn yllaid; 
trwy faddeu eu holl bechodau, eu gwaredu rhag digofaint mor ar- 
swydus, rhoddi iddynt hawl i'r fath annhraethol ddedwyddwch, a 
hynny irwy gyfeyngdod ei anwyl Fab, a phan y mae yn gadael 
eraill,-y rhai nad ydynt ddim yn waeth na hwythau, y mae yn. 
gosod allan gyfoeth gogoniant dwyfol ras. Eph. 1.6, 12, Y 
mae efe yn cyfrif ei ddaioni mewn modd neillduol yn. ogoniant 
îddo, Ex. 33. F8, 19, Pan y maen gwnenthur eneidiau ^n. gyf- ; 
rannogïon o'r duwiol anian, yn eu cyfiawnhau yn unig ar gyfrif 


— cyfiawnder enu a bynny trwy ffydd, yr hon sydd yn puro'r 


galon, pan ymae 'n eu dwyni edrych. ar ei ogoniant ef megis. 
mewn drych, ac felly i gael eu newid i'r unrhyw ddelw, yn dal 
cymdeithasa'r rhai sydd yn rhodio yn y goleuni, ac yn eu gwneuth». 
ur hwynt yn bur megis y. mae. ynteu yn bur, cyn y caffont en 
dwyn atto ef i'r gogoniant, y mae yn dangos gogoniant ei sanct- 
eiddrwydd. Y mae efê yn ogoneddus mewn sancteiddrwydd. Ex. 
J5.1l:. Pan y mae yn gwneuthur eneidiau yn greaduriaid. new- 
ydd, gan eu troi yn erbyn grym “tueddiadau patur lygredig, yn. 
erbyn en ) ymarferiadau, ac yn erbyn lliaws o brofedigaethau, pan. 
y mae 'n dal eneidiau i GA dan eu holl orthrymderau, yn cyn- 
nal y gweiniaid, yn myned a 'r PEN ar gynnydd, nesy- byddant, 





PENNOD IX: “ 851 


o'r diwedd heb un brycheuyn i'w weled arnyrit, y mae yn-rhoddi 
amlygiad o ogoniant ei allu, Y mae yn dangos pa_ fath lestri 
gogoneddus a all efe eu gwneuthur o raiag oedd wedi eu dryllio 
trwyr cwymp. _ A phan y mae'n estyn:ei drugaredd i bechad- 
uriaid yn yr amsermwyaf cyfaddas; yn eu dwyn gyda neillduol 
awdurdod, ac ar yr un.amser o'u gwir-fodd, i drôi eu. cefnau ar 
bechod, eu. derbyn i^w heddwch mewn modd ag.sydd yn eu 
'rhwymo i ystyried eu gwaeledd eu. hunain, ac i ryfeddu. daioni ^c 
Arglwydd. yn goruwch-lywodraethu. eu cystuddiau i ddeffro en 
grasusau,ac i wanhau eu llygredigaethau, ac yn fynych yn gwn- 
euthur y llestri mwya hardd allan o'r defnyddiau fuasai creaduriaid 
'yn.eu golygu yn fwya anghymnygo, y mae 'n peri gwybod go- 
goniant ei ddoethineb, Y mae'r rhai'n yn llesiri trugaredd. 
Mewn perthynas iddynt fel llestri, gwel: Adn. 21, Ni allent 
ddim bod yn llestrirugaredd heb eu bodyn bechaduriaid, ac fel y 
cyfryw. mewn sefyllfa druenus. O drugaredd y darfu iddynt 
gael 'eu. 'harfaethu i. iechydwriaeth, o: drugaredd. y maent 
wedi. cael” eu prynu o dan .y felldith, o drugaredd y maent wedi 
— cael eu gwneuthur yn greaduriaid newydd, ac felly eu ffurfio yn 
lestri trugaredd, o drugaredd y maent yn cael eu cadw rhag cael 
eu dryllio gan y gelynion sydd yn curo. arnynt; o drugaredd y 
maent. yn cael eu llanw a chysuron ym myd y gorthrymderau, o 
drugaredd: y maent yn-cael eu. ceryddu, a thrwy hynny eu glan- 
“ > hau oddi wrth y budreddi oedd wedi glynu wrthynt, 9 drugaredd 
y maent yn. cael. eu hadíeru o'u dirywiadau, ac fel llestri.r deml 
yn cael eu dwyn: yn olo Babylon, o drugaredd y maent yn cael 


yd nerthib barhau hyd y diwedd, pan y mae llawer ag oedd yn ym- 


— ddangos unwaith mor.hardd a hwythau wedi eu dryllio yn gan- 
Sed dryll, a aco drugaredd y cant eu dwyn i'r gogoniant, lle y bydd- 
ant yn cael eu llanw hyd yr ymmyl a bendithion trugaredd. Y 
| mae. Duw. ym eu rhag-baroltoi i ogoniant. Y mae'r gogoniant 
— hwnnw: 'yn cynnwys y cyfryw berffeithrwydd mewn sancteidd- 
twydd ag afydd yn gwneuthur eu heneidiau heb frycheuyn na. 
/chrychni, na dim o'r cyfryw, Heb. 12. 23. Eph..5. 7., corph yn 
- disgleirio fel yr haul; yr un ffurfa chorph gogoneddus yr Arglwydd 
“Iesu, Phil. 3.21. ynghyd a digyfrwng fwynhad o Dduw yn Dad, 
“Mab, ac Yspryd, i dragywyddoldeb. Y mae duwiolion yn cael 
a “eu rhag-bzrotoi i i'r gogoniant hwn... Y maent wedi cael eu dewis 
“a'l nu allan ymmlaen llaw yn: arfaeth Daw, fel rhai i gael eu 

; gogonedd, |: y maent wedi cael eu dwyni fod i'r diben ì a eu 

“ ” y maent wedi cael. eu prynu trwy farwolaeth 














cr 


382 RHUFEINIAID, 


Cristi'r/dibemi gadl-eu gosod yn ogoneddus iddoei hun i y maent 
ym eael: “euhadgenhedlu trwy rf Yspryd Glân;ac felly:yncael:eu 
cymmwyst:a^u tueddu garu Dŵw'a'w cyd-greaduriaid,.i- ymhy- 
frydu ynyr Arglwydd a0 yn ei wasanaeth; i' gael blas'neillduol;ar 
y gwaith ofyfyrio'ar eî berffeithrwydd; aei ddymuno-ei;ogoneddu 
a'u holl âll&oedd? y rhaent yncael eu GYR a Dnw trwy: farw- 
'otaethleicinwyl Pab: avthrwyweithrediadau:r Yspryd Glan-fel 
Saricteiddydd! Y 'rhde euÌlygredd yn-dyfod'i fod:-yn fwy-fwyo-ofid- 
iddynt, y maentyn tŷnhu eu 'cysuroiiroddi>wrth Dduw'a^i:gyfam- 
mod yn Hytrich nae*oddi'wrth eu teimladau eu-hunain; :y maent 
bin i Dduw gael eiogoneddu beth bynnag'a ddelo ohonynt hwy; 
âc yn''híraethu'am “ymddattod;: Yr hwn-a'u gweithiodd:-hyn 
ymina yw Dnw. 2 Cor,.5. 5; Yr oedd yr Apostol wedidywed- 
“yd 'fod flestri-digofaint ynccaeleu cymrnwysô i golledigaeth ; ord 
am: Jêstiì: trugaredd : 'y mae'n dywedyd, y'rhai a rag.barottodd 
“ge i ogoniant.” ^Ynveu cyflwr: AR anedig y maent yn-hoìlol 


'anghymmwys'i ifyned'i mewn i'r gogoniant: Ioan:3.5: atmid 


';ddynt hwy eu hinain, ond-i'r Tad y maer gwaith o'u gwneuth- 


“ur'yn'gymmwysi gael ei'briodoli, Col;1. 13. Y mae efe, nid 


yn unig'yn rhoddi gogoniant iddynt; ond hefyd yn eu gwneuthiir 
'hwythau 'm barod'i gael mwynhad o hono. Wrth wneuthur 
'hynny'mae 'n sicr nad-yw efe ddim yn gwneuthur un rhyw gam. 
'ag 'erâilli ŷ maeganddohawli-estyn eidrugaredd i bwyy- mynho 
'fel y byddo' yn dda yn eholwg” ci! dt at a; aTi 
to Wat hyn? EA aU í | 

d GO y YG i Ty pn HUN 


'24, Sef nyni, y rhai a sfwbdd efe, nid. o' fs Tuddewon 


ni “CR 


Ed yty 






yn unig, eithr. hefyd. o'r. cenhedloedd. — 


$ 
14a Cyr '- —— dm ” 


At ar son am Ŵ CU “yn: ôl “Michiouh Duw, Adni1 Ts am 


Mrsioredd ben-arplwyddiaethol, Adn. 15, 16: ac amyrag-barot- 
'toad'ì ogoniant, Adn. 23. y mae'r Apostol, yn yr Adbod hon 


'yn dangos pwy-yw ^r rhai' y mae bwywedteni mn 


“wriaeth, a pha fodd ymae :y. rhai y mae efe yn trugarhau!) 
“ynt ac yn eu gwneuthur yn'gymmwys i'r gogoniant. TW Y 


aŵnbanidoiiu oddi wrth.eraill.. Sef nyni y rhai a atuodd-'dfe. 


Nid wrth chwilio dirgel gyngor-DPuw-y-maei neb adnabod/pa un 
“a ydynt wedi eu hetholi fywyd: tragywyddol ai peidïo ; ondtymae 


galwedigaeth yn dystiolaeth'o etholedigaeth. Rhuf; 9: 28, 30.921 


“Trwyrabw pechaduriaid: y mae? Undydd 'yn gweiiliredol gym- 


PENNOD 1x. 333. 


mwyso ei drugaredd aftynt: yr oedd ei gariad af lestri trugaredd 
yn rhedeg yn hir megis dan y ddaear; ond y mae yn torri allan 
mewn galwedigaeth effeithiol. Yr oedd y rhain, wrth natur- 
iaeth, yn. feicw, mewn. pechodau. a. 'chamweddau, yn gwasanaethu 
chwantau ac amrywiol feluswedd, Eph. 2.1,2. Tit.3.3. ac 
felly yn; hollol anghymmwys i'r  gogoniant., Heb. 12. 14. Ond 
y mae 'r Arglwydd. yn eu galw, a thrwy hynny. yn eu gwneuthur 
; yn barod. Y maent hwythau, trwy;eu. galwedigaeth, yn adna- 
bod: eu. AR .yn,cael eu rhag-barottoi y'r gogoniant. Y mae'n 
sicr fod. yr. alwad hon yn cynnwys. ychwaneg, na galwad allanol 
yr efengyl : :o berwydd y mae myrddiynau 'n cael g eu galw mewn 
modd allanol Mh rhai nad ydynt ddim. yn cael eu parottoi. i 0gon-. 
iant. Y mae'r Apostol, gan hynny, yn son am y cyfryw. alwad 
ag. syddyn effeithiol : ac y mae'n priodoli? 'r alwad honi Dduw. 
au y Awdw; o. honi, ,. Mewn. perthynas i i'r pethau hyn, gwel 
1 mae : Daw yn. Pn a o Gn unig FU 

















N 
FAM 


od pryd. te YU Hela dy wedyd, Teyr 
iS aia GR ion. Ioan. â. dî Ond yn breseni ol RAF 








ddion a an r saint, ac a hoH UO ii fod. yn nd 
j gyfnemegion o'i addewid. ef Ynghrit. in 2.19, 5. 









nÌant, 6 ; blith y thai ag. bedd: wedi DAU eu an o” 't bplaenii " 
hau u rhagorfreintiau allanol yr efengyl. Y mae 'hyn, yn 
Je i feddwl nad. oedd yr A postoì, yn y y rhan. fìaenorol. o'r 
ddim yn. ' ymdrin a gwrthod: ad yr. Tuddewon, ac a galw- 
h eu mewn, mM OGR o ffredinol, ond. ei fod 'N 








sef” y mae eo Tefd byns dyselyd: yn 
aa alwaf. yr hwn. nid yw bobl i mi. yn 
“ o. o i i 





mr MAU ; 
FU, gat 
os , Mi' 


Y 


354 RHUFEINIAID, 
bobl i. mis. ar hon nid yw anwyl, yn. anwyl. 


“'Pân oedd Paul yn son'âm rai yn cael'eu galw o blih: 'y Ceir 
hedloedd, efe â wyddai” y “byddai'r Tddewon, y' rhaî oedd-' 
ynt yn edrych: amynt '€u hunaîn fel unig bobl' Dduw, yn 'barod' 
iawn i 'dfamgwyddo ac anfoddloni. “Gyda golwg ar symmud 
ymmaìih' eu rhagfarn, y mae'n dangos fod Prophwydoliaethau”” Tr 
hen' Destament'yn gosod allan fod. Duw wedi'bwriadu galw-pobl 
o blith” y 'Cenhêdloedd, a'u gwneuthur: yn eidd cyfanithodol iddo. 
ei hun. Megis y y mae êfe *n dywedyd yn Hosca. Buasai'n hawdd. 
crybwyll” 'amryw wiol. “brophwydoliaethau n “perthyn i i hyn? ônid 
ymma y mae ^r: ' Apostol yn cyfeirio'n 'neillduol at y gê iau sydd 
yn Hos. 2.23. Y mae'r gêirïau yn'y Prophwyd fel'hyn, “Ac 
a drugarhaf' wrth. yr 'hon'ni chawsai drugaredd; ac a ddywedaf 
wrth Y rhai nîd oedd bobli mi, Fy mhobl. wyt ti.”^ “Ymuna'r ar 
mae ^r Apostol” 'yn “rhoddi'eu hystyr yn hytrach nac yn eu 'had- 
rodd air yngair.. “ Nid oes fawr o amheuaeth: nad' ywr geiriau 
yn "Hosea. 'wedi cael eu llefaru: gyda golwg z ary 'deg lwyth, y 
Thai, ar gyffife eu heiltn-addoliaeth, a gawsant eu: torri' ymmaitl, 

u wasgaru. ymhlith Cenhedl6êdd, Y mae^n bossibl; gân 
ny, had yw *r Apo ol ddim 'yn dwyn y geiriau hyn imewn 
fel prawf pendant fod” y “Cenhedloedd igael êu galw, ond yh 
hŷ rach' gyda. golwga ar: symmud ymraith tagfarm yr Iuddew. von 

yn erbyn ; yr oruchwiliaeth hon o eiddo 'r Arglwydd. “Os; lygir 
'mai hyn. oedd gan. yr Apostol yn ei olwg, yna y mae 'n rhaid ei 

'fod yn ymresymmu yn y modd hyn, Gan fod “yr Tuddewan eu 
. bunain ar gyfrif eu 'heilnn-addoliaeth, wedi cael en di: “arddel. fel 

'nad oeddynt. ddîm y yn 'bobl i Dduw, ac felly yn gydradd â'r Cei- 

'hedloedd, a chan. eu bod wedi hynny' yn cael eu galw drachefn'i 

'fod' yn | bobl i i'r Arglwydd, nid. yw ddim yn rhyfedd fod” y Cên- 

hedloedd, y rhai nad oeddynt ddim yn bobl, yn cael eu cymn 
ydi berthynas. “gyfammodola Duw. Neu fe dd cho 
wg yr Apostol oedd, nad oedd ymddugiad ; FU, 

Tiwyth' ond cysgod o bethau mwy ag oedd í i gym ym 

:oruchwiliaeth . yr efengyl, ac. felly bod cyflwr ^U gy Tn 
“rhai nad” oeddynt ddim ynbobl i Dduw, yn darfanfad'cywir 

iawn o gyflwr y Cenhedloedd, y rhai oeddynt 'heb Ddiiw Pyn'y 
byd; a bod gwaith Duw yn galw 'r Israeliaid drachefn i i fo d yn. 
bobl: iddo eihun, yn ddarluniad ,o'i waith yn cymmeryd y ïen-. 

hedloedd ì fod. yn bobl iddo. Neu ynteu yr oedd yr Arglwy dd, 

Uwyr Prophwyd, yn lefaru. nid yn unig gyda. golwg. “ar y'deg 


gos AX o 183 































PENNOD IX. - 355 


llwyth, y rhaì. ar gyfrif eu. hanffyddlondeb i i gyfammod Duw, 
oedd dynt, yn. cael. eu bwrw ymmaitl ond hefyd gyda. golwg ar y 
Cenhedloedd, y. rhai. nad. oeddynt hyd ymma, ddim wedi cael eu 
cymmeryd, i fod yn ciddo cyfammodol iddo, an hyn. sydd. yn 
cael ei olygu, yna y mae. i ni ddeall y geiriau, fel addewid 0 €i- 
ddo] Duw. hgasg)u cglwys newydd, dan deyrnasiad. y Messiah, pan 
hy byddai.” r Iuddewon, wedi cael eu di- -arddel, Cyn cael ên ga- 
lw nid, oeddynt, 9nd. dieithraid ac estroniaid: .Eph. o. 12. ond” &s 
ma 'r Arglwydd yn dywedyd, Mi a alwaf yr Run nid yw bobl ì ) mi 
gn Bobl i damn Gy mae Fd addewid hon yn dal allan y. bydd i i 'r rhai 
gy geddyni o'r, blaen, ddim, yn sefyll mewn perthynas neillduol 
AA Arglwydd gael en. ffurfio ganddo iddo ei hun, a'u galluogi i Vw 
gymmeryd. cef yn. Dduw, ac felly i. i fod, yn: eiddo iddo. yn, y cylryw 
fod, am a.byd dn ddim, yn; eiddo pechod, y, diafol, na” bet îe, 
i f eu hunain,; ond y. bydd, yr; hyn oll ag ydynt 
'ph a galluoedd. enaid y n cael eu rhoddi A Dduw: 1 
; .bydd yr, hyn, oll sydd ganddynt, yn. cael ei 
a mw y. bydd ; yn hyn. oll a a allant ei wn- 
aned ei; wasanaeth, efr y byddant yn gwìrfodd- 
in,i,ddioddef yn eiaehos, fel y, .byddo  rhaglun- 
Gu; Li hynny hy hydfiwnt yi. iddo ymn mhob pêr- 
iyna xt “Y Jant. yn, ei i barchu ac,yn, ufyddhau. iddo, fele ei ddy- 
JWRROL YD, Sh Bêttn pe Yn, ffyddlon i'w gyfammpd.: y bydd ìddynt 
au 'd y o, a.chaelen. galw areienw: y bydd I idd- 
nm h awl ynd iel eu. Duv: y. bydd iddynt gael cymdeithas 
ŵ ag eÊn U nA addoliad; y,cant fod yn. wrthddrychau ei 
neillduol, ofal: ac y, bydd iddo. ef ymddy. yn tu ag attynt fel ei. 
bob â'r hon. mid yw anwyl, Jn, Aneyl, Er fod Duw, er tragy- 
— wyc y. wedi. caru pechaduriaid a; chariad o ewyllys da, etto 
Wy ae 3 sicr. na all efe ddim. ymhyfrydu, yn eu. llygredd, eu 
a, Bn io a YN by Am tra Je eu Sylw yN ni | 
















Ond d yneia amser. nA mae ; efe. yn, Amlygu Yn 
nt, trwy gyfraunnu bendithion, cadwedigol. iddynt, a 
wy weithio. ynddynt yr. hyn. y mae; eíe fel Duw o anfeidrol | 
yng ia ymhyfrydu ynddo, Sd 

; A bydd yn y fangre lle y dywedwyd wrtbynt, 
mhob bl. i ydych. chwis. yny AG lyir. hwy 
yn. ibio i'r Duw byw. y adf a: 












356 RHUFEINIAID 


Ymma ymae 'r Apostol yn crybwyll prophwydoliaeth arall 
mewn perthynas ; alwad y Cenhedloedd. Y mae'n cyfeirio : at 
y geiriau sydd yn Hos. 1. 10,” Yno fe ddywedir fel hyn, 4 bydd. 
yn y fangre lle y dywedyd wrthynt, Nid pobl i mi ydych chwi. Dan 
yr oruchwìliaeth Iuddewig yr oedd trigolion Brydain, Iwer- 
'ddon, Ffraingc, Hispaen, yr Eidal, 6r Groeg, ïe a phreswylwyr 
pob gwlad ond gwlad Judea yn unig, yn eilun- addolwyr. Nid 
oedd gan Dduw un eglwys yn Y gwledydd hynny : nid oedd efe 
Cn yn arddel y A fel e ei GN cyfanimodol : MŴn yr yl 
5 rhoddi eu 'hunain i i Hydsaifaethu'< r Criawdwr Yn ac 'nad 
oeddynt ddim yn gwybod am gymdeithas ag ef. ' Ond nid dyma 
fel yr oedd pethau i barhau o hyd, Yno y gelwir hwy yn feibion 
i'r Duw byw. _ Y mae 'r Arglwydd yn fynych yn cael êi alw” “ 'z 
Duw byw,” Deut. 5. 26. “Mat. 16.16. Act. 14. an ì 
pob priodoledd o'ieiddo. yn weithgar, ac felly yn llawn. o fywyd: 
'y mae efe, bob amser, yn gyflawn wrth ei fodd ei hun, ac felly 
^yn feddiannol ar fywyd o berffaith ddedwyddwch : 'y mae 5, 
parhau yn ddi- gyfnewid yr 'un, ac felly efe a a fydd” byw bythi 
“ ymae yn awdwr bywyd ì'w greaduriaid, fel. 'y mae ab Gytlaain 
“bywyd naturiol i ì waith ei ddwylaw, yn rhoddi: byŵy dysprydoli” tr 
rhai ag oedd yn feirw mewn pechodau'a chamweddau, 'yn ad 
fywio. ei bobl pan y maent yn barod i lwfrhau a llaesu 'dwylaw, 
ac yn sicr o fywhau eu cyrph marwol yn y dydd diweddaf. Y 
“mae rhai yn cael. eu dwyni i fod yn feibion r Duw hwn. 2 Cor. 
6.18. T'loan 3.2. Y maehyn yn cymmeryd llê pan yn 
TIm cael eu gwneuthur yn gyfranogion o'i anian sanctaid ì 
ad- enedigaeth, a phan y maent yn cael eu dwyn i gredu. yn Fesu 
“Grist, eu. imabwysïadu i i deulu Duw, ac felly yn cael hawl. :holl 
| sagorfreintiau ei blant ef. Y mae hyn yn cymmeryd: lle dan 
'oruchwiliaeth yr efengyl, nid yn unig — yngwlad” Judea, lle'yr 
' oedd teulu Duw yn preswylio. gynt, ond 'Befyd mewn: llawer iawn, 
o'r gwledydd: lle nad oedd-gan yr Arglwydd ddim: pobl arei enw 
“dan oruchwiliaeth Moses. “Bellach “ni EDN aH Wd, 
rw 'ydd iddynt UR ì' be an ï a a. 

























Pau 


“wr Hefyd, y mde Esaias' ŷn ŵ Mei nh â 


' Cyd by Un nifêr meibion. Israel fel tywod. 
gweddil! o We FOR A 


“PENNOD IX. 4537 


“Ar RL yn y ddwy! adnod flaenorol, fod yr Arglwydd, yn 
ysgrythyrau yr hen Destament, wediamlygu ei fwriad'i estyn 
“trugaredd i bechaduriaid o'r Cenedloedd, y maer Apostol yma 
“yn dyfod i ymdrin yn fŵy neillduol a dizarddeliad cyffredinol- 
'rwydd y genedl Iuddewig. Y mae'n “êglur-oddi wrth yr hyn a 
'rag-ddywedodd y Prophwydi nad oedd ond 'ychydig mewn cyd- 
mariaeth o hiliogaeth naturiol “Abraham'i gael eu hachub dan 
'oruchwiliaeth yr. “eiaig gyl. Y mae Paul yn Eyfeirid yn neillduol 
'at y geiriau. sydd yn Es. 10. go^ " Hefyd y mae Esaias i yn llefain 

“am yr Israel. Yr oedd y Propliwyd am gynhyrfu sylw”? r bobl, y 

_ rhai oeddyntyn hwyrfrydig i wrando: yroedd yn traddodiei 
gennadwri yn hy,felun ag oedd am iddynt glywed yr hyn nad 
;oedd ganddynt fawc o dderbyniad iddo: ;yr oedd. yn gosgd. allan 
iy, gwiri nedd mewn. modd tra difrifol, fel un ag oedd yn edrych 

ha arno o ne llduol bwys: ac yr 'oedd yn llefaru fel) un dan. wasgfa 
ddwl, neu un a fyddai mewn rhyw ddirfawr ofid; am'hyny' fe 
yv dir ei fod a mr A AT oedd yn derchafu ei ya ac yn 


















o Ynn iu: EIN] Bai i Andi ŷr “oedd y. chai A oêdd 'yn 
“blant. Israel, ey diN che YNA 2 UR o ^p Medel, 


ni chafodd dt gaeddill Dyn yw, ddim id fh 
i ia ni mewn. cydmariaeth, 'euhachub rhag cael eu dinystrio 
— gan frenin Assyria. 'Neu fe' ddichon -ei fod yn cyfeirio at y 
Gron 9 Babylon.” Mewn deng mlynedd'â'thrugain fe fu 





roedd o'r HBiddewon' "feirw yngwlad eu caethiwed: E phân 
dc deng mlynedd a thrigain: wedi dyfod ì fynty yr oedd 'yn 
_ o MIS aros yn “ild a i edi ding am 











ŴR den Gr) Pan yr y sedd) a aru ne Fideo yn adel 
Ra 'ymmaith : ar gyfrif eu; hangrediniaeth: yroedd san Dduw 
u ì etfioledigaeth. gras: Rhufin 5.7 yr oedd. rhai o'r 
ael eu dychwelyd c oddi. wrth: eu drygioni, eu dwyn 
| a yn su Grist; ac felly trwyddoef i-ddychwelyd” 'at 
Diiw, ac “yn y modd hyn ì i gael eu hachub, dyn unig'rhag y 





Neb 


858 RHUFEINIAID, 


djnystr.oedd yn dyfodar yr. Tyddsgpry! fel Cenedl, ond hefyd oddî 
wrth ifelldithion deddí dorredig, a'r. digofaint, y mae ano yiguion 
yn.agored iddo ym myd yr. ysprydoedd. Ond nid oedd yrhai; n 
ond;gweddill, dim ond, ychydig:iawn. mewn cydmariaeth a'r 'rhai 
.oedd yn,byw amarw, yn. eu, hengrediniaplhy ac; felly, yn, cael. eu 
dinystrio am,eu pechodau... Y mae.byn.yn cyd- fyned a'r, hyn a 
osodir allan mewn, amrywiol rannau, eraill,o^r, ysgrythyrau sanct- 
aidd. Es. 24. 13. Ezec. LV, 8. Am. 3. 12, Mic, Ts, 2. FFY 
er fod Duw ,yn ffyddlon iw addewid,i Abraham, edn: y mae 'n 
cyd-sefyll, a, hynny, y-dichon .y.rhan byddi o”, 0 a Ieddewig 
ng en NU am.,eu. MEAN gên 


“og $ Gan ov a orphen aca y gwitoga dys wai h 
imewn cyfiawnder ! o. blegid byr. WU ŵn 
yr. Arlwydd, MU ddagBo, Wb EA 


HN mae 'r geiriau. hyn yn cael eu — dn Ma do. 
gay 23.. Y mae; 'r Apostol, wrth eu, rhoddi ar lawr, yn,canlyn' 
cyfieithad y deg:a.thrugain.  Ei,ddiben ymma, yw profi ymbell- 
ach na byddai ond ychydig, mewn cydmariaeth, o'r TssaeUgid. yn. 
gedwedig. . Canys efea,orphen, ac a guloga,'r gwgith, Y mae'r 
geir (Logos),ag sydd ymma am wai4h, yn arwyddo gair neu ym- 
adrodd, acyn cael:ei gyfieithu felly yn wyaf cyflredin. | Ymae 
yn bossibl maimeddwl yr Apostol yw, bod yr. Arglwydd, yn, aY 
ar ob hir gyd-ddwyn. a chyndynrwydd .y. genedl Iuddewig; yn 
'mynedii ddiweddu, ei ddadl a hwynt. mewn modd byr, LAF 
y rhai; oeddynt yn, credu.yn,.ei Fab, a di-arddel, y Meill, fel o byn. 

allan na. byddai, iddynt ddim cael-e» galw ar ei, enw.ef.. Neu fe 
ddichon eì, fodyn golygu y byddai buan gyflawniad o, air yr Ar-- 
glwydd, tawy foil rbai, er.nad ond; ychydig, o'r A uddew- 
ig yn, cael; ei bacbub, (rwy gredu. yn y Messiah, ac y.byddai i i 
fygythion Daw.gael'eu cyflawnu :yn-ddi-oed yn ninystr y. ill, 
y» gystal ae.y byddai ,i'r addewidion mewn perthynas i anfon- 
'.iad yr efengyl i i amrywiol wledydd, a dygiad y.Cenbedloedd ì 
mewn i eglwys Dduw, gael eu dwyn i ben ar frys. “Ager fod yr 
Íaddewon; yn dirfawr; orfoleddu ym y. ddeddf, ymae 'n sier. fod. 
— yr amser yn awr ar ddyfod i ben i'r. ârglwydd Amig eiair a'i. 
gwltogi, irwy, ddiddymmu gosodiadau ^r hên: Destament, gosod 
:terfyn:ar awdurdod.y gyfraith seremoniol, a chrynhoi holl ddy-- 
ledswyddau ei bobl. ynghyd i. — Ond y mag 'r. h 






PENNOD IX, 35a 


gaìr'a Wrferir 'ymnìa, weithiau ?n arwyddocy/ri/. Mat. 12:86: 
Luc F6;2l Act. 19,40. Rhuf.14.12. :Y'mae yr Arglwydd, syn 
eì'dragywyddol:; gyngor, wêdi'cymmeryd cyfrifo holl hiliogaeth' 
Adda; âcwedi “trefnu iddynt 'y cyfryw â^rcyfryw sefyllfaoedd, 
rhagorfidintiau,' ;&c.' Yn ei ymddugiadau tu'ag-attynt:y»mae'n . 
gôrplên cyfrin” hŵn. sYn“bresenol yr-oeddar-orphenrei:gyfrif 
mewnPpêrtliynas i” Yr genedl 'Tddewig, trwyraìw y rhai'w bêrthyn- 
'enti â etholêdigheth: “gras, a' bwrw^y 'Meill: ymaith: “oblegid'eu 
bang, Yr bedd y<fath ddifrod:iddyyfod amynt, fel 
pan. ddelai cyfrifir gael'ei 'sefydlu, na-byddaiond ychydigiìawn o 
hônynt wêdi êu gadael'heb'êu torri'yrhrhaith. Neu os. golygwn 
ad nee yn'ârwyddo'gwtiith, felyn ein cyfieithad/ni, yna'y mae 
si ol yrf gosdd allan ymma, fod yr Arglwydd yn:inyned i/or- 
ih, , eid ddieithr MO sef si Ang _ ren 














5 hŵy y mae yndaw PRYS peis 
Ay ” HAW 'a phan: yr oedd yr luddewon yn 
ait fod yn-bobl iddo, nîd oedd“efe'yn gwm 
hwynt: ond yroedd'yn/ ymddwynttu eg attynt 
â Ca syfi PA OWh Rhufor. 


















S0 diynribiun, MG yo ;edew- 
r'oedd'y 'Cebhedloedd'i; gaeleu'galw ar 
Webyg Y Fŷn 'chedeg i'w ffen- 


DU Ue Gwy Mo Ben da 


osiol — gosod arlawr soia Min RA] 
G'bropliwydolìaetl? Pr “ dê megis y-dywedodd Esaias 
ry. U FF i ato geiriausydd yn . 
yllfa. byi, iS 


360 RHUFEINIAID, 


ei dwyn, y niae 'r Propliwyd yn dymedydu Oni buaswi. i 4rglwyde, 
y sabaoth adael i ni had, neu fel y mae'r geiriau yn Esay, Oni 
buasai i Arglwydd y lluoedd adael ini ychydig iawn.weddill, 

Y mae'r geiriau Arglwydd y sabaoth. yn agw yddo; Arglw ydd y 
byddiaosdd, meu Arglwydd y.lluoedd.. Y mae'r gair Hebraeg. 
Sabaethyn dyfod oddi wrth wreiddyn ag sydd yn arwyddo mil; 
wrio. Trwy-fod cwmmwl y gogoniant yn aros ar.y drugareddfa, 
rhwng yddau gerub, ararch y. dystiolaeth, yr oeddy Duw. 
mawr, fel. Arglwydd-y lluoedd, y n rhoddi arwyddion o'i bresen- 
oldeb ymhlith. lluoedd : Israel, pan -oeddynt yn gwersyllu yn, yr 
anialwch. Y mae efe, fel Arglwydd y lluoedd, yn trefnu ac, yn 


llywodraethu, pobpeth: acymae pob.creadur, yny nef, acar 


y«ldaear, dan; ei awdurdod ef. Ymae lluoedd o angylion yn 
gwneuthur ei: cwyllys eft Psal. 103. 20. Dan. 7, 10., Luc 2. 13. 
ei luoedd ef ywr haul, y lloer, a'r ser, yn y Thi 34. ŵ 
45.12; Ezec. 32.7. Joel,3: 15. ,y mae ^'r ceiliog rhedy dyn, pf 
yrhwd, y locust a'r lindys, yn cael eu galw,ei lu mawr. ef: Joel 2. 
25..ïe ymae anneirif luoedd y greadigaeth. yn. ufuddhau jddo; a ac 


ADC 


ynei wasanaethu: ' y.maent fel. ei fyddinoedd .mewn mod 


usa: rheolaidd, ; yn milwrio dan. ei arw 'einiad., “d Llawerg 
darfu i Dduw, yn ei fawr dosturi, adael ychydig o'r Israel; 









weddill, heb ew llwyr ddinystrio, Yn awr yr oedd. EY ei. 


rad a'i.ben-arglwyddiaethol:ras yn ymddangos yn neillduol. n ei 
waith.yn galw rhai o'r genedl Iuddewig, fel nad oeddynt dc 
cael ewiorri 'ymmaith, :yda.^r rhai oedd, yn cael en dia 
gyfrif. eu hangrediniaeth., Ond fel nad, yw. 'r hyna a. uEn 
yn had ddim ond. ychydig. mewn cydmariaeth a 'r holl gnw 

nid oedd y cyfryw. o'r Inddewon ag oedd yn 'cael Ms el 
eu di-arddel ond. ychydig iawn mewn cydmariaeth a'r holl gen- 


edl. Ond yroedd y rhai a adawyd, fel yr had sanctaidd, yn ì 
sylwedd yr eglwys: Es. 6. 13. oddi wrth y rhai'n, fel'had; febar 





Duw i'w eglwys ddyfod i fynu etto. Y mae'n hawdd gan y. 


rhai 


sydd yn cael eu harbed ddywedyd, Oni buasaii i'r Arglwydd, o pwir 


ewyllys da, wneuthur hyn, megis Sodoma y buasem, 'a daw 
ni yn gyffelyb i 'Gomorrah. Yr oedd gwaedd Sodoma a “Gomorrah. 
“yn ddirfawr, a'u pechod. bwynt yn drwm iawn., Gen. 18. 20. 

— Yn debyg iddynt y buasai'r had hyn, oni buasai fod yr. Arglwydd, 
.O'i:ras, wedi eu; troi oddi wrth eu drygioni. , Cafodd Sodom a 
'Gomorrah eu hymchwelyd, fel na. phreswyliai neb ynddy y ^a : 
“50.40, Yr oedd corph y genedlIuddewig. wedidirywio c 

ac felly-wedi dyfod. yn wrifedfyglanu dwyfol anfod, lonrwy 







PÊNNOD IX, 36i 


ì'r fath raddau) fel nad oes unlle i ammeu na buasent wedi cael 
eu hollol ddinystrio, oni Ìŷuasai fod yr Arglwydd, o'i drugaredd, 
wedi gwaredu ychydig o honynt fel y gwaredodd efe Lo allan 
o Sodom. Nid yw ddim yn beth anghyfiawn fod llawer yn cael 
eu miaystgio y mae'n beth rhyfedd fod rhai yn cael eu hachub. 
Y mae'n llawer mwy o ryfeddod fod rhai yn cael eu gwaredu, 

_ na bod rhifedi y gwaredigion ddim ond ychydig mewn cydmar- 

iaeth: o herwydd g gweithred o gynawnder yw fod yr Arglwydd 
yn cospi y rhai sydd yn haeddu ei an- foddlonrwydd : ond gweith- 
red o an-haeddiannol ewyllys da yw ei fod yn achub neb o'r ; 
'rhaiag oedd yn cyfiawn haeddu cael cu cospi fel troseddwyr 
euog. 


20 Beth gan hynny addywedwnni? bod y cer 
hedloedd, y wn pid oeddynt yn. dilyn cyfiawnder, 
'wedi derbyn. ad, sef” y cylìawnder sydd o 
ffydd; 


Ban adn ŷ Ua 'ŵedi rhag- ddy wedyd g bydd i'r Ceri. 
hedloedd. gael eu galw, ac na byddai ond gweddill o'r genedl. 
Iuddewig yn. gadwedig, Beth gan hynny a GYD ni? Beth a 
ddywedwn ni am waith Duw yn galw llawer o'r Cenhedloedd, 
a dim ond ychydig o'r Iuddewon? Beth all fod y? achos ei fod 
yn ymddwyn mewn modd mor wahanol tu ag at Iuddewon a 
Chenhedloedd? A. ddywedwn ni ei fod ef yn anghyfiawn yn 
hyn? Neu, beth a ddywedwn ni ymhellach i ddangos rhadlon- 

| rwydd dwyfol ras; nad ŷw Duw ddim yn anghyfiawn yn ei waith 
' yn achub rhai ac yn cospi eraill, a bod. pechaduriaid yn ddies- 
gus? Gyda. golwg ar ymddugiad Duw tu ag at y Cenhedloedd 
ni raìd i ni ddywedyd dim ond hyir, sef, Ud Cenhedloedd; y rhai 
nid. oeddynt yn ' dilyn cyfiawnder, wedi derbyn cyfiawnder, Yr oedd 
y Cenhedloedd, trwy fyw mewn du-dew dywyllwch, eulun-add- 
| oliaeth, a drygioni, mor bell oddi wrth ymofyn a chanlyn ar ol 
cyfiawnder. & fywyd tragywyddol, fel nad peddynt yn gwybod. 
dim am dano. Ni wyddent ddim am y cyfiawnder sydd o'r 
ddeddf, o herwydd yr. oeddynt ŷn hollol an-wybodus o gyfrâith 
Daw, ac felly nid oeddynt ddim yn meddwl am gael eu cyf- 
iawnhau trwyddi. ,Ond yr oeddyntyn attal y gwirionedd mewn 
"Sean ïe, wedi eu llenwi a phob anghyfiawnder. Rhuf. 
” “18, 99, 'N id oedd ynddynt. ddim cariad at weithredoedd cyf: 


WAA III. Zaz 


8ô2 
oz RHUFEINIAID, 


iawnder, nac un awyddfryd i fyw yn gyfiawn, Nid oeddynt. 
ddim yn meddwl am y trueni oeddynt wedi eu dwyn iddo trwy 
bechod; oblegid hynny nid oeddynt ddim yn ymofyn am gyf- 
_ iawnder gwellna 'u heiddo eu hunain. Ni wyddent ddim am 
ffordd Duwi gyfiawnhau pechadur trwy ei Fab, ac felly nid. 
oedd neb o honynt yn ymofyn am Grist pan ddaeth yr Apostôl- 
ion i'w plith, i gyhoeddi iddynt ffordd cyfiawnder. . Ond yn 
awr yr oedd yr êfengyl, gweinidogaeth cyfiawnder, yn cael ei 
phregethu yn yrholl fyd, a chyfiawnder digonol i wneuthur pech- 
aduriaid yn gymmeradwy ger bron y Duwdod yn cael ei osod. 
gêr bron y Cenhedloedd: yr oedd llaweroedd o honynt yn cael 
eu argyhoeddi' o'u pechod a'u mawr drueni, a than deiml- 
ad o'u heuogrwydd a'u haneilyngdod yn cael eu nerthu i 
gredu  Ynghrist ep cyfiawnder: ar.hyn yr oêdd Duw yn 
cyfrif cyfiawnder iddynt, ac felly . yn êu cyhoeddi yn gyfiawn i 
fywyd tragywyddol. Fel hŷn fe gafwyd yn Arglwydd gan y. 
rhai nad oeddynt ddim yn ymofyn am dano. Es. 65. 1. Y mae 
y cyfiawnder hwn o ffydd, nid am mfi ffydd yw.'r cyfiawnder 
' trwy ba un y mae pechadur yn cael ei gymmeradwyo ger bron 
Duw; ond am ei fod yn cael ei ddadguddio ynyr efengyl fel 
cyfiawnder digonol i bechadur ymddiried ynddo, ac âm ei fod 
yn cael ei i dderbyn ind as dd. Gwel Pen. 1. uy 17. 


F 
: 


91 Ac Israel, cyr Hn a yn | dilyn aar cyf- 
.awnder, ni ehydhaedddad ddeddf cyfiawnder., | 


_ Mewn attebiad i'r ' gofynniad, Beth gan hynny a ddywedwn 
ni? Adn. 50. y mae'r Apostol ymma 'n dywedyd ei feddwl 
mewn perthynas i Jsraŵl, sef ï rhan fwyafo had naturiol Jacob, 

hyny yw, y cyfryw o honynt a'r nad oeddynt o rifedi 'r ' gweddill, 

'neu 'r had oedd efe wedi son am danynt, Adn. 7, 29., Yr oedd 
A rhain yn dilyn deddf cyfiawnder.” Yr oedd y 'ddeddfa roddas- 
id, trwy Moses, i'r Iuddewon, yn cynnwys rheol cyfiawnder. Yr 
oedd fel y LIU yn dangos iddynt mai cyfiawn iawn oedd idd- 
ynt leftua 'r meddyliau Yu parchus am Dduw, ei garu a'u 
holl galon, ymddiried ynddo, galw arno, bod yn 'ddiolchgar 
iddo am ei roddion, ymostwng i'w drefniadau, ei ddi- ragrith 
addoli, gwneuthur arddeliad o hono, a golygu ei' 'ogoniant/ yny 
cyfan. Yr oedd hefyd yn gosod o'u blaen pa fodd 'yr oedd yn 
gyflawn iddynt, ymddwyn tu âg at eu  cyd-greaduriaìd, “sef trŵy 
garu eu cy mmydogion fel hwynt hwy. 'eu hunain, a hM ym- 


PENNOD IX. 363 


ddwyn,y naill în ag at y llall, ym mhob gwahanol berthynasau 
ac amgylchiadau, mewn cyd-ymffurfiad a chyfraith cariad, Yr 
oedd yr, Iaddewon yn dilyn y ddeddf hon, trwy, eu bod yn dang- 
os mawr serch iddi; ac fel rhai a fyddai ganddynt fawr barch 
i 'w,gofynniadau, yr. , oeddynt, mewn llawer o bethau, yn cydym- 
ffurfio, . mewn, modd allanol, a'i gofynniadau. Ac yr oeddynt yn 

gwneuthur hyn gyda golwg ar weithio allan iddynteu hunain gyf- 
iawnder i'w cyfiawnhau ger bron y Duw-dod, Ond ni chyr- 
haeddodd. ddeddf cyfiawnder, Beth bynnag oedd eu cyflawniadau 
allanol, yr: oeddynt ym mhell oddi wrth atteb i'r hyn oedd y 
gyffaith yn ei gyliawn ofyn. A chan nad oeddynt ddim yn yme 
drech yn gyfreithlon, nid oeddynt ddim yn cael eu coroni. 

Tim. 2.5, Pan yr oeddynt yn, disgwyl cael eu cyfiawnhau 
ar. gyfrif eu. 'hufudd- dod eu hunain, yr oedd y gyfraith yn eu cy- 
huddo ac yn eu. cyhoeddi yn euog: ac yr, oedd eu gwaith yn ym- 
ofyn am. gyfiawnhadrtrwy weithredoedd y ddedaf yn eu cadw 
rhag. ymofyn am | dderbyniad. ar syfi hyn a wnaeth ac a ddi- 


MERS a Arglwydh. Iesu. 


89. Pa FR am. Bhd en ayn yn eì cheisio trwy 
flydd, 'ond megis trwy. weithredoedd y ddeddf : 
canys hwy. a A ONS wrthy maen tram- > 
“gwydd A 


rh fod. Tsrael yn dilyn. deddf cy fiawnder,ac er bynny ddim - 

5 yn cyrraedd deddf cyfiawnder, y maen briodol iawn i ni ystyr- 
ied beth allasai fod, yr achos o hyn, Pa ham ? Pa fodd, ac o ba le 
ï mae byn. yn dyfod? Ai arfaeth Duw oedd yr achos o'u haf- 
lw; ddiant? A oedd'Duw yn naccau eu derbyn hwynt yn yr un 
modd ag oedd efe yn derbyn y Cenhedloedd? Ni ellir dim dy- 
wedyd un o'r pethau hyn. Nid oedd dirgelaidd athragywyddol . 

gyngor Duw mewn perthynas iddynt ddim yn eu rhwystro nac 
yn eu di galonni:. nid yw arfaeth Duw, gyda golwg ar iechyd- 
wriaeth. rhai, ddim yn gosod eraill dan un angenrheidr wydd i- 
bechu ac fel y mae ^'n g:ddiedig ym mynwes Duw, liyd oni. 
fyddo'n. cael ei hamlygu ì yn ei heffeithiau, nid yw ddim yn achos 
o un di-galondid ineb mwy na'u gilydd. Ac y mae'n sicr na 
ddarfu i i'r Arglwydd erioed fwrw ymmaith gymmaint ag un pech- 
adur, pan. yn. ymofyn. am iechydwriaeth yn ffordd anfeidrol 
ddoethineb, Ond yr achos. oedd am ad ocddynt yn eì cheisio 








bi 


364. RHUFEINIAID 


trwy ffydd. Mewn perthynas i ffydd, gwel Rhuf. 1.5. Fr fod 
yr efengyl yn dangos ffordd i bechaduriaid gael eu 'cyfiawnhau 
trwy gredu yn yr Arglwydd Iesu Grist, etto ED oedd y cyffredin- 
AR yn o'r Iuddewon mor annheimladwy o'u hangen, mor hun- 
an-ddigonol, mor feilchion,, mor fawr eu meddyliau am eu cyf- 
iawnderau eu hunais, ac mor anmhlygedig, fel na wnaent 
ddim credu tystiolaeth Duw am ei Fab, nac ymostwng i ymofyn 
am gyfiawnder, trwy ymddiried yn rhinwedd yr hyn a wnaeth ac 
a ddioddefodd efe dros ac ar ran pechaduriaid. Ond megis irwy 
weith edoedd y ddeddf. Yr oedd yr Iuddewon anghrediniol, yrhai 
oeddynt yn hollol ddi-ystyru ? r efengyl, yn ceisio cael eu cyf- 
iawnhau ar gyfrif eu hufudd- dod eu hunain i'r gyfraith, ac yn 
honni hawl i gael eu cymmeradwyo ger bron Duw megis peth ag 
oedd yn ddyledus iddynt. Y mae'r gair megis weithiau 'n ar- 
wyddo, nid yr hyn a fyddo ryw beth yn debyg, ond y peth ei 
hun. Mat. 14.5. foan 1. 14... Nid oeddynt ddim yn meddwl fod 
yn Dossibl iddynt gael un cyfiawnder gwell na 'u heiddo eu hun- 
ain: am hynny yr oeddynt ŷn rhedeg, nid yn ol cyfarwyddiadau 
Duw, ond.yn ol eu meddyliau eu hunain, fel pe buasent i gael eu 
cyfiawnhau trwy eu gweithredoedd da. Neu y mae 'n bossibl fod 
y geiriau, megis trwy weithredoedd, y ddeddf, yn arwyddo nad oedd 
y gweithredoedd ag oeddynt hwy yn gyflawnu. ddim. yn weithred- 
oedd y ddeddf, hynny yw, ddim yn atteb i fynu i'r hyn ag oedd y 
gyfraith yn ei ofyn, ond bod ganddynt yr enw hwnnw, a'u bod 
ryw beth yn debyg i hynny. Neu fe ddichon nad oeddynt ddim 
yn meddwl eu bod yn cadw 'r gyfraith yn manyldra ei gofyniadau, 
ond eu bod yn disgwyl y gallent wneuthur i fynu. eu byrdra 
mewn rhai pethau trwy ymhelaethu mewn pethau eraill. Ac yr 
oedd y rhai ag oedd yn proffesu eu bod yn derbyn Crist fel y 
Messiah, ond ar yr un amser yn ceisio uno Crista Moses, neu 
yn ' ymddiried mewn rhan i gyíiawnder Crist, ac mewn rhan i'w 
hufudd-dod eu hunain i'r gyfraith, yn ceisio cyfiawnder megis 
trwy weit hredoedd y ddeddf. Yr oeddynt yn ceisio yr.hyn na 
ddichon pechadur byth. ei gyrraedd: o herwydd ni all neb gyf- 
lawnu gweithredoedd y ddeddf yn berffaith. Gwel Rhuf. 3. 20.. 
Hwya dramge yddasant wrth y maen tramgwydd. Yr oedd Iesu 
Grist yn gwymp ac yn gyfodiad i lawer yn Israelt. Luc 2. 34 
yn dramgwydd i'r Iuddewon, Ì Cor. 1. 23. ïe, yn faen (ram- 

gwydd ac yn graig rhwystr i'r rhai. oedd yn tramgwyddo wrth 
y gair. ì Pet. 2. 28... Nid oedd ynddo ef ddim ag oedd yn gyf- 
iawn achos ì aeb anfoddloni na thramgwyddo wrtho ; ond trwy 


ns 


PENNOD IX. 365 


fod yr Ïuddewon dan lywodraeth anian ag oedd mor wrthwyneb- 
oliÍesu Grist, yr oeddynt yn tramgwyddo wrtho, yn ei hollol 
wrthod, ac felly ddim yn dal gafael ar y bywyd tragywyddol ag 
oedd ynddo ef i bechaduriaid. Yr oeddynt yn debyg i ddyn, 
yr hwn, wrth redeg mewn gyrfa, sydd yn taro ei droed wrth 
garreg ac yn syrthio er ei fawr niweid ei hun, ac felly yn colli'r 
gamp. Yr oeddynt yn tramgwyddo wrtho o achos tlodi ei ber- 
thynasau, Mat. 13. 55—57. y lle yr oedd wedi cael ei ddwyn i 
fynu, Ioan 1. 46. 7. 41. ei fod yn ymddangos, nid mewn mawr- 
edd a gogoniant bydol, ond mewn dull tra di-ystyredig a di-gyf- 
rif, Ioan 18. 36. Psal.22. 6,7. Es. 52. 14. 53. 2, 3, bed ei, gan- 
lynwyr mor wael a di-sylw, Ioan 7, 48, 49. eì fod yn cyfeillachu 
a phublicanod a phechaduriaid, Mat. 9. 10, 11. ei fod yn dang- 


. Os mor lleied o barch i draddodiadau *r henuriaid, Mat, 15.1, 2. 


€i fod, nid yn canmol y Phariseaid hunan-gyfiawn, ond yn cy- 
hoeddi gwae yn erbyny rhai ag oedd dynion yn llettua meddyliau 
mor barchus mewn perthynas iddynt, Luc 11. 42—45. ei fod yn 
ei athrawiaeth yn gosod allan yr angenrheidrwydd o ymofyn am 
fywyd tragywyddol, nìd trwy eu cyfiawnderau eu hunain, ond 
trwy fwytta cnawd Mab y dyn ac yfed ei waed ef, Ioan 6. 50—- 
60. a'i fod wedi cael ei groeshoelio mewn modd cywilyddus 
mwng dau leidr ar Galfaria. I Cor. 1. 23. 


83 Megis y mae yn ysgrifenedig, Wele G” n. di 


â ed yn Sion faen tramgwydd, a clîraig rhwystr : 
Ted un a gredo ynddo ni chywilyddir, 


Fe allai ymddangos yn beth” annhebygol iawn y buasai i'n 
Iuddewon, y bobl ag oedd ar enw 'r Arglwydd, dramgwyddo. 
wrth y Messiah, yr hwn ag oedd eu Prophwydi wedi rhag-ddy- 


“wedyd cymmaint mewn beiibynud iddo fel Gwaredwr. Ymma, 


gan hynny, y mae ^r Apostol yn dangos fod liyn hefyd wedi cael. 
êi rag-fynegi. Megis y mae *n ysgrifennedig. Y mae Paul 
yma yn cyfeirio at ddwy brophwydoliaeth, sef y geiriau sydd yn 


— Es. 28,16. ac yn Es. 8. 14... Yn Es. 28. 16. y mae'r Arglwydd 


yn. dywegyd, 'Wele fi yn sylfaenu maen yn Sion, neu fel y mae 


yr Apostol: a 'n adrodd y genau Wele fi yn gosod yn Sion 


faen.” Y mae 'n sicr mai Crist yw'r maen hwn. Y mae efe yn 
faen profedig, 'congl-faen gwerthfawr, sylfaen safadwy, maen 


bywiol “pd gan Dduw, a gwerthfawr. 1 Pet, 2. 4. Yn y 


366 RHUFEINIAID, 


dwyfol osodiad o. hono i fodyn, Gyfryngwr, yn yr.addewidion a 
wnaed o hono, dan yr hen Destament, yn.y, gweithredol anfon; 
ïad,o. hono;yn, y cnawd, yn y, cyfrifiad, o bechodau iddo, yng- 
waith y Tad yn eiddryllio efa'i,glwyfo, yn.gystal ac yn y cy- 
hoeddiad.o hono ag syddiyn cael ei wnenthur yn,yr efengyl, y 
mae Crist, wedi cael ei.osodi. fod, yn,sylfaen, fel y byddoi bech-. 
aduriaid; bwyso, arno, trwy,adeiladn,eu gobaith, eu hyder, a?u. 
disgwyliadau. ar ripwedd yr hyn a, wnaeth ac a ddioddefodd 
efe. Y mae wedi ei osod, yn. Sion... I'r Eglwys Iuddewig yr hon 
oedd yn, ymgyfarfod;yn Sion, neu yn Jerusalem, y, darfu iddo, 
gaelei addaw; attynt hwy-y darfu iddo gael. ei anfon: iddynt 
hwy y cafodd ei wnenthnr yn adnabyddns. gyntaf: ac o'u plith. 
hwy y darfu i'r meini cyntaf gael eu, goruwch-adeiladu ar, y syl- 
faen hon. Neu fe ddichon, fod. y gair Son ymma, 'n, arwyddo 
eglwys Dduw, am, fod. Sion, yn; gysgod,o, honi. Heb, 12,22... Yn, 
ei eglwys. y mae, Duw, yn cyhoeddi. Crist fel, sylfaen i, bechadur. 
iaid bwyso arno, Ood er fod: Crist ynddo, ei hun.yn faen. 
gwerthfawr, er ei fod yn rhagori ar ddeng mil, ac yn;deilwng o, 
bob. derbyniad, etfo yn, ol y brophwydoliaeth yn Es, 8, 14. y 
mae efe yn faen ir amgwydd,, ac yn.graìg. rhwystr; ìi ddau dŷ. Y 
'Frwy falchder yr Iuddewon, eu meddyliau mawr am danynt eu, 
hunain, a'u rhagfarn ddisail yn erbyn Crist, yr oedd cyffredinol-. 
rwydd eu gwahanol lwythau yn tramgwyddo, ac felly yn syrthio 
er eu dinystr eu humain.  Gwel'yr Adnod flaenorol. Gellir ; 
sylwi ymma fod Crist yn oruchel Dduw : o herwydd. y mae'r 
Prophwyd yn galw yr hwn ag oedd i fod yn faen tramgwydd ac 
yn graig rhwystr i ddau dŷ Israel, yn Arglwydd. y lluoedd, Es. 
8. 13,14. Er i'r luddewon dramgwyddo wrth Grist, ni cha hyn 
ddim diddymmu y bwriad grasol ag oedd gan Dduw yn eiolwg 
pan yr oedd efe yn €i osod ef yn sylfaen yn Sion : O 'herwydd, pob A 
un a gredo mi chywilyddir, Neu fel y mae yn Es. 28, 16. ni 
frysia 'r hwn a gredo. Mewn perthynas i gredu Ynghrist gwel 
Rhuf.1.5. Pa un bynnag ai Iuddew neu genedl ddyn, pechad- 
uri raddaullai neu fwy, a fyddo yrhwn a gredo dystiolaeth Duw 
am ei Fab, a ymddiriedo Yngbrist fel unig a digonol. Waredwr, 
a wnelo dderbyniad o hono, yn ei swyddau cyfryngol, ac a roddo 
eihun i fynu iddo i gael eì achub ganddo, ni chywilyddir mo 
hono byth. Y mae gwir gredinwyr yn cael yn Iesu Grist bryn- 
edigaeth, c cyfiawnder, maddeuant, goleuni, diddanwch, nerth, 
bywyd. tragywyddol, ïe, pob peth ag oeddynt yn ei ddisgwyl: 
eblegid hynny ni bydd Ra) gysllydd ganddynt eu bod: wedi ym: 


PENNOD iX. X. 367 


ddiried ynddo, disgwyl wrtho, ei'garu, gwneuthur arddeliad'o 
hono, ei ganmol, glynu wrtho hyd y'diwedd, &c. Y mae'r 
Apostol wrth ddywedyd, nî chywilyddir,. ŷn golygu yr un'peth 
a'r Prôphwyd, yr hwn a' ddywedai, ni.frysîa. Y mae'r rbaisydd 
'yn fyrbwyll, ac felly ^n 'gwneuthur.gormod o frys“yn'eu hym- 
ddugiadau, yn fwya cyffredinol: yn cael'eu'siommi yn eu dis- 
' Igwyliadau, âc felly yn cael achos i gywilyddio: ond ni cha 
credinwyr byth achos i feddwl eu bod yn rhy fyrbwyll i 
“osod eu hyder :yn Iesu Grist. “Ac yn wyneb/pob'curo'a ddich- 
on fod arnynt, ni bydd dim angenrheidrwydd” iddynt frysio iym« 
“ofyn am noddfa mewn 'rhyw learall: ond arosant yn dawel ŷn 
y fan 'y maent, gên ddisgwyl yn amyneddpâram 'gyflâwniad o'r 
“addewidion sydd wedi cael eu gwneuthur iddynt, 


A a UM R ; 


| H frodyr, gwir ewyllys fy'nghalon, a'm gweddi 
| —_ “Dduw: 'dfos 'ŷr “Israel, sydd yina yog 
Fr. iaeth. 


Cyd, ys UGesnod' flaenorol y mae 'r Apostol Wedi gosod allan, 
“mai nid Israel yw pawb sydd. o Israel, Adn. 6. mai plant yr 
addewid. yn unig a gyfrifir yn had, Adn. 8. mai gweddill'a . 
achubid o'r genedl Iuddewig, pa mor lliosog bynnag y byddent, 
Adn. 27. nad oedd Israel ddim wedi cyrraedd deddf cyfiawnder, 
'ond eu bod wedi tramgwyddo wrth y maen tramgwydd. Adn. 
'31,32. Rfea wyddai fod y pethau hyn yn sicr o dramgwyddo 
Hawer o'r Iuddewon, ac na byddent ddim yn dderbyniol iawn 
gan | laweroedd o'r genedl bonno ag oedd yn arddel eu hunain 
yn. ' gristionogion. I ragflaenu, gan hynny, neu i symmud ymaith, 
eu rhagfarn, ymae ymma yn eu 'hannerch! mewn' “modd caredig, 
'ac yn adnewyddu ei dystiolaeth o'i daer ddy mupiad ar 5n 
EU 'gael eu gwneuthur yn etifeddion iechydwriaeth. “Pan y mae *n 


sw 


” “dywedyd” Oh frodyr, y mae'n dangos eì fod yn ystyfied y gen- 


368 RHUFEINIAID. 


edl Iuddewig yn hiliogaeth Abraham fel efe ei huri, ac felly êi 
fod yn eu caru ac ym cyd-ymdeimlo a hwynt, ac yn dymuno 
iddyut bob daioni fel y cyfryw : ac hefyd ei fod yn golygu y cyf- 
ryw o honynt ag oedd yn gredinwyr, yn frodyr iddo Ynghrist, 
wedi eu geni o'r un Duw, yn feddiannol ar hawli'r un breintiau 
ag ef ei hun; ac felly yn anwyl iawn ganddo. Nid mewn gêir- 
iau gweniaethus yr oedd ei gariad attynt yn gynnwysedig: ond 
. yr oedd gwîr ewyllys ei galon, neu ddymuniad serchiadol, difrifol, 
a di-ragrith ei enaid, ar iddyntggael eu hachub. Y mae 'rgair 
»sydd ymma am ewy//ys yn cael ei gyfieithu cwyllys da, Luc 2. 
14. Beth bynnag a feddyliai neu a ddywedai yr Iuddewon am 
Paul, yr oedd efe o'i galon yn ewyllysio yn dda iddynt hwy. 
Effaith hyn oedd; ei fod yn gweddïo ar Dduw dros yr Israel. Yr 
oedd yn edrych arnynt mewn mawr berygl i fod yn druenus ì 
dragywyddoldeb: yr oedd yn profi y fath gariad attynt, fel na 
allasai ddim llai na dymuno i hynny gael ei ragflaenu, os oedd 
yn bossibl: yr oedd yn hollol gredu nad oedd dim a allasai efe 
nac un creadur ei wneuthur yn ddigonol i'w regwadu : am hyny 
yr oedd yn gwneuthur cydwybod o fyned at orsedd gras ar eu 
rhan i ddymuno ar yr Arglwydd i estyn trugaredd iddynt. Ei 
ddymuniad a'i weddi ar eu rhan oedd er iechydwriaeth. Yr oedd 
yn golygu v cyffredinolrwydd o honynt yn llawn o anhwyldeb; 
fel yr oeddynt, nid yn unig yn greaduriaid syrthiedig yn Adda, 
ond hefyd dan lywodraeth cariad at bechod, calon-galedwch a 
di-deimladrwydd, dallineb ysprydol; a phaglafm yn erbyn Crist 
a'r efengyl: ond er cynddrwg yr oedd pethau ^n ymddangos yn 
bresennol, ni allasai efe ddim llai na dymuno, os oedd hynny yn 
cyd-sefyll ag ewyllys Duw, ar iddynt gael eu gwneuthur yn gyf- 
Pn o'r duwiol anian, eu argyhoeddi o'u mawr ddrw, 
a'n trueni, eu troi oddi wrth eu hanwireddau, eu dwyn i Wan 
yn Iesu Grist, ac felly i gael maddeuant o'u holl bechodau, eu 
cymmodi a Duw, a chael hawl i ddedwyddwcli tragywyddol; 
yn gystal a chael eu gwaredu rhag y barnedigaethau arswyd- 
us,i barai yr oeddynt fel cenedl yn agored. Y fod Panl yn . 
gwybod am ŵrthodiad y genedl Iuddewig, nid oedd ddim ym 
anmhriodol iddo weddio drostynt yn-y modd hyn: o herwydd 
tra fyddo bwriadau Duw mewn peuthynad i bersonau neillduol 
yn guddiedig oddi wrthym ni, y mae 'n ìawn i ni weddio 
- dros bob dyn. ì Tim. 2. 2. Y mae^n bossibl fod yr. Apostol: 
— ymma yn golygu yn. neillduol y cyfryw o honynt ag oedd yn cyf- 
_ eiliorni trwy anwybodaeth, Adn. 2. ac nad aedd efe ddim yn 


PENNOD X. 365 


gweddio dros y rhaìag oedd yn euog o'r cabledd yn erbyn yr 
' Yspryd Glan. Mat, 12: 31... Neu ynteu, gan nad oedd yr Ar- 
glwydd ddim wedi bwrw ymmaith bawb o'r genedl Iuddewig, 
a chan nad oedd cyffredinolrwydd y g genedl ddim yn cael eu tori 
ymmaith dros byth, Rhuf, 11. 1,25. nid oedd Paul ddim yn 
peidio gweddio drostynt. 


2 Canys yr wyf fi yn dyst iddynt, fod ganddynt 


' zel Duw, eithr nid ar ol gwybodaeth, 


Yr oedd yr Apostol wedison am ddymuniad ei galona'? weddî 
ar Dduw ar ran yr Israel. Adn. I.. Ymma y mae'n enwiun 
peth neillduol ag oedd yn peri iddo ewyllysio:yn dda iddynt, 
sef am fod ganddynt zel Duw. Erfod yr Iuddewon anghred- 
iniol yn elynion eitha chwerwi Paul, etto y mae efe yn rhoddi 
iddynt hwy air da hyd ag y gallo. Yr oedd yn gwybod eu bod 
yn dwyn mawr serch i'r hyn ag oeddynt yn ei olygu yn tueddu 
at ogoniant Duw: ac i'r diben i roddi idagynt yr hyn ag oedd- 
ynt yn eì haeddu, y mae ymma yn cyfaddef hynny ar eu rhan. 
Canys yr wy/fi yn dystiddynt fod ganddynt zel Duw. Y mae'r 
gair zel yn dyfod oddi wrth wreiddyn (geo) ag sydd yn.ar- 
wyddo bod yn wresog: ac y mae Crist yn ei arfer mewn cyf- 


iu etbyniad i glaiarineb y Laodiceaid, y rhai nad oeddynt nac. 


| oerna brwd. Dat.3.15,19. Yr oedd y Cyfieithwyr Cym-' 


_ reig yn golygu eifod yn arwyddo awydd, Tit. 2.14. deisyfiad, 
1 Cor. 12.31. eiddigedd, 2 Cor: 11. 2. a chynfigen. Act. 5. 


Sŵ TT, 19.45.:17.5.: Rhuf. 13. 13. 1. Cor, 3:3. :2 Cor. 12.20, 


Iag.3.14,16.. Yn wyneby pethauhyn fe ellir meddwl fod gan 
ddynion zel, pan y maent, nid yn farwaidd ac yn g glaiar, ond yn 
fywiog ac yn wresog yn yr hyn sydd ganddynt mewn llaw, yn 
_ fawr eu hawydd iddo gael ei ddwyn oddi amgylch, yn difrifol 
— ddymuno iddo gael ei gyflawnu, yn. teimlo rhyw eiddigedd ac 
ofn rhag iddynt gael eu siommi yn yr hyn y mae eu meddyliau 


— wedi cael eu gosod gymmaint arno, ïe, ac yn barod i gynfig- 


enu os gwelant. lwyddiant ar ymdrechiadau neb a fydd yn eu 
_ gwrthwynebu. yn eu hamcanion, Pan y mae'r Apostol yh dy- 
wedyd fod gan yr Iuddewon zel Duw, nid yw ddim yn golygu 
' fod ganddynt zel ag oedd yn cael ei gweithredu a'i chynhyrfu 
gan Dduw: o bciwydd yna hi a fuasai yn gweithredu yn ol 


^ ewyllys Duw, ac felly yn gymmeradwy ganddo, Ond yr oedd 


” L1vrs III, 3A R 


370 RHUFEINIAID 


ganddynt, yn eu ffordd hwy, lawer iawn o zel dros y gwir 
Dduw, Yr oedd ganddynt zel dros fod Duw, mewn cyferbyn- 
iad i'r rhai a wadent bynny: dros oruchel Dduw-dod Jehofah, 
mewn cyferbyniad i eulynnod y Cenhedloedd: dros gyfraith 
Duw, yr hon, yn ol eu meddyliau hwy, oedd yn cael ei diystyru 
trwy yr hyn oedd yr Apostolion yn ei ddywedyd mewn perthyn- 
asi gyfiawnhad pechadur: yn neillduol dros y gyfraith sere- 
moniol, ac addoliad Duw, yn ol y cyíarwyddiadau a roddasid 
trwy Moses: a thros ogoniant Duw, yr hwn, fel yr oeddynt 
hwy yn meddwl, oedd yn cael ei sathru dan draed trwy athraw- 
iaeth yr efengyl. _ Yr oeddynt yn dangos eu zel trwy ymostwng 
i iau drom, yr hon na's gallasent hwy na'u tadau mo'i dwyn: 
Act.14. 10. trwy ddyfod o rannau pellennig o'r ddaiar i fynu ì 
Jerusalem ar y gwyliau arbennig: Act, 2.9—11. trwy ofi- 
rymmu i'r Arglwydd yr amrywiol aberthau oedd yn cael eu go- 
fyn yn y gyfraith : (rwy fod yn ymdrechgar iawn i wneuthur pro- 
selytiaid at eu erefydd: Mat. 23. 15. a thrwy wneuthur cym- 
maintag a fedrent i wrthwynebu yr Apostolion, y rhai, yn ol 
eu golygiadau hwy, oedd yn taenu athrawiaeth ag oedd yn ddi- 
anrhydedd mawr'i Dduw Israel. -Yr oedd yr Apostol yn dyst idd- 
ynt mewn perthynas i hyn. Yr oedd wedi gwybod am eu zel pan 
— yr oedd efe ei hun yn eu plith, ac yn dwyn zel i Dduw fel hwy- 
thau: Act. 22, 3. ac yr oedd wedi gweled llawer o'u zel mewn 
gwrthwynebiad iddo efei hun ac eraill, pan yn ceisio taenu ach- 


os Crist yn y byd. Yr oedd, gan hynny, yn cyfaddef fod gan- 


ddynt lawer o zel, eithr nid ar ol gwybodaeth. Nid oeddynt 
ddim yn deall natur y gyfraith foesawl o ran manyldra ei gofyn- 
iadau a'i gwaharddiadau, na'r dibenion i ba raî y mae wedi cael 


ei rhoddi i ddyn ar ol y cwymp: nid oedd ganddynt ddim iawn 


olwg ar natur y gyfraith seremoniol, o ran dibenion ei gosodiad 


na'r diddymmiad o honi pan daeth Crist y sylwedd: nid oedd- 
ynt ddim yn llettua meddyliau cywir am y cyfiawnder sydd yn 


angenrheidiol i'w feddiannu i'r diben i fod yn gymmeradwy ger 
bron y Duw-dod : nid oeddynt ddim yn gweled fod y Messiah 
addawedig wedi dyfod, nac mai Iesu o Nazareth oedd efe : nid 
oeddynt ddim yn adnabod y ffordd ag oedd Duw wedi ei threfnu 


i gyfiawnbau pechaduriaid trwy ffydd: nid oeddynt ddim yn 


gwybod mai ewyllys y Tad oedd. iddynt wrando ar y. Pro- 
phwyd cyffelyb i Moses, yr hwn oedd efe wedi ei gyfodi yn €u 
plith: nid oeddynt ddim yn amgyffred mai addoliad mewn ys- 
pryd ac mewn gwirionedd oedd y Tad yn ei geisio ; ac nid oedd 


X 


“BENNOD X:. 371 


ganddynt ddim golwg gywir ar yr efengyl, neu ddeddf ffydd, yr 
hon sydd yn cadarnhau ^r ddeddf, ac nid yn ei dirymmu. Gan 
eu bod yn anwybodus o'r pethau hyn a'r cyffelyb, yr oedd eu 
zel, yn lle eu dwyn i ogoneddu Duw, yn eu gyrru ymmlaen ì 
ddi-anrhydeddu 'r Arglwyild, ac i niweidioeu heneidiau eu hun- 
ain. Pa fwyaf a oedd eu zel, mwya i gyd yr oeddynt yn 
gwrthwynebu Crist a'ì efengyl. _ Pa beth allasent ei wneuthur 
yn fwy tu ag at ddi-anrhydeddu Duw Israel, na thu ag at ddin- 
ystrio eu heneidiau eu hunain ? 


3 Canys hwynt-hwy, heb wybod cyfiawnder 
Duw, ac yn ceisio gosod eu cyfiawnder eu hunain, 
nid ymostyngasant i gyfiawnder Duw. 


Ymma y mae ^r Apostol yn dangos fod gan yr Iuddewon zel: 
Duw, eithr nid ar ol gwybodaeth. Canys hwynt-hwy heb wybod 
. cyfiawnder Dww. Pa gymmaint bynnag oedd eu zel am wneuth- 
ur yrhyn ag oeddynt yn ei olygu yn rhyngu bodd Duw, ac 
felly i fod yn gyfiawn ac yn gymmeradwy ger ei fron ef, yr oedd 
eu cnawdolrwydd a^u dallineb y fath fel yr oeddynt ymhell oddi 
wrth lettua meddyliau addas am y briodoledd o gyfiawnder yn 
Nuw: nid oeddynt erioed wedi meddwl yn iawn am yper- 
ffeithrwydd hanfodol hwnnw o eiddo ^r natur ddwyfol ag sydd 
_ yn tueddu ^r Jehofah mawr i ymddwyn yn gyfiawn tu ag atio ei 
hun, oran gogoniant ei briodoliaethau ac anrhydedd ei lywodr- 
aeth, yn gystala thuag at ei greaduriaid mewn gwahanol sef 
' yllfaoedd ac amgylchiadau. Nid oedd ganddynt ond meddyl- 
jau camsyniol i iawn am yr hyn ag y mae Duw yn ei gyfiawn ofyn 
yn ei gyfraith sanctaidd : nid oedd ganddynt un dychymmyg 
fod ei gorchymynnion a'i gwaharddiadau yn cyrraedd ymheilaeh 
na'r ymddugiadau allanol: nid oedd ddim wedi dyfod i'w medd- 

“ ei bod yn gofyn purdeb calon ac ufudd-dod cyffredinol, o ran 
meddwl, gair a gweithred, heb ddim byrdra na llygredd yn 

— gymmysgedig, a hynny yn barhaus hyd y diwedd; nid oeddynt 
. erioed wedi deall pa beth y mae 'n ei ofyn pan y mae ^p dywed- 
yd, Car yr Arglwydd dy Dduw a'th holl galon, a'th gymmydog 
| feltidy hun. . Nid oeddynt ddim yn meddwl fod Duw mor gyf- 
iawn felnaall efe ddim llaina sylwi ar bob: byrdra yn eu hu- 
| fudd-dod: o herwydd yr oeddynt yn disgwyl y gwnai efe en 
golygu yn gyfiawn, os gwnaent ond cyd-ymífurfio a gofyniadau 


372 RHUFEINIAID. 


y gyfraith yn eu hymddugiadau allanol. Nid oeddynt ddim yn 
gwybod pa mor belled y mae cyfiawnder Duw yn cyrraedd, pan 
y mae efe, fel Barnwr yn cospi pechod: ychydig oeddynt yn ei 
feddwl am nerth ei sorriant pan y mae efe yn gosod allan ei gyf- 
iawn anfoddlonrwydd yn erbyn trosedd o'i sanctaidd gyfreith- 
iau... Nid oeddynt ddim yn deall fod cyfiawnder Duw yn ei 
rwymô i beidio maddeu pechod heb fod iawn yn cael ei roddi 
aca fyddo yn ddigonol i symmud ymmaith y di-anrhydedd ag 
oedd wediei dynnu ar y dwyfol lywodraeth trwy drosedd: yr 
. oeddynt yn barod i feddwl y gallasai trugaredd wenu ar bechad- 
ur, er ìi anrhydedd y gyfraith gael ei sathru dan draed. Nid 
“ oeddynt ddîm yn gwybod pa fodd y mae cyfiawnder Duw yn 
cael ei foddloni ar ran froseddwyr: yr oeddynt yn disgwyl i'w - 
hedifeirwch, eu haberthau, a'u daioni eu hunain ifod yn iawn 
digonol am eu beiau. Ac nid oeddynt ddim yn adnabod y cyf- 
iawnder Duw ag sydd yn cael ei ddadguddio yn yr efengyl, yr 
hon oedd yn llyfr seliedig iddynt: erfod yddeddf a'r prophwydi yn 
dwyn tystiolaeth i'r cyfiawnder hwn, ac er fod yr adnabyddiaeth 
o hono o'r pwys mwyaf, etto yr oedd yr Iuddewon anghrediniol 
yn hollol dywyll mewn perthynas i'r angenrheidrwydd o hono, ei 
' nafur, ei ardderchawgrwydd, y modd i gael hawl iddo, &c.. Y 
canlyniad o hyn-oedd, eu bod ym ceisio gosod eu cyfiawnder eu 
hunaim. Nid ymdrechu i ymddwyn yn gyfiawn tu ag at Dduw, 
, tu ag attynt eu hunain, a thu ag at eu cyd-greaduriaid, yw,yr 

hyn ymae 'r Apostol ymma ^n beio arno: o herwydd y mae 
| gras Duw yn dysgu dynion i fyw yn sobr, yn gyfiawn, ac yn 
dduwiol yn y byd sydd yr awr hon. Tit.2.19. Ond yr hyn 
ag oedd allan o le yn y rhai'n oedd eu bod yn adeiladu eu go- 
baith am gymmeradwyaeth ger gron y Duw-dod ar sail eu cyf- 
iawnderau eu hunain. Y mae hunan-gyfiawnder yn gyn- 
' nwysedig yn yr hyn agafyddodyn, yn ol ei ddychymmyg 
eì hun, yn golygu ei fod yn gyfiawnder, ag y gall efe bwyso ar- 
noi wynebu gorsedd Duw: neu y mae ^n cymmeryd i mewn y 
daioni ag y mae dyn yn ei weled yn ei galon ei hun, neu yr hyn 
ag sydd yn cael eí gyflawnu ganddo ei hun, ; ac yn cael ei olygu 
ganddo fel achos digonol ìi Dduw ei ystyried ef fel un cyfiawn. 
Yr hunan-gyfiawnder ag oedd yr Iuddewon yn ceisio ei osod, 
oedd, eu bod yn rhydd oddi wrth amrywiol feiau ag oedd eraill 
yneuog o honynt: Luc 18, 11. bod en rhodiad yn bardd, ac yn 
ddi-argyhoedd yn ol y gyfraith: Luc 11. 39. a'u bod yn gyd. 
wybodol iawn yn eu bufudd-dod i'r gyfraith seremoniol. Luc 11. 


PENNOD X, 313 


42. 18.12. Yr oeddynt yn ceisio gosod eu cylîawnder eu hun- 
ain, trwy eu bod, yn eu hathrawiaeth, yn ceisio.profì mai ar y 
sylfaen hon yr oedd dynion i gael eu cyfiawnhau gerbron y 
Duw-dod: a thrwy eu bod yn rhyfygu pwyso arno fel yr hyn 
oeddynt yn ei olygu 'n ddigonol i'w gwneuthur yn gymmeradwy 
gyda Duw. Y mae 'r gair ag sydd ymma,am osod yn cael ei 
gyfieithu cynnal, Rhuf. 14. 4. Fel pe buasai eu hufudd-dod i'r 
gyfraith foesawl a seremoniawl yn annigonol i fod yn gyfiawn- 
der iddynt, ac felly yn rhy wan i sefyll ym mhresenoldeb Duw, 


. yr oeddynt fel rbai a fyddai 'n gosod rhyw golofnau dano, i 


edrych a allent ryw fodd, ei gynnalifynu : i'r diben hyn yr 
oeddynt yn chwanegu neillduol barch i draddodiadau 'r henur- 
iaid. Yr oeddynt yn hyderus iawn y caent eu cyfiawnhau trwy 

y pethau hyn: am hynny nid ymostyngasant i gyfiawnder Duw. 
Ni wnaent ddim cyfaddef y buasai'n gyfiawn i Dduw eu cy- 
— hoeddi hwy yn euog, ac yn ganlynol eu cospi fel troseddwyr. 
| Neu yn hytrach, y mae cyfiawnder Duw ymma 'n arwyddo 'r 


a, am nio a amlygir yn yr efengyl, hynny ywy ffordd ag y 
_ mae'r Arglwydd, ym mawredd ei ddoethineb a'i gariad wedi ei 


threfnu i gyfiawnhau credinwyr ar gyfrif cyf wdden ei unig-an- 
edig Fab... Mewn perthynas i'r cyfiawnder hwn gwel Rhuf. 1... 
17. Ni wnaent ddim ymostwng i drefn Duw o gyfiawnhau, 


| — Y mae'r drefn hon yn dal allan fod dyn ynddo ei hun yn gread- 


| ur euog, yn cyfiawn haeddu .cael ei gospi fel troseddwr, ïe, eî 


fod wedi bod yn euog o ddrwg mor fawr fel nad oedd dim tu 
. ymma i farwolaeth Immanuel yn ddigonol i fod yn iawn am ei 
— drosedd, Ond gan nad oeddynt ddn, yn meddwl eu bod y fath 
bechaduriaid, nac yn gweled y mawr ddrwg ag sydd mewn 


Cy. ond yn meddwl fod ganddynt gyfiawnder digonol o'u 


— heiddo eu hunain, ni oddefai eu balchder ddim iddynt dderbyn y 
_ cymmod ag oedd yn cael ei ddal allan yn yr efengyl. Heb law 
hynny, y mae trefn Duw o gyfiawnhau pechadur yn dal allan 


“ nad yw efe ddim yn cael eì gymmeradwyo ar gyfrif unrhyw dda- 
“ : jonio'i eiddo ei hun, ond eifod yn rhwymedig am hyn i anhaedd- 


mey yw 


- ?annol ewyllys da y Jehofah mawr. Ond gau nad oedd ynt ddim 
— yn credu eu bod mewn sefyllfa mor beryglus, a chan eu bed yn 
— hyderus i iawn. y gallent waredu eu hunain, nid oeddynt ddim am 
fod dan rwymau i arall am eu gwaredigaeth. _ Unwaith etto, 
8 ŷr oedd ganddynt gymmaint o ragfarn yn erbyn Iesu Grist, ac 
yr. oedd yn ymddangos yn beth mor wrthyn iddynt i feddwl am :. 
— gael byd trwy. farwolaeth un ag oedd wedi cael ei osod i i 


U 
u 


374 RHUFRINIAID. 


farwolaeth fel drwg-weithredwr, fel na allent ddim dioddef y 
meddwl am gael derbyniad gyda Duw yn y ffordd hon. Fel hyn 
yr oeddynt, er eu tragywyddol ddinystr eu hunain, yn di-ystyru 
trefn anfeidrol ddoethineb iogoneddu 'r dwylol briodoliaethau, ac 
anrhydeddu cyfraith dorredig, ynghadwedigaeth pechaduriaid, 


4 Canys Crist yw diwedd y ddeddf, er cyfiawn- 
der i bob un sydd yn credu, 


Ymma y mae 'r Apostol yn profi nad oedd yr Iuddewon 
anghrediniol ddim yn ymostwng i gael eu cyfiawnhau yn nhrefn 
Duw. Yr oedd yn beth eglur a di-amheuol eu bod yn gwrthod 
Iesu Grist: ond trwy. hynny yr oeddynt yn gwrthod yr hwn ag 
sydd wedi ei wneuthur gan Dduw yn gyfiawnder i bechaduriaid. 
Canys Crist yw diwedd y ddeddf er cyfiawnder. Y ddeddf yw'r 
rheol ag y mae 'r Arglwydd, fel goruchel Lywodraethwr, 
wedi ei rhoddi i'w greaduriaid i ddangos iddynt ym mha, 
lwybrau y myn efe iddynt rodio. Yr oedd yr Israeliaid, 
a'u hystyried fel creaduriaid Duw, wedi cael amlygiadau o'i 
ewyllys yn y gyfraith foesawl, sylwedd yr hon yw carïad at 
Dduw adyn: fel deiliaid llywodraeth wladol, i'r rhai yr oedd Je- 
hofah yn oruchel bennaeth, yr oeddynt wedi cael amlygiad o'i 
ewyllys. yu y gyfraith farnol, yr hon oedd yn eu cyfarwyddo pa 
fodd i ymddwyn tu ag at eu Pen-Llywydd, a thu agat y naill y 
]lall yn yr hyn a berthynai i achosion gwladol: ac fel rhai wedi 
cael eu cymmeryd i berthynas gyfammodol a_ Duw fel gwrth- 
ddrych crefyddol addoliad, yr oeddynt wedi cael amlygiadau o'i 


(nes a “ewyllys mewn gosodiadau seremoniawl, neu gyfarwyddiadau 


“mewn perthynas i amrywiol amserau, golchiadau, aberthau, a 
defodau addoliad. Nid ydym ddim i feddwl fod Crist yn rhydd- 
bau eî ganlynwyr oddi wrth rwymau i gyd-ymffurfio a gofyn- 
iadau *r gyfraith foesawl: o herwydd nid yw athrawiaeth ffydd 
neu yr efengyl, ddim yn gwneuthur y ddeddf yn ddirym, ond yn 
hytrach yn ei chadarnhau: Rhuf.3.31. ac nid yw ddim yn 
bossibl i un dyn gael ei ryddhau oddi wrth rwymau i garu Duw 
adyn, yr hyn yw Myd y gyfraith foesawl. Ni ellir dim. 
golygu chwaith nad yw 'r gyfraith foesawl ddim i gael ei phreg- 
ethu dan oruchwiliaeth yr efengyl: o herwydd y mae ei gor- 
chymynnion yn cael. 1 miŷny 'ch roddi ar lawr yn. llythyrau yr 
Apostolion; ac y mae” weinidogaeth y gyfraith yn GE iawn 


PENNOD X, 375 


ì barottoi eneidiau i dderbyn yr HU a osodir allan yngweinidog- 
aeth yr efengyl. Ond y mae'n ddiwcdd ŵ'r ddeddf farnawl, 
trwy ei fod wedi diddymmu ei holl osodiadau, ond yn unig y 
cyfryw ag oedd yn deilliaw oddi wrth y gyfraith foesawl, Nid 
yw ufudd-dod i'r ddeddf farnol ddim yn angenrheidiol i'r diben 
î wneuthur dyn yn gyfiawn ac yn gymmeradwy gyda Duw. Y 
mae hefyd yn ddiwedd i'r ddeddf seremoniol.. I weled hyn yn fwy 
neillduol ni a allwn sylwi, fod y gair diwedd weithiau ^n ar- 
wyddo *r diben, gyda golwg ar ba un y mae rhyw beth yn cael 
ei wneuthur. Iag.5.1l. 1 Pet.1.9. Felly Iesu Grist yw 'r 
diben gyda golwg ar ba un y darfu i'r gyfraith seremoniol 
gael ei rhoddi i'r Israeliaid gynt: o herwydd un o ddiben- 
ion mwya neillduol ei gosodiad oedd i ddal allan aberth Crist 
mewn mcdd 6ysgoddl, ac felly i ddangos i bechaduriaid eu 
hangen o hono, a'u cyfarwyddo aitoefa'i gyíiawnder i'w cym- 
meradwyo ger bron y Duw-dod. Gal. 3. 24. Y mae'r gair 
diwedd, mewn mannau “PN yn arwyddo cyflawnder a pher- 


t ffeithrwydd.. 1 Tim. I. 5. Cydmar. Rhuf. 13.10: Y mae 
— Crist, trwy roddi ei AF yn aberth dros bechod, wedi cyflawnu, 
er cyfiawnhad yrhai a gredant ynddo, yr hyn ag oedd yn cael 


€i gysgodi gynt, yn y gyfraith. Ioan 1, 17. Col. 2. 17. Ac y mae 


y gair diwedd, mewn rhai manau 'n arwyddo y terfyn eithaf, neu 


y pen pellaf. Rhuf. 6. 21. Phil. 3. 19. Hyd at Grist yr oedd y 
yh seremoniol yn cyrraedd: y mae efe wedi gosod terfyn 
ami. Heb. 8.13. Nid oedd y gyfraith hon ddim ond ffordd 


 atyr efengyl. Fe ellir dywedyd, fod Crist yn ddiwedd i'r ddeddf 


foesawl, a hynny mewn amrywiol olygiadau. Y mae 'r ddeddf 
wedi ei rhoddi, nid«'r diben i cy Hn In pechadur, ond i ddang- 
os wydd dyn fel y mae^n greadur Duw, i argyhoeddi 
bechod ac o'i Íawr ddrwg, Rhuf. 3.20. 5.20. ì gyhoeddi mell- 
dith. uwch ben y Letidyn, a felly i fod yn achlysur i yrru 


yr enaid at Iesu Grist; yr hwn sydd yn cael ei ddadguddio yn yr 


a 


efengyl. 'Y mae fel drych yn dangos y brycheu i'r diben i yrru 
uni ymofyn a am lanhad: y mae 'n dangos yr archoll i'r diben i i 


yrru. un i ymofyn am y meddyg. Fel hyn fe ellir dywedyd mai 


Iesu Grist yw 3r diwedd, neu'r diben, i arwain at ba un yr oedd 


y gyfraith yn cael ei rhoddi. _ Y mae efe hefyd yn ddiwedd iddi 


fel ymae wedi myned i ben pella ei gotynìadau, yn yr ufudd- 


dod a. roddodd. efc i'w gorchymynnion sanctaidd: y mae wedi 
ei pherffaith gyflawnu, (rwy gyd- -ymffurfiad a bi yn ei natur sanct- 
aidd yn gystal ac yn ei holl ymddugiadau. Y mae efe, yn yr un 


879 RHUFEINIIAD. 


modd, wedi myned i ben pella'r ddeddf, o.ran y melldithion 
oedd ganddi i'w cyhoeddi uwch ben froseddwr: beth bynnag 
oedd trosedd yn ei haeddu, tlodi, tristwch, diystyrwch, amharch, 
arteithiau, cuddiadau wyneb Duw, marwolaeth, &c. y mae efe, 
i'r diben i gyfiawnhau y rhaia gredant ynddo, wedi dioddef y 
cyfan, Gal, 3.13. Fe ellir dywedyd hefyd mai diwedd, neu 
ben pella'r ddeddf, ar ol iddi gyfarwyddo dyn i ufuddbau i e- 
wyllys Duw, yw, ei gyhoeddi yn gyfiawn: ond oblegid llygr- 
edd dyn ni all y ddeddf ddim gwneuthur hynny yn bresennol : 
. ymae Crist, gan hynny, yn ds edd iddi, trwy eì fod wedi 
gwneuthur a dioddef yr hyn ag sydd yn. dwyn i'r rhai a gredant 
- ynddo ef y cyfiawnbad na allai 'r ddeddf ddim ei ddwyn. Âc y 
mae 'n ddiwedd iddi fel y mae wedi gosod terfyn arni fel cyf- 
ammod bywyd. Nid yw hi ddim yn addaw cyfiawnhau credad- 
yn ar sylfaen ei ufudd-dod personol ei hun: ac nid yw hi ddim 
chwaith yn cyhoeddi melldithion uwch ei ben ar gyfrif yr am- 
herffeithrwydd sydd yn ei ufndd-dod... Y mae^n ddiwedd iddi 
€r cyfiawnder, trwy ei fod wedi rhoddi hollol foddlonrwydd i. 
ddwyfol gyfiawnder, wedi dwyn i mewn berffaith a (bragywydd-. 
'ol gyfiawnder er cyfiawnhad : ac ni raid i gredadyn ddim troi ei 
wyneb at neb ond at Iesu Grist am gyfiawnder ym mha un. y 
gall ymHuAagos yn gymmeradwy ger bron y Duw-dod. Ond y 
mae'n deilwng o neillduol sylw, nad yw 'r cyfiawnder hwn ddim 
yn perthyni ddynol ryw yn gyflredinol, ond ibob un sydd gn 
credn; Y mae 'n cael ei ddadguddio ì iffydd: Rhuf. 1. 7. y 
'maen-cael ei gyfrif i'r hwn sydd yn credu: Rhuf. 4. 5, 6.vac y 
mae'n cael ei dderbyn gan gredinwyr er cyfiawnhad bywyd. 
Rhuf.5.17,18. Mewn periliynas i gredu gwel Rhuf, 1, 5. 


5 Canys y mae Moses yn — amy aun 
iawnder sydd o'r ddeddf, Mai »r dyn a wnel y pethau 
hynny a Ued byw trw ddy nt. 


Yr oedd au yr Iuddewon barch neillduol i Moses a'i ysgrifen- 
iadau. l'r diben i ddangos iddynt, gan bynny, nad yw dyn 
ddim 4n cael ei gyfiawnbau trwy gyfiawnder o'i eiddo ei hun, y 
mae 'r Apostol yn eu cyfeirio at yr hyn y mâae Moses wedi ei 
ddywedyd ar y pen hwn. Canys y mae Moses gn ysgrifennu am y 
cyfiawnder. sydd o'r ddeddf.” Mewn perthynas i'r ddeddf gwel yr 
Adnod flaenorol, Y mae 'r cyfiawndersydd.o'r ddeddf yn arwyddo 


PENNOD X, 317 


y cyfiawnder sydd yn gynnwysedig yn y cyflawniad o'r dyled- 
swyddau.tu ag at Dduw.a dyn ag sydd. yn orchymynnedig ) ŷn y 
gyfraith; neu y mae ^n arwyddo ^'r ffordd ag y mae i ddyn fod 
yn gyfiawn yn wyneb cyfraith Duw. Y mae Moses yn Lef. 18. 
5. yn gosod allan yr hyn ag y mae 'r ddeddf yn ei ofyn i'r diben 
i ddyn gael bywyd Wr gyd ymffurfio a'i gofyniadau. Y mae 
yn dywedyd, mai >r dŷn a wnc y pethau hynny a fydd byw trŵy- 
ddynt. Oddi .wrth Lef. 18. 3—5.. fe ymddengys fody pethau 
ynny. yn cymmeryd i i mewn yr hyn ag oedd yn orchymynnedig 
yn neddfau a barnedigaethau 'r Arglwydd, ac yn neillduol yr 
hyn ag oeddynt yn ei 6fyn mewn cyferbyniad i i'r hyn ag oedd 
yncaelei osod allan yn neddfau 'r Canaaneaid. Neu ynteu, 
fel y gallwn ddeall, wrth gydmaru 'r Adnod hon a Mat. 19, 17>— 
19. Luc 10. 27, 28. y mae gwneuthur y pethau hyn yn arwyddo 
personol, perfìaith, a pharaus gyílawnu yr nyn oll ag y mae 
y gyfraith foesawl yn ei ofyn, 'sef caru Duw a'r holl galon, a'n 
cymmydog fel ni ein hunain; a chyflawnu pob nenu ag y. 
mae cariad at Dduw a. dyn yn rhwymo iddynt. Y mae'n sicr 
gw O y pethau. Ayn yn cymmeryd i mewn Myw 












A pethau. cy af I A nenn a'i 
au y mae 'r gyfraith yn addaw bywyd. Deut. 27, 26. 
â “ Nid. yw as cyfryw gyd-ymffurfiad a gofyniadau ' 'r 
a ; 2 i ystyried. ynddo ei hun, yn haeddu. dim oddi ar law 
“Duw: canys pe. byddai dyn yn perffaith atteb i fynu i'w gofyn- 
ai u, nedd NTddel efe yn. Mgwenthug dim ond yr my mae efe 





nu yr. dn na allai Wye cael ei a un heb fod yn, enog 
(ADEN ddim yn haeddu unrhyw dderchafiad. Y mae 
eiriau, gan hynny, yn addaw i'r Israeliaid y byddai iddynt 
W yn. llwyddiannus yngwlad Candan, os byddai iddynt 
icymffurfio a'r gyfraith oedd yn cael ei chyhoeddi ìddynt : 
Md ae ynaddawi ddyn, fel creadur Duw, na bydd iddo 
U lim cael MU felldithio, tray parhao efe yn ei berffeithrwydd : a 
t yn addaw rhyw dderchafiad, neu yn dal allan fyw: 
ra â, ddol, fel y gellir ì meddwl oddi wrth Mat. 19, 16, iT. 
o ddig euol. mai an- haeddiannol. ddaioni Duw sydd yn 
Mena” ey ìavniad. o MYA ywdd yn ammod ar ba un y mae 


'EiyPR HIL. | 3B 
















y 


378 RHUFEINIAID, 


ei greaduriaid i gael mwynhau y breintiau y mae efe ar fedr eu 
cyfrannu iddynt: neu yn hytrach, y mae ^r Arglwydd ymma 'n 
adrodd ammod ac addewid y cyfammod o weithredoedd, i'r dy- 
ben i annog yr Iuddewon i ymofyn am fywyd ryw ffordd arall. 
Felly fe dybygid mai amcan yr Apostol, wrth adrodd y geiriau 
hyn, yw, dangos bod y gyfraith yn cyfiawn ofyn, fel ammod 
bywyd, yr hynna ddichon un creadur llygredig byth ei gyf- 
lawnu: Rhuf. 8. 3. ac yn ganlynol nad yw ddim yn rhyfedd fod y 
rhai sydd yn. disgwyl am gyfiawnhad trwy eu gweithredoedd eu 


hunain yn cael eu siommi yn eu disgwyliadau, Rhuf. 9. 31, 32. 


6 Eithr y mae 'r cyfiawnder sydd o ffydd yn 
dywedyd fel hyn, Na. ddywed yn dy galon, Pwy 
a esgyn ir nef ? “hynny yw, dwyn Crist i wared 
dyrn uchod) 


& 


iolaethu. mai trwy ffydd y mae pechadur yn cael ei gyfiawnhau, 


ac nid trwy weithredoedd y ddeddf. Y mae hi yn dywedyd fel 
hyn, Na ddywed yndy galon, Pwy a esgyn i'r nef? Y mae. Moses. 
wrth son am y gorchymmyn oedd efe yn orchymmyn i i feibion | 
Israel, yn dywedyd, Nid yn y nefoedd y mae, i ddywedyd c o 


honot, Pwy a ddring drosom i'r nefoedd; ac a'i dwg i ni fel; 


clywom acy bn ef? Deut.30.11,12. Gellir golygu” 'r 
geiriau'n perthyn; i'r cyfammod a NGR Duw ag Israel. yn nhir 
Moab, ac nid i'r cyfammod a wnaeth efe a hwynt yn Horeb: 


Deut. 29, 1. A chan fod yn sicr fod Moses yn llefaru; gyda golwg ar 


yramser y byddai i'r Arglwydd enwaedu calon Israel, achaloneu 
- had,i garu yr Arglwydd eu Duw a^u holl galon,'Deut, 30.6. nid yw. 


ddim yn annaturiol i gymmeryd ei eiriau fel yn cyfeirio at amser 


yr efengyl. Fel hyn fe ellid meddw! fod Paul ymma ^n golygu 
fod: Moses yn arfer iaith yr efengyl mewn pertbynas i iechydwr- 
iaeth pechaduriaid. Neu fe ddichon nad yw yr Apostol y ymma: 


' ddim yn arfer geiriau Moses yn yr ystyr yr oeddynt” wedi en 


' rhoddi ar lawr yn oi <r wg “ond ei me yn —— 


' Yn yr adnod flaenorol nì a gawsom iaith y ddeddf: ymma nia 
gawn iaith yr efengyl. Y mae hon yn cael eì galw, y cyfiawn- | 
der sydd o ffydd, am eì bod yn nu cyfiawnder: 2 'Cor.. 
3.9, am ei bod yn cyhoeddi Crist a'i gyfiawnder fêl gwrth- | 
ddrych addas ì i bechaduriaid gredu ynddo, ac am ei “bod yn tyst. 


PENNOB X, 379 


geiriau y deddf. roddwr Iuddewig, pan yn darlnnio eglurdeb y gyf- 
raith, ac yn eu hystyried yn addas iawn i gael eu harfer wrth son 
amy: cyfiawnder sydd.o ffydd. Pan fyddo,pechadur a'i gydwyb- 
od yneffro, a'i feddw] wedi ei lanw gan deimlad o euogrwydd, ac 
wedi cael barn angeu ar ei holl hunan-gyfiawnderau, y mae ^n 
hawdd ganddo feddwl ei fod yn beth amhossibl iddo “gael 
derbyniad gyda Duw. Y mae'n cael golwg ar fawredd y Duw 
y mae eíe wedi pechu yn ei erbyn yn gystal ac ar ei waeledd 
ei hun: y mae'n cael rhyw fesur a. adnabyddiaeth o ddaioni, 
sancteiddrwydd, a chyfiawnder y gyfraith, yr hon. y mae efe, 
trwy drosedd, wedi ei di-ystyru a'i sathru dan ei draed: y mae 
amlder ei anwireddau, dirgelaidd a chyhoeddus yn dyfod,i'w olwg: 

y mae^n ystyried y modd y mae 'r Arglwydd wedi ymddwyn yn 
ol TRA ei gyfiawnder tu ag at yr angylion a bechasant : y 
mae'n barod i edrych ar y fath un ag a fyddai 'n waredwr addas 

i bechaduriaid, sef dwyfol Berson mewn undeb a natur ddynol, yn 
ormod. rhodd i greadnr euog ddisgwyl ei chael: ac y mae'n e- 
drych ; ar y sefyllfa y rhaid i'r gwaredwr ddyfod iddi, sef i dlodi, 
| waradwydd, marwolaeth, a than y felldith, y fath na allai neb - 
feddwl, y byddai i un mor fawr ymostwng iddi, Y mae'n barod 
gan. hynny, ì i ddywedyd, Pwy a esgyn i 'r nefoedd * Pwy a ddring 
yno i edrych a oes y fath beth ag i i bechadur gael eiachub? Pwy. 
a ddichon fyned yno i ddysgu. ewyllys Diw mewn perthynas i - 
gymmeradwyaeth creaduriaid. euog, a dyfod drachefn i i wneuthur 
hynny. ynadnabyddusini? Pwy a esgyn cuwch a'r nefoedd i 
roddi'r ufudd-dod ir gyfraith. ag sydd yn ddyledus iddi, ac i. 
| roddi y cyfryw i iawn am bechod ag y mae cyfiawnder yn ei ofyn? MU 
Pwy a anturia i wyneb gorsedd BDuw-dod, a cheisio cymmaint. 
peth ag Ys i dus Yme angos yn y. enawd? Hynny yw, dwyn, 





Visg o na at dyn! ; dwy a i'ddwg y Messiah Ada fel y OR ini 
gredu ynddo) ? neu gan ei fod ef wedi esgyn, Pwya'i dwg ef oddi 








n hachnb ni? Nid yw 'r Efengyl ddim yn gosod pechadur«/ 
fedda MH byn sydd yn anthoaiibl. i'w “Wed, gddi ame. 


ìun oblegid Fan ag sydd ni mor anhawdd ag yw. esgyn i'r Ni 
oedd: o. herwydd y mae Crist wedi dyfod ì $ wared oddi uchod,, 
nid trwyfod. y natur ddwyfol wedi symmud o'i r nefoedd i'r ddaear, 
'ond trwy fod Person dwyfol wedi ei uno a natur ddynol, a inrwy 
fod Duw-dyn, ynol dwyfol osodiad, wedi gweithredol. gymmeryd. 
—_ GW achub gwehwiuriat, ïe, aG wedi gorphen y 


se 


a 


336 ; RHUFEINIAID, 


gwaith aroddwydiddo. Ac er ei fod efe yn awr yn y nefoedd, y 
mae'n bossibli bechaduriaid gael eu hachub heb iddo ef gael ei 
ddwyn oddi yno: oherwydd y mae efeyno yn eiriol ar ran trosedd - 
wyr,ac yn parottoillei'rrhaì sydd yn credu ynddo. Nifyddai gof- 
yn, Pwyaesgyni'rnef i ddwyn Crist i wared 6ddi uchod ond gwadu 


: eifod ef wedi ymddangos yn y cnawd, ac anrhydeddu ^r ddeddf 


trwy ei ufudd-dod a'i ddioddefiadau : neu fe fyddai ^n gwadu ei 
fod ef, yn awr ar ol ei esgyniad i'r nefoedd, yn abl i anfon yr Ys- 
pryd i gymmwyso iechydwriaeth at eneidiau sydd yn ymofyn am. 
dani yn nhïefn Duw... Am hynny ni ddylai neb ayn yn y modd 
hyn, hyd yn nod yn ei galon. ] * 


nd Nen, Pŵy ŷ ddisgyn ì'r dyfnder? (hynny yw, 
dwyn Crist drachefn i fynu EY y GR 


“ Y mae Moses, wrth son am y gorchymmyn, yn BAN fel 
pyn, Nid o'r tu hwnt i'r môr y mae, i ddywedyd o honot, Pwya 
dramwya drosom ni i'r tu hwnt i'r môr, ac a'i dysg ef i nì, fel y. 
clywom ac y gwnelom ef? Deut. 30. 13.” Nid oedd dim angen- 
rheidrwydd i i neb ddisgyn i*r môr mewn llong, i'r diben i 'fynedi. 
wlad bell i ymofyn am wybodaeth o'r gorchymmyn. Ond gan fod 
y môr yn cael ei osod allan dan yr enw dyfnder, Psal, 107, 24, 26. 
y mae'r Apostol wrth adrodd geiriau Moses, neu wrth arfer iaith: 
gyffelyb i'r hon a arferasai efe, yn dywedyd, Neu, Pwy a ddisgyn. 
i'r dyfnder, hynny yw, dwyn Crist drachefn i fynu oddi wrth y meirw. 
Fe soniram y bedd dan yr ênw gorddyfnder y ddaear: Psal. T1. 


| 20. y mae 'r un gair yn cael eî arfer am uffern, Luc 8.31. acyn. | 


cael ei gylìeithu pydew diwaelod. Dat. 9.1. 20; 3. Y mae dyn ag. 
:sydd yn dwyn cydwybod euog yn ei fynwes yn barod ï ddywedyd, , 
Os anfonodd'y Tad ei Fab i'r “byd; ac os offrymmodd efe ei hun yn. 
bridwerth dros bechodau llaweroedd, etto pwy a. ddichon e ei gan-“ 
lyn ef i'r bedd, bywhau ei gorph marw, a'i godi o'r dyfnder, fel. 
byddo 'n ymddangos ei fod ef yn caeÌ eî arddel yn Fab. Duw, i Ŵ 
fod wedi rhoddi iawn digonol. am drosedd, a^i fod mewn: 'sefyllfa: 
addas EHO mU E5 atyrhaia droant eu hwynebau ' 
atto? Y mae'r anhawsdra i'w ddwyn cf ì fynu oddiwrth y meirw 
yn deilliaw oddi wrth: y pethau canlynol. Yr oedd angen wedi 
torrir undeb rhwng ei gorph a'i yspryd : yr oedd ei gorph wedi” 
cael eì ddirfawr dreiioHî yn flaenorol i'w farwolaeth : yr oedd er 
€ìynion.yn fawr eu gofal. a'u-hymdrech'na byddai iddo. ddim cael- 


PENNOD X, 931 


* syfodi fynu o'r bedd: ond yr hyn oedd yn fwy na'r cyfan oedd fod 
y 'felldith. ddyledus am bechodau ei bobl, wedi dal gafael arno, 
a'i fôd wedi marw dan bwys holl droseddiadau ei holl eiddo, : Yn 
wyneb y cyfan ni raid i bechadur ddim di-galonni: oherwydd y 
mae 'r Iesu, nid yn unig wedi'marw dros bechod, ond hefyd wedi 

cyfodi er cyfiawnhad y rhai a gredant ynddo. Rhuf. 4,295, Ni 
ddylai neb, gan hynny, ofyn, Pwy a ddisgyn i'r dyfnder ?Ni 
byddai hynny ond gwadu fod Crist wedi bd ynn arangeu, 
Fer TH beddi ac uffern, 


8 Eithr pa beth y mae efe yn ei dyweit: ? 
Mae 'r gair yn agos attat, yn dy,enau, ac yn dy. 
galon ; ; hwn. yw caw y Mrye yr Ue r ydym;ni. 
yn. ei imey ui RÔ yo Sn dm, 





thai A dangos, yn y HN adnod min pa bêth: Ŵ 'r iaith 
sydd yn cael ei gwahardd gan y cyfiawnder sydd o. ffyddsy 
AU Apostol ymma, n gosod allan beth yw'r hyn y mae'r 
 cyí awnder hwn yn ei ddywedyd,” Tr diben hynny y mae'n go- 

5 fyn, Eithr pa beth y mae efe yn ci ddywedyd : ? Beth y mae Moses 
cyn. ei ddywedyd mewn perthynas i ihyn? Beth yw iaith y cyf- 
Ea iawnder. sydd. o ffydd,” new yr efengyl, ar y pen hwn ?. Beth y 
_. mae'r ysgrythyr yn osod o'n blaen gyda golwg ar hyn ? Mewn 
— attebiad i'r ' gofynniad hwn ni a gawn dystiolaeth Mosesac Es- 
poniad Paul. Y mae*r gair yn agos attat. Y mae Moses yn dy- | 
Mwn Nid yw gedy oddi iwydd ac nid bn, lip Fnys'y 









UU“ agos. aty rhai y mae'r Gen yn cael ei PHD 
yfoeg n cael ei o at eu By y Ŷ weinidog: 


o Bi wyddy mae 'n 
i bregethu On CG man. Y mae - cael ei osod allan 





ra dd amgyffred dynion'o gynheddfau ued ac yn Tai 
ei ddeall os bydd y galon yn iawn. Ac nid yw ddim yn gosod 
| — dw beth. ag cU yn amhosibl ì 'e gael ei ddwyn oddiamgylch 


“. hyddu. Hwn yw'r gair neu dymma 'r athrawiaeth.a 


382 RHUFEINIAID, 


ond y mae'n,dangos iechydwriaeth barod,'heb ofyn.dimoddi 
wrth y pechadur ondiddo ei;derbyn.. Y mae Moses yn dywed- 
ŷd ymhellach, Yndy enau, accyn dy.galon. Y mae'r Arglwydd 
wedi addaw. y byddai. i'r .gair fod g»genau:ei bobl. Es. 59.20, 
Gellir dywedyd-eifod felly pan y maent yn ei ddarllen, ynei 
arferyn en hymddiddaniona'u:gilydd, tyn eu:gweddiau, ac yn eu 
mawl: aphan y maent, mewn ufudd-dod i orchymmyn Duw, ac 
er.gogeniant i*wienw, yn ei gyífessuger bron eu'cyd-greaduriaid. 
Adn. 9. - Y mae 'r Arglwydd wedi addaw-hefyd i ysgrifennmei 
gyfraith ynghalonnau ei bobl. Jer: 31.33, Gellir dywedyd fod 
y: gair yn tU galon, pan y maen cael eì amgyffred gan y.deall, ei 
anu a'i dderbyn fel gwirionedd dwyfol, ei barchu fel gair ag 
sydd yn neillduol o werthfawr, yn cael ei argraphu, ac yn gwn- 
euthur ei ol ar yrenaid:yn ei'holl weithrediadau, yn cael eirys- 
ori yn y cof, ac yn dyfod i fod yn ymborth besbyddiol ft enaid 
yn ei fyfyrdodau, Am y gair hwn y mae 'r Apostol yn dywed- 
yd, Hwn »w gair y ffydd, yr hwn yr-ydym nî yn eì bregethu. Y mae 
yn bossibl fod Moses, yn Deut. 30. yn golygu 'r efengyl, yr hon. 
sydd yn cael ei galw ymma gair y fydd. Neu y mae 'r Apostol 
ymma 'n.dangos beth oedd y-gair oedd efe yn meddwl am dano, 
pan yn arfer yr un iaith ag.a arferasai Moses gynt.. x mae 'r 
efengyl:yn air y ffydd, fel y mae wedi cael ei sylfaenu ar. ddwyfol 
awdurdod, neu yn &y nnwys.gwirioneddau i'w credu ar dystiolaeth 
Duw: fel y mae 'n dal allan Iesu Grist fel gwrthddrych ffydd, 
ac yn cyhoeddi. cyfiawnhad i bechadur trwy ffydd yn ei enw ef: 
fely mae'n gofyn ffydd, ac nid gweithredoedd er cyfiawnder : Ro. 
fel y mae'n rhoddi neillduol galondidi eneidian i gredu ym. Mab, 
Duw: fel y mae'n foddion offerynnol îi. genhedlu ffydd ' adn, 
17.ac fel y mae'n gynhaliaeth i i ffydd, ac yn foddion i'w w hyn 








Paul a'i frodyr yn bregethu i. glywedigaeth eu gwran 
Dymma 'r hyn oeddynt yn ei gyhoeddi, eì egluro, da 
y mawr bwys o hono. Ac wrth wneuthur hyn, nid 5 oeddys yn 
gosod allan ddim yn wrthwynebol i'r hyn. ag oedd. Moses a' 
broptywydi wedi son am dano dan yn ngwwyh neg 
| wr bb. 


ìi 


9 Mai os cyffesi â i'th enau. yr Aegwydd Fn 
chredu yn dy galon i Dduw ei gyfodi efo fi, 
catlwedig fyddi. >R ôg Ed “mn 


U 


PENNOD XI 383 


Ymnma y mae'^t Apostol yn dangos beth yw gair'y ffydd anmyr 
hwnyr oedd efe wedi son yn'yr adnod flaenorol. Y mae*r cyf- 
iawnder sydd o'r ddeddf yn gofyn i ddyn wneuthury pethau hyny: 
Adn.5? Mewn cyferbyniad i hyny mae'r efengyl'yn galŵ ar 
ddyn i gyffessu a'i enau yr Arglwydd Iesu. Y maehyn'yn'cyn- 
mwys cyhoeddus arddeliad'o Fab Duw, fel goruchel Arglwydd; 
ac fel unig a digonol Iachawdwr i bechaduriaid tlodion : gwrol 
ymlyniad 'wrth0, yn ddi-gywilydd'ac yn ddivofn; yn wyneb'hud- 
oliaethâu, gwawd, di-ystyrwch; a. gwrthwynebiadau byd anntiw- 
iol: yn gystala difrifol'alw arno fel yr unig Arglwydd a'r Iach- 
awdwr, ar yr hwn yr ydym yn hollol ymddibennu am'ddiogelwch 
a gwaredigaeth rhag pob gelyn. Adn. 13: Y maeyn deilliaw 
oddì wrth feddyliau parclius am Iesu Grist; cariad di-ragrithattd, 
hunan-ymwadiad, gwrolder 'yspryd, &c. Y mae' yn” effaith 
gwir grediniaeth: Psal. 116. 10; ond'y mae ymma'yn cael êí. 
osod o flaen' ffydd; am-ei' fod ymamlygiad'o 'honi, ac-felly, fel 


* ffrwyth; 'yn rhoddi lle i farniam-y pren. Y maellawtr o bwys 


yn cael eiosod ar eig yn yr ysgrythyrau: Mat: 10/32) 33: Ioan 


“oy NON l5 ac y maen sicrei fod yn beth mawr pan- feddylion eî 


' bend. sydd yn deillìaw oddi-wrth ei gyfryngd6d.” Ond'y 


fod, yny dyddiau hynny, yn gwneuthur dynion yn agored:i gael 
eu hyspeìlïo o'u meddiannau, eu anrhydedd, eu' rhydd-did; a 
phob peth ag oedd yn anwyl ganddynt'yn' y bywyd hwn,ïe,ac 
o fywyd ei 'hunan. Nid arddeliad mewn modd gg yn'unig, 


na galwar! Iesu a'r genau yn unig; SN yrhyn ymae'r-Apostol 


Th dano: o bn eyd ymae” 'n SR a ne yti 









y ei tA EN ei i fywyd; ei 4i ddioddefiadau, yddo tm 
esgyniad i'r nefoedd, ei eisteddiad ar ddeheulaw ^r Tad, a'r 





a ynta. enwi yn neillduol credw â Dduw ei i gyfodi 
y rì hy: ysydd 'yn gwahaniaethu cristianogion 

yr: yr oedd Iuddewon a.Chenhedloedd yn. 
Hr ay “y nyn gwadu eiadgyfodiad!. 'Acy maead-. 
— gyfodiad” Crist o'r pwys. mwyaf: o herwydd pe na buasai” efe 
ddim. wedi. adgyfodi, mi allasai ei gnawdoliaeth, ei Íywyd nai 
farwola ” bod o un llesad. i ni: ac ni allasai efe 
dol 






A dt 


884 RHUFEINIAID 


wedi ei orchfygu : Act. 2. 24. abod ei aberth yn gymmeradwy) 
ac am hynny y bydd i'r rhai a gredant ynddo ef gael eu cyf- 
iawnhau. Rhuf. 4. 25. ,. Y mae credu a'r holl galon fod Duw wedi 
ei gyfodi ef o feirw, yn cynnwys hollol foddlonrwydd mai gwir 
yw'r hanesa rydd yr efangylwyr i ni am ei adgyfodiad ; neillduol 
hyfrydwch wrth feddwl ,ei fod ef wedi dyfod yn.rhydd o afael 
: angeu: acawydd difrifol í ddal gafael ar y bendithion ag sydd 
yn deilliaw oddi wrtho fel un ag sydd wedi ei adgyfodi o feirw, 
Y mae'n wir nad oes dim yn,y.gyffes nac yn y. grediniaeth hon 
yn haeddu iechydwriaeth: ar yr un amser nid yw ddim yn or- 
mod i ddywedyd am yr hwn. sydd yn cyffessu a'i enau yr Ar- 
glwydd Iesu, ac yn credu a'i galon i Dduw ei gyfodi ef o feirw, 
mai cadwedig ;fydd... Y mae hyn yn cael ei roddi ar Jawr ymma 
mewn cyferbyniad ì'r geiriau hyn, Y dyn a wnel y. pethau hynny 
a fydd ; byw trwyddynt: Adn,5. Trwy gyíiawnhad. efe a fydd 
cadwedig rhag melldithion deddf dorredig: trwy sancteiddhad efe 
'a fydd cadwedip rhag llywodraeth arglwyddiaethol hwydau llygr- 
edig: trwy allu Duw yn ei ddiogelu efe a fydd cadwedig rhag cael 
eiddinystrio gan y lluoedd.o elynion a gurant arno: acyngwlad y 
purdeb efe a fydd cadwedig rhag gweddillion llygredd, ymosod- 
iadau gelynion, cuddiadau wyneb. Duw; a_ phob gofid, Er fod y: 
Crist; ar ol rhoddi iawn digonol dros bechodau, wedi cael. ei gyf 
iawnhau yn yr Ysbryd, etto y mae'n deilwng o sylw, nad yw y 
rhai y bu efe farw. drostynt ddim yn.rhydd oddi wrth ddedryd y 
gyfraith hyd oni byddont yn cael eu dwyn i gredu. Fe « ìr 
— sylwi ymma hefyd mai trwy yr hyn a wnaeth ac a. ddioddef odd. 
yr Arglwydd Iesu y mae DOChACa yn cael ei gadw: y mae undeb. 
a Christ yn, angenrheidiol i'r diben i gael. hawl i' 'r bendithion 
sydd yn. deilliaw oddiwrth ei gyfryngdod : ymae ^r undeb. hwn 
yn cymmeryd lle trwy ffydd : y maegwir ffydd, nid yn | ig | 
cynnwys crediniaeth : galonnog fod, Crist wedi rhoddi ei hun yn. 
aberth, wedi ei adgyfodi oddiwrth y. meicw,. &c. ) 
hefyd yn dwyn ei pherchennog i 1 weithio EOxy, gâri c felly a” 
genau i gyffessu.yr Arglwydd. ^t mae 'n hawdd i i bwy bynnag 
a graffo, ar y pethan byn weled: pa ì fodd. y mae cadwedigaeth. 
_ ymma ^n cael ei haddaw i'r hwn a. gyífesso a'i i enau y Agghyydd 
Iesu, &c. . AN nn bui SiTe. TOR ' mii 











MR. 


10 Ŵ cin â'r galon y cledr gyfavndera ac â'r 
| genau y cyffesir i i iachawdwriaeth, An 


“PÊNNOD X. 835 
Yma. y taer Apostol yn profi yr hyn a roddasai efe ar lawr 

yn y 'adnod flaenorol. Canys a'r galon y crêdìn â gyfiawnder, Y 
mae'n,bossibl i ddyn trwy rym deall a mhelfision crê fyddol, | 
amgyffred rhyw wirionedd dwyfol, a chydsynio ag efmewn modd 
marwaidd ac oeredd,.ac ettoei íod yn. hollol. amddifad ,owir 
ffydd, Y mae pob gwir, gredadyn yn derbyn, cariad y, gwirion: 
edd, 2 Thes, 2.10, 12 yn derbyn y gair yn llawen, Act, 2.41, 
ac yn credu a'i holl galon, Act, 8. 37..Y. inae yr 'Yspryd Glan 


yn goleuo)? 7 deall mewn fodd cadwedigol; yn, ganlynol y mae'r 


enaid, yn edrych ar dystiolaeth Duw, nid,yn unig fel gwirionedd, 
ond hefyd. fel gwirionedd, arddercbog, Hydh Sfhrh Wi, a fflio, o, 
fuddiol, | Y mae yr ewyllys. hefyd yn cael, ei thueddu, mewn modd 
eífeithiol, nes ydyw? xr, enaid: yn, colleidio ” r gwirionedd, fel 
siengyddiad, gogoneddus, yn, cynnwys newyddion, dymunol, yn, 
baed: duw pob. derbyniad gan greadur e euog. Ni bydd i! 'r hwn sydd 
yn credu a'i holl galon, ddim cael,ei síommi. yn, eì ddisgwyliadau a 
ond y mae, yn. credu. i,  Gufiawndet.. Trwy, gredu, yn yr. Arglwydd 
Jesu ymae, yr, enaid yn cael hawli gyfiawnder i'w, 'wneuthur, yn 
gymmeradwy. ger. bron, FR - Gal. 2.16, .Mewmperthynas.i 
UR gwel Rhuf. 3. 22... .4c a'r gonu o. .cyffessin. â dech ydwriaeth, 

MEG yc. j gŷfTessu a'r genau, gwel yr Adnod flaenorol, 
Er fo ..fO cyffesen, yn Cae elei enwi o. flaen credu, Ado. 9. y mae 





yma, 'n. cael €ì os ar ol credu, i ddangos fod yr Apostol yma”, n 
An amy cyfryw. My dn dd yn deilliaw. oddi wiih: wir. ffydd. 





b8 bynag, men neb yn credu yn, wirioneddol a'r holl. galon, y. 
eg genau 'n. cael ei rwymoi osod. allan dufewnol. feddwl, A. 
Mdn ae cyffesu. a'r genau, ymhlith. pethau. eraill, 


; yn dystio iolaeth o. wi onedd. ffydd, ac HWA un, ffordd. neillduol ym 


amha,un y mae yn gŵeithredu, X mae Pn wirnad yw hyn. ddim-yn 
rhan o'r r cyfiawnder, sydd yn rhoddi i bechadur bawl fywyd:ond 


Hd ym y tysgpd n. ydd dadleu. yr hyn ag y mae 'r Canol wr wedi 


wneuthur a a'i ddioddef felu ig sylfen ei ei obaith am. gaelmwyn-. 


U a y sechydwriaeth gyflawn yn y diwedd. Adn; 13. Ac CU Ni 


/ 


tf! U Wn eliad o Iesu. Grist, aglynu witho, fel un teilwng obob 
OC d, yn llw ybr agy mae gwir ffydd;yn. dwyn,ei pherchennog 
o ar hyd- -ddo byd 9ni ddelo i'r cyfWn fwynhad o ìeebydw: 
.ei i holl rannâu,,, Ac felly y.mae'r cyffessu. hwn yn un o'r 








nodau yrth ba rai) ymae FWMioniechaen Yriaeihi gael eu hadnabod, | 


Ê yf nib ambaih be AU yi es i dd shpanio su Thai io dd; ii yt î 


Top ŶD blegid” y Tŷ mae'r ysgrythyr” yn Uu 


bun uo wp ng bly» a k, 5 


LLYrR WL, a, : 3 &c 


586 RHUFEINIAIB, 


Pwy bynnag sydd'yn credu'ynddo ef, ni NU 
Ydi, YRR NN 


“"Ymma y mae'r Apostol yn cadarnhau, trwy awdurdod ysgryth- 
 yrol, yr hyn a ddywedasai efe, yn y ddwy adnod flaenorol, mewn 
TY i gadwedigaeth a chyfiawnhad credadyn. Oblegid y 
mae*r ysgrythyr ŷn dywedyd : hynny yw, y mae athrawiaeth ys- 
grythyrau yr hen Destament yn gyffredinol yn dalallan: neu fe 
ddichon ei fod yn cyfeirio yn neillduol at y geiriau hynny, Na 
waradwydder neb sydd yn disgwyl wrthyt tî: Psal. 25.3.” neu 
at y 'gêiriau bynny, A'r rhaiolla ymddiriedant ynddo ef, 'nid 
anrheithir hwynt. Psal. 34. 22. Neu ynteu y mae ei ilygad a ar Es. 
28. 16. lle y dywedir, gyda golwg neillduol ar y Messiah, Ni frysia 
yr hwna gredo. Pwy bynnag sydd yn crêdu ynddo d; Pa un bynnag 
fyddo un ai Iuddew ai 'Cenedl-ddyn, hen neu ieuangc) 'cyfdeThog 
_ neu dlawd, un wedi ymddwyn yn foesâwl a gweddaìdd neu wedi 
ymdroi ym mhob pechod, 'pwy bynnag sydd a^i'holl galon yn' 'creda 
. tystiolaeth Duw am ei Fab, yn ymdditied yn Iesu Grist, 'yn glynu 
wrtho am waredigaeth, yn gwneuthur derbyniad o hono fel unîg 
a digonol Waredwr, ac yn rhoddi êi'hun i gael ei waredu ganddo, 
yn'y ffordd a ' amlygir yn'yr efengyl, fe ellir' dywed yd. yn hy mewn 
perthynas ì hwn,.N? chywilyddir. ' Yr oedd. y gyfraith sêrdmo- 
niol, trwy. orchymmyn enwaediad, amrywiol olchïadau' abefthau 
drdi gamwedd, &c. yn adgoffa pechod. Ac y mae'r gyfraith 
foesawl yn ' argyhoeddi o bechod, ac felly yn achlysur i ddwyn 
dyn i gywilyddio. Ond y mae'r efengyl yn dangos gras Jeho- 
fah, Cyfryngwr wedi ei ordeinio, prynedigaeth: trwy ei waed ef, 
cyfiawnder i'r euog, yr Yspryd Glan i sancteiddio, dyfodfa. at or- 
seddfaingc y gras, nerth'yn oly 'dydd, diddanwch. mewn gor- 
thrymderau, “pob peth ; yn cydŵeldiiio er daìoni, angeu, a'i golyn 
— wedi ei dynnu, adgyfodiad. i fywyd tragywyddol, pob. awdurdod 
yn'y nef'ac ar y ddaear yn llaw Tesu. Grist, '&c. A phwy bynag 
8ydd yn' ymddiried yn Tesu Grist, am gay pethau hyn &' âr cy - 
ffelyb trwyddo, ni choll eíe mo ddiwedd « ei ffydd: 'ac nî cha de 
ddim .ei gywilyddio írŵy. gael: ei siommii yn yr hyder ag g y mae 
efe wedi ei osod ynddo.” Er fod ei 'bechodau êi hun yn ele o 
” gywilydd, etto, trwy gael mantell cyfiawnder: am dano, trwy gael 
maddeuant o'i lioll anwireddau, ni cha ei dfdseddiad6u ddim bod 
yn. gywilydd iddo, ì Ni fryssia,. meddai 'r Prophwyd : : Ni chywil- 
, jddir, meddai yr Apostol. Y mae'r hŵn sydd " Y ES 


* * 'S 


PENNOD XX, ; $37 


brys, ŷn fynych yn dwyn eihun i.gywilydd, fel y gwnaeth Saul 
Pel yn. brysio i aberthuheb aros i Samnel ddyfod atto. 1 Sam. 

. 8—13. : Ond afreidiol yw ymhelaethu ymma; y mae'r geip- 
iau:hyn wedi eu hegluro, ACH 9. 33. 


Fn 


12 Clhyd nid oes 'WWEDARHRFf Ye Iuddew 
a. Groegwr: o blegid yrun Arglwydd ar bawb, 
sydd gog i, bawb. ag. sydd yn galw, arno. 


Yda y mae'r Amedi yn Red mai eid allan o le eddu cym- 
mwyso yr addewid a grybwyllir yn niwedd yr adnod flaenorol at 
y Cenhedloedd yn gystal a'r Iuddewon. Canys nid oes gwahan- 
iaeth rhwng Iuddew a Groegwr. , Mewn perthynas i Juddew gwel 
' Rhuf. 2..14.: Mewn. perthynas i-Roegwr gwel Rhuf.: 1.14. Y 
mae'n wir fod gwahaniaeth. rhwng yr Iuddewon a'r Groegïaid o 
ran;en hynafiaid. Yr oedd; yr. luddewon yn-had Abraham, yr 
bwn oedd o hiliogaeth Sem : : yr oedd y Groegiaid yn hiliogaeth 
Javan, un o feibion Japheth... Yr oedd gwahaniaeth rhyngddynt 
oran eu gwlad. Yr oedd yr luddewon, sef y cyfryw o honynt 


ag oedd heb.gael eu gwasgaru, yn byw. yngwlad Canaan: yr : 


oedd y Groegiaid yn:byw.yn.nhir Groeg. Yr oedd gwahaniaeth 
rhyngddynt o ran en hiaith. Yr oedd yr Iuddewon yn arfer yr 


iaith. Hebraeg, a'r Groegiaid yriaith Roeg, Yr oedd gwahan- 


iaeth. wedi bod rhwngiyr luddewon a'r Groegiaid o ran rhagor- 
freintiau erefyddol. Psal..147. 19,20. Act. i4,, 16; Rhuf. 3.1, 
£. Ac yr oedd yr Iuddewon am gyfyngu ewyllys da yr Arglwydd 
at eu. cenedl. hwy yn unig. Ond er y gallai fod gwahaniaeth 


| rhyngddynt oran rhyw amgylchiadau. allanol, yr oedd canol-fur 


hi, gwabaniaeth. wedi ei ddattod. Eph. 2.14. Feellir: dywedyd 
ar amrywiol o ystyriaethau nad oes dim: gwahaniaeth rhwng 
Iuddewon a Chenhedlloedd, rhwng cyfoethogion. Seb yny. 
rhwng y dysgedig a'r an«nysgedig, rhwng y gwas a'r ï meistr, ; &c. 





Y mae pob cenedl o ddynion wedi eu gwneuthur o un gwaed; 


Act. 17. 26. y mae pawb wrth naturiaeth, 'yn.llygredig ac yn 
blant digofaint : Job 14. 4. Eph: 2. 3. y mae Iuddewon a_Chen- 
hedloedd yn gyd-radd o ran eu gwaith yn gweithredolymroddi í 


bechu yn erbyn Duw; Ezec. 16. 3, 45—51. Rhn£ 3.9—18,23.. 


y mae yr Iuddewon a'r Groegwyr dan bechod, ac felly yn agored. 
ifelldith a marw; rolaeth, 'Rhut. 5.9..6.29. Gal. 3. 10,22... Y 
mae y naill fel y Mo yn sefyli mewn hollol angels o iechydwrs 


î 


388 RHUFEINIAID, 


iaeth (rwy ras o herwydd nï all Tuddewon na Chenhedloedd wn- 
êuthur dim tu aw'at gael eu cyfiawnhau ger bron y Duwdod î 
Rhuf. 3.20. yn awr, dan yr efengyl, nid yw gras Duw ddim yn 
cael ei gyfyngu, fel yn yr oesoedd gynt; at eglwys a chenedl Is- 
rael ; ond y mae'r efengyl yn cael ei chyhoeddi.i bob creadur, a 
“(hangnefedd, ym, cael ei,bregethu i bell ac agos ; Maxsc 16, 15. 
Eph.2,17, Y mae Inddewon a Chenhedloedd yn cael eu cyfiawn- 
bau ar gyfrif yf un aberth: “Rhuf, 3.22. Eph. 2.16. Y mae'r' 
naill a'r llall yn cael eu' ' gwneithur yn gyfrannog o'r ieêhydwr- | 
iaeth yn yr un ffordd, sef trwy ffydd: Rhuf. 3. 22, 30. y mae'r 
“Arglwydd ym 'rhoddi'ei hun i fod yn Dduw i'r Cenhedloedd yn 
gystal ac i'r Inddewon: Rhuf, 3. 29. y mae dyfodía'i Iuddewon 
a Chenhedloedd, trwy Iesu Grist, mewn un Yspryd aty Tad : 
Eph. 2. 18,. y mae ^r rhai sydd' yn“ofni Duw ac yn gweithredu | 
ty cyfiawnder yn gymmeradwy ganddo ef pa un bynnag ai Iuddew- 
'n ai Cerrhedloedd fyddant; Act. 101.35. 7ac y mae Iuddewon a 
Chenhedloedd yn cael eu gwneuthur yn gyd-etifeddion, ac-felly 
yn meddiannu hawl i'r un dedwyddwch: Eph. 2.19.:8.6. Yr 
achos nad oes dim gwahaniaeth rhwng Iuddew a Groegwr yw, 
€anys yn nm. Arglwydd ar bawb, sydd oludog i bawb ag sydd yn galw 
| urmos Oddi wrth y ddwy Adnod ganlynol fe ymddengys mai 
iesu Grisf, :yr hwn sydd yn cael ei: bregethu gan'y rhai y mae 
Duw yn eu hanfon, ac yn yc hwn ymae eneidiau yn credu er 
cadwedigaeth, yw yr 4hglwydd'y mae'r Apostol ymma yn son 
amdano. Mewn: perthynas i i Grist fel; Arglwydd, Gwei Rhuf: 
1.3.. Y mae efe yn'Arglwydd ar bawb, feì y mae ganddo aw« 
_ durdod ar'bob cnawd, ìi wneuthur y defnydd a welo efe yn dda o 
honynt: Ioan 17, 9. fel ymae-yn ben pob tywysogaeth ac aw- 


- durdod: Col, 2: RO. ac ynneillduol fel y mae-efe yn ben, nid 


ychydig o aelodau, ond côrph yr eglwys, Col, 1. 18. Y mae efe 
yn oludog. Y mae'r Apostol yn son am an-chwiliadwy. 'olud Crist, 
_ Eph.-9. 8, Yr ydym yn darllenam olud daioni Duw : Rhuf 2, 4. 
am gyfoeth eìras: Eph. 1..7. am Dduw cyfoethog o drugaredd ' 
Eph, 2. 4. am ddyfnder: golud rei ddoethineb a'i wybodaeth : 

Rbuf. 41.33. am olud ei ARNO Rhuf, 9.23. am olud go- 
goniant ci. etifeddiaeth : ef yn y Saint. Eph. I. 18. — Fe ddaeth 
- Crist yn dlawdii'r diben i-gyfoethogi ei bobl;.2 Cor. 8. 9. rhyng! 
edd. bodd î i'r. Tad drigo o bob. tym wndad ynddo e ef.  Ymaeyn. 
rhoddi yn haelionus i ni bob peth i'w mwynhau. y Kiels 7. Y 
mae'n oludog â Uuwbag sydd yn galw arno. Y maen rhoddi 
pethau mawrion, megis maddeuant, yr. y dbrŷd Glan, nerth, dys 


'PÊNNOD sp ii 38 


€âanwch, coron ybywydi &c: 'Y mae'n rhoddir pethau gwerth: 
fawr hynj. nîd yn brîn, ond yn haelìonus: Tag. I. 5. a hynny heb 
dderbyn: “wyneb Iuddewon na. Chenhedlogdd, cyfoethogion na 
thlodion, o ba wlad neu radd bynnag y byddont. Y rhai y'mae 
efe yn oludog iddynt yw pawb ag. sydd ŷn galw arno. ' Y mae 
Iesu Grist'yn wrthddrych gweddi: Act.7. 59. 1 €ot. 12.1 
Thess. 3. 11, ,"g Thess. 2.16, 17. Nid ì bob math o weddlwyr 
y mae efe yn cyfrannu bendithion. Job 27. 8, 9. 'Diliae. 1] OHIO 
28. Es. 1. 5. Jer. 1F. 11. Mic. 3. 4. Zech. 7. 13. Mat 25,11, 

19: Ond pan fyddo .ei bobl, oddi ar brofiad. o'u mhawr angen, 
Pal. 34.6. yn ceisio ganddo yr hŷn sydd yn unol a'i ewyllys i'w 
gyfrannu, | Ioan 5.14. tra byddo amser gwrando gweddi heb 
fyned heibio, Es. 55.6. mewn-ffydd, Mat. 21. 22. oddi âr iawn 
ddibenion, Iag. 4. 9. imewn taerni. ac heb ddiffygio, Jag: 5. 16, 
Luc 18. l. y mae efe ynsicr o 'gfrinitu yn haelionus iddynt, 


YM Talyo'i pwy, bym a alwo. ar enw dh Ar 
gydd, dg | fydd. i 
cd y mae 'r Apostol yn AU naill ai?r hyn a iadywlsdiu Yn 
efe, Adn. 11. Pwy bynnag sydd yn credu ytu ef ni chywil- 
yddir. :'neu yrhyn a'roddasai efe ar Ìawr, Adn. 12.7 Yr in Ar- 
glwydd ar bawb sydd oludog, i bawb ag sydd yn galw atno; 
Wrth ddywedyd, Pwy bynnag a'alwo ar€nw yr Arglwyddy' mae'n 
sicr iei fod. yn cyfeirio at y brophwydoliaeth sydd ar lawr yn 
Joel 2.32. Ond oos edrychwn i Act.2, 21, ni a gawn weled fod 
yr-Apostol Petr yn golygu fod y geiriad n cyfeirio at'Grist, ac yn 
taelien cyflawnu yn nyddiau'r efengyl. Je hofah yw'r gair sydd yn 
yr iaith wreiddìol yn Joel am Arglwydd: ond y mae'n sicpmai Iesu ; 
Cri yw ^r Arglwydd y mae'r Apostol ymma ^n son am dano 
ymae ymma, gan bynny, brawf eglur fod Crist yn wir Dduw, ae 
fel y cyfryw yn. 'wrthddrych 'crefyddol addoliad. ì Cor.v1. 2. 
Enw 'r Arglwydd yw yr hyn sydd ynei wneuthur yn ' adnabydd- 
us, ac ynei wahaniaethu oddi wrth eraill, Y mae yn cael ei am- 
lygu fel Ceidwad, Luc 2. 11. fel 'Fywysog a Iachawdwr, Act. a 
31. fel Awdwr iechydwriaeth dragywyddol, Heb. 5. 9. fel un 
ag sydd. yn abl i gwbl iachau, Heb. 7. 25. fel un Wed gar ogi ac 
Arch- offeiriad. ffyddlon, '&c, Heb. 2 VT. Galwar enw'r At- 
. glwydd: 'yw:galw arno: fely mae; wedi gwneuthur eî bun yn adna- 
byddus dan yr enwau hyn a'r cyffelyb. Y mae galw ar i enw 


. 
* 


390 RHUFEINIAID, 


yncynnwys teimlad o angen, crediniaeth fod ganddo ef y pethau 
ag y mae 'r enaid yn sefyll mewn diffyg o bonynt, ynghyda gos- 
tyngedig, difrifol, a chrediniol geisio y cyfryw. bethau ganddo, 
Mewn perthynas ì hyn gwel yr Adnod flaenorol. ., Pwy bynnag a 
wnelo, yn y modd hyn, alw arenw'r, Arglwydd, o.ba genedl, o 
ba radd, 9 ba amgylchiadau bynnag y/ byddo, cadwedig fydd. Fe 
ddichon ,na cha efe ddim llawer o gyfoeth bydol, nac o.barch a 
dcrbyniad, ymhlith ei gyd-greaduriaid, nac oiechyd corphorol, 
nac ohawddfyd ar y ddaear : ac, ymae ^n bossibl na bydd iddo 
ddim cael bob amser yr hyna fydd yn ei geisio gan yr Arglwydd: 
er hynny cadwedig fydd... Y mae ^r rhai nad ydynt, ddim yn galw 
ar enw'r Arglwydd mewn cyflwr colledig: ond y mae *r rhai 
sydd yn galw arno yn cael eu cadw rhag melldithion deddf dorr- 
edig, rhag llywodraeth. pechod, ac yn y diwedd, NYD yr holl 
weddillion ohono, Gwe! Adn.9, 


14 Pa fodd gan hynny y galwant ar yr hwn ni 
chredasant/ Mdo | ? a pha fodd y credant yn yr 
hwn ni chlywsant am dano?:a Di fodd. du Ye 
ant heb; Mweasy ofa T“m—— 

a, ì^. bd 

yN wedd a ipbwiol sd dawedy ae oes, yn awr FRM 
efanaU ddim gwahaniaeth rhwng Iuddew a Groegwr; bod yr un 
Arglwyddar bawb yn oludog i bawb ag sydd.yn galw arno; ac 
'maipwy bynnag a alwo ar enw yr Arglwyddi cadwedig. fydd. 
Adn..12,13.. Oddi wrth y pethau hyn, ac i'r diben. i ddyfod at 
yr hyn ag oedd ganddo yn neillduol yn eiolwg, y mae efe ymma 
yn gofyn, Pa fodd gan hynny y galwant ar yr hwn ni. chredasant 
ynddo? Os oedd Paul wrth ysgrifennu y geiriau hyn, yn meddwl 
am y genedl Iuddewig, y mae'n rhaid ei fod yn ymresymmu yn y 
modd hyn, Gan fod y rhai a fydd cadwedig yn galw ar enw yr 
Arglwydd Iesu, y mae yn ddi-amheuol na bydd y cyffredinol« 
rwydd o'r Iuddewon, fel y mae pethau 'n bod yn eu plith:yn bres- 
ennol, ddim yn gadwedig: o herwydd y mae'n amlwg nad ydynt 
ddim yn galw ar ei enw. A chan nad ydynt ddim yn gwneuth- 
'ur derbyniad o hono fel: y Messiah addawedig nac yn ymddiried 
ynddo fel Ceidwad enaid o osodiad y nefoedd, pa fodd y disgwyl- 


iai neb iddynt alw arno, na cheisio gwaredigaeth. ganddo? Ona 


fel.y mae'n dybygol fod yr Apostol a'i lygad yn fwy neillduol 
ary Cenhedloedd, y mae gennym le i feddwl eî fod yn ymresu 


PENNOD X. — 39i 


'ymmu yn y todd hyn, Gan fod y Cenhedloedd yn, awr yn gyd- 
radd a'r Juddewon, a chan nad oes'dim rhwystr i genedl- ddyn mwy 
nac i Iuddew gael eì achab,ônd iddo alw ar enw'r Mg o 
onid oes angenrheidrwydd ì'r efengyl gael ei phregethu i'r Cen- 
hedloedd ? 'Pa fodd y meiddia'neb o'r luddewon dramgwyddo am 
fod y 'newyddion da yn cael eu cyhoeddi: iddynt? O herwydd ; y 
mae*n anhepgorol angenrheidiol i ddynion gael eu dwyn'i i adna- 
byddiaeth o esu Grist, €redu' gwirionedd yr hyn ag y mae efe 
wedi ei ddywedyd, 'ac ymddiried ynddo, cyn y byddo ^n “bossibl 
iddynt alw arrio mewn 'modd ag a'fyddo'n gymmeradwy gyda 
Duw. Ymae *n'rhaid i i'r neb sydd yn dyfod at Dduw gredu ci 
a ef, a'i fod yn wobrwyŵr i'r rhaisy yn ei geisio ef. Heb, Th. 
" I'r rhai sydd yn credu y derbyniant y mae Crist wedi Addaw 
“bydd iddynt. gael' 'beth bynnag oll a geisiant wrth weddio. 
ac 611, 24. Ac niddylai. yr I hwn sydd yn ammeu ddim medd-. 
ŷ derbyn efe ddim gan yr Arglwydd.” Fel nad' oes, fawr o 
YR Bêh nebi gêisio rhyw beth gan gyd-greadur! na byddont 
Fu 'n medru ymddiried 'ynddo, felly hefyd, pa' galondid a'all 
| fod gan bechadur i geisio unrhyw fendith gan yr 'Arglwy 'dd, tra 
na fyddo efe ddim yn medru gosod un ymddiried yn ei drugar- 
edd "yn. ei allu, nac yn ei ffyddlondeb? . Pa fodd y byddai 'n .bos- Ŷ 
sibl i ï »r fath u un alw arno! mewn modd' cymmeradwy)? Pa fodd sn 
galwai efe arno. gyd. ag un disgwyliad ï lwyddd:ŷn ei. weddiau? 
Onid yw hyn. n darigos y dylai ^r; efengyl gael ei pliregethu,i'r. 
Cenhedloedd? o herwydd fe,ellir gofyn ymbelìach, A pha, fodd 
y credant yn 7a bm nî 'chlywsant' am dano? Y mae credu, bôbar am- 
ser, yn golygu | rhyw. dystiolaeth. Y mae'n amhossibl'i heb 
gredu y naill beth na 'r llall mewn perthynasiryw un'na fyddont 
ddim. wedi clywed. dim yn neillduol mewn 'perthynas îddo: 6 her- 
| wydd: ni byddai ganddynt un sylfaen i'w crediniaeth: ac y'mae'n ï 
amhosibl ì ineb fedru ymddiried mewn rhyw un na fyddont ddim 
wedi clywed, 'na. chael un cyfleusdra î'wybod dim “yn neillduol 
am dano. Ar ba sail y gallai neb ymddiried yny cyfryw iin ? 
Yn yru un ' modd, nïd” oedd 'ddim yn bossibl i'r Cenhedioedd gredu 
n gywir âm Iesu Grist, nac ymddiried: ynddo am: fywyd â€ iech- 
ydilil tra. ^r'geddynt heb gael cyfleusdra i glywed yrhyn ag 
y y mae'r efengyl yn. dystiolaethu 'mewn perthynas iddo-fel:Gwar- 
edwr. Y mae Clywed, neu.ddarllen, gair y gwirionedd, yn ang- 
enrheidiol ) yn. ôl trefn Duw, i'r diben ï “ddwyn eneidiau i gredu 
yn Iesu Grist U Rhuf. 10.17. Ioan 20.31. 'Y mae'n wir y gal 
syd “weithio ffydd ym yr €fmeh). yn-Cosnelius, yh. 


N 


392 RHUFEINIAID, 


Lydia, ac eraill, trwy weithredu mewn, modd di-gyfrwng at eu 
meddyliau z ond yr.oedd,y, Dnw unig. ddoeth yn gweledyn gym- 
mwysi, anfon Philip ì ì bregethu Crist u'r efnuch;, Act. 8. 26—37. 
” Pempi, ddywedyd i L; Cornelius; heth oedd.raid iddo, ei wneuthur ; â 
Act. 10,.5, Fi& Phaul í i lefaru i glywedigaeth Lydia. . Act, 16. 
n'r A'N mae 'n rhaid i i.bad gael ei hau,cyn,,y byddo un llei i 
ddisg'ryl ffrwyth: felly, yr,oedd yn angenrheidiol i'r efengyl gael 
_ ei phregethu i'r i Cenhedloedd ;. o. herwydd, Pa odd, y clywant 
heb br, egethwr, ? Nid, yw goleuni natur, ddim, yn, rhoddi un amlyg- 
iad o Iesu. Grist fel Gwaredwr pechaduriaid. Pa fodd, gan, hyny; 
Ak gellir. meddwl, y clywai ?r. Cenhedloedd yrhyn ag y. mae sn 
guddiad; dwyfol yn ei osod, allan mewn perthynas Mw Bersop 
swyddau cyfryngol, eigas ei. addasrwydd. Lydan GRAU 
bechadur, &c. ,heb i. ryw un gael ei anlon;i i bregethu Rd efeng. 
iddynt, Y mae ot gair (Cer 'ues), sydd ymma am. bregethwr, yn yn cael 
ei arfer gan y Deg a thrugain,. Dan,.3. 4; lle y1pag 'r, Cyfieith- 


wyr Cymreig ;yn, arfer y gair, cyhoeddwr. . Fi mae 'n. dybygol mai 


gwaith, pregethwr yw. cyhoeddi ; CYFAR Duw ì glywgdig: 
aeth y. rhai a. a wrandawant ,ampyn ntu tynu oÍdŵg herbiniogd may. Doì 
mau lb 12 b. Hana yh Gog ui bag can EUR Cy 
5 dabttt ŵ y R ; ; 

a5 hy :pha fodd, y. pregethant, ,oni's danfonir 

h nym megis: y imae; wu Mor 


brydferth; Wn traed y' rhai sydd” yno cefangylu 






| "tangnefedd, y Gu duU” ethdu "dae 
jonus I MAU LO S0 Cnn Nun Seed 
“2ik a ET, Yy Ro oS6m ol Ŵ >n Hi YW (ŵn (“os ag Y» 
3aobbyl ì Ŵ, Was (En 


Yn yr. Adnod “y y. ymi 'r ib a ydiol ysa gosod allan, na 
sili dim disgwyl i ddynion glywed am Grist. pŷ chredu, yW 
hyd oni. byddo yr efengyl yn.cael ei phregethu yn:eu plith. Y 
fe osodir o,n blaen yr. angenrheidrwydd i'r rhai sydd yn ne 
ethu dwyfol: wirioneddau, g gael eu hanfon i ï 'r gwaith, 4 pla fodd dy 
pregethant, oni$ danfonir FAD $, WaRAEB, bossib] mei golyg, neill- 
duol yr Apostol, yn: y geiriau hyn, yw fod rhagfarn yr YPPHol 
ion, fel Iuddewon, y: fath;.fel na, buasent, byth yn, meddwl. am! “mt 
edi bregethu 'r efengyl i'r Cenhedloedd, oni buasai fod-yr A 
glwydd wedi rhoddi. iddynt orchymmyn. pendant i wneuthur Uu R 
:Neu ynteu, ymae 'r geiriau i'w; cymmeryd mewn y ypYndeR eth- 
ach, fel y maent yn dangos. yr angenrheidrwydd i “ ldynion gael 
eu. banfon gan. Dduw cyn, y byddo”n CN UL 


PENNOD. X. ' '393 


yr efengyl mewniawn fodd; . Nid oedd-heb,, dari;yr hen. Desta- 
ment, í gyrhmeryd yr anrhydedd ido ei hun weini-yn y Cys- 
'segrj ond y rhaioeddiyn:cael eu gal” gan:yf Arglwydd i'r gwaith. 

Heb. 5.4. A: pliam»y-darfu' i rar ryfygu gwneutbur hynny fe 
ddarfu iddynt dynnu'babndrom:arhynt eu hwnaim:clySamn 12:8 
—13. 1. Chron!:15.9,10:: Yroedd: yr Arglwydd: yn erbyn :y 
— gedpbwydbleg; oedd yn! irhedegfheb. iddoief eu hasfoni Jer::23. 

' 917-31. : Ynyr un modd,'ni etbyluh neb, dan:y 'Pêstament!new- 
ydd; ruthro i'r "gwaith o bregethu'r efengyl: 'hôb gadl &i:âanfon. 

Oherwydd y mae'r sŵydd wediei threfnu gan yrr glwydd-fesu, 
'Fpho4.1l:; y mae. 'rthai' sydd>yn^ gyfreithlon ŷnt. y wyddyn 
“ruchwilwyrar ddirgeledigaethau' Du w,"l €or.'4.”)irŷn genhad- 


_ au dros Dduwy 2:Cor. 5. 20. yd aiDuyt Es: 59:8, Heb. 13:1. 


ŷn lÌywodraethwyrneu flaenoriaid; ae' ysnae 'r eglwys: ŷn rhwym 
o'u anrhydeddu/ac: ufuddhau iddynt; 1*Tim:5. 17:Heb, 13112. 

“Ymae' 'r gwaith o'u hanfon yn periliyni Arclwyddy SOON Mat. 
— 9V/ 38. Yr oedd y Propbwydi) dan yr hoii Desiamont//yn gystal â'r 
— “Apostolion dan. y Têiiâment newydd, yn cael'eu hawfon mewn 
“ modddi i-gyfrwno fan yr Arglwyddi hufi trŵy gaclain lygiad! gait- 
ddo o^r hyn oeddynt i'w Vv wgyhaeddì, 'gorchyinmy nidraddodieucen- 
dwri, â'Wc ŷnysgaeddu a'doniau gwyrthiol, i'r dîbeni wneuth- 
yinTw daw eu bod wedi cael eu hanfon gêii 'Dduŵ. Yn 
"Sue re pad ddim sail'i-ddìsgwyFam y cyfryw an 
wng; Ond” fe “ellîr^ 'dyŵedyd Go Lwyd i dinfon 

” -dhai'i ble, 


— ymaej ynei fagluniaeth; ynagor ' drws iddynt'i Jalurìols a. “phan 
_ ymae yn ew- harddel yn'et hymdrechiadau. “Y mae ŷn €u cym- 
— mwyso aty gwaith; trwy-ed cynnysgaeddu a a chynheddfau €ryfion, 
“fel rhai ŷ'inâe goreliŵyl O 'r pwys mwyaf Ï gael'ei î eî'yndditied'idd- 
ynf: (rŵy et galŵ mewn modd awdurdodol, 'trŵy ci fas?! Gâl. 
S sMpwyl ; trwy roddi iddŷnt adnabyddiaeth eglur ŵ'helzeth o wirion 
— >êddau'r efengyl 2”Tim. 3. 1552-17. trwy roddi'iddynt ddaŵn 






| “ymiadrodd, 'neu fedrusrwydd” 'i osod 'allân y gŵìrïonedd' 'mewn 


_ modd eglur, dealladwy, ac adeitadol: Act. 18. 24, Fph. 6.19. 
drwy eu: cynnysgaeddu a a^doetlìneb ysprŷdol'i fedru ïawn gyf 
rannu gaîr “y'bywyd, fel ŷ byddo'i bob un gael ei gyfran'yn ei 
bryd: .Act; 6. 10, 2 Tim: 2.15. 'trwy-dueddu eu meddyliau at 
aM gwaith, nid trŵy gymmell/ ond'yn ewyllysgar; nid'oddi ar wag 
ogoniant na golygiadau bydol, ond oddi ar wasgfa meddwl, gyda 
— golwg âr ogoniant Crist a llesad eneidiau: 1Pet, 5;2. Ioan' 12.15 


“Rue Rhuf; 10; 1, rwy eu: cynnôrthwyd Pynddwyr! yn 'addas i'r 


-LLvyrR Il, 3D 


R 


diliw pân ymae yn eu 'cymmwyso aey ah :'pah. 


394 RHUFEINIAID 


efengyl: I Tim. 3. 2—7. Tit.1. 6—8. a thrwy eu gwneuthur 
yn hunan-ymwadol, ac yn foddlon i ddioddef gwaradwydd a'gor- 
thrymder er mwyn Crist. 2:Cor. 6. 4. 2 Tim. 2:3. Aphan y 
mae Duw'yn danfon neb i bregethu, y mae yn tueddu yr eglwys, 
ar ol cael prawf o'u hegwyddorion, eu doniau, eu cymmwysiad- 
au, a'u hymddugiadau, i roddi annogaeth a chalondidiiddynt. 1 
Ïoan 4. l, Act. 1. 15—23. :; Y mae hyn yn rhag-flaenu yr an- 
nhrefn a fyddai'n sicr o gymmeryd lle pe byddai.pob un yn cael 
ei adael i'w ddychymmygion ei hun mewn perthynasi'w gym- 
mwysder i'r gwaith. Y mae'r Arglwydd hefyd, yn ei raglun- 
iaeth, yn gosod, yn rhyw le neu gilydd, ddrws agored o 
flaen y rhai y mae ef€ yn eu danfoni bregethu. 1.Cor,.16. 9, 2 
Cor. 2. 12.: Yna y maent yn cael eu neillduo mewn modd difrif- 
ol i'r gwaith y mae 'r Arglwydd wedi eu galw iddo, Act. 13. 2. 
A phan ymiae yr Arglwydd yn arddel ymdrechiadau ei weision, 
er troedigaeth eneidiau a'u hadeiladaeth yn y gwirionedd, ; ymae 
yn rhoddiamlygiad, er boddlonrwydd iddynt eu hunain ac eraill, 
ei fod ef wedi eu danfon. 1 Cor.,9. 2.. Eph. 4,12; Os na fydd 
dynion ddim wedi cael eu cymmwyso gan, yr. Arglwydd, 'onid y yw 
_ ygorchwyl yn waith mor fawr fel y gellir gofyn; Pa fodd y prêg-- 
«thant ? Os nafydd yr Arglwydd yn eu danfon, pa awdurdod aall. 
fod ganddynti draddodi cennadwri yr eì enw ef? A pha fodd 
y.pregethant gydag un disgwyliad iddo ef eu harddel a' 'ullwyddo 
yn.y gwaith ?; Pan oedd yr Arglwydd, yn gweled bod .ynddai 
anfon yr Apostolion ac eraill i bregethu, yr efengyl i i'r Cenhedl-— 
oedd, nid,oedd dim ashos i'r Iuddewon, na neb eraill, dram- 
gwyddo nac anfoddloni: ond yr oedd y peth ynddo ei hun yn 
achos o fawr, lawenydd a diolchgarwch. A phan y mae efe etto 
yn. dangos ei ddaioni, trwy gymmwyso ac anfon allan ei genhad- 
oni bregethu yr. efengyl dragywyddol, fe ellir cymmwyso attynt 
yr hyn a gafodd ei ddywedyd gynt, gyda golwg ar, waredigaeth. 
Israel o gaethiwed Babylon, cysgod o waredigaeth mwy rhagor- 
ol, trwy yr Arglwydd Iesu Grist, megis y mae ^n ysgrifennedig yn 
Es. 52,37. Mor brydferth yw traed y rhai sydd yn cfangylu Jfang- 
nefedd, y rhaì sydd yn efangylu pethau daionus! , Y mae 'n sicr fod 
y.brophwydoliaeth yn Es. 52. yn'ec OM ine at alwad y 
Cenhedloedd.. Gwel Adn. i0, 13235. felly y mae 'n amlwg. 
oddi wrth brophwydoliaethau ” ri hen Destament, fod yr efengyl i i 
gael ei phregethu i'r Cenhedloedd. Yn Esay y mae'r geiriau 
yn y rh.f unigol. , Mor weddaidd ar y mynyddoedd yw traed yr 
hwn sydd yn efangylu, yn cyhoeddi heddwch. Y mae ^n bossibl 


i PENNOD Xx, 395 


fod y' Prophwyd yn llefiru am Grist yn neillduol, ond bod yr A- 
postol ymma^?n golygu 'r Apostolion ac eraill, trwy y rhai y mae 
Crist yn efangylu tangnefedd. “ Y mae'r gair cefangylu”n arwyddo 
cyhoeddi newydd neu newyddion da. Yr oedd y gair tangnef- 
edd, neu heddwch, yn cael eì arfer ymhlith yr Iuddewon am bob 
llwyddiant a dedwyddwch. Fel hyn, pan ddywedir fod Joseph 
yn gofyn i'w frodyr, am eu TAD ac yn dywedyd, Ai iach yw 
yrhen wr eîch tad chwi? y mae'r geiriau yn y iaith wreiddiol 
fel hyn, — iddyntam eu Aeddwch; ac a Pc A 
oes heddwch i'r hen wr eicb tad chwi? Gen..43.27.. Yn yr un 
modd y mae Eliseus yn gorchymmyn i'w was ofyn i i'r Sunamites, 
A wytti yn iach? a ydyw dy wr yn iach ?a ydywy bachgen yn 
iach? ynol yr 'Hebraeg, A oes heddwch ì tì? a,oes hedd- 
wch i'th ŵr? 'a”oes eddaeh i i'r bachgen? 2 Bren. 4. 96. 
| Efangylu” tangnefedd, gan hynny yw, cyhoeddi newydd- 
ion da am' lwyddiant a dedwyddwch. “Y' mae Crist ei 
hun” yn “cael ei alw ŷn dangnefedd. Mie.” 5. '5, Eph. 2. 142 
ydio ded tangnefedd” yw ' cyhoeddi newyddion da mewn perthyn- 
as'i Grîst'o ran eî Berson, ei ddwyfol osodiad i fod yn Gyfryng« 
wr, ei'gnawdoliaeth, y cyflawniad o'i i swyddau cyfryngol, y ben- 
dithion' 'trysoredig ynddo, ei | oydd fy i gyfrannu y bendithion. 
hyni i i bechaduriaid tlodion, &c. i Y mae'r rhai sydd yn pregethu'r ef> 
engyl yn: cyboeddi fod Duw yn Dduw'r heddwch, Heb. 13. 20. bod 
heddwch wedi. ei wneuthur trwy groes Crist. Col. 1. 20. fod 
tangnefedd yn. cael ei bregethu i i bell ac agos, Eph. 2. 17. _ bod 
Duw, Ynghrist, yn. cymmodi” r byd ag ef ei hun heb gyfrif iddynt 
eu pechodau, 2 Cor. 5. 19. eu bod hwy'n erfyn ar ddynion î 
ymgymmodi a Duw, 2 Cor, 5, 20. a bod. yrhaisydd yn credu 
WN Iesu Grist yn meddiannu heddwch tu ag at Dduw. Rhuf. 5, 
Wow maent hefyd yn dangos j pa fodd y mae ' meddyliau ag eedd 
yn cael eu haflonyddu gan nwydau aflywodraethus, gan gyhudd- 
iadau cydwybod euog, a chan lawer o ofnau a digid, yn cael 
| eu gwneuthur yn dawel a heddychol, Psal.” 42, 5, 11. Heb. 9. 
14. “ Psal, 37. Tb 8. b16.7,8. Ac y maent yn gosod allan yr 
heddwch ag sydd wedi cael ei wneuthur rhwng Iuddewon a Chen- 
hedloedd : Eph. 2.14,15. ac yn annog plant Duw i fod yn 
dangnefeddus yn eu plith eu hunain, ac hyd ag y mae ynddynt , 
hwy a pliob. dyn. 1 Thess. 5. 13. Rhuf. 12. 18. Y maent yn 
efangylu pethau duionus, pan y maent yn gosod allan y bendithion 
gwerthfawr a amlygir yn yr efengyl, fel pethau yn cyd-fyned a, 
heddwch a Duw, neu yn sicr o fod yn deilliaw. oddi wrtho. Rha? 


U 


396 U RHUFEINIAID. 


o'r pethau ddionu$ hyn yw, yr Yspryd Glan i'w sancteiddio, mabs: 
wysiad í deulu Duw, dyfodfa hyderus at orseddfainge. y gras, 
diddanwch mewn gorthrymderau, pob peth yn cyd-weithio er da- 
ioni; nerth yn el'y dydd, ceryddon am feiau, adferiad o'u diryw-: 
iadau, adnabyddiaeth o berthynas gyfammodol a Duw, buddug-, 
olïaeth.ar angeu, adgyfodiad gorfoleddus 'yn y dydd diweddaf, di; 
gy frŵng a di-ddiwedd fwynhad, o'Dduw yn Dad, Mab, ac Y spryd,, 

yngwlad y cariad. ; Mor br ydferth yw iraedry rhai sydd yn; /efange 
ylu y fath. bethau: gogoneddus. Yr oedd yr Apostolion, ymy cyff> 
redin, yn myned/i'r naill fan a'r llall; nid: ar feirch, nac mewn 
cerbydau, ond ar en traed. “Yr oedd eu traed, trwy hyn, yn'cael 
eu/llychwyrio,gan chwys, llwch, a budreddi” rffordd ond ganieu. 
bod yn. dwyn y fath; gennadwri. werthfawr, ac yn/cyflawnu y 

fath wyrthiauirhagorol, yr oedd eu dyfodiad.yn .dderbyniol:i iawn. 
gân laweroedd, ac yr oedd cyfrif mawr yn cael ei wnenthur o 
honynt 6r mwyn 'eu gwaith, l 'Fhess. 5. RY . Yr aedd, eu zel 
dros ogoniant eu Harglwydd, a'u dymuniad ,j; yro daioni i 


_ eneidiau yn awd wynstEwy bob anhawsderau, i bregethu'r eîeng- 


yl-yn y naill fan a'r llall... Yroedd eu cyflymdra yn rhedeg trwy. 
ddinasoedd. Israel, a'r byd cenhedlig, eu di-anwadalwch a'u gwr», 
oldeb, fel rhai;yn.setyll ar eu traed “yn wyncb:pobyymdrechiad 
au i'w taflui lawr; ynghyd a'u rhodiad addasa di-argyboedd ym: 
mhob man lle 'r.oedd, rhagluniaeth yn agor drws iddynt, yn nd 
ddangos yn neillduol o hydr tar ae gogoneddus. “Mb: io ì 


'.Â6, Eithr nid] ufuddhasant, hwy. MM i'r ef; HEN b 
canys y mae. Esaias; yn dywedyd, u ) Argiwydd 
pwy a gredodd i'n hymadrodd hint HWA ynnw 
“ Yn yradnod Slandool y mae 'r Apostol yn gosod Me yr. My 


enrheidrwydd. o ddwyfol anfoniad i i'r, gwaith o bregethu'r efeng- 
yli'r Cenhedloedd, Ymmâa y mae yn rhag- -flaenu gwrth-ddadl a 


allasai rhai fod yn barod i'w gyfodi yn erbyn yr hyn a roddasai. efe. 


arlawr,. Gallesid dywedyd fel hyn, Pe buasai Duw wedi anfon. 
yr Apostolion ac eraill i i bregethu i'r. Cenhedloedd, y mae llei. 
feddwl y buasai efe,yn sicr o'u llwyddo yn yr hyn,yr oeddynt: 
wedi eu danfon o'u blegid : ond ymae 'n eglur nad oes; mewn. 
cydmariaeth, ond ychydig, iawn o honynt yn parchu, Web Hai 
ambynny nid oes fawro le i olygu fod, Duw'wedi, awdurdodi. neb. 
i bregethu yr ' efengyl iddynt... Mewn cyferbyniad i hyn y, mae'r. 
Apostol ymma'n. gyRddef, nad oedd ond ychydig, mewn cydmar- 


PENNOD; X, 30 


iaeth; o'r; Cenhedloedd, ;yn gwneuthur derbyniad ô'r efengyl 
yna y.mae'n. dangos nad. eds hyn ddim; yn beth newydd, nac yn 
'unachos i ammeu dwyfol anfoniad,yr Apostolion attynt. “Eithr 
nid-ufuddhadsani hwy oll i'r efengyl. rs Mewn perthynas. i'r efengyl 
gwel Rhuf.i1..1. Y mae ufuddydod bob amser,yn golygu dedd 
neu oyghymmyn. Y mae nfuddhau i'r efengyl. yn. dal allan bod 
y newyddion daam-iecbydwriaeth i bechaduriaid trŵy groes 
Crist, nid;yniunig yn. wirioneddau cysurus i droseddwyr, ond 
hefyd yn dangos; mewnmodd awdurdodol, ddyledswydd y rhai 
sydd yn:cael y fraint o'u clywed. .I bwy bynnag y mae'r: ef- 
“ engylyn,cael eî chyhoeddi y mae ^n sicr ei bod yn galw. arhynti 
“ ystyried/en hnnain yn droseddwyr : i add eí fod 'y.gyfraith a:dross 
eddasant yn gyfiawn,asanctaidd, ada, ac fellyyndeilwng ogael ei 
pharchu niewn. ufudd-dod:.i; gydnabod bod, y trosedd/ag ydmhent 
wedisbod yn euog. hono yn fawrddrwg.; i olygu €u. hunain-fel 
rhai yn. 'cyfiawn haedda cael eu cospi:am-eu pechodau: i ddi- 
frifol sylwi, buasai yn.oganeddus i Dduw, ddangosei anfoddlon» 
rwydd 'ynerbyn yr amharch. a ddangosasanthwyi'w lywodraeth: 
i feddwl yn sobr fodyn gymmw ys iawn iddynt-4fieiddio eu hunain 
fel rhaî wedi bod yn euog o'r drwg mwyaf <i ben-derfynu eu bod 
yn hollol an-alluog i waredu eu hunain o'r cyflwr y maent wedi 
dyfod iddo trwy bechod: i gredu bod y ffordd o achub 'pechad- 


— arriaid.- PEY | Gyfryngwr,»yn deilwng o anfeidrol ddoethineb 


fel y mae'n amddiffyn anrhydedd. dedd£- dorredig, “ac - yn 
dwyn gogoniant y dwyfol briodoliaethau. i'r golwg mewn mord 

tra ardderchog: i ymddwyn tu:ag-at Dduw fêl an ag sydd yn 
deilwng o 'rcariad mwyaf am eif0d' wedi rhoddi ei unig-anedig 
Fab i fod yn Waredwr i bechaduriaid euog: i beidio ymddiried i 

noddfeydd. celwydd, ond i hollol ymwrtliod: a'r gau sylfaeni ar ba 

. rai y maedynion yn dueddol tadeilâdu eu gobaith am dderbyniad 
ger bron y Duw-dod: i gymmeradwyo y: Ceidwad ag sydd wedi 
eidrefnu gan ddoethineb a:chariad Duw, fel un ag sydd yn hollol. 

deilwng o-gael ei dderbyn gan bechadur: i'beidro'carn a chofl- 
eidio pechod, yr hwn: sydd mor íliaidd yngolwg Duw, ac wedi - 
bod yn:achos o: ddioddefiadau a marwolaeth: ei anwyl a'i unig-an- 

| edig Fab: 'ondii edrych arnynt eu hunain fel rhai-dan rwymau 
dau ddyblyg i ogoneddu 'r Arglwydd trwy rodioyn llwybrau . 

eiorchymmynion. Nid oedd pawb o'r Cenhedloedd ag oedd yr 

efengyl yn cael ei phregethu Y ddim yn credu 'r dystiolaeth 

. aosodirallan ynddi. Y mae'n amlwg oddi wrthy prawf a ddwg 

yr Apostol, yn niwedd yr Adnod, mai credu. yr ymadrodd yw 


* 
ga$ Ŵ ; RHUFEINIAID, 


ufuddbau i'r efengyl. Nid oeddynt ddim yn rhoddï dyledus le 
i'r pethau ag y mae *r efengyl yn galwarnynt i'w hystyried. Er 
fod eredu yn enw Iesu Grist yn cael eî orchymmyn ynddi, 1 
Ioan 9; 23. nid oeddynt ddim yn gwrando arei galwad rasol, 
nac-yn ymddiried i'r sylfaen ag y mae hi yn cyfarwyddo pechad- 
ìri bwysoarni, 1 Pet. 2; 7,8. 'Y mae'gwir ffydd yn dwyn u- 
fudd-dod : Rhuf, 1. 5. Gal; 5. 6. ond nid oedd ond ychydig iawn 
mewn cydmariaeth yn cyflawnu y dyledswyddau gorchymmynedig 
yn yr efengyl. Luc 19. 14. Ac er fod gras. Duw yn 'dysgu i 
ddynion wadu annuwioldeb a chwantau bybol, Tit. 9. 10. a'r ef- 
engyl wedi êi hysgrifennu i'r diben i fod yn attalfa ar bechod, 1 
Ioan 2. 1. yr oedd llaweroedd 'yn clywed ei gwirioneddau, ac 
etto'ddim' yn gadael heibio yr hyn agy mae hi yn eì wahardd, 
' Ond beth yw hyn ond yr hyn a allesid ei ddisgwyl oddiwrthyr 
' hyn'arag-ddywedasid gan Esaias yn union ar ol son am alwad y 
Cenhedloedd. | Canys'y mae Esaias, ar o) rhag-ddywedyd y bydd- 
aii Grist daenellu Cenhedloedd lawer, Pen. 52. 15. yn dywedyd, 
mewn ffordd o alar a gostyngedig ymresymmiad a Duw, pan yn 
sylwi mor lleied oedd rhifedi y rhai'a gredent y newyddion da, 
O Arglwydd pwy a gredodd i'n hymadrodd nì ? Es.53. 1. Y mae'r 
gair (acoe) ag sydd ymma,'ac yn Ioan 12. 38. a chan y Deg a. 
thrugain yn Es. 53.1. yn cael eì arfer am ymadrodd, yn yr adnod 
YNAT ac yn | Cor. 12,17. yn cael ei gyfieithu clywed, Y 
” mae'r70 yn ei arfer mewn amrywiol fannau am chwedl: 2 Sam.. 
13.30. 1 Bren: /2. 28, Psal; 112. 6. Jer. 49, 14, 23, Dan. 11. 
â4. amaîr:' 1 Sam. 2.24.:ac am sori: Job 42. 5. Jer. 10. 29, 
37.5. 50.43. Ezec.16.5. Obad. 1; ac nì a'i cawn wedì ei 
gyfieithu. so» mewn amrywiol fannau yn:y Testament newydd. 
Mat. 4. 24. 14. 1. 24.6. Marc 1. 28, 13.7. Pan-oedd yr Apos- 
tolion yn pregethu yr:efengyl yr oeddynt. yn cyhoeddi ymadredd- 
ion Duw, Heb. 5. 12. yr ymadrodd am' y groes, 1 Cor.'l. T8. 
ymadrodd ìachus, 2 Tim. 1.13... Ymae Panl yn galw yr ym-: 
adrodd hwn ein hymadrodd ni am ei fod efe a'i frodyr yn cael eu 
defnyddio fel offerynnau i osod allan y gwirionedd, ' Yr oeddynt 
_ yn cyhoeddi yr hyn ag oeddynt wedi ei glywed gan Dduw : ac yr 
oedd y Cenhedloedd yn cael cyfleusdra i glywed Y'n o'u 
geneuau hwynt. - Yr oeddynt, yn y naill fan a'r llall, yn preg- 
ethu'r gair, ac yn dywedyd rhyw chwedl tra hynod mewn per-; 
thynas i Iesu Grist, o ran ei Berson, ei gyfryngdod, ei gnawdol- 
iaeth, ei fywyd, ei farwolaeth, ei adgyfodiad, ei esgyniad, eî ogon-. 
iant, y bendithion sydd trwyddo i bechaduriaid, &c. Yr oeddynt 


PENNOD X, 39 


yn son llawer am drueni dyn fel y mae yn greadur syrthiedig, am 
drefn Duw, i achub pechadur, am ddedwyddwch y. rhai 
sydd yn cael eu hachub, &c. ond yroedd di-deimladrwydd 
achalon- Falpthiŵch cyffredinolrwydd y rhai oeddynt yn eu clywed; 
eu balchder, a'u meddyliau: mawrion am danynt eu bunain, y 
fath, fel nad oeddynt ddim yn derbyn cariad y gwirionedd, nac yn 


'calonnog gofleidio yr hyn.ag oedd yn.cael ei osod allan gan 


Genhadon Crist. Nid oedd ond ychydig iawn o honynt yn credu 
â'r holl galon. Ymae ^n, neillduol ofid i Weinidogion y gair 
weled mor ychydig yn gwerthfawrogi? r efengyl : ond pan ymae 
byn] yn gwasgu yn drwm ar eu meddyliau, nid oes ganddynt! fawr 
i'w wneuthur ond troi at Dduw i achwyn ar eu hafìwyddianb, ac 


i aitolygu. arnoi beri i i'w air redeg a chael gegpngdd —_ 


i ' 
du a i NO»? Sd AA y o 


am Am 'hynnŷ, ffydd sydd trwy glywed, â chlyw w- 


ed. trwy air Duw. 


Y mae'r geiriau, Pwya gredodd i) i'n hymadrodd ni, yn daÌallan, 


_. ymhlith pethau eraill, fod credu yn cael ei sylfaenu ar ryw ym- 


adrodd, neu ryw air, a fyddo dynion yn ei glywed. Am hynny 
Ŵyd a sydd trwy glywed. Mewn perthynas i í ffydd gwel Rhuf. 


“ 1.5. Rhodd Duw yw ffydd : 'Eph. 2. $. 'Tu ag at ddwyn eneidiau 


î gredu, y mae'r Arglwydd, nid yn unig yn ffyfiauiia anian new- 
ydd i'r diben i'w cymmwyso i amgyffred pethau ysprydol, ac i 
ymddwyn mewn modd. priodol tu ag attynt, Ioan 3. 3. ond hefyd 
yn defnyddio gweinidogaeth y gair.. Act... 4. 4. 14, 15.1, 
Trwy. bregethiad. yr efengyl y mae'r Arglwydd yn rhoddi 


ddynion gael clywed am eu cyflwr; eu hunain, fel y maent yn gre». 


| aduriaid euog, ac yn agored.i i dragywyddol, anfoddlonrwydd. Je 


hofah : Rhuf. 3.9—19.. am ras. Duw, neu ei anhaeddiannol er 
wyllys daiuag at bechaduriaid ;. Psal. 86. 5. am gyfryngdod 
di Arglwydd Iesu : Heb. 9. 15. 12. 24, am y. rhoddiad o hono 


" 5, fel na chollid pŵy. bynnag a,gredo ynddo, ond caffaeì o hono fyw- 
yd tragywyddol :. Ioan 3. 16. ac am ei ddigonolrwydd: i gwbl 


iachau. y rhai sydd trwyddo ef yn dyfod at. Dduw. Heb, 7, 25. Y 


maent yn cael clywed hefyd y gorchymynnion y mae'r Arglwydd ' 
wedi,eu rhoddi i ì bechaduriaid gredu ynei Fab : Act. 19. 4, 1 


Ioan 3. 23, y gwahoddiadau, mwyaf taer i ddyfod. at Iesu Grist ; 
Mat.11.28. Ioan 7. 87. addewidion o dderbyniad i ibwy bynnag 


a ddeuant ato: Ioan (Ô., 37 Mat. 11, 28. yn gystala bygyth-. . 
2 pop arswydus yn erbyn. y. rhaì nad ydynt ddim y credu, Marc 








&0 RHUFEINIAID, 


16.k6: Ioan 3; 86” *Pan^ymae'r pethau: liyn a'r cyffelyb yn 
cael eu cyhoeddi'i î glywedigaeth y glust, y mae'r Arglwydd'yn 
tueddu” r enaid'i sylwi arŵynt,âe yn eì 'alluogi i*ddal gafael ar 
, iechydwriaeth, trwy bwyso ar^y/sylfaen'sydd wedî! 'êi gosod yn 
Sion. “Ymy 'modd' hŷn ŷ mae ffyddl ô'rân ei dechreuad, «eí 
€Hytinydd;: a'i chadarnhad; hŵy. glywed a chlywed twy a Daw. 
Trwy air, neu orchymmŷn Duŵ, yr oedd y Cenhedloedd yn'ŵael 
clywed“yi"efengyl: o 'herwydd. ni buasai ddim yn' gyfreìthloni i i'r 
Apostolion. bregethu iddynt, ac ni buasai. ym yn ddîm tedd íi 
wneuthur Hyny oni buasâi fod yr' Arglwydd wedi eu hanfon i'w 
plith, Y niae dynion” 'yn cael clywed dwyfol wìrioneddai hyd 
heddyw drŵy' fod” Duw. 'ŷn donïo ac yn danfôn êi genhadon 'ì 
bregethu. yr efengyl, yr Hon. sydd” ŷn air Daw, fel 'y mae^n cyn- 


nwys ei feddwl, yn cael ei chyhoeddi'ar ei orchymmyn; ac yn cael 


ei,gwneuthur ynallu Duw P'le ech ydwriaeth i bobiup,ag sydd yn 
credu. Rhuf. 1. 16. nd: ywy Wi fys 


sita- Br ny Bborvbgeni yd ai Bbobsrg ec TU nio g sn Y 
: 


Eithr myn 'Oni- 'chh wsanteHwy 3 ?UŴŶn 


ddinu iT. holl ddaear” yr, aet ure dit 


ŵ hn 

HAU hid derfynau” T byd. wy wet bêg PO Py u 
” U 

, TYF gì« yd “ti 0b! ww) je 1^. Ya * ny mn £ 


'Mewn: cyferbyniad i'r lynadd ywedasaî 3r (A pistol! am yr 'abgen: Y 
rheidrwydd o bregetliu ^r efengyl ir-Cenhedloedd, fe allasai'rhai.- 


wrthiddadleu yn y modd hyn; Beth dal dywedyd y dylai'r efeng- 
yl'gael ei 'phregethu iddynt? Onid yw'yn amlwg fodÎlawer o 


“honynt 'hydbeddyw heb ei chlywed ? Onid: yw hyn yn dangos ca 


nad yw hiddim i gael eî 'chylioeddi' iddynt? I rag-flaenu gwrth- 
. ddadl o*r fath hyn ymae'r Apostol yn-dywedyd, Eithr meddaf, oni 


— chlywsant hwy? Onid yw yn eglureu bod wedì clywed ŷ newydd- 


ïonda? Ac onid yw yn ddi-amheuol fod llaweroedd o honynt«wedi 


clywed êr eu'tragywyddol ddedwyddwch ?: Onid sŵ yrIuddew- 


on a'r Cenhedloedd wedi clywed ?' A ddywed nd gan hyny, nad 


yw'r Cenhedloedd ddim wedi clywed? Ymddiau i'r holl ddaeawyr 


aetli cu swn Jrŵy.. Y mae geìriau'r Psalmydd, atyrhai'y mae 
Paul ymma^n cyfeirio, i'w gweled fel byn, Eu llinyn a aeth trwy 
-yr holl ddaear. Y mae 'r gair a arferir yn yr iaith wreìddiolam 
linyn, yn arwyddo hefyd: llais, neu lef uchel: oddiar hyn, yn dyb- 
ygol, y mae^r Deg a thrugain' yn cyfieithu 'r geiriau yn ymodd 
hyn, Ir holl ddaear yr aeth eu llais, neu eu swn an ac y 


“ 


» 


R "PENNOD Â. FN 
mae'r Apostol ynni 'n canlyn y cyfieithâd hwnnw, Yr oedd yr 
Ïuddewon wedi clywed y Prophwydi; Ioan fedyddiwr, Crist ei. 
hun, eì Apostolion, &c. Ac nid oedd y Cenliedloedd ddim wedi 

' cael eu gadael yn 'amddifaid'o ddŵyfol dystiolaeth, Fe ddichon. 

“ , mâi meddwl ŷr Apostol ymma yw, fod yb Arglŵydd, er's oesoedd,” 

. wedi dybu rwd eì ogoniant yn adnabyddus îddynt, trwy'r haul, 
-y lleuad, a'r cyrph inef6laidd: 'ac os nad oedd Wyntiy ddim yn” 
rhoddi iddynt un lle i ddit&wyl am ychwaneg o oleuni, y mae ^ni 
sicr eifod yn ddigon i ddangos; nad'oedd un athos i'r Tuddewon 

— drantìgwyddd am eu bod yn cael-yr efengyl.yri brexenfiol, na dy 
wedyd dim yn erhyn y thai ag oedd yn ei gwneuthur yn adnab»' 
yddus iddynt. Gan fod y nefoedd yn llefaru mor 'gyffredinol, pa 
ham y cais neb gyfyngu goleuni'r efengyl? Gan fod gair yr iech- 
ywggah yn gosod allan ogoniant Diw i raddau iriwy helaeth, onid 
angen! eigrwgddiddi gaêleigwneulhurai ddnabyddus: 
— trwy'r holl. ? Neu fel y mae'n gyfreith hlon i'r Yspryd Glan arfer. 
yrun geiriau ar wahanol achosion, y y mae'n bossib] fod yr Apos< 

: tol ymma'n son am dariniad yr efengyl; yn yr iun geiriau. ag a are. 

— ferasid 'gan- Dafydd, Psal. 19, 4. pan ŷn darlunio ?r motld y mae 
y nefoedd yn gosod allan: allu; doethineb, a'daidni Duw, Felyî 
— oedd Crist wedi addaŵ ybyddai i'r efengyl am y deyrnas gaelel 
phregethu trwy'r hollfyd, Mat. 24. 14: ac fel yr oedd efe- wedi- 
| gorchymmyn i'w Apostolion. adŷ u yr holl genhedloedd, â myn? 
ed i'r holl fyd;. aì 'phregethu yr efengyl i bob cteadur, Mat. “G8: 
19: | Marc 16. eig: felly. yr oedd hyn ŵedi cael ei wreuiliur yn ol 
— eiorchymmyn, a hynny gyda llawer o lwyddiant, trwy eifod ef 






“i 






gyda hwynt, a'i law alluog. yn cyd- weìthio, Mat. 98. 20. ' Marc” 
sew gi Yr oedd yr efengyl, yn myddiau Paul; wedi ymdannu 
rhan fwyaf, os'nid y cyfan o'r ymmerodraeth Rufeìnîg, jig 
y | cael ei galw yr holl fyd. Col. 16,23. Ac y inai 
— bossibl iawn y gallasai sh; am dani fod wedi cyrraedd'i i amfys 
— fanau lle nad oedd y r rhai. ag oedd yn.ei cbyhoeddi ddim wedi sl 
odeito. A'u geiriauhyd derfynau y byd: Fel ag yr oedd 
Uadd ysadai; y cyrph nefolaidd; yn eu 1 
. gallu, doethineb, a'daioni eu Creawdwr, yn cyrraedd i 
NR eitha'r byd trigiannol; felly hefyd yr oedd lleferyd Apostolion 
ac eraill;ag oedd yn cyhoeddi iechydwriaeth 'trŵŷ Gyfryngwr, 
” wedi cyrraedd ymhellac ch therfynau gwlad Judea ; yr oedd eu.” 
_ gweinidogaeth wedi cyrraedd priynnydol finau ì WAD 



















LrYeeM. ; 3 E 


a, 


402: RHUFEINIAID. 


Yr oedd Paul ei hun wedi;cyhoeddi r. efengyl mewn llawer iawn 
o,fannau. Rhuf, 15.19. ,Fe ddarfui'r newyddion da, gael eu 
cyhoeddi yn,ynys Brydain, a. gyfrifid, y. pryd. hynny, yn un o; 
gonglau pella 'r,byd, ymhen ychydig.o flynyddoedd, arol esgyn-, 
iad. Crist i'r, gogoniant... Ac y. mae'n sicr. fod tanniad. y.fath. 
athrawiaethau, ag syddyn. gynnwysedig yn yr efengyl, yn wyneb. 
cynnifer o. wrthwynebiadau, trwy offerynnau mor waelion, mewn; 
mor,lleied o amser, acer troedigaeth y fath luoedd o'r Cenhedl^. 
oedd eilun-addolgar aty Duw byw, yn.brawf digonol, fel tystiol- 

. aeth o'r nefoedd, mai,ewyllys. Duw,oedd iddi gael ei chyhoeddi, 
iddynt, ac na HN neb rwgnach,nac. anfoddloni am fatb AOAI 
aca ei. Nggatbag ib PH WP plŵ 

- 

19; Eithr, Naoddniu Oni im Is: ael? 1 gyntaf, 
ymae Moses. yn: dywedyd, Mi a baraf 
fydu trwy >i nid yw g genedl; ke gêl lus 

y'ch. digiaf chwi. WR y Wr gd 


"a meddwl ag, oedd. Rh0 ei y3 godi a — 

a genelh Iuddewig oedd, nad.oedd neb ond hiliogaeth naturiol; A-.. 
braham ìi. gyfranogio fendithion'teyrnasy/Messiah, | Mewm cyfer. 
byniad, gan hyny, athrawiaeth yr Wyn mewn perthynasialws; 
ad y. Cenhedloedd; ymae'n dybygol y gallasaifod rhai o'r-IÏuddew» 
on, yn barodi ddywedyd nad-oe dynt hwy erioed. wedì deall na 
meddwl .fod y Cenhedloedd i gael cyd-gyfrannogi ahwyrit ym. . 
mreintiau, teyrnas, y. Gwaredwr, Ond gan y dylasent. fodiyn.. 

gwybod yn. well pafodd ytoedd pethau yn bod, y mae?r Ê 
yn. mit teo ri Fach eio fedri “th ?:A nynt 


















ywn “yg yb yn th gy fod y Geeoeauu i je eu ga 
hwythau i gael eu bwrw. ymmaith ?* Y mae'n sicr y galiriiufrdi 
yn. RY HYN cd 9 o'r pethau. hyn. . Yn gyntaf, y mac Moses yn 
fod.y By a'r Prophwydi yn nwylaw” rIuddew- 
ae'nddi-amheuol ei fod yn bet nawddiawn. iddynt wybod- 
amalwad y-C enhedloedd: ac niallent ddim llai:na gwybod rhyw, 
beth mewn perthynas i i hyny pegwnaent ond: dalsylw.ar yrhyn: 
sydd; :wedi-ei rag-ddywedyd ao rb i gan:eu Pro- 
phwydi eu hunain... Y-mae hyd-yn nod Moses, eu eydd 
enwog, yn,y gân odidog honno: ag,oedd:> 
| DY iddynt, fo. 


x 


7 














tdd 





“PENNOD X. 03 


sei'gylfroì gan eu heilun-addoliaeth, yn dywedyd felhyn, Miatbardf 
a chwi wynfydu bwy rai nid yw genedl. Neu fel y mae ar lawr yn 
“Deut. 82.21. Minneu a yrraf eiddigedd arnynt e'r rhai nid'yd- 
ynt-b6bl. Er'fod amrywiol o'r «Cenedloedd eilun:addolgar yn 
lbobl/gryfion, ìliosog, ac €nwog, etto nîd oedd yr hiddewon ddim 
yn 'eu cyfrif yn'bobl : and yr oeddynt yn eu golygu yn 'greadur- 
aid neillduol o”ddiystyrllyd, ac yn'son am danyntdan yr enw 
cwn, &c. Ac fel nad oeddynt ddim yn cyfrif'y Jehofah mawr yn 
“Dduw, nac/yn rhoddieu hunainiddo i fyw fel eì'eiddo, nid oedd 
“yr Arglwydd ddim yn eu cyfrif yn bobl iddo ef. Pe byddai gan 
'frenin' fyddin 'yncynnwys ugeiniau neu gannoedd'o filoedd o fil«. 
wyr, ond'i gyd yn ddynion meirw, ni wnai efe ddîm cyfrif o'hon- 
“ynt. Ynyr. un modd nid 'oedd y 'Cenhedloedd 'ond gwagedd, 
ysgafnach og oeddynt i gyd na gwegi. Gan eu bod yn ddieithraid 
i gyfammod Duw, nid oeddynt ddim yn bobl. Ond yr oedd yr 
ŵ dithprddonuiatiii estyn ei drugaredd iddynt:yn ei amser da 
| eil hun. . j Trwy hyn. y oeddynt,ì i gael en gwi nenthur yn gyfran- 
; on o'r un breintiau a a'r luddewon: ïe, yr oeddynt i ì gael mwyn 
Y y 'o fanteision trwy gofleidio yr efêng gyl, hag oedd yr 
middenn wedi eu mwynhau dan oruchwiliaeth Moses. . Ernad 
_ oedd hyn ddim yn lleihau breintiau yr Iuddewon, pe buasent yn 
MD, i'w mwynhau yn ffordd a threfn Duw, etto yr oedd yn 
trwy êu bod hwy gymmaint dan lywodraeth eu llygredd, 
Pw dwynsiedrych: ar “Dduwifel un: a fyddai'n ymddwyn yn fwy 
; Gad og ug Cenbtooddog atynt hwy, ac yn ganlynol 
— d'w llanwma 'chynfigen tu ag attynt, yr un modd ag yr oedd y 
b hynaf. yn cynfigennu fod ei frawd afradlon yn-cael ei roes- 
Ner ar ei ddychweliad o'r wlad bell. Luc 15. 25-30. Ond yr 
oedd h day gynhyrfu rhai o.honynti'r cyfryweiddig- 
-edd sanctaidd, ag oedd yn. foddion ì rag-flaenu eu torriad” yim- 
” ,maith, pan oedd eraill yn cael eu di-arddel ac gyfrií eu hawbre 
— dniaeth. Trwy genedl an-neallus y'ch digîaf ichwi n> Yg, cd 





|. Mawer o'r Cenhedloedd yn ddynion sgedig,. ac yn. cael eu 


golygu yn. enwog mewn doethineb. Act. 17. 18). I Cor. 1. 20, 
| Ac yroedd ganddynt ryw wybodaeth am Dduw, mor'belled az 
- yr oedd goleuni natur yn rhoddi amlygiad o hono. Rhuf. 1. 20, 
dd yr Iuddewon, bob amser, yn eu diy styru,” ac yn 
ynt:fel pobl dywyll; an-wybodus, ac eitha-ynfyd.” A 









thra dynt yn amddifaid o ddwyfol ddadguddiad y mae^n . 
sicr nad. z dynt: ond anneallus, 'ac rofêr-: yn eu dychymygion 
í iod Dduw, gwrthddrych my ew iu / yg 


4Ok RHUFEINIAID, 


heneidiau en Fanwin y byr yr oeddynt ynddo trwy bechod; y 
ffordd o waredigaeth, y modd i ryngu bodd. Duw, a byd ar ol 
hwn. Ac yr oedd llygredd eu calonnau yn eu tueddu i wneuth- 
ur yrhyn ag oedd ynddo ei hun yn eitha ynfyd. Rhuf. 1. 21, 22. 
Jud, 10, _ Yr oedd yr Arglwydd wedi bwriadu gwneuthur ffordd 
iechydwriaeth yn adnabyddus i'r rhai'n: ac yr oedd wedi ar-, 
faethu gwneuthur lluoedd o honynt yn ddoeth i iechydwriaeth. 
Pan yr oedd Duw yn gwneuthur y fath gyfnewidiad yn ei oruch- 
. wiliaethau, yr oedd balchder yspryd a chyndynrwydd yrIuddewon 
yn suro eu meddyliau, ac yn cynhyrfu eu llid a'u digofaint yn er- 
byn y Cenhedloedd, Y mae cyflawniad o'r brophwydoliaeth hon 
mewn perthynas i gynddeiriogewydd a llid yr Iuddewon, pan 


gafodd yr efengyl ei phregethu i'r Cenhedjtedd, i'w weled, yn 
z Act. 13. Mdd 17, â, . 22.21,22. 


20 Et y mae Esaias yn, ymhyfhau, a ac yn MY 
wedyd, Cafwyd fi gan y rhai nid oeddynt yn fy 
ngheisio ; a AS fi yn YLAUU i'r rhaî nid. oedd 
ynt yn ymofyn am danaf» « YR YMRU a hi 

I ddangos eíto ynlhellach nad oedd gan yr juddg wai ddim Bh lle 
i ddywedyd, nad oeddynt Hay ddim yn gwyliad fod y Cenhedl- 
oedd ì gael eu galw, ì y mae 'r Apostol ymma^n dwyn ar gof idd- 
ynt yr hyn a ddywedasai yr enwog brophwyd Esay, yr hwn a. 
ddywedodd fwy am y Messiah a bendithion ei deyrnas, na neb a 
aeiliai o'i flaen ef. Eithr y mae Esaias yn ymhyfhau. Yr oc 
Prophwyd yn gwybod fod yr hyn ag oedd ganddo ef i'w osod. 
allan yn eitha an-nerbyniol, ac y gwnai 'r lliddewon ei gasau ef 
a'i erlid. am rag-ddywedyd galwad y Cenhedloedd : ond y mae 
aefe yn fraddodi y gennadwri ag oedd yr Arglwydd wedi ei rhoddi 
' iddo mewn perthynas i hyn mewn modd eglur, yn ddiofn, a chyda 
llawer o wroldeb, Y mae'n angenrheidiol i i weinidogion y gair. 
fod yn hy, Act. 419.28. 31. Eph. 6.19, Felly gyda golwg 
ar alwad y Cenhedloedd y mae Esaias yn dywedyd, hynny yw, y 
mae^n gosod allan, Pen. 65. 1. fod yr Arglwydd yn dywedyd yn 
y modd hyn, Cafwyd /i gan y rhaî nid oeddynt yn fy ngheisio. Yr 
— pedd gan y Cenhedloedd dduwiau lawer: am hynny nid peddynt 
ddim yn golygu eu hunain fel rhai di- dduw. Y canlyniad ohyn 
oedd, nad oeddynt ddim yn ceisio yr Arglwydd. Yr oeddynt, 
yn y cyífredin, yn golygu fod cyfoeth, anrhydedd, doethingb, 


pyd 


r 


bd | 


PENNOD X, ; 4053 


bydol, llawenydd, &c. yn bethau gwerthfawra thra dymunol: am 
hynny yr oeddynt yn fawr eu hawydd am danynt; Ond nid oedd- 
ynt ddim yn edrych: ar Dduw fely daioni pennaf: acam hynny nid 
” oeddynt ddim yn ei geisio. Nid oeddynt, ddim yn ceisio gwybod- 
aeth o hono: nid oeddynt ddim yn ymofyn am eí heddwcli a'i 
ewyllys da: nid oedd ynddynt un dymuniad i gael yr Arglwydd 
yn rhan ac yn etifeddiaeth iddynt: nid oedd ynddynt ddim hir- 


'aeth am gymmundeb ag ef: ac nid oeddynt ddim yn ymofyn ag 


ef trwy weddi. Ond yr oedd yr Arglwydd, o'i ben-arglwydd- 


| iaethol ras ei hun, wedi gweled bod yn dda i roddi iddynt gael. 


adnabyddiaeth o'r gwir Dduw trwy'r efengyl: yr oedd wedi am- 
lygu ei hun yn Dduw ^r heddwch iddynt trwy 'r Cyfryngwr Wa 
oedd wedi rhoddi ei hun ifod yn Dduw, nid i'r Iuddewon yn 
unig, end i'r Cenhedloedd hefyd : ac yr oedd wedi rhoddi iddyn£ 
| gymmundeb: ef ei hun, a dyfodfa at ei orsedd.” Y mae'r Pro- 
'phwyd yn-dywedyd ymhellach, Gwnaed fi yn eglur i'r rhai nad 
oeddïng 3n ymofyn am danaf. Yn yr Ystyriaethau a enwir uchod, 


a'r cyffelyb, nid oedd y C Cenhedloedd, ac nid yw dynion di-ail- 


anedig, hyd heddyw, ddim yn ymofyn am yr Arglwydd: ac ni 
wnaeni mo hynny byth pe caent eu gaeedd i dueddiadau eu ca- 
“ onnau eu hunain. Ond pan ddarfu i'r efengyl gael ei plireg- 


ethu iddynt, fe gafodd amlygiad eglur ei roddi iddynt o natur 
a phriodoliaethau y Duw mawr, o'i BEN hya a dynol-ryw feleu 


| Creawdwr, o'i gyfraith a'i lywodraeth, o'i anfoddlonrwydd. yn er2 


byn pechod, o'i fwriad i achub pechaduriaid, o'r ffordd a drefn- ; 


odd ei ddoethineb i gyflawnu ei fwriad grasol trwy gyfryngdod 
ei unig-anedig Fab, o'r modd y mae efe i gael ei addoli a'i was- 
anaethu gan ei eiddo, o'r bendithion y mae efe yn eu cyfrannu. 
iddynt, &c. A thrwy fod yr Yspryd Glan yn cyfrannu anian. 


— mewydd, ac yn tueddu y rhai ag oedd yn cael eu gwneuthur yn: 
feddiannol arni i gymmeryd neilldnol sylw o'r byn oedd yn cael 


ei osod allan yn yr efengyl, yroedd yr Arglwydd wedi llewyrchu. 
yn eu calonnau, i roddi iddynt oleuni gwcyhadaeth gogoniant. Duw 
yn. wyneb Iesu SUL, | ; 


a— Ai dB o MO ' Gw 


e1 Ac ah yr Iatd<lw mae yn dean, Ar byd 


y. dydd yr estynais fy nwylaw, at bobl anufudd,ac yn 


gwnieddu Vedydd' “ ' FM * y 


 Arol. _ ynyr UN, Uin am aad y Ceyhedladd 


LU 


ww 


AOG RHUFEINIAID 


:y mae ^r Apostol ymma ^n dangos!fel yr oedd yr Arglwydd, ym 
-Es,65. 2. yn adgoffa ei ymddugiadau-ei hun tu ag at:yr Israel- 
ìaid, a'u hymddugiedau hwythau'yn wyneb hynny, yn :y cyfryw 
fodd ag oedd yn:gwneuthur yn amlwg, mai:poblroeddynt ag 
oedd yn haedducael:€u:bwrw ymmaith. 4c wrth yr 4srael y mae 
iyn dywedyd... Y mae Duwrei bun;ryr hwn syddyn hollol hyspys 
'0 ymddugiadau pawb, ac yn da neillduol: sylw arnynt, 'yn galw 
ar yr Iuddewon, had naturiol 'Exrael, neu Jacob, i ystyried yr 
hyn sydd yn cael.ei ddywedyd 'yn'nïwedd yr Adnod. Neuy 
miae ^n dywedyd y pethau 'hyn am, mewmewn! 'perthynas i i'r Is« 
raeliaid, fel ag /y 'mae 'r gair (pros) ag sydd ymma *n cael ei 
gyfieìthu wrih, ynarwyddo mewn'rhai mannau. Heb. 1 7; 4. 
13. Neu y mae ^n eu dywedyd-yn crbyn Israel, fel y'mae' r gaìr 
:ym arwyddo yn Luc 20. 19. Aet. 28. 90. 26, . Eph. 6. 11. 
 Heb.12.4. Yr'hyn y mae'n ei ddywedyd y y rig dydd 
grestynnais fy nwylaw. A'u dwylaw :y maedynion yn gweithio, 
yn rhoddi, neu yy : ymae lat Duw yn arwyddo;ei'an- 
feidrol allu, fely maen amlygu ei bun mewn gweithredoedd o. 
gyfiawnder nen drugaredd, Yr oedd yr Arglwydd yn ,estyn es 
ddwylaw at yr “Iuddewon, pan; yn:gwneuthur arwyddiona rhy- 
feddodau lawer yn'eu plith: ,Act.:4, 40. pan :yn cyfrannu yn 
— baelionus iddynt o drysorau ei ddaioni: pan yn ymresymïia 
hwyntmewn perthynas i ddrygioni eu ffyrdd: Act. 26. 1... 
“yn galw arnynti edifarhau. ameu pectedâu; cl ddychwelydie 
' dirywiadau : pan yn ymbil a hwynt î adael ìeiho eu yd í 
drygionus : 'Psal. 143. 6. pan yn dangos pob. /parot l i'w 
derbyn i'w freichiau, a'u cofleidio ymmynwes ei dgugaredd* 
pan yn eu: cospi 2m eu beiau: Es.'5. 2. Jer. 6. 12. Egec. 14, 
> 9. Geph. 1. 4. panyn. bygwth eu redlfencch SE '9. 12, 
'47, 21. a. phan yn gosodei allu ar waith i'w hachub, pan. ar ddar- 
fod am danynt yn eu cyfyngder. Psal . 148; 7. Mat. Îr '31. Yr 
oedd wedi gwneuthur hŷn ar Ayd y dydd, 'Yr oedd ei î amynedd 
| wedi parbau yn hir : yr oedd wedi bod yn galw arnynt o amser'i 
| amser, trwy weinidogaeth y Prophwydi, Ioan, Crist eì o 
Apostolion, &c. yr oedd yn ddi-flino yn galw arnynt, megis o Tb 
borau hyd yr hwyr : tra yr oedd efe yn galw. arnynt yr oedd yr 
amser iddynt hwy weithio ; yr oedd y nos yn agoshau : yr oedd 
. diwedd i fod yn fuan ar ddydd ei'hir amynedd. Ond yr " oeddynt 
hwy yn bobl an-ufudd ac yn gwrth-ddywedyd. Y mae wd 
sydd ymma, ac mewn amrywiol o fannau eraill, yn cael eì gyfe 
| âeithu am-yfudd, yw: arwyddo hefyd y cyfryw ag nad y 







PENNOD. Xx, ; Ati: 


j ír, 

yn credu, Ioan 3, 38. Act. 14.2, 17.5. Heb, 3.18; 1 Pet. 3... 

4, 17... Pân yr oedd; yr. Arglwydd, trwy ei Genhadon; yn llefara: 
wrth y genedl: Iuddewig, nid:oedd y cyffredinolrwydd o honynt 
ddim. yn:credu ei dystiolaethau: nid/oeddynt ddim yn ufuddhau: 
' i'w orchymynnion : ond: yr: oeddynt::yn; gwrthwynebu eì Broe 
phwydi a'i Apostolion, a€ yn dywedyd yn erbyny gennadwri ai 
draddodid ganddynt.  Dymma 'r llun a welir arnynt pânyn cael: 
eu.hannerch gan Brophwydi ac-Apostolion. 2/Chron. 36.45; 16. 
Jer, 44, 15—19. Egec,3.7. Act. T.51; 52.1 ; 45. 1816 19. 
9. . Amhynny-yn gyfiawn;yr-oeddynt yncael'eu torri ymmaith,. 


a'r. Cenhedloedd yn:cael eu cymmerydi foddyn bobli'r Arglwydd: 


yneulle, -Yn mae Z Yf ei:osod oîn blâen yn. y Mn 


wŴ nd ny niw 


. hŷnab hyb. ap 
” Wn y u, 
nia ud barot i0. | o'i U 
, 6 TYN a'n Hd fn; » po) AF ' byn f tŷ as: 
NAIN Tid po nf Hd Yb LU Ŵ î 
AN MO a 5y Uan wa 8 A ” Riy - FYN 
A n  —— P—— GC AM 
" MM NR EG WN ; ' Tt 
un “MA LL NTHH EY 
s y a 5N ' i i ; s ' b 
MA Arg y DEB eî “tni? Myd cwd ay : 





nei sl ; y'n 
^t 


Wmabb ou bio 


bi dnw Y db Wes up YF 

twr XI, cb o YA Pn Wm ; gy ue yW bw 

^Â ae, meddaf, Ped wrtoodu'E dw 
Ab bobl? Na atto. Duw: canys yr wyl 

yd yn- Israeliad, o Tad; Abraham, o lwyth. 


>R aM bid yn ” IM 


ug Ŷ "A, NU” | Wa, 
Ê us byr Te y bennod: fhitadudia wedi son: 
E am.alwad ; edd; ac an«ufudd«doda:chyndynrwydd y: 
; ARR nea 


YN >j AMMOD ym AT 






5 
» s a 











wrthddadl ag oedd yn: dybygol o gael'ei godi yn erbyn: 


;y rhai ag oedd: 
? Afgwyddi 'yn tueddu ioÌdarlunio yr 
'T'ra -flaenu. gwrth«ddadl o^r: 
nny'a wrthododd Disg ei bobl? 





a 


Ub. dn An ed 
ym 1 'grittn &y- 5 g w 
iym a y i a” w 


ŵ PENN OD x rg ww “ 


noedd efe wediei ddywedyd. Yroeddyn gweled y byddai. 
tbarod i ddywed yd; na ellid ddim ammeu'nadoedd yt 


Gwagedd cacl eu cymmeryd je: bobli Dduw. abod. 
2 ait] i cael eu cymmerydii': 


U 


' y bennod'hony mae 'n myned: rhagddo. y 
agwrthodiad: yr luddewon. 'Y mae'n dechren. trwy 


EU 
408 RHUFEINIAID. 


A ydyw yn canlyn oddi wrth yr byn sydd wedi cael eî ddywedyd 
mewn perthynas î ymddugiad peh- arglwyddiaethol ond cyfiawn 
Duw tu ag atyr Iuddewon anghrediniol ei fod ef wedi hollol a 
thragywyddol fwrw ymmaith yr holl genedl honno, a hynny ar ol: 
eu bod dros gynnifer o oesoedd yn cael eu harddel ganddo 
'fel ei bobl gyfammodol? Yr oedd yr Arglwydd wedi. dewis ls- 
saeli fodyn boblunig iddo ei hun : Deut. 7. 6. ac yr oedd wedi 
ymrwymo 'mewn cyfammod Gagygyddol, i fod yn Dduw i Abra: 
ham ac i'w had: 'af ei ol ef: Gên: 17. 7. “ Yn awr os oedd efe yn 
bwrw 'ymmaith ei holl bobl felna wnai ddim trugarhau wrth neb” 
o honynt, os oedd yr holl genedl Íuddewig yn cael eu taflu allan 
o'r sefyllfa anrhydeddus yn yr hon yr oeddynt wedi bod yn aros: 
dros gynnifer o oesoedd, yr oedd rhaiyn barod i ddywedyd, Nad : 
oedd efe ddim yn Dduw di-gyfnewid, nad oedd efe ddim yn 
ffyddlon i'r cyfammod a wnaethai efe ag Abraham a'i had, nad 
oedd efe ddim yn cyflawnu yr addewidion a wnaethai efe i'w 
bobl, Psal. 94. 14. Jer. 31, 97. ac yn gel yoo! na allai neb eî 
chyfrif yn. fawr o fraint i gael bod yn bobl i'r Arglwydd, ac. nad 
oedd gan Israel yn btesennol ddim un gobaith'am iechydwriaeth, 
Ni allai 'r Apouiol ddim goddef meddwl am betbau o'r fath hŷn; 
am hynny y maen dywedyd, Na dtte Diw. Nid oedd efe ddim 
“ yndywedyd fod yr hoi/ bobl wedi eu torri ymmaith : ac nid oedd 
' yr hyn oedd efe wedi ei: ddywedyd ddim yn dal allan fod a y 

nedl uddewig. wedi eu Wn, ymmaith dros byth. Êr fod c3 cy 
redinolrwydd y genedl Iuddewig yn gwrthod yr Arglwydd, 
eu gwrthwynebiad i i deyrnas ; y Messiah, er i'w teml gael ei din- 
'ystrio, cr Ì'w haberthau ddarfod, er i'w gwlad gael ei mheddiannu 
gan y Cenhedloedd, ac er iddynt hwythau gael eu gwasgaru ar 
hyd wyneb yr holl ddaear, etto pell 'oedd 1. oddi wrth feddwl 
— fod Duw yn gyfnewidiol nac yn anffyddlon. Er iddo gospi Cen- 
hedloedd a theyrnasoedd, y mae ^n sicr o Iod yn ffyddlon i'w gyf> 
ammod a'i bobl. I. amlygu hynny y mae'r Apostol yn dywedyd, 

“ Canys yr wyf finneu hefyd yn Israeliad, o had. Abraham, o lwyth 

Benjamin. _ Nid Proselyt oedd efe at y grefydd Iuddewi d. 

vr oedd yn un o hiliogaeth naturiol Israel, neu, Jacob. ; 

yn sefyllmewn perthynas, yn ol y cnawd, ag Abraham, fad y * 

— genedl Iuddewig, yn gystal ac yn un o blant yr addewid, trw 

“ ffydd Ynghrist. Ac fe fedrai olrbain ei a WM dangos ei. fod o 

lwyth Benjamin. Nid oedd efe ddim o braham trwy Ish-. 
mael: ond yr oedd o hiliogaeth Benjamin, mab ieuangaf Ja b; 

“o Rahel, yr Sn a Tecdd yn garu fwyaf: 'o lwyth Be Bei ng 













EL 


u 


PENNOD. XI, ì 489 


yr liwn oedd yr Arglwydd yn cysgodi drosto ar hyd:y dydd, ac yn 
aros rhwng ei ysgwyddau. Deut. 33. 12. Ond fe ddichon fod 
yr Apostol ymma^n enwi llwyth Benjamin, am ei fod y lleiaf a'r 
gwaelaf o lwythau Israel. Yr oedd y llwyth hwn wedi cynhyrfu 
Duw gymmaint, trwy ei ddrygioni, fel y darfu iddo gael ei dorri 
ymmuaith bron yn hollol : ond fe ryngodd bodd i'r Arglwydd ad- 
aelymma ychydig weddill: ac o'r gweddill bychan hwn yr oedd 
Paul yb un o'r rhai nad.oeddyntddim yn cael eu bwrw ymmaith, 

Y mae'n wir y buasai'n gyliawn i i Dduw ei fwrw ef ymmaith ar 
gyfrif ei anghrediniaeth, ei gableddau, a'i waith yn erlid yr eg- 
lwys. Ond yr oedd gras wedi ymhelaethu tu ag atío: o herwydd 
yr oedd wedi ei ethol i iechydwriaeth, ei brynu tr wy waed Crist, 
ei alw trwy ras,-êi wneuthur yn Apostol, &e. Yr oedd ynllesir 
etholedig : Act. 9. 15. ac efe a gafod! drugaredd ifywyd tragy- 
wyddol. 1 Tim. 1.13, 14. Ac y maer modd y. mae efe ymma'n 
son am dano ei hun yn dangos y dichon credadyn wybod nad yw 
efe ddim yn un o'r rhai'ag sydd yn cael eu bwrw ymmaith, neu 
y dichon credadyn fod yn sicr o'i iechydwriaeth ei hun. Rhuf. 


8.39, 39, 2Tim,1.12. Heb. 6. 11. 10. 22. 
»> ì 


y Ni MA Duw ei bobl, yr bwn. 2 ad«:: 
nabu efe o'r blaen. - Oni wyddoch chwi pa. beth 

| ymae >r ysgrythyr yn ei ddywedyd am Elias? pa 
j fodd. y mae efe 'yn erfyn ar r Dduw yn. erbyn Is- 
nyni gan ddywedyd, 


ns ” iddod flaenorol y mae 'r Apostol ŷn dangos ad un 
aid 'ddim wedi bwrw ymmaith yr holl genedl Iuddewig, o ran 
eifod efe ei hun, yr bw wn oedd yn uno honynt, wedi cael trugar- 
edd.  Ymma y mae'n dyfod ìi ddangos fod yr Arglwydd yn estyn 
ei ìdrugaredd ilawer eraill hefyd... N; wrtliododd Duw ei bobl, yr 
hwm a adyiabu efe o'r blaen, — Y mae 'n wir ei fod wedi bwrw ym- 
iith yr Israeliaid gwrthryfelgar; yn ol yr byn oedd wedi cael et. 

. rag-ddywedyd irwy Moses. Deut. 29. 28, Y mae 'n wir hefyd 
ei fod wedi cael cyfiawn achos i fwrwyymmaith yr holl genedl ar 
gyfrif eu gwaeddfawr anwireddau. Ond yr oedd llaweroedd yn 
o eu plith y rhai. oedd efe wedi eu hadnabod o'r blaen... Y mae'n 
— hawddiniddeallnad oedd yr Apostol ddim yn meddwl am yr . 
holl genedl Iuddewig pan yr oedd ymma ^n son am y jin yr hun 


EiyrR IL. Ms. F 


fa 


Ao RHUFEINIAIB, 


a. adnabu Duw o'r blaen :. o hetwydd y maeefe, yn y bennod, hon; 
Adn. 11—32. yn profi fod yr Arglwydd wedi bwrw ymmaith y 
cyffredinolrwydd o'r genedl honno. Ond y mae'r geiriau'n ar- 
wyddo y cyfryw ymhlith y bobì etholedig hyny, yr Iuddewon, ag 
oedd efe, yn ei dragywyddol gyngor, wedi eu gwahaniaethu oddi 
wrth eraill, a'u dewis, fel gwrthddrychau ei neillduol gariad, nid 
yn unig i fwynhau rhagorfreintiau allanol, ond hefvd i gael eu cadw- 
edigol alw mewn amser, a'u gwneuthur yn berffaith ddedwydd i 
dragywyddoldeb. Yr un rhai y mae'r Apostol yn son am danynt, 
Adn.5,7, lley mae'n dywedyd, Y mae gweddill yn ol etholed- 
igâeth gras, a'r etholedigaeth a'i cafodd. Y mae'r gair adnabod 
yn mynych arwyddoccau caru a chymmeradwyo. Am. 3. 2, Mat. 
7.23. 2 Tim. 2.19, 1 Pet. 1. 2.. Y mae hyn wedi ei ystyried 
mewn man arall. Gwel Rhuf. 8. 29. Nid oedd yr Arglwydd 
&dim wedi gwrthod y rhai'n. Ac ni bydd iddo efe byth fwrw 
ymmaith y rhai y mae efe wedi eu hadnabod, neu wedi eu caru 
er cyn yr oesoedd. O herwydd y mae Duw, yn ei gariad a'i 
fwriadau grasol yn ddi-gyfnewid: Mal, 3. 6. Iag. 1. 17. y mae 
gwrthddrychau dwyfol gariad yn cael eu cadw trwy allu Duw z 
l Pet.1.5. Y mae Duw'r gwirionedd wedi ymrwymo, mewn 
addewidion di-gelwyddog, na bydd iddo ddim torri ei drugaredd 
oddi wrthynt, 'Psal. 89. 33. na thry efe oddi wrthynt heb wn- 
: euthur lles iddynt, ond y bydd iddo osod ei ofn yn eu calonnau, fel 
ma chiliont oddi wrtho: Jer. 32. 40, Y mae'r Tad wedi rhoddi 
eu gofal i'r Mab, a hynny i'r diben i wneuthur eu tragywyddol v 
iechydwriaeth yn berffaith ddiogel: Ioan 6. 37, 39, y mae'r . 
Cyfryngwr wedi derbyn awdurdod ar bob cnawd i'r diben fel y 
byddai iddo roddi bywyd tragywyddol i'r cwbl a roddes y. Tal 
ìddo: Ioan 17. 2. y mae 'r traddodiad o Grist drostynt yn dio- 
gelu y bydd ií Dduw roddi pob peth iddynt: Rhuf. 8. 32. y mae. 
Crist yn byw bob amser i eiriol drostynt: Ioan 17. 24. Heb. 7. 

95. 1 loan 2. L. ni ddwg neb mo honynt allan o law. 'yr Ar- 

glwydd esu: Ioan 10.28. y mae Duw yn rhoddi iddynt yr Ys- 

pryd Glan i fod yn ernes yr etifeddiaeth hyd bryniad y pwrcas: 

2Cor.1.92. Eph. 1. 14. ac y mae efe yn gogoneddu y rhai y 

mae efe wedi eu rhagwybod. Rhuf. 8. 29, 90. Y mae'n wir fod y 
rhan fwyaf o'r genedl Iuddewig yr amser hyn yn wrthryfelgar ac 

ynwar-galed: ond.yr oedd gan Dduw, y .pryd hyn, rai ag oedd. 

yn ei barchu ac yn glynu. wrtho, fel yr oedd ganddo yn yr amser 

'mwya llygredig yn yr oesoedd a aethai heibio. Am hynny y 

mae'r Apostol yn gofyn, Oni wyddoch chwi pa beth y mae'r. - 


bo! "yr 


u 


PENNOD XI, i 4ll 


grythyr yn eu ddywedyd am Elias ? A ydycb chwi ddim yn gwybod 
nac yn cofio pa fodd yr oedd petbau'n bod yn nyddiau y diwyg- 
iwr enwog hwnnw Elias ?: pa fodd y mae cfe yn erfyn yn €rbyn 1s- 
rael. Y mae'r hanes a gawn am Elias yn ei ddarlunio, fel un 
mewn eiddigedd sanctaidd. dros Dduw a'i ogoniant, yn galarus 
achwyn ar ddeg llwyth meibion Israel, oblegid eu mawr ddad- 
feiliad mewn crefydd, eu heilun-addoliaeth, eu cyndynrwydd, eu 
malis, a'u byspryd erledigaethus yn nyddiau Ahab. Yr oedd 
y.Prophwyd yn gweddio ar Dduw am gymmorth yn eu her- 
byn pan yr oeddynt yn ceisio ei einioes ef. Ac i'r diben i bawb 
gael gweled mai yr. Arglwydd oedd Dduw, yr oedd yn dymuno 
ar i'r dwyfol anfoddlonrwydd gael ei ddangos yn eu herbyn 
pan yr oeddynt yn gyffredinol yn ymroddi Glen Addo Fud 


UcR' Oh Arglwydd, hwy a laddasant dy brophwydi, 
ac a. gloddiasant dy allorau i lawr; ac myfi ai 


ï adawyd yn unig, ac Nt maent yn ceisio fy einioes 
or) Gil” ela 


yg 


WU ” Yr oedd Elias yn un o'r rhai a fu yn crwydro mewn anialwch, 


a mynyddoedd, a thyllau; ac ogofeydd y ddaear. Heb. 11. 38. 
Yn yr amgylchiadau annymunol hyn yr oedd y Prophwyd yn cael 
y Rhagorfraint o gymdeithasu a Duw Israel, Ymma fe osodir 


— o'n blaen rai o'r pethau a ddywedodd efe, wrth yr Arglwydd i pan 


yr oedd yn erfyn yn erbyn Israel. Y maent wedi eu cymmeryd 


. allano 1Bren. 19. 10, 14. Yno y mae efe yn dywedyd, O Ar- 


glwydd lwy a laddasant dŷ br ophwydi. Yn y geiriau hyn y mae 
Elias yn achwyn ar yr Israeliaid ar gyfrif eu creulondeb tu ag at 


|. brophwydi'r Arglwydd. | Yr oedd )lawer o'r rhai'n wedi cael 


eu gosod i farwolaeth, oblegid eu bod yn glynu wrth y gwirion- 
edd, yn dwyn zel dros burdeb addoliad Duw, ac yn ei enw ef yn 


_ traddodi cennadwri ag oedd yn annerbyniol iawn gan y rhai ag 


oeddynt yn cael eu hanfon attynt. Yr oedd hyn wedi cael ei wn- 


. euthur yn neillduol yn nyddiau Elias, trwy orchymmyn y frenhin- 
 €S an-nuwiol honno Jezebel. 1 Bren. 18. 4... /c a gloddiasant dy 


allorau lawr. Ymma y mae'n achwyn ar eu han-nuwioldeb, fel 
yr oeddynt yn gosod eu hunain i ddiddymmu addoliad Duw, ac í 


_ osod i fynu eilun- addoliaeth yn ei le. Ym mawredd eu zel dros 


- eilunod y, Cenhedloedd yr oeddynt wedi dinystrio yr allorau ag 
Mn y N | 


412 RHUFEINIAID, 


oedd wedicael eu cyfodi i'r diben i aberthau gael eu hoffrymrmu 
arnynt'i Dduw Israel. Ymmia fe ellir sylwi, nad oedd ddim yn 
' gyfreithlon i'r Israeliaid offrymmu eu haberthau ond ar un allor, 
d hyny yn y fan a ddewisai yr Arglwydd. Deut. 12. 5,6, 13, 14. 
Ond 'nid yr allor yn Jerusalem a olygir ymrna: yr oedd honno allan 
6 gyrraedd y deg llwyth, ar y rhai y mae y Prophwyd ymma'n a- 
chwyn, Y mae'n dybygol, gan hynny, fod Elias ymma'n golygu 
yr allorau ag oedd y Patriarchaid, y Prophwydi, a duwiolion eraill, 
ar ryw achosion neillduol, wedi eu hadeiladu ac arberthu arnynt 
i Dduw Israel.” Yr oedd hyn yn cael ei oddef cyn i'r deml gael 
eihadeiladu, Ex, 20. 24. Deut. 27. 5, 6. Barn. 6. 21. 21.4.1 
Sam.7.9,17. 11.15. 16.2, 5. 2 Bren. 24. 18, 25.” Y mae'n 
bossibl fod y cyfryw o'r Israeliaid, yn y deg llwyth, acna wnaent - 
ddim cyd-uno yn yr eilun-addoliaeth yn Dan a Bethel, yn offrym- 
mu, a bynny trwy ddwyfol ganiattad, ar rai o'r hen allorau hyn, 
pan yr oedd eu brenhinoedd eilun- add gw? yn eu hattal. ì fyned i 
fynu i Jerusalem. Ond gan-fod yr allorau hyn yn: dystiolaeth 


yn erbyn eilun-addoliaeth brenhinoedd. Israel, fe ddarfu.i Ahab 


a'r bobl gyduno i'w tynnu i lawr a chloddio eu sylfaeni, fel na 
byddai dim €offadwriaeth i gael ei gadw o honynt mwyach. Y 
mae 'n dybygol mai un o'r allorau hyn a gafodd ei chyweirio gan 
Elias. I Bren. 18. 30... Neu fe ddichon fod duwiolion yn y deg 
lwyth, trwy YN ganiattad, yn adeìladu alloran” ar ba 
rai yr oeddynt yn oflîymmu pan yn cael eu hattal'i fyned ì Je 
rusalem.. Yr oedd yr Isra€liaid eilun-addolgar yn dinystrio. TE 
allorau byn i'r diben i ddangos eu gwrthwynebiad i addoliad y. 
gwir a*r bywiol Dduw. Y mae Elias yn achwyn ymhellach fod 
gwir dduwiolion wedi myned yn neillduol o an-aml. Ac myfi â 
adŵwyd iu unig. Yn y dyddiau byn yr oedd y deg llwyth yn 
gyílredinol yn ymroddi ì eilun-addoltaeth: yr oedd cynnifer o 
brophwydi 'r Arglwydd ag oedd Jezebel wedi medru dyfod o hyd 
. iddynt wedi cael eu gosod ì farwolaeth: ac yr oedd cymmaint o 
lwfrdra wedi'meddiannu y rhai nad oeddynt ddim yn uno yn ei- 
ìun-addoliaeth ŷr oes, fel nad oeddynt ddim yn dangos eu hunain. 
” trwysefylli fynu i wneuthur arddeliad cyhoeddus o'r gwir Dduw. 
Wrth sylwì ar y pethau hyh fe ddywedodd Elias, mai efe, o holl 
wir addolwyr a gweision y Duw byw, môr belled ag y gallai efe 
gael allan, oedd yr unig un ag oedd wedi cael ei adael 
yn fyw. — A phrïn yr oedd efe'yn meddwl y byddai iddo ynteu 
. gael ei adael yn hir : anys y mae*n dywedyd ymhellach, Ac y 
maent ŷn ccisio fy cini0es inneu, Pan yr oedd offeiriaid Baal wedi 


PENNOD xi, 415 


cael eu lladd, yr oedd Jezebel yn ymgynddeiriogì cymmaint fel y 
darfa iddi ben-derfynu i wneuthur einioes Elias fel einioes 
un o honynthwythau. 1 Bren. 19. 2. Yr oedd cymmaint o zel 
yn cael ei dangos dros eilun-addoliaeth, a chymmaint o lid a 
chreulondeb tu ag at addolwyr y gwir Dduw, fel yr oeddid yn 
meddwl nad oedd dim yn well i'w wneuthur na thorri ymmaith 
bawb ag oedd yn sefyll yn ffyddlon dios Gwyddad ac addoliad y 
gwir Dduw, 


4 Eîthr pa beth y mae atteb Duw yn ei ddy- 
wedyd wrtho? Mi a adewais i mi (fy hun saith 
mil o wyr, y Thai ni phlygasant eu. Mao i 


' Baal. 


Yn ds Adnod flâenaiôl nî a gawsom achwyniad Elias, Ymma 

'mae'r Apostol yn galw ar y Rhufeiniaid ì ddal sylw ar ran o 
attebiad Duw i'r achwyniad galarus hwnnw. Eithr pa beth y 
mae atteb Duw yn ei ddywedyd wrtho? Fe welodd yr Arglwydd yn 
dda i gymmeryd sylw o achwyniad ei was: ac naill ai trwy 
freuddwyd, neu trwy ryw ffordd arallo amlygu ei feddwl efe a 
roddodd attebiad iddô. Ac fe*dal i ni ystyried; yrhyn a ddywed- 
odd: yr Arglwydd wrtho pan yr oedd pethau yn ymddangos mor 
a an-nymunol ) yn Israel, Yr oedd yr atteb, fel y mae ar lawr yn 
1 Bren. 19. 18. yn neilìdwol6:8ysurus. 2/i a adewais i mi fy hun 


saith mil owyr, y rhaì ni phlygasant eu gliniau i Baal... Nid yw. 


Paul ddim yn adrodd'y geirïau air yngair fel y maent ar lawr yn. 
llyfry Brenhinoedd: ond y mae, fel un yn dehongli yr ysgrythyr- 
' au, yn rhoddi ar lawr eu mheddwl a'u hystyr. Yr oedd Elias, 
dan lawer o ddi-galondid, wedi'meddwl nad oedd neb o'r rhaïag 
oedda uu calonnau yn uniawn gyda Duw, ac yn parhau yn ffyddlon 
i'w gyfammod ef, wedi eu gadael yn fyw, ond efe ei hun yn un- 
ïg. Ond ymae pethau'n well, ambell waith, gydag eglwys 


: _ Dduw nac y mae hyd ynnnod dynion duwiol yn meddwl eu bod. 


Mewn amseroedd o ddirywiad cyffredin y mae ychydig yn cael 
y fraint o gadw eu gwisgoedd heb'eu llychwyno. Ac y maer 
Arglwydd yn bysys o'r rhai nad ydynt ddim yn putteinio oddi. 
'wrtho yn dydd ddrwg, ac yn cymmeryd sylw neillduol o honynt, 

er nad yw eu cyd-greaduriaid yn gwybod dim am danynt. Felly 
ymma, yr oddd“ife yn gwybod nad oedd yr holl Israeliaid ddim 


X 


44 RHUFEINIAID, 


wedi eu rhoddi i fynu i rodio yn y ffyrdd. drygionus ag oeddynt yn 
cael eu temtio i fyned ar hyd-ddynt. Yr oedd efe yn dal sylw 
fod yno rainad oeddynt ddim yn euog o'r eilun-addoliaeth ag y bu- 
asai eu calonnau drygionus yn barod iawn i syrthio iddo, pe bu- 
asent yn cael eu gadael iddynt, eu bnnain. / Yr oedd ganddo saith 
mil o wyr, hynny yw, yr oedd ganddo lawer mwy nag oedd Elias 
yn ei feddwl. Er nad oeddynt ond ychydig mewn cydmariaeth 
a'r rhai oedd wedi troi at eilunod, etto yr oeddynt yn gryn lawer, 
ddim llaina saith mê/. Y mae y rhiíedi saith, mewn amrywiol 
fannau, yn arwyddollawer. Job 5. 19. Dihar. 24. 16. 26. 16, 25. 
Mat. 12.45. Felly yr hyn sydd:i ni ddeall ymma yw, fod gan yr 
yr Arglwydd, y prvd hyn, lawer o filoedd yn Israel, y rkai nî 
phlygasant cu glîniau â Baal. Y mae llawer o son yn ysgrythyr 
au yr ' hen Destament am yr eilun dduw Baal: ac mewn amryw- 
iol fannau fe welir y gair Baalim, hynny yw, Baal yn y rhif liosog, 
yr hyn sydd yn dangos fod amrywiol o eilunod o'r enw hwn. Y 
mae'r gair yn arwyddo gwr neu arglwydd. . Yr oedd eilun-add- 
olwyr yn rhoddi,eu hunain iddo fel pe buasent yn ei briodi, ac 
yn ymostwng iddo megis i,oruchel bennaeth. Yr oedd gan y 
Moabiaid uchelfeydd i Baal. yn nyddiau Moses. Num, 22, 41. 
Rhoddodd yr. Israeliaid addoliad crefyddol i'r eilun hwn ynyr 
anialwch. Num. 25..2, 3. Syrthiasant drachefn i'r un eilun- 
addoliaeth ar o marwolaeth Josuah a'r Henuwriaid. Barn. 2. 1l— 
18. Pan ddarfu i Ahab briodi Jezebel, merch brenin Sidon, efe 

a wnaeth ddelw i Baal, ac aadeiladodd deml ac allor iddo yn Sa- 
maria, ei brif-ddinas, a rhoddodd iddo grefyddol addoliad, Mb 
Bren.16.31,32, 2 Bren. 3.1,2. Ac yn olsiampl eu brenin;ac 
mewn ufodd-dod iddo, fe ddarfu i'r rhan fwyaf o'r deg liwyth 
adael yr Arglwydd, a rhoddi addoliad crefyddoli Baal. Nid 
oedd, yn nyddiau, y brenin an-nuwiol hwn, ddim llai na phedwar 
cant a deg a deugain o brophwydi Baal. I Bren. 18. 19... Yr 
oedd ei offeiriaid yn aberthu ac yn arogl-darthu iddo, 2 Bren. 
23. 5. 10. 19. Ac yr oedd yr Israeliaid. yn llosgi eu meibion yn 
boeth-offrymmau iddo. Jer. 19. 5. Wrth gydmaru hyn a'r hyn a 
ddywedir, Jer. 32. 35. fe ellid meddwl mai yr un eilun oedd 
'Baala Molech. Yn yr amser llygredig a drygionus hwn yr oedd 
gan yr Arglwydd ei saith mil, y rhai nad oeddynt ddim yn 
rhedeg. gyd a'r lliaws i wneuthur drygioni, Nid oedd y rhai 'n 
ddim wedi syrthio i i eilun-addoliaeth yr oes, trwy roddi, anddiad 
crefyddol i Baal. Nid oeddynt ddim yn plygu eu gliniau, hynny 
yw, nid oeddynt ddim yn ymostwng i'r eilun, sac yn ymgrymmu 


PENNOD XI, 415 


ger ei fron. Yr achos o hyn oedd, nid eu bod hwy yn well nac 
eraill, ond bod yr Arglwyddwedi eu gadael iddo ei hun. Yr oedd 
Duw, yn ei fwriad grasol, wedi eu hethol a'u neilltuo i fod iddo ef 
yn bobl briodol, fel ei eiddo ei hun. Trwy ei ddylanwadau grasol 
ar eu heneidiau, yr oedd wedi eu cadw rhag ymadael oddi wrtho 
yn y dirywiad cyffredin :: ond yr oedd wedi rhoddi iddynt nerth 
'i ymddiried ynddo ef ei hun, ei wasanaethu,. ei addoli, a golygu 
ei ogoniant, er yn ddirgelaidd. | Ac yr oedd yn dal gafael arnynt 
fel rhai ag oedd i gyfrannogi o'i ras ar y ddaear, ac i fod er mawl 
i'w ogoniant yn y nefoedd yn a gwnn 


^v 


5 Felly gan Hn y pryd hyn hefyd, y mae 
| Gei yn ol etholedigaeth gras, ; 


Ar olson, yn y ddwy adnod Baenorôl; am achwyniad Elias, ac 
am yr attebaroddodd yr Arglwydd iddo, y mae 'r Apostol, yn 
yr Adnod hon, yn gwneuthur cymmwysiad o hyn at yr hyn ag 
oedd ganddo mewn llaw. Felly gan hynny, fel yr oedd yn nyddiau 
Elias, felly yr oedd hefyd yn yr amser ym mha un yr oedd Paul 
yn byw. Y pryd hyn hefyd y mae gweddill. Freifod, Adn. 1. 
wedi son am dano ei hun fel uno had Abraham, ag nad oedd 

' ddim wedi cael ei wrthod, nid oedd efe ddim, fel Elias, yn medd- 
wl mai.efe yn “dŵg osdd wedi eiadael. _ Er mai'r Phariseaid a'r 
Saduceaid oedd a'r llaw uchaf ymhlith y genedl Iuddewig, er fod 

' y cyffredinolrwydd oïonynt wedi gwrthod Crist, y gwir Fessiab, 


M 


er eu bod wedi croeshoelio Arglwydd y gogoniant, erlid ei apos- 


folion, dywedyd yn erbyn yr efengyl, a chablu, er fod dallineb 
wedi dyfod o ran i Israel, ac er eu bod, trwy hyn, yn ymgaledu 
_ yn eu hanedifeirwch a'u hangrediniaeth, etto, trwy fod gras yn 
rhagor amlhau, yr oedd y pryd hyn weddill yn cael eu hachub. 
Y maer gair gweddil yn dal allan fod rhaí o'r genedl Iuddewig” 
yn cael eu hachub, ac felly nad. oedd pawb o honynt ddim yn 
cael eu bwrw ymmaith: ond nad oedd y rhai'n ônd ychydig 
' iawn mewn cydmariaeth a'r rhai oedd yn ymgaledu, ac felly yn 
cael eu torri ymmaith. Luc 12. 92. 13. 24. Yr oedd y gweddill 
hwn yn cynnwys mwy nag oedd rhai ynmeddwl. _ Ar ol esgyn- 
iad Crist yr oedd nifer y disgyblion ynghylch ugaina chant. Act. 
WDD AT ddydd y Pentecost fe ddychwelwyd attynt ynghylch 
tair mil o eneidiau. Act. 2. 41. Yn fuan wedi hynny nia gawn 
“od rhifedi y gwyr wedi eî wWaeuthig ynghylch pum 'mil. Act: 


416 RHUFEINIAID. 


4.4.  Wedihyn yr ydym yn cael fod y disgyblion yn amlhau 2 
Act. 6. 1. a bod rhifedi y disgyblion yn Jerusalem ynamlhau yn 
ddirfawr, a bod tyrfa íawr o'r offeiriaid yn ufuddhau i'r ffydd ; 
| Act. 6.7. a thrachefn bod yr eglwysi trwy holl Judea, a Galilea, 
aSamaria ynamlhau: Act. 9, 31. Ac y mae Iago yn dywedyd 
wrth Paul, Tia weli, frawd, pa sawl myrdd sydd o'r Inddewon; 
yrhai a gredasant. Act. 21, 20. Yr oedd y rhai'n yn weddill, 
nid ar gyfrif unrhyw ragoriaeth ynddynt enu hunain, ond yn of 
etholedigaeth gras. Mewn perthynas i etholedigaeth gwel Rhuf. 
8. 33. Y mae'r etholedigaeth hon yn etholedigaeth gras. Nid 
oedd ar yr Arglwydd ddim unrhyw rwymau i arfaethu achub cym- 


maint ag un o hil syrthiedig Adda: nid oedd ddim yn bossibl 


iddo ragweled un daioni mewn creadur syrthiedig fel achos iddo 
ei ethol i iechydwriaeth : boddlonrwydd ewyllys Duw yw yr unig 
beth ag y mae'r ysgrythyrau yn sylwi arno fel achos etholedig- 
aeth: Rhuf. 9. 18. Eph. I. 5. ac y mae Etholedigaeth yn 
rhoddi amlygiad neillduol o ras Duw : o herwydd y mae efe wedi 
etholllawer : Rhuf. 8. 29. y mae ei arfaeth wedi di-gyfnewid 
ddiogelu eu tragywyddol iechydwriaeth: Rbuf. 8. 30, a hynny 
pan y darfu iddo, yn ei gyfiawnder, adael myrddiynau. o rai eraill 


i fyned yn y blaen yn eu pechodau, ac yn ganlynol, î fod yn dru-. 


enusi bob tragywyddoldeb. Rhuf, 9. 23. Etholedigaeth gras 
oedd yr achos fod gweddill wedi ei adael, Am fod y rhain 
wedi eu hethol yr oeddynt wedi cael eu rhoddi i Grist i gael eu 
hacbub trwy ei Gyfryngdod, wedi. eu prynu/oddi wrth y felldith 
trwy eifarwolaeth, wedi eu bywhau yn amser Duw, trwy weith- 
rediadau awdurdodol yr Yspryd Glan, wedi cael eu dwyn i gredu 


ym Mab Duw, fel nnig a digonol Iachawdwr i bechaduriaid-lod- ga 


ion, wedi cael eu cyfiawnhau yn rhad trwy ei ras ef, yn cael eu 


sancteiddio, gorph, enaid, ac yspryd, ac yn cael eu cadw rhag 


cyd- redeg gydag eraill mewn amseroedd llygredig. 

6 Ac os.o ras, nid o weithredoedd mwyach : 
os amgen, nid yw gras yn ras mwyach : ac os o 
weithredoedd, nid yw yn ras mwyach: os amgen, 
— nid yw gweithred yn weithred mwyach... 

Ymma y mae'r Apostol yn tynnu casgliad oddi wrlh yr hyna 
ddywedasai ynyr adnod flaenorol. | A6 os oas, nîd o weithred- 


PRNNOD XI, : «ug 


bedd yoyach, Ystyr neu arwyddoccai y pair gras-yw.yrhynsydd 
ynirhadiac yman-haeddiannol. Y maeeadwedigaeth pechaduriaid 
“yn pael-ei briodolii ra$ Dnw, deym ym, ian-haeddiannol; ewylls 
ys da y J ehofah: mawr, Eph, 2.5; 8... Oras y mae rhai wedi cael 


_ *€u-hethol i iechydwriaeth: Rhuf. YR i8. (o.fas; y maent wedi eu 


gnynu frwŷ waed /Crist: Eph: l 7...0 ra$;y maent-ynccael eu 


4 galw niewn. modd:efleithiol:trwy 'r Yspryd: Glan: Gal. 1.10, 


TTim:l.9, o'ras. y maent yn cael eu dwyni predu yn Iesu Yane 
“Act. 18027;0 rasgy' maent :yn.cael êu cyfiawnhau yn-rhad:/Rhuf. 
i9.,2b.0:ras y mnaent-jn cael cu nerthu a'u cryfhau 2 Timoo, 


âc Heb. 18, .29. > O ras: y, maent ;ynxdyfodi wasanaethu Dnw wrth 


eilîdd : Heb 18. 28;-0.rêâs y maent yncllafurid yn heliieth :: 4 
Cor. 5i 10; 40 tas: y maent yndyfod i gael gobaithda 5:2 Thess, 
-2..b6iac:o ras,y cânt feddiannu bywyd tragywyddol. Rhuf? 5: 
£12 Felly ymuna, grâs. Duw, net ei! ben-arglwyddiaethol. €- 


wyllys daoedd: yr unig achos fod rhaî â'r genedl Juddeŵig wedi 


eu hethol a'u gadael -yn!- weddill; » Y-canlyniad 6 byn yw,.nad 
ŷwyeiholedigaeth na. chadwedigaeth pechaduriaid ddim. oweith- 


| ŵedoedd.. Nid. rlag-welediad ô weîthredoedd daa gai eucyf- 


llawnu:ganddynt iwy oedd>yr achosi Dduw, eu hethol, ŴY mae 


iy-thai a rag-wybu. eíe lwedi c eu rhaglinio 4 fod yr un-ffurfa delw 
_eiFabef: Rhuf. 8. 29. ac — ŵedi, eu hethol; irid am vêi fod yn 


” gwybod ybyddai. rhyw ddaioni ynddynt; ond fel y byddent yn 


' sanctaidd a difeius ger ei fron. ef mewn cariad. Eph. 1:4. I&8,y 


| mewgtiyniethoiedigioinìt ar ragrwelediad ('u hufudd-dod, 0nd ? 


b 'ufudddod. A. Eff 1.2. Am hynny, ymae (r Apostol, yn, son. am 


arfaeth “Duw y râs mewn cyferbyniad ; Ì | weithredoedd. 2 Tim, 
1.9; yf mae gweithredoedd da, nid'y yn: achasy, oìd' yn. rwyth ac 
effaith etholedigaeth. Gan mai o ras y mae, ni all ddim bod o 


weithredoedd : osamgen nid yw gras: ŷn râs mwyach. “Nid. yw 


golygu fod Duwyn: «ethol ar rag-welediad oweithredoedd da ddim 
yn cyd-sefyllanatur gras! Oherwydd y mae: gras, fely dangos- 
wyd yn-barod, yn: amwyddo yr hyn sydd yn rhad ac yn an-haedd- 


_ dannol. Y mae gras yn rhoddi. bywyd tragywyddol, fel peth 


mad. yw. ddim. yn-ddyledus; nid yw yr Arglwydd, wrth weithredu i 


^ 'ŵelDuw” r gras, ddim yn cael un amnogaeth oddi wrtb unrhyw 


deilyngdod agy mae'n. ei olygu; yn y creadur. O herwydd Duw ; 
ywyr hwn sydd yn gweithio j yn eî bobl ewyllysïoa gweithredu o'i 


ewyllys da. ef::Phil.:2. 19. y mae efe yn achub rhai o'r pechad- 


ae aethaf: 1 Cor. 6. 9—11. y mae eraill ap oedd yn ym-. 
| gw y 8 yny 


iidangos yn Ìlawer mwy: hardd :yn^cael:eu gadaeli fyw a marw 
Tn III. 3 Go 


418 RHUFEINIAID, 


yneupechodau: Mat.19,16—22. a'r achos fod rhaiyn.hytrach 
nag eraill yn cael eu dewis, yw, fod Duw yn trugarhau wrth y 
neb y mynno. Rhuf. 9. 11—16. Y mae ^n wir nad yw efe-ddim 
yn ethol; nac yn gweithredu mewn modd cadwedigol ar rai yn 
hytrach nag eraill, heb fod ganddo ryw reswm doeth am hynny 
ynddo eihun: Eph.1.11. ond ni ddichon iechydwriaethddim bod o 
ras mewn un modd oddieithr ei bod o ras ym mhob modd, Ond 
o'r tu aralljos.o weithredoedd, nid yw o ras mwyach. Pe buasai 
Duw yn cael ei gynhyrfu i i drugarhau wrth bechaduriaid, ar gyf- 
rif. y gweithredoedd. da ag sydd yn cael eu cyflawnu ganddynt 
hwy eu hunain; pe buasai troseddwyr yn cael eu cymmeradwyo 
ar gyfrif rhyw ddaioni o'u heiddo eu hunain; yna ni buasai ddim 
lle i briodoli eii piechydwriaeth i i an-haeddiannol ewyllys da y Je- 
hofâh mawr yn unig. Ôs amgen nid yw gweithred; yn weithred mwy- 
ach. Ni byddai golygu fod Duw . .ynachub yn unig am ei fod yn 
ewyllysio, neu yn gweled bod yn dda i wneuthur hynny, ddim 
yn cyd-sefyll a theilyngdod neu haeddiant gweithredoedd da. 
Y maegras Duw a haeddiant dyn mor wrthwynebol i'w gilydd, 
fel na allant ddim cyd-sefyll.. Y mae'n rhaid fod iechydwriaeth 
yny naill ffordd mewn modd ag sydd yn hollol gau allan: y llaíl 
fel yr achos cynhyrfiol. “Os addefir y naill y mae'n rhaid i'r llall 
gael MHEN YH io «a'b.dg 
| fyn tynu uh yn feby Bc bwdgway: 
i2088 


7 Beth gan benyd ni i chafodd Terâel yr. hymy 
mae yn ei geisio: eithr yr etholedigaeth a'i cafodd, 
a'r lleill a (SDO sg | 


yy ôsgu WY 
Ami a FM a fod; Siolegaeth o o ras, ac am i hys aid 

o weithredoedd, y mae'r Apostol ymma”n gofyn, Beth gan hynny” 

Os gwir yw.yr hyn a ddywedir am yr Israeliaid ynnyddiau Elias, 

os oes y pryd-hyn weddill yn ol etholedigaeth gras, ac os o ras y 

mae, ac nid oddi af olwg ar un teilyngdod na haeddiant mewn 

dyn, beth a ddywedwn ni? beth sydd yn canlyn oddi wrth y 

pethau hyn ? beth sydd i ni. feddwl am sefyllfa yr Israeliaid yn 

.bresennol? Y mae'r peth yn bod felhyn.. Ni. chafodd, 1srael yr 
hyn y 0mae yn eì geisio. Yr oedd cyffredinolrwydd y genedl Indd- 

'ewig yn hiraethu 'n fawr am gael gwaredigaethtrwy ^r Messiah, 
yr hwn oeddynt yn disgwyl: am dano, ac yn gobeithio y. byddai 

iddo ymddangos yn fuan. : Ac yr oeddynt yn awyddus iawn am 


ia. 


Pr 
' 


PENNOD XI, 41 


gael bod yn gyfiawn, ac felly yn gymmeradwy ger bron y Duw- 
dod. Rhuf..10.,3. Ond yr oeddynt yn myned i lawer o drafferth, 
ac'etto heb gyrraedd yr hyn oeddynt yn:ymofyn amdano. Gan 
eu bod yn disgwyl am Fessiah i deyrnasu mewn mawredd bydol, 
a'u gwneuthur hwy yn. fuddugoliaethus,ar holl. genhedloedd y 
ddaear, a chan eu.bod yn gwrthod; yr. Ârglwydd :Iesu,ac yn 
gwrthod ei iechydwriaeth, . yr oeddynt yn aros heb eu gwaredu. 
Er ei fod yn wirionedd di-amhebuol, mai 'r neb sydd yn ceisio 


' sydd yn cael, Mat. 7. 7,8.” etto; gan eu bod hwy yn ceisio cael 


eu cyfiawnhau, nid trwy ffydd, ond trwy weithredoeddy ddeddf, 
nid oeddynt ddim yn.cyrraedd-y. cyfiawnder oeddynt yn ymofyn 
am dano. Rhuf. 9. 31, 32. 'Yr oeddynt, gan hynny, yn aros yn 
anghyfiawn. | Eithr yr etholedigaeth a'i cafodd. Fel y mae 
enwaediad a di-enwaediad yn arwyddo dynion enwaededig adyn- 
ion di-enwaededig, Rhuf. 3. 80. felly ymma, y mae 'r gair ethol- 
edigaeth yn arwyddo dynion wedi eu hethol. Ac y mae^n bos- 


 sibl:fod yr Apostol: yn arfer y-gair: etholedigaeth i ddangos mai 


| dymma” 'r achos fod rhai yn cael yr hyn nad oedd. eraill ddim yn 


cyrraedd atto, “Yr-oedd rhai o'r. Israeliaid, a hynny mewn cyfer- 


byniad i'r lleill, yn: etholedigion... Dymma. un ;etboledigaeth o 
fewn i'r llall, neu dymma rai yn cael eu hethol o blith rhai ag 
“oedd wedi eu hethol o'r blaen, Yr oedd yr Israeliaid, felCen- . 
edl YAIHRD eu hethol i i fwynhau rhagorfreintiau allanol : o blith y 
rhai n yr oedd rhai yn cael eu hethol ì fwynhau bendithion 
gol. Mewn “perthynas i etholedigaeth gwel Rhuf. 8. 
| âd Yroedd y yr etholedigion yn cael, YAR Eiiiedh trwy Grist, y 
Messiah addawedig: yr oeddynt yn cael. y cyfiawnder ag oedd-. 
ynt yn ei geisio trwy ffydd. Rhuf. 10. 4, Y mae'r etholedigion 
yn sicr o gael eu cyfiawnhau, ac yn. i eu gogoneddu, O 
— berwydd. y mae y Duw a'u carodd ,yn ddi- gyfnewid: Mal, 3. 6. y 
mae ei fwriadau yn ddi-sigl; Es. 46. 10. y mae ei addewidion yn 
ddi-gelwyddog : Heb. 6. 17, 18. y mae eu gofal wediei roddi i'r 
Arglwydd Iesu: Íoan 6. 39. y mae ei eiriolaeth ef yn llwydd-. 
.iannusar eu rhan : 'Heb. 7. 25. ac y mae eiallu yn ddigonol'i'w 
” diogelu ym mhob amgylchiadau. Ioan 10. 28—30. 4'r Ueill a 
galedwyd.. Y mae'r gair ag sydd ymma, yn gystal ac yn Marc 
6. 52. 8. 17. Ioan 12. 40. yn cael ei gyfieithu caledwyd, yn Job 
17.7. 2 Cor..3. 14. yn cael ei gyfieithu dallwyd. 'Yr oedd y lleiU, 
. hynny yw, y cyfryw-o'r Israeliaid yn ol y cnâwd ag nad oeddynt 
ddim wedi eu hethol, yn cael.eu dallu a'u caledu... Nid; ydym 
dim i fednd fod Duw, yn gwnen[har yn myno feddyliau âg ag 


CS 





20 RHUFEINIAID 


oedd, yìi flaenorol í hyfiniy yn oleu: nid oedd efe ddim yn eu liats 
wain at gyfeiliornad; nac yn rhoddi iddynt feddylìau €amsyniol 
newn pertbynas i'betliww ysprydol.” Ond trwy beidio llewyrchu 
yn eu calonnau; yrhyn nad oedd arno ddim rhwymau i'w wneuth- 
ir, yr 0êdd yne gadael ï ddallineb eu meddyliau: eu' hunain :' a 
. phan yr oeddynt, o'n gwir fodd) megisyhocaw eu llygaid-yn'er- 
byny goleuni, yr oedd Duw; "mewn cyfìawn” farn, yn eu rhoddi 
fynu i'r diafol, i'ddallu eu meddyliau fwy fwy; ac felly i'w hudo a'u 
twyllo ereu tragywyddol ddinystr; Nid ydym ddim-í olygu fod 
Duw yn caledu'rhai ag oedd a'u calonnau yn dyner: 0ndyr oedd 
rhai agoedd a'u calonnau “yn galedi wrth natur; yn cael êu gad« 


ael, a-hynnyryn gyfiawn; i 'ddi-dfiml4dr wydd a chylldytroydd | 


. maturiol êu calônnau êu hunaimy:fêl'ag yr oeddŷnt ymwmyned: yn 


fwy fwyealed,trwy hir ymarfer gwneuthur drwg: Ymae. 


y gâlon, yn ofilsefytMarhony yn cael eì galwyn galon-garreg 3 
Ezec.11:19. Dywedir fod rhai-yn gwneuthureu calonnau ym ada« 


mant: Zech. 7.2. bod eu: gwar wedi myned fel gienyn. haiarn, 


a'u talcen yn bres; Es: 48. 4, Pan fyddo dynion, ym y modd 


hyn, yn ymgaledu yn'eu pechodau): y mae*r Arglwydd mewn 


ffordd o farn, ŷn eu rhoddi fynu i'r dia6ol, yrhwn sydd yn 'eu ca- 


— 


ìedu fy” GA deis pu Myn Ymg SE girlBd'i nŵst 


" 29 baa 9 ib bhae 





8 Megis y. mae, yn angof “Rho yddodd 


fi a (Ei ; 
Duw: iddynt, yspryd. trym-gwsg.3 llygaid, fel, na . 


welent, a. chlustiau: Fe na u-eiilymeih byd-y-dydd 
heddyw, MW Syd. Y sv SD a yii An NI 
sg í udd «RAD (9 Hy, 

Yn niwedd. yr Adnod flaenorol fe ddywedir fod y lleill, mewn 
cyferbyniad i'r etholedigion, 'wedi eu caledu. Gan fod hyfi:yn 
sicr o fôd yn an-nerbyniol iawn gan yr “Iuddewon; “y. muê'r Apos? 
' tol ymman profi ei athrawiaeth trwy dystiolaethau allan'o'r ben 
Pestament. ' Megis y mae ^n ysgrifennedig,” eyn mae'n 'dybygol 


ei fod yn cyfeirio'n neillduol at yr hyn sydd i'w” wêled yn Es. 6, 


8, 10. 29.10. Deut. 29. 4. Y mae'r geiriau 'dychr ynllyd sydd 
ar lawr yn'y mannau hyn, yn gosodallan, nid yn unig yr byn â 
fu ymhlith yr luddewon yn. y dyddiau gynt, ond hefyd, mewn 
modd propbwydoliaethol, yr hyn a gymmerai le mewn amser ï 


âdyfod.. Y mae'r Prophwyd Esay yn llefaru am yr Fedd 


ŷn nyddîau'r Messiah : ac y mae *r geiriau ^n dangos pa fo 
oeddynt wedi ymgaledu, yn gystal:a natur ac effeithiau êu'caled- 


PENNOD XI, : 42y 


wch; Rhoddodd Duw iddynt yspryd trym-g'wsg,. X. mae?r; gair 
Hebraeg (tardemak,) a arferir am drym-gwsg, Es. 29. 10; yn 
caelei arfer yn yr un ystyr, Gen. 2. 21.15.12. Y mae'r-gair 
Groep avarferir ymnîa gan yr. Apostol, yn eael ei. arfer gan y 
_ Pêg a thrugâin am drym-gwsg, Es. 29: 10. Dan, 40.9. :am fad« 
'roniod, neu syndod, Psal. 60.3. âm-fyned yn fyd, Dan. LO. 15. 
aîn dewi, ef. 10. 3. Psal. dh dia bodyn ddistaw. Es: "F7..5. 
Ond y'mae^r gair, yn ei ystyrfwya priodol, yn arwyddo-brath- 
iad/ meu; bigiad; ac felly ni a'ì cawn. yn cael ei arfer am ddwys- 
“bigiad, Act..2. 37. Yr oedd yr luddewon fel rhai mewn yie. 
gwsg. Nid vedd ganddynt ddîm teimlad o'n sefyllfa druenus fel 
pechaduriaid, nac o'n mhawr angen:i gael eu gwaredu : yr oedd- 
ynt ym dawel cu meddyliau, ac yn ddi-ofid yn y sefyllfafwya an- 
“—— âm amswyd nac ofn, er eu,bod, bob 
munud, yn agored i'r. barnedigaeibau mwyaf arswydus: yn Mons 
— ydd ni y fan-yr 6eddynit, helb un ymgais ynddynt am gael'dyfod í^ 
” sefyllfa fwy dymunol:-ddimyn iawn weled y gwahanol, wrth- 
ddrychau oedd oddi amgylchiddynt:.ddim yn elywed yr hyn ag 
6edd Duwyn ei lefaru: ddim yn hawdd eu deffro; end fel rhai 
ŷn breuddwydio, yn: dychyntinygu» yn ddi-sail bod eu cyflwr.yn 
wahanol iawn oddi; wrth yr byn ydoedd mewn.gwirionedd. Yr 
“oeddynt mewn madrondod, neusyndod. Nid oeddyntddim ym 
dal priodol sylw ar yr hyn oeddyntyyneiweled'a'i glywed: ddim 
i gwybod beth: i'w wneuthur yn eu cyfyngderau ; ond yn ym- 
— “ldnlod'felrhailfydiaiFallin o'whiawnibwyll, Yn. wyneb. gol- 
euni yr efengyl, a'r gweithredoedd gwyrthiol oedd yn cadarnhau 
ei dwyfolder, yroeddynt yn cael:eu taro^n fud, ac yn gorfod «is- 
tewì gan nad oedd ganddynt ddimi' wddywedyd. Act. 6.10. Yr 
oeddynt fel rhai fuasai wedi-eu brathu gan bryf gwenwy nllyd, 
_ yn syrthio i'r cyfryw drym-gwsg. a di-deimladrwydd ag oedd 
— yn «der. 'o/ben-derfynu. meŵn-marwolaeth. .. Pan oedd yr ef 
engyl. yn. cael ei phregethu a'i derbyn yny byd, yr oeddynt 
yn teîmlo y fath fraihiad yn eu calonnau ag oedd yn. eu 
llanwolidachynfigen. Y'mae dynion mewn tryn-gwsg fel pe 
— baent wedi eu hoelio wrth y fân y maent yn gorwedd: yr oedd- 
ynthwythau fel rhai fuasai wedi eu hoêlio;yn eu;drygioni a'u 
hangredinïaeth, fel nad oedd dim symmud arnyntoddi yno: . Yr 
| oeddynt, gân gryfdwr eu llygredd, a.phrofedigaethau'r diafol, yn 


caeleu pigoâ'u cynhyrfu at bob drygioni. : Acyroedd Duw yn 


eu trywanu a'i farnedigaethau, nes oedd &r cydwybodau, o'r di- 
7” wedd, megis pê buasent wedi. eu serio a haìarn poeth.wedi myn- 


e€2$ RHUFEINIAI B, 


ed yn hollol ddi-deimlad. Rhoddodd. Duw-iddynt yspryd trym 
gwsg: Nid ydym ddim i feddwl fod Duw yn gweithio ynddynt 
yr hyn oedd yn bechadurus. Iag. I. 13... Ondyr oeddynt wedi 
caledu eu calonnau eu hunain: Ex.7.13.:8. 32.:2 Bren. V7. 147 
ac ni'fynnent ddim derbyn cariad y gwirionedd. 2'Thess, 2. 10. 
Am hynny, mewn ffordd'o gyfìawn farn ar gyfrif.eu “hangredin- 
iaeth fe'n rhoddodd Duw hwynt i fynu i'w di-deimladrwydd a'u 
caledwch eu hunain. Y canlyniad o hyn oedd.eu bod yn-sicr'ô 
fyned Ydd dybn yn ewcysgadrwydd, heb sylwi dim,ar y pethau 
a berthynenti'w heddwch, na chael ew hanesmwytho.yn'eu hyder 
gnawdol a^u'diogelwch ffugiol. “Pan fyddo rhagorfreintiau cref- 
yddo] ddim yn cael eu hiawn ddefnyddio, a phan fyddo dynion 
wedi cyrraedd rhyw radd o gyndynrwydd, y mae Duw-yn dangos. 
ei an-foddlonrwydd, trwy eu rhoddi fynu i ddi-deimladrwydd a 
chyndynrwydd anfeddyginiaethol. Psal. 81.11, 12. Mat. 13. 14 
—15. Ioan 12; 37—40. Rhuf; k..21-—27. 2 Thess. 2, 10, 11. 
Gan mai ar lais y diafol y mynnent wrando, nid, oedd Duw yn 
gwneuthur dim cam a hwynt pan yn eu rhoddi fynu i:Satani 
weithredu ynddynt'drym-gwsg a: phob di»deimladrwydd/. Ond 
y mae'n deilwng o sylw fod:y Deg a thrugain yn arfer y gaie 
sydd ymma am redd i arwyddo goddef neu-ganiattau. Gen. 31. 
7. Deut. 18. 14. Mewn-perthynas:i hyn gwel ymhellach Rhuf. Ê 
|9.18. Llygaid fel na welent. Yr oeddynt, fel rhai mewn. trym» 
. gwsg; ddim yn defnyddio eu Mlygaid i i weled yr hyn oedd oddi- 
amgylch iddynt : yr oeddynt mor 'ddall-â phe buasai eu llygaid 
wedi eu pigo, neu eu trywanu a nodwyddau. Gan fod yr Ar- 
glwydd yn eu gadael i ddrygioni eu calonnau eu hun- 
ain, ac ï gael eu twyllo gan Satan, yroedd eu meddyliau wedi. 
eu dirfawr ddallu. Megis na fynnent ddim gweled yr hyn oedd 
yr efengyl yn ei osod o'u blaen yn y modd mwya €glur a goleu, 
felly yr oeddŷnt yn cael eu gadael i fod mewn tywyllwch dudew, 
a hynny mewn perthynas i'r pethau mwya eu pwys. wyr oedd 
ganddynt lawer o gyfleusdra i gyrraedd adnabyddiaeth. gywir o 
Dduw, ac. o'r pethau oedd ynglyn wrth iechydwriaeth :' ond yr 
oeddynt yn aros yn y tywyllwch : nid oeddynt yn deall dim. Yr 
oedd y gyfraith a'r Prophwydi yn eu. dwylaw: ond nid oedd 
ganddynt ddim goleuni ym mhrophwydoliaethau ^r hen Desías 
ment. Yroedd Crist yn cael ei osod ger eu. bronnau yngweins 
idogaeth y. cymmod: ond pid. oeddynt yn gweled dim gogoniant 
ym Mab Duw; na dimhawddgarwch yn yr efengyl, ; Yr. oeddynt 
wedi gweled gwyrthiau Crist a'i apostolion : ond yn oeddynt yn 


PNNOÔD xi. 423 


methu gweled fod ganddynt un achos i dderbyn Iesu fel:y Mes- 
siah addawedig, Yr oeddynt yn gweled yr efengyl yn ennill 
tiryn wyneb pob math-o wrthwynebiadau :-ond yr oedd eu dall- 
ineb gymmaint fel na allent ddim canfod: llaw Duw yn cyd- 
weithio a'r rhai oedd ynei chyhoeddi, 2 chlustiau fel na chywent. 
Yr oedd eu calonnau wedi trymhau i'r fath raddau fel megis na 
fynnent ddim gwrando ar yr hyn ag oedd gan yr 'Arglwy, dd i'w 
ddywedyd wrthynt, felly yr oeddynt yn cael eu gadael i'r cyf- 
ryw ddi-deimladrwydd, fel na chaent ddim clywed nae adnabod 
yr byn oedd yn cael ei lefaru wrthynt. Pan oedd taranau 'r 
gyfraith yn rhuo uwch en pennau, nid oeddynt ddim yn clywed 
yr hyn ag oedd yn cael ei osod allan. Pan oedd gwahoddiadau 
a.bendithion yr efengyl yn cael. eu cyhoeddi yn eu plith, nid 
oeddynt yn clywed dim ag oeddynt yn ystyried yn deilwng o'u 
sylw... Pan oedd Duw yn llefaru wrthynt yn ei farnedigaethau, 
_ nid oeddynt'ddim yn clywed yr hyn ag oedd efe yn ei ddywedyd 
. wrthynt. ; Fe ddichon y geiriau hyd y dydd heddyw gael. eu cys- 
sylltu a diwedd Adn. 7. a'r rhan flaenorol-o'r Adnod hon gael ei 
— hystyried megis mewn cromfachau: Fe gafodd y lleill, sef yr 
Tuddewon anghrediniol, :eu caledu hyd :yr amser yr oedd Paul yn 
ysgrifennu 'r llythyr hwn. Er cynnifer o bethau rhyfeddol oedd 
wedi/cael eu gwneuthur. yn euplith, roeddynt. yn parhau mewn 
trym-gwsg, yn ddall, a byddar oddi ar yr amser y dechreuasai 'r 
| efengylgael ei phregethu iddynt. Ond fe all y geiriau arwyddo 
ymhellach, nad ydynt ddim i aros yn eu trym- gwsg byth. Y maent 
i gael eu di-huno, y mae'r gorchgudd i gael ei dynnu. ymmaith, 
y mae'r farn i gael ei symmud, a hwythau i gael eu dwyn. 
gredu, ac felly i i ydyn eu ynn ymn ol ah eu Meic eu hae. 
WRN í RW ' kh ] 
Ym Mot 


Wigodue cf mae e Dafydd yn dywedyd, Bydded c eu 
“tt hwy yn rhŵyd, ac yn fagl, ac yn Aunt dd, 
i ac yn. Mdledigaeth. iddynt. , Ffy 
GWlyoo AU da baeYmBDuty cy y «ed TA iei Yf Y TE 
| i | Ymma y mae'r AGO y tystial&eih; yssyd arali 
i brofi fod yr Iuddewon yn cael eu rhoddi i fynu i galedwch; tyb 
edigaethol: a'i ganlyniadau. 4c ymae Dafydd yn dywedyd. . 
mae*r geiriau a grybwyllir ymmaac-yn yr Adnod ganlynol “ŵn 
' eu cymmeryd o Psal. 69. 22,23. Y mae'n eglur. fod :y. Psalm 
ŵon yn. cynnwys amryw o rag-ddywediadau mewn parthynas i'r 


A yf 


£2 RHUFRINÎAID, 


Arplwydd Iesu Grist.:! Cydmar. Adn. 9), 21; â Ioan. 2.17. Rhnf; 
253 Mat. 27.34, 4B: Ioan i9. 28, 29, Y mae'n bossibl;:y 
dichon yr hynag ymae Dafydd yneiddywedyd, nid-oddiar-yspryd, 
ymddialgar, bnd dan arwein iad, yspryd prophwydoliaeth, ac mewn 
ffordd.o, rag-ddywediad,: gael êi gymunivyso at y.rhai ag oedtlynt 
yn elynion iddo efeihun. Ond-fel yroedd efe yn gysgod îr 
Messiah y maen sicr fod;ei eirian'n briodoli gael eu cymmwyso 
at yrluddewonanghrediniol y rhai oeddynt yn ymosod yn erbyn 
yr Arglwydd Iesu, -. Yr oedd y Psalmydd; anegis yrh-rbherson 
'Crist,: yn uwy yf barn.ym-erbyn ei elyn ion. “ Bydded &w bord yn 
rhwyd; Y mae'n bôssibl fod y gair bord ymma.'n arwyddoyr 
byn ag oedd er cynhaliaeth, yr hyn oll ag oeddynt iyn: ymhyfrydu 
vmddo o: bethau dymunol y bywyd>presennol. Yr oeddynt hwy 
wedi rhoddi bustl yn mwyd (Crist; ac wedí'eiddiodi yn ei syched 
afi inegr. 'Adn,21. Y wmae “Duw yn talu ynol iddynt megis a'n 
harian eu hunain. Gwel Rhuf.1,25,96.. Yr oeddyn. ddyled- 
swydd arnynt i arfer cyfranniadau rhagluniaeth gyda chymmedr- 
oldeb a' diolchgarwch : ond yr oeddynt yn eu truenus gam» 
iidefnyddio. Am hynny yroedd y-pethau hyn yncael eu gadael. 
îfod-yn ddinystr iddynt: yr oeddyntyneu dal. fel adar mewn 
“rhwyd.  Trwy-eu bod-yn cael helaethrwydd o'r hyn ag oeddynt 
yn ei ddymuno, ac yn ymhyfrydu yn fwyaf ynddo, yr oeddyrit yn 
cael eu dal yn llonydd, fel nad oeddyntiddim yn ymofyn amwwar- 
igaethi'w beneidíau. “Fe ddichon fod eu cyfeillion hefyd, y rhai 
a eisteddent wrth eu byrddau, yn cael eu gadael ifod yn rhwyd 
iddynt, trwy eu bod yn eu twyllo a'u: -gweniaeth. aca'ugwag 
ddychymmygion. Er fod ganddynt; megis. ar y bwrddo'w blaen, 
yr ysgrythyrau sanctaidd, y rhai sydd yn cynnwys ymborth iachus 
i ddadebru eneidiau newynog, eíto yr oedd y rhai'n yn rhwyd 
iddynt hwy." O herwydd pan oedd y gyfraith yn rhoddi cyfar- 
wyddiadau mewn meethyna o'n iwahanolfwydydd, &c. yr oeddynt. 
; hwy yn ymddiried i'w cyd-ymffurfiad a gosodiadau 'i r. ddeddf, ac 
felly yn esgeuluso a di-ystyru cyfiawnder Crist. Y mae 'r allor 
, yn cael ei galw yn fwrdd, 'Mal. 1.7, 12. ''Tywyc eu i bod yn c oíf- 
' rymmmu aberthau ar yr allor, ac yn ymddiried ì hynny; yr oedd- 
ynt yn di-ystyru Crist, ; yr hwn oedd ^wedi offrymmu ei hun yn 
ddifai i Dduw. Yr oeddynt yn fawr eu zel am fwytta r pasg 
ond fe'fuhyn ynrhwyd. iddynt, nid yn unig trwyeu bod ym'ymddir- 
ïed ihyny acyn esgeuluso Iesu'Grist, ond hefyd trwy eu bod yn:ym- 
gasglu allan o:bob rhan o'r wlad'i Jernsalem ar yr wyl; a hynfïy 
yn-achlysuriddynt gael eu cau i fynn yn y ddinas; a'u. —— 


PENNOD XI. 495. 


_an y.Rhufeiniaid. Pan oedd y. Prophwydi yn.gosod allan y' 
bendithionag oedd i ddyfod trwy ^r Messiah, yr oedd yn eu pro-, 
phwydoliaethau fyrddeidiau rhagorol o ddanteithion melus; ond, 
yi ymeddyni hwy, trwy eu cnawdolrwydd, yn golygu fod y pethau 
hyn'i'w:cael;:yn dymhorol, ac felly. yn esgeuluso y bendithion,ys- 
'prydolag-oedd yn cael eu dwyn i i hecbaduiaid trwy.Iesu Grist, 


“ Yn yrun: modd. yr; oedd. gwerthfawr wirioneddau Crist, megis 


ymborth iachus, yn: cael eu gosod, megis ar y bwrdd o'u blaen, 
yngweinidogaeth yr efengyl, ond trwy fod gwaredigaeth.yn cael. 
ei dal allan. syd ma mewn ffordd ag oedd mor wrthwynebol i'w 
golygiadau a'u , tueddiadau bwynt, yr.oeddynt trwy,eu lly gredd 
eu hanain, :yncael eu gwneuthur. yn achlysur o'u dinystr. Yn 
faglu, A: mae ^n,dybygol i iawn fod byrddau llawer o'r Iuddewon. 
ŷn. faplriddynt; pan ynmdwyn. lluniaeth oddi ar eu gilydd, yr am-, 
ser yr 0edd y Rhufeiniaid yn gwarchae. arnynt yn Jerusalem. Ac 
yroedd, y:trugareddau, a*r breintiau hynny.a ddylasai 'fod er lles j 
iddyntysyn icael:eu gwneuthur, . trwy eu llygredd eu, hunain, yn 
fagb i'w-.dal. fel anifeiliaid gwylltion, mewn dallineb, meddwl, 
cnawdoltwydd,. rhagfarn, a a gelyniaeth yn erbyn. Crist a'i efengyl. 

Ac yn dramgai ydd. Yr oeddynt wedi tramgwyddo wrth Grist a 
gweinidogaeth ei “genhadon. Mewn ffordd o farn, gan, bynny, 
ymae y trugareddau u a'r breintiau ag oeddynt yn eu. mwynhau, 


— ync cacleu gadael i 1,fod yn achlysur iddynt dramgwyddo, fel dyn- 


ion deillion;.neu feddwon, er eu dinystr, eu hunain.. ;.4c yn dal- 
- eligaellsdddynt- Nid, oedd, gwaith Duw yneu rhoddi.i i fynu idd- 
ynt eu hunain, ac yn. gadael eu tru gareddau a a'u rhagorfreintiau i í 


| fod yn, rhwyd, yn fagl, ac yn dramgwydd iddynt, ddim mwy na'r 


hyn oeddynt,yn ei gyfiawn Fe y ar gyfrif eu han-ufudd-dod a'u. 
hangrediniaeth. Y 'mae Duw yn, talu i” ^W elynion y cam a wnant 
a/Christ. ei aelodan megis yn eu aia eu hunain. Hab. 2.8. 
Reol k aŷba, 0w(t 4 dow ged «y 


Au. ; 7; 
np dod On AMC. ? ta sc y ŷn 


b “a0 efo ler eu 'iiygaid bed fel na nia a iy | 


; grymma. dieu cefnau hwy bob amser. 


kb, Fe ei MhUget; 

Er fol ysgaiennadau Moses a'r Prophwydi yn AM iy yr Nudd: 
ewon, er'eu bod wedi clywed yr efengyl o enau Crist a'i Apos: 
tolion, ac er'eu bod wedi gweled y gweithredoedd gwyrthiol ag 
oedd yn cael eu cyflawnu ganddynt, etto. yr oedd eu cariad at 
“bechod y fath fel na fedrent ddim canfod un rhyw neillduol ddrwg _ 


Lrvra& III, .9H 


42g: RHUFEINTATD, 


yh eu 'calonnau'a'u hymddugiadau eu hunain : yr oedd ganddynt: 
feddylìaumor chwyddedig am'danynt eu hunain; fel prin ygwel- 
ent fod arnynt eisiau troedigaeth na maddeuant : yr ueddynt-yn 
ymddiried cymmaint i'w pertbyhas ag' Abrabam, ac i'w cyfiawn- 
derauê hunain, fel na allent ddîm gweled eu bod mewn cyflwr 
pêryglus: yroedd ganddynt y fath feddyliau am deyrnas ddaear- 
ol y Messiah, fel na allent ddim gweled fod rhag-ddywediadau fr 
Prophwydi yn eael'eu cyflawnu' yn Iesu'o Nazareth : ac yr oedd 
ganddynty fathelyniaeth yn erbyn Crist, fel na allênt ddim canfod 
ain hawddgarwch ynddo, na dim yn ogoneddus yn €i athrawiaeth; - 
; mia€ yn ardderchog yn ei SYaÌL hedloedd!» "Pan oedd hauFcyfiawn- 
der yn tywynu' yn ddisglaer, ŷr oeddynt hwy yn“cau/eu llygaid: - 
yr oeddynt yn casau y goleuni, ônd yn caru'r. “tyw ŷNWch, ac yn 
ei ddewis. "Am hynny y mae'r Psalmydd, oddiar eiddigedd 
sâfrctaïdd dros ogoniaiit Duw, yn dywedyd, Tyŵyllar' 'eu llygaid 
hwy fel na welant. Gân na' fynnant ddim gweled y'pêthau sydd 
yh'cael'€u gosod o'u: blaen, bydded! îddynt, : vn ol fedd maturiol y. 
cyfryw dyminer ac ymddugrad, gael eu rhoddi î fynu, mewn cyf: 
iawn farn, î ddallineb meddwl, i'w. gwir-foddol anwybodaeth a'r 
cyfeiliornadau, fel na byddont ddìm! yn gweled y cyflwr ymaent 
ynddo, na'pha le y maent yn myned; na'pha fodd ìi ddiangc rhag 
y 'digefaînt sydd'ar êu gorddiwes. Mor ofnadwy oedd y rhwyd; 
y fagl, a'r tramgwydd, pan nad oedd ganddynt ddim llygaid i'w 
gweled, *Barn arswydus yw i ddynion gael eu gadaeli ddallineb 
ysprydol. “Deut. 28. 2s, 292 A chyd-grymìia dieu: cefndu. hwy 
bob amser. . Gan eu bod imor anianol achnawdol a'dewìs y byd 
hwn ŷn rhan ac yn etifeddiaeth iddynt, hwy a gant eu gadael i 
ymlusgo ar y ddaear, a i edrycli ar y pethau sydd arni, hebddim 
€arïad at bethau nefol, ac heb un'tuedd i droi eu golwg i fynu at- 
tŷnt. “Cant eu gadael gan Dduw yn y cyfryw fodd fel na bydd 
ynddynt ddim tuedd i godi eu hysprydoedd i fynu atto; byddant 
wedi eu gwanhau a'u gwneuthur ŷ ŷn hollol an-alluog at bob da- 
ïoni. _ Y mae gwneuthur i rai rodio yn syth.yn arwyddo rhydd- 
thau-o dan'iau caethiwed. Lef. 26. 18... Mewn cyferbyniad i i 
: hynny, fe ddichon cr rymmu 'r cefn arwyddo dwyn i gaethiwed. Yr 
'oedd yr Iuddewon i gael eu anw a dychryn ae anobaith, ac i 
; ymgrymmu dan:y felldith ag oedd eu. pechodau yn dynu arnynt ; 
'i gael eu di-feddiannu o'u hawdurdod a'u llywodraeth wladol, ac 
î gael eu crymmu i lawr dan bwys y gorthrymderau ag oedd yn 
fuani'w gorddiwes. Acer eu bod y pryd hyn yn dra phen-uchel, 
yt'oeddynt ym sicr o gael eu dwyn i Jawr; o herwydd yr oedd 


ï i.i 


PENNOD, yx). 423, 


Buwei hun.yn/cymmeryd mewn llaw, y, gwaith o'u darostwng, 
Crymma, di, &c. Yr oedd olwynion rhagluniaeth i igael eu troi yn, 

y, cyfryw, fodd ,ag oedd yn sicr i'w, dwyn hwyntilawr. Ac yr 
oeddynt i bL. gael eu dwyn i gaethiwed, o hir-harhad, yr hyn. PR yn. 
SM ei YN allan. yn y, geiriau bob amser, ian h 


| swn y'wrio meddaf, A.dramgwyddasant hw y: 
fel y cwympent? Na atto Duw: eithr trwy eu: 
cwymp. 'hwynt! y daethi 'iachawdwriaeth i i'r "FRY 
oedd, ì ymn eiddigedd! MR 
in nnd y biiêin 

“Ar elisglinì mai ii gweddi o'r CD oedd wedi eu "sin 
Adn.5: bod y-lleill wedieu caledu, :Adn..7.,. bod Duw wedi 
rhoddiiddynt. yêpryd trymgwsg; bod eu bord yn rliwyd, yn. fagl; 


ac “yn dramgwydd iddynt, a bod eu llygaid wedi eu tywyllu fel 


na welent, Adn. 8/—10,: y mae'r Apostol. 'ymma'n dyfod i ysiyr- 
iedbeth oedd i'w gasglu oddi wrth y pethau hyn. dm hynny medd“. 
afa. dramgwyddasâut hey fel y cwympent ?. Yr oedd yn amlwg fod 

y cyffredinolrwydd. o honynt wedi eu gadael'iddynt en: hunain $ 


| dramgwyddo. wrth Grist, Gwel Rhuf,9; 32. Ond beth oedd diben 


Puw ynhyn? Aallwn ni iddychymmygu nad oedd ganddo ddim. yn 
ei olwg ond iddyntsyrthio a bod yn golledig byth? A ellir meddwl 

eifod e'n trefn» iddynt-dramgwyddo fel y syrthient, ac na bydd- 
aiiddynt tyfodd byth ond hynny?. A-ellir golygu ei fod efe ; yn 


amcanu i'r holl gorph o honynt, fel-cenedl,. syrthio ymmaith a: 


cholli y breintiau oeddynt wedi eu hir fwynhau, a bod yn golledig 
_ byth heb un gobaith am eu hadferu ?: Na:atto Duw, Pell fyddo 
_ oddi wrthym ni i leitua y fath feddyliau : fe fyddai golygu hyn 
" ŷn hollol groes i natur Jehofah fel y mae'n Dduw trugarog a 


“ gras-Ìawn, yn gystal ac yn groes i'w sanctaidd air. Ezec. 18, 31, 


32. Nid ydym ddim mewn un modd i feddwl eu bod wedi tram- 
gwyddo feì y syrthient, megis pe byddai diben Duw yn cael eî 
alteb yn gyflawn yn bynny, heb olygu dim ymhellach, Ertlr 
erwy eu cwymp hwy y daeth itchydwriaeth i'r Cenhedloedd. Nid yw 
Duw anfeidrol ddoeth, daionns, a galluog, ddim yn gadael i iun 
rhyw. idrwg gymmeryd lle heb ei fod yn ei oruwch-lywodraethu 
er daioni, Felly ymma-nid oedd gwaith yr Iuddewon yn tram- 
gwyddo wrth Grist, ac felly yn syrthio i'r pechod o'i wrthod ef 
a'i iechydwriaeth, yn gystal ac i'r trueni ag oedd yn canlyn y 


428 RHUFEINIAID, 


cyfryw wrthodiad o Fab Duw ddim yn cael ei oddef er ei fwyn 
ei hun yn unig. Ond yr oedd mewn mesur yn amlŵg pan oedd 
Paul yn ysgrifennu y llythyr hwn, a chafodd eî wneuthur yn fwy 
amlwg wedi hynny, fod Duw, yn anfeidroldeb ei ras a'í ddoeth-” 
ineb, wedi bwriadu er cyn y? oesoedd, ac yn ganlynol weditrefnu 
yn ei ragluniaeth, i dramgwydd a chwymp yr Iuddewon gael ei 
oruwch- lygad rgeig i fod er daioni i'r Cenhedloedd. Bu ang- 
hrediniaeth yr Iuddewon yn achlysur i'r efengyl gael ei phregethu 
yn gynt i'r Cenhedloedd. Mat.:21. 33—43, Act. 13. 45—47. 
Yr oedd eu gwaith hwy yn diystyru arlwyadan yr efengyl, yn 
achlysur i genadon g gael eu hanfon allan i heolydd; ac ystrydoedd. 
y ddinas, ïe, ac i'r prif- ffyrdd a'r caeau, i gymmell dynion i ddy- 
fod i mewn. Luc 14, 16—24. A phan gafodd yr efengyl ei 
phregethu i'r Cenhedloedd, fe gafodd iechydwriaeth Duw ei gŵn- 
euthur yn adnabyddus iddynt: Es. 52.7: yr oeddynt yn cael 
eu galwi ddal gafael ar fendithion iechydwriaeth: ac yroedd y 
gairyn cael ei wneuthur yn allu Duw er iechydwriaeth i lawer- 
eedd o honynt. Rhuf. 1. 16. Fel byn y mae Duw yn dwyn da- 
ìôni i'w eiddo trwy foddion digon an-nhebygol; ac y mae^n dal 
gafael ar bob cyfleusdra i wneuthur daioni iddynt, J ymu ei- 
— armynt. Y mae'r Cenhedloedd yn credu Ynghrist, yrhwn: 
| yw gogoniant Israêl, a thrwy g gredu yn mwynhau y bendithion 
sydd yn deilliaw oddi wrth ei gyfryngdod efi bechaduriaid. Pan 
wnelo 'r Iuddewon ddal sylw ar hyn, hwy gant eu cynhyrfu i i 
eiddigeddu, fod y Cenhedloedd, y rhai yr oeddynt hwy yn es di- 
ystyru gymmaint, yn gwneuthur derbyniad o'r Messiah, yr hwn 
a wrthodasant hwy, a thrwy hynny yn cael eu gwneuthur yn an- 
nhraethol' ddedwydd, pan :y maent hwy, hiliogaeth Abrabam, 
Isaac, a Jacob, yn dra thruenus eu sefyllfa ar gyfrif. eu hangred- 
iniaeth. Deut, 32. 21. ” Hwy fyddant yn. barod i ddywedyd, A 
ga'r Cenhedloedd, y rhai oedd' gynt yn addoli eilunod, a'r rhai 
oeddym ni yn eu golygu yn greaduriaid neillduol o, ddistadl, fwyn- 
hau yr holl iechydwriaeth ag sydd trwy*r Messiah a gododd Duw 
ì fôd yn waredwr i Israel? A ga*r bendithion ysprydol yma, a'r 
nefoedd yn ôl llaw fod yn eiddo i neb:ond i'r rhai'n y rhai oedd- 
ym ni'yn eu hystyried fel y bobl waela ar y ddaear 2 Oddi ar hyn 
hwy fyddant yn dymuno rhagori ar y Cenhedloedd, .neu beth byn- 
nag i fodyn gyd-radd'a hwynt mewn parch i'r Arg glwydd Iesu, a 
_ thrwyddo efi gael eu hadferu ibeddwch Duw, ac îi gael rhan 

chur 'r Nu —— ym: tmreitiau ' r efengyl UU i; 


r 


Y 


BYS GYDD 


PENNOD XI. 429 


12O ARNAW pa ham, os ydyw 'eu CWYD. 
hwy yn olud i'r byd, a'u lleihâd. hwy yn olud i'r 
cenhedloedd, pa Uan GREY y hydd eu joeyflaynden 
cyd (“nt 


dÂ 5Y 


“Gan fod ŷr Arglwydd, oddi-wrth Mglediwdat a thorriad ym- 
maith. yr 'Tuddewon, wedi cymmeryd achlysur i wneuthur l)awer 
o 'ddaioni i i'r Cenhedloedd, y mae'n bossibl y gallai rhai fod yn 
barod i i' ofni - byddai rhyw anfanteisi ïon neillduol yn canlyn yr 
eiddigedd” i ba un y maent i gael eu gyrru, ac yn neillduol os 
byddai iddynt'g gael eu hadferu' yn ol. Ymma y mae'r Apostol 
yn dangos I 'nad oes dim achos i ofidioar y Dn hwn, ac na ddy lai 
byn. 'ddim bod yn newydd an-nerbyniol gan y Cenhedloedd eu 
hunain. nd herwydd pa ham, os yw eu cwymp hwy yn olud i'r byd: 
TY oêdd. yr luddewon, a'u hystyried fel Cenedl, wedi cwympo i'r 
pechod: mawr o ddi- ystyru a gwrthod Mab. Duw, Mewn can- 
lyniad i hyn yr oeddynt wedi cwympo o'r sefyllfa anrhydeddus 
oeddynt wedi hir fod ynddi, fel pobl mewn cyfammod neillduol . 
a'r gwir Dduw “Yn ol bwriad a threfn anfeidrol ddoethineb, ; yT 
oedd hyn yn cael ei wneuthur yn olud i'r byd, hynny yw i'r Cen- 
hedloedd. Y mae'r; gair byd, ymma, ac mewn amrywiol fannau 
eraill, 'yn arwyddo ” r Cenhedloedd mewn cyferbyniad i'r Iudd- 
Eid y gwymp yr Iuddewon y yr. oedd. yr efengyl yn cael e 
'phregethu i'r Cenhedloedd, Act. 15. 45—47. 'Yr oedd hyn yn. 
cyfoethogi lluoedd o honynt ag adnabyddiaeth ; gywir o'r gwir 
* Dduw, ei "gyfraith 'eu cyflyrau. eu hunain, ac yn. neillduol o an- 
A chwiliadwy “olud Crist. Yr oe edd yr efengyl: yn! gosod geren. 
— bronnau Peiitithioi' ag sydd y yn ' ddigonol i gyfoethogi eneidiau 
ni dros amser a. thragywyddoldeb, yn 'neillduol. maddeuant pechod- 
au, cymdeithas: a Duw, diddanwch mewn, gorthrymderau, nerth 
i barhau hyd y diwedd, buddugoliaeth 2 arangeu, 'a' “dedwyddwch 
di-ddiwedd ym myd yr ysprydoedd, Ac yroedd y rhaï ag oedd 
_ yn derbyn cariad y gwirionedd ; yn cael eu gweithredol gyfoeth: 
— ogî a hawl i'r bendithion gogoneddus hyn, yn gystal ac ag anian 
Duw, ac amrywiol ddoniau yr Yspryd Glan! A'u lleihad hwy yn 
olud i'r Cenhedloedd. "Yr oedd yr Tiddewon n cael eu' lleihau 
pan oedd y cyffredinoirwydd o honynt yn grill Crist, ac felly 
yn syrthio ymmaith hyd at ychydig : ag oedd yn cofleidio. yr ef- 
engyl. Yr oeddynt, trwy hyn, yn dyfod yn llai ac yn is ynghyf, 
nr Duw. Y canlyniad oedd fod corph y Aedd neu y cyffredinol- 


ê30 RHUFEINIAID, 


rwydd ohonynt, yn cael eu torri ymmaith, fel nad oeddyntmwy- 
ach ddim yn sefyll mewn perthynas gyfammodol a Duw, a bod 
y barnedigaethau ag oedd yn en gorddiwes yn difa cynnifer o 
honynt, nes oeddynt, mewn cydmariaeth, ddîm ond ychydig oran 
rhifedi. Fe ellir dal sylw hefyd fod y gair (ettema) ag sydd 
ymma am leihad, yn yh go diffyg, ac yn cael ei gyfieithu felly, 
1 Cor. 6. 7.. Y mae 'n sicr mai diffyg beius yn yr Iuddewon oedd, 
nad oeddynt ddim yn gwneuthur derbyniad o Iesu Grist, a'u bod 
hwy, mewn canlyniad í i hynny; yn,cael eu gadael yn ddiffygiol, 

peu yn amddifaid, olawero ragorfreintiau. Fe fu diffyg yr Iudd- 
€won, a'u lleihad, yn fanteisiol i'r Cenhedloedd, trwy gael ei 
wneuthur yn achlysur, í an-chwiliadwy olud, Crist gael ei gy« 


hoeddi yn eu plith, ac eneidiau llaweroedd o honynt gael eu cyf. 


Ìawnu. a chyfìawpder Duw ynddo.ef, Yn awr, os bu ] bod dim 


ond ychydig o'r Iuddewon yn credu Ynghrist, yn achlysur i'r ef.” 


engyl gael ei thaenu ymhlith y Cenhedloedd, ac i luoedd o hon- 
ybt gael eu gwneuthur yn gyfoethog tu ag at Dduw, Pa faint 
mwy y bydd eu cyflawnder hwy ? Y maen debygol fod y cyffred. 
jnolrwydd , o..had. naturiol Abraham'i gael eu, dychwelyd 
eíto at yr Arglwydd, fel y. byddant, fel cenedl yn cael eu cym- 


meryd eíto i gyfammod Duw; ac yn cael eu hadferu ì'r. cyflawn 


fwynhad o'r bendithion ag y maent yn bresennol yn eu gwrthod 

trwy anghrediniaeth. j^n 8 mae] llawer o brophwydoliaethau ynyr 
ben Destament yn r rhoddi i nileifeddwly bydd iddynt gael eu 
dwyn Tn ol at yr Arglwydd, eu, haddurno. a_doniau; yni Yspryd 
Glan: a'u. hadferu, i'w. gwlad eu hunaìn. Es. A Ll6. CES 12, 
“18. 59. 20, 21; Ezec. 11. 16-20. 20.34—44. 34,113], 
96. g2—85.. ,37. 217—28., Am,9. 14,15. Obad. 17—21., Zech, 
J4, lO, 11., “A y mae'r < modd, rhyfeddol y maent wedi cael eu 
cadw ar eu pennau, eu, hunain yn: “bobl wahanol oddi wrth bawb 
eraill, a hynny yn wyneb cynnifer o: anfanteision, nid yn unig yn 


gwneuthur hyn yn. beth. possibl, ond hefyd yn rhoddi lle i hyderu 


fod y Prophwydoliaethau hyn;a'r cyffelyb i gael eu cyflawnu ar, 


ewrhan. ; Pan gaflo.byn ei, gyflawnu hwy a fyddant. megis yn 
llanw y.lle a gafodd ei wneuthur yn wag trwy eu torrïad ym- 
maith, , Am hynny y mae'r Apostol yn galw hyn eu cyflawnder 
iy, & Ni bydd byn ddim ynn anfantais i'r Cenhedloedd; ond. 
fe fydd yn fanteisiol iddynt, O berwydd; y mae tuedd yn yt 
byn sydd ynddo ei hun yn dda, megis y mae'n sicr y bydd adfer- 
iad yr Iuddewon, i ddwyn rhyw effeithiau. daionus; ond yn achs 
lysurol yn unig.y mae daioni yn canlyn yr byn sydd ynddo ei 


FT C— “MA Ï* Pr 


Z/ 


LPENNOD XI, ; 431 


hun ŷn ddrwg, megis y mae 'n rhaid i ni olygu eu hangrediniaeth 
hwya'u torrïad ymmaith, Pan gaffo corph y genedl Iuddewig 
eu dychwelyd, fe fydd yn beth mor rhyfeddol, ac yn neillduol fel 
y bydd yn gyflawniad o brophwydoliaethau adnabyddus o'r blaen, 
fel y ca ffydd y Cenhedloedd crediniol ei dirfawr gadarnhau, ac 
fe gar an-ystyriol a'r anghrediniol yn eu plith eu deffroi ystyr- 
ied y prawf fydd byn yn ei roddi.o ddwyfolder yr hen Destament 
a'rnewydd.. Ca hyn ei arddel fel moddion i'w dwyn i ddifrifol 
ystyriaeth o'r pethau pwysig a osodir allan yn y gair:ac y mae'n 
dybygol yr arwain hyh at.daniad yr efengyl mewn modd rhyfedd- 
oÌ o gyflym ymhlith Cenliedloedd digred, ac felly-y-bydd chwan- 
egiad mawr at yr eglwys o ran rhifedi, llawer o.lawenydd i wir 
dduwiolion, yn gystal a neillduol egtniiot i mH oddi wrth dyu 
IR : EA e 


Ex 


ang AF 
“as CH: hibyf edwi y  ceghidloet: yr” sf 
yn. dywedyd ; 3. yn gymmaint a'm bod i yn 3PRNRL y 
Feieunedo gr 'wyf, yn | mawrhau fy gyf So h 
Yr “wl cs yn Rhufain yn NR o Ibddewôn a 
Chenhedloedd. Yr oedd Paul weithiau yn annerch y rhan Eudd- 
ewig o'r eglwys: Pen. 2. 17, &c; 7. 1, &c. Ymma y mae*n 
cyfeirio eihun at y cyfryw olfonyntag oedd wedi cael eu casglu 


o blith y Cenhedloedd. | Canys wrthych chwi y Cenhedloedd yr wyf 


yn dywedyd. Yr oedd yr hyn: oedd efe wediei ddywedyd mewn 
_ gwymp yr Iuddewon a'u: cyflawnder, yn dwyn per- 
mas neilltuol a'r rhai'n, ac yn deilwng o'u sylw mwyaf difrifol: 
am hynny yr oedd efe, gyda 'r hyfrydwch mwyaf, yn dywedyd : 
wrthynt am y fantais ag oedd wedi dyfod, yn ydys ac am yr 
hyn ag oedd: iddeilliaw ymhellach oddi wrth byn i'r Cenhedloedd. 
Acyr. oeddyn golygu fod gosod y gwr hyn o'u blaen, er eu 
cysur a'u 'Mawenydd, yn rhan neillduol o'r gwaithoedd ganddo-ef 
i'w; gyflawnu. Yn gymmaint a'm bod i yn Apostol y Cenhedi- 
oedd, Newn perthynas i Apostol gwel Rhuf..1.1.' Y maen 


ï wir fod Paul yn efangylu i'r Ïuddewon ar bob cyfleusderau ag 


oedd. yn ymgynnyg iddo. Act. 9. 20-—22, 13, 2—5, 14—16, &c. 
17.1,2, Ond yr oedd efe'yn llestr etholedig i'r Arglwydd, 
ddwyn ei enw ger bron y Cenhedloedd : Act. 9. 15. fe.gafodd 
efengyl y di-enwaediad eì hymddiried” iddo, ac fe nerthol weith- 


redodd, myn ynddo. tu edd ——— Gal,.2. 7,.8. "ae. 


A53 RHUFEINIAID, 


fe'i hanfonodd ef attynt, Act. 22; 21. Yr oedd wedi ei'neíìidud 
a'i osod gan yr Arglwydd Iesu fod y pennaf o'i Apostolion í 
efangylu i'r Cenhedloedd di-enwaededig, pa le bynnag y cai gyf“ 
leusdra i lefaru wrthynt. Ar ol y blynyddoedd cyntaf 
o'i weinidogaeth, yr oedd yn pregethu iddynt bwy yn fwyaf 
neillduol: ac yr oedd eí lwyddiant yny weinidogaeth yn fwyaf 
ymhlith y Cenhedloedd.” Oblegid y pethau hyn yr oedd yr hyn 
ag oedd ganddo i'w ddywedyd yn deilwng o sylw mwyaf difrifok 
y “Cenhedloedd, Ac nid peth bychan yngolwg; Paul oedd bod 


yn Apostol i'r Cenhedloedd : / 0 herwydd y mae?ndywedyd,. 


Yr wyf yn mawrhau fy swydd. ' Y mae'r gair (diaconia) ag sydd 
ŷmma am swydd, yn. arwyddo gweinidogaeth, ac yn cael ei gyfieithu 
felly, Act. 1. 175 25. 21, 19, Rhuf.15..31, 2:Cor,:8u Ty By. Bo. 
6.3. 9.12, 13. Fel Apostol y Cenhedloedd, yr oedd efe, niâ 
yn ) arglwyddiaethu z ar eu ffydd, ond yn gwasanaethu yr Arglwydd 
Crist, ac yn gweini ìddynt hwythau, gyda. gdÌwg areu. ved y 
eu diddanu, a'u hadeiladu yny sancteiddiolaf ffydd, 

mawrhau ei swydd,” neu ei weiniddgaeth, trwy tei Glyd ŷr ba beth 
mawr iawn fod y weinidogaeth hon wediei hymddiried iddo." Yr 
oedd yr Iuddewon yn llidiog iawn wrtho am ei fod yn efangylu 
;r Cenhedloedd : ac yr oedd ;y Cenhedloedd. “eu ;hunain; mewn 
amrywiol fannau, wedi ei ddiystyru a chyfodi:yn eidrbyn:. Ond 

| yr oedd efe yn cyfrif ei weinidogaeth yn swydd traanrhydeddus; 
Y mae'n wirnad oedd ei weinidogaeth ddim yn dwyn iddo'un 
elw bydol, na chyfleusdra,i í ymddangos mewn mawredd daearol, 
nae achlysur i | draws-arglwyddiaethu | ar ei' frodyr : ond;yr oedd. 

Paul yn golygu mai nid peth bach oedd cael bod; yng! 
Grist, brenhin y brenhinoedd, a hynny ar yr achos mwyafpw Un 
ig, sef cyhoeddi bwriad grasol Diw i achub pechaduriaidj ei; 
ogoneddus i i ddwyn hynny oddiamgylch, a'r barodwydd seyrbio î 
imewn a'r drefn honno. . Yr oeddyn ei ystyried 'yn beth mawr 
iawn fod creadur a fuasai ar fin uffern, nid yn nig yn cael: ach- 

' ubiaeth i'w enaid eì bun, ond hefyd. :yn.cael ei ddefnyddio i ì'wn» 
euthur yr achubiaeth honno yn adnabyddus i'r Cenhedloedd, y 
rhai oedd wedi bod yn hir.yn eistedd mewn tywyllwch, ; ym mro 
a. chysgod angeu: ac yn neillduol ei fod yn cael ei wneuthur yn 
eíferynnol i droi eneidiau o'r tywyllwch i'r goleuni, ac o feddiant 
Satan aty Duw byw. Ni ddichon un swydd fol yn fwy ei : 
phwys,-gyda golwg ar ogoniant mynegol Duw, na daioni dynol 
ryw, yn neillduol trwyfôd effeithiau *r weinidogaeth o dragy- 
wyddol barhad; ; Ac oddi ar-gariad at eigenedl eihun yr oedd 


PENNOD XI. 498. 
ŷ ep 


yn ei gyfrif yn beth mawr iawn, fod ; ei waith ef yn pregethu i'r 
Cenhedloedd yn. dueddu i gynhyrfu. yr luddewon i eiddigedd, fel. 
y. byddai. ì faio honynt gael eu hachub, Yr oedd yn mawrhau êâ 
sw ydd trwy ei fod, yn lle cywil yddio oblegid ei waith yn gweîni 
i'r “Cenhedloedd, yn gorfoleddu yn hynny, ac' yn moliannu Duw: 
am ymddir ed iddo y fath orchwyl, ac ŷn neillduol am y fuddug-: 
ali g, oedd eíe wedi gael ym mhob man ag oedd. mr hyd 
ì ymma, wedi, 'bod” yn 'r2ddodi ' ei i gennadwri; ; 2Cor. 2.14. 
tal ac am ir hyn ag 6edd efe yn ei ddisgwyl fel beg aa 
wydd « ei y ndrechiadau gweinidogaethol, 'sef y byddaîi ì ai 'beth: 
bynnag, o o i frodyr yno ol lyc cnawd, gael eu hachub.” 'Yr oedd yn* 
madrhau € & ì swydd, trwy e ei fod y yn go d allan, er. gogbniant 'Daw,. 
helâe thrŵydd ei ymdrechiadau” yh y y cyflaw ynjad '0 honi, ynghyd. 
a'r lwy 
yn, dd da hydedc Ti “Rhuf. YH 'ÍS, 19,” Nid'oedd efe ddîm: 
ŷn. cyfiwne ei; ei DE: d ôddi” at iyw ddibenion isel'a 'distadl, ond. 
N oddi ry; en mawr, ag a€ d gan. Diiw yn €i i olwg, sef î 








1,3] 


adn 1n dL i. A€yr uedd; yn mawrhau ei swydd,” 'neu. 
y aew Bad del) y mae Sir gar ŷn arwyddo, trwy ei chyflawnu 

Y deddus. a 'ch hanmoladwy Y yr 'uedd; “yn ofalus 
EY i yn UU wrhag 8y. beiau a fuasai y yn MYNYD, Pw weinid- 








de WN y i ES Z. yr oedd a neillduol o'ddiwyd' allafuris? 
1 Cor. u Ur ; o, yr oedd dywod gorthrymder yn. amyneddgar 
Iwyn y r efengyl: '2 Cor. 6. 4,5. 11.23—907. Yroedd yr 
A Fae 'caniattau iddô'w neuthur llâwer o arwyddion, “iy 
fedd dae i, a ugweìthredoedd r nerthol; i'r diben ï i brofi dwyfolder'e ei. 
A A MGOliaeths 'PCôr. 12. a ac yroedd e er ymdrechiadau yn. id 
ene arddel's er gogoniant Diw y. nhfoedigaeth llaweroedd (NA 
a, “Rif Y bid gi ciwi Dyt no. ymnf gyrth. 7 
Swioio (T9 5. hbefs ol iÍ kb “gi ; gi bus o tfe 


sa AWgnch o >EN Swan bbc 
uo ibdab sir Galla nyw ifoddi cem eiddigedd ar. y 
S| 5y gwed, hun; 'ae yon! hain ; 
Fen, mgwiga'mg FR i 3 ìfy, i ' v hi honynt.” o Ŵ 
tddo! oedd. yr YR yn diwedfo Geni Hi wrih y cend 
“hedloedd, adu ddi arìn amharch nad wyewyllys Pw gencdf ei 
'hon yrTuddeon, nae oddi arun bwriadi roddì annogaeth i i'r Cens 
'hedloedd « —, 'di- styru 5. ; oud oddi ar ei' bariad' attynt; ei ofal am 


“danynt, a'i ddymui iad'i i wneuthur daioni iddynt. Os gallaf ryn 


fodd yr ymru, eiddigedd ar fŷ Ty nghidwd a'n. N-gŵded A hiin, y yen” 


“LrYrR lu. Fi ty 


, A 


nrifis mawr a i pha un yr oedd yr a raa) yn gweled. 


uu Mig (Y aryr Iuddewon, fl y 'byddai'i irai o bonynt gaêl R 


A 


Mr). ei. ymdrechiadau « ef, a'i lwyddiant yn 


fellyi i.fod yn Syd-gyfrannogion o o fen 


Wrth ddywedyd, Os glaf, nyw, fodd, 
' swydd. yr. TWddenoby ddiwydrwydd, i hu in. gyt 
hiechydwriaeth. h.y, Efea fnasai. yn.dirfawr anad .p 
.. rhyngu bodd i'r rJ rglwydd « ei arddel. mor belled fel yb 
 frwyhyn, os nid trwy ryw foddion eraill oedd efe,we 


go Y 
435 RHUFEINIAID. 


wedai. Laban wrth Jacob, Fya asgwrn. ia' 'm cnawd. ydwyt ti: Gen: 
g9. Ì4., ac í fe ddywedai brodyr. Joseph z am eu brawd, Ein brawd 
ni a'n cngwd ydyw « efe, Gen, 31.27. Y mae 'r gair cnawd, yn 
y,mannau hyn, , yn. gystal, ac, mewn, amrywiol, fannau. eraill, 
yn, arwyddo, perthynas i tiriol..- Y. mae'n bossibl, a a hynny, 
] gosod lÌan. ei  ddymunia am iech- 
ydwriaeth, i'r, UM Tf. yddewon, ag oeddynt, Wm, berthyn- 
asau iddo,yn.ol y cnawd. Neu yn hytrach y mae” 'n n golygu y 
genedl Tuddeyig yn. ein ol:,,yr oedd ganddo g ymmaint o 
gariad, at,y rhai'n fel, cenedl, «cymmaint o o ofid. wrth ye 
eu trueni, achymm 'mmaint, o. bar; dgy ynn E'n Y Ìc 
phe, bnasent, yn ael ì gotph,, pb 
gymru, i  eiddigefd key AF, O: oedd, yn mawrhau 
Apostol i i'r r Cenhedloedd, * wrth feddwl. y En asai 


















les.i'r Iudd ewon. , Pan edrychai h had natu 
mad oeddynt gynt; ddim. yn. bobl i i )duw, WŶ 
dynu bobl, ac. yn. mwynhau y Î breintiau agoe ed 
i'r, genedl Iuddewig, y Tr oedd HAU rn bosibl iddynt g i^ 
drwy ddwyfol ras, i sancfaidd ddymuniad A ydyeh ìad dna 
iddynt ddim gadael i'r Cenhedloedd yn unig fwyn u bre 
meibion, Duw, yn gystal ac i uno gyda hwy i gredu X î 

di thion yr « e Uasylyi ïe, ac i 
NL Gwel, Adn, eM 










xzagori arnynt. yn. eu derbyniad. o Grista i. 












fer, eu gyrru hwy i eiddigedd. Yr hyn oedd ganddo ef yn ei olwg 
oedd cadwedigaeth eu heneidiau. Ac achub rhai o honynt. Fe 
wyddai Paul fod cyffredinolrwyddy: l Fuddewig wedi eu 
rhoddii fynu i ddallineb a , chalon-galedwch, acnad I oedd yr amser 
iddynt fel cenedl gael eu dychwelyd i'r ffydd ddim wedi dyfod i i 
ben etto. Ond pan nad oedd ganddo efe un gobaith, am Iwyddo 
â adferu corph y genedl. fuddewig, yr. 6edd ; yni dymuno yn fawr î 
gael, bod yn oMfeCgh te, yn. llaw. yr Yspryd, Glan,i, achub. rhai, o 


| honynf. | Y mae'n wir mai Duw yn unig sydd Achubydd : t Es 
45.1 (A5. 21. Ond y; mae gweinidogion nA gair yn: cael nh han- 
rhydeddu i, 1 fod . n offerynnol, yn llaw Duw, i i ddwyn Hy 1 


etifeddu iechydwriaeth, YCor.9,22,1 Tim, 4 16, Iag. 5. 


4 A'N 


PENNOD XI. 435 


o 


Y maent yn gosod allan y sefyllfa druenus a pheryglus ag y.mae 
eneidiau wedi dyfod iddi. trwy. bechod : ; yn amlygu, am-nigonol- 
rwydd, y. noddfeydd celwydd , ag Wy mae. . dynion yn barod i ffoi 
ìddynt, a'r mawr ynfydrwydd a'r perygl o y geisio ymguddio mewn 
gau lochesau ; yn dal allan ras Duw yn, Wyneb, trueni ac anheil- 
yngdod, pechadur ; yn cyhoeddi ffordd iechydwriaeth, neu drefn. 
)uw i achub creaduriaid ag oedd yn, haeddu. eu damnio : yn an- 
nog dynion, i ffoi i'r 'naddfa trwy. gredu. yn yr, Arglwydd. Iesu 
Grist: ac yn, dangos mawr drueni. y. Thai sydd ync esgeuluso. 
iechydwriaeth. Yn wi modd. hyn y. maent yn offerynnol ' i'w 
dwyn i gredu yn yr Arglwyd Iesu, trwy” o 'hwn ymae Shy dd 
iaeth i gael ei mwynhau. 1 Côr. 3, 5. Ac ynawr, y mae'r en- 


eidiau hyn, yn cael eu hachub o. dan. awdurdod calon- -galedwg 
ac anghrediniaeth, rhag y. gosp i ba un yr oeddynt yn 'agoredf e 


troseddwyr, r, rhag llywodraeth arglwyddiaethol nwydau hlygredigy 


en oddi wrth holl weddillion llygredd, yn. gystal ac, oddi wrth bob 
ìd gofìd yn. y diwedd. Gan. ei fod, fel. gweini og. la i Iesu 


â Gr Grist, a'i olwg. yn. syml ar agmdb Duw, yn caru eneidiau ; eì 


gyd deb wi ac yn cofio for a yf 
1 oruchwiliaeth, H Heb. ì'w MW Ezec. a ni allasai « efe ddim 


yn. rhaid iddo roddi cyfrif a am. ei 


llai nabod yn 'fawr ei awydd. am achub rhai : : ac ni allasai, fe 
WYD yn 


ddim. llai nag arfer pobi moddion ag « oedd yn tueddu at ymyr 


| Ac; erei fod yn Apostol y Cenhedloedd, yr oedd yn smnBee ac 


— ub, id yn uni ig. yr rhai ag oeddynt mewn, modd. mw, neil llduol lyn 


_ 


4 wrthddrychau « ei ofal. gweinidogaethol, ond. eraill. he fyd. Ac y 

| mae'n deilwng o sylw, € ei fod yn cael annogaeth i i fod y yn ddiwyd yd 
yn ei ymdrechiadau i i wneuthur daioni ì i'r Cenhedloedd, c ydd ar o 

| gariad ab ei MAN ei. hun Hy Iuddewon, Âi 


Feb iad) “ A'R 
Ŷ fi 
» UA . ' N 

TÔ gtt sw y am 0y 


i'r byd, beth ow eu nM Ma ned anet o 


UD MR TN WYR EN 


8. “Mmma; y mae 4n Apostol yn RHEW i fyned ymm]aen. a 'r hyn 


oedd wedi ei. ddechreu, Adn..11, 12. ac yn dangos eì fod yn dy- 


muno adferiad yr Iuddewon oddi ar NN o'r effaith a fyddai 
hynny yn sicr o. gaelar y Cenhedloedd Y mae troedigaeth y 


) genedl Iuddewig yn ddymunol, nid yn. unig. o ran y peth ; ynddo 
ei hun, ond hefyd er mwyn y. Cenhedloedd i i'r rhai y bydd, yn 
; neillduol o fanteisiol. a'r wneuthur Myd yn. alw osodir. o'n 


ify (Giye'! os yw eu 1 gwrthodiad hwy a GC | 


2 


1 


436 RHUFEINIAID. 
'blaen yr hyn a ganlynodd fel effaith eu torrïad ymmaith. 'Cinys 
'os yw'eu gwrthodiad lywy yn gymmod â'r byd. Am i'r Iuddewon 
beidio. gwneuthue derbyniad o Fab Duw, diystyru yr efengyl, 
gwrthwynebu: y rhaì ag oedd wedi cael eu banfon i'w chyhoeddi, 
a hynny pan oedd yr Yspryd Glan yn dwyn tystiolaeth neilìduol 
i'w dwyfol anfoniad, fe ddarfu i'r Argl wydd eu gwrthod hwythau, 
eu taflu allan o'i gyfammod. gweledig, a'u galw Lo-ammi, gan 
ddywedyd, Nid. ydych bobl i mi, ac ni byddaf i chwithau yn 
Dduw. Hos. 1. 9. Fe gafodd hyn ei oruwch- lywodraethu î fod . 
yn | gymmod. i'r byd, hynny yw' i'r Cenhedloedd, y rhai oedd yn 
preswylio yn y rhan fwyaf o'r byd. Gwel Adn. 12. Yr 'oedd 
gynn wedi bod rhwng y. rhai'n a Duw. Rhuf. 5. 10. Col, 1. 
sn Cg ' oeddynt, tra dan lywodraeth eu nhwydau Mygrêdig, yn 
€lynion ì 'w ddwyfol briodoliaethau, yn gystal ac i'w gyfraith a'i 


Yy wodraeth. .. Ond yr oeddynt yn cael eu cymmodi a a Duw trwy 


pael maddeuant. o'u holl bechodau, 2 Cor. 5. 19. a'thrwy gael 
£u dwyni ymfoddloni, ïe,ac i ymhyfrydu i i fod Duw yr hyn. ag 
ydyw,i i gymmeradwyo ei gyfraith, i i ymhyfrydu yn nhrefn iech- 
Ymeiaeth; ac i roddi eu hunain o'u gwir fodd i'w wasanaethu ef 
a'i ogoneddu. _ Trwy fod yr Iuddewon. yn gwrth- ddywedyd Ua 
chablu, ac felly yn cael eu gwrthod, y darfu i'r Cenhedloedd. 
gael eu cymmodi. F efa hyn yn foddion i'r efengyl, yr hon sydd 
ynair y cymmod, gael ei hanfon i'w plith; a 'r canlyniad oedd 
fod. llawer o honynt. yn cael eu hargyhoeddi o'u cyflwr truenus 
fel pechaduriaid, ac yn cael eu dwyn i werthfawrogi” r heddwch 
ag 'oedd yn cael eì gyhoeddi iddynt, ac felly i wneuthur. der- 
byniad” o Tesu Grist, ac ynddo efi gael tangnefedd, Nid. allan. 
o le fyddai sylwi fod y gair (| caiallage )ag sydd ymma am gymmod 
yn arwyddo cyfnewidiad. Fe gymmerth llawer o gyfnewidiad le 
yn y byd:cenhedlig mewn canlyniad i bregethiad yr efengyl. Fe 
gafodd myrddiynau o'r rhai oedd yn eistedd. ewn tywyllwch eu 
goleuo, eì hargyhoeddio'n trueni, eu dwyn. mofyn am waredig. 
aeth, eu tueddu i gasau yr hyn oeddynt yn ymhyfrydu ynddo, eu troi. 
oddi wrth eilunod meirwon at y,Duw byw, eu gwneuthur yn 
ddedwydd yny 'inwynhad O heddwch Duw a'i i gymdeithas, a*u didd 
anu mewn gobaith bywyd t trag gywyddol. Os oedd y fath bethau n 
'canlyn gwrthodiad yr Iuddewon, beth fydd eu. der “yniad hwy. ond 
bywyd o fêiree? ? Ymaenti gael eu 'dwyn i ï edifeirwch, aci wneuth- 
ŵr derbyniad o'r 'Meitiah. a groeshoeliodd eu liynafiaid, "ac ar 
byn i ï gad eu himpio i i'w holewy dden eu hunain, neu eu derbyn” 
; gyfatnmod Duw,ac felly i'w 'blaenorol sefyllfa o ran perthynas 





HsAM sŵ 
' ryd ar yr hoil. Eglwys yn y cyfrywi fodd fel y c cymmerir ymaith 
yr Heresidu a'r r hwygiadau ag oedd yn eì gofidio bron. hyd farwt. 
fydd eu 'dychw liad a thywalltiad yr Yspryd 'a'fydd yn êyd-fyn- | 
ì foddion i gadarnhau ffydd a châriad y Cenhedl«. 


- 


“PENNOD X1.” 45 


â'r 'Arglŵydd; a mwynhad o râgorfreintiau eglwysig? “Bethfydd 


rhyfeddol effeithiau hyn ond bywyd o,feirw ? Y mae'n dybygol y 
gellir cymmwyso-hyn at Iuddewon a,Chenhedlodd. I'r Iuddewon 
eu hunain fe fydd eu hadferiad yn fywyd c 0 feirw. Yzec. 37. Hu 
3. Fe fydd y y cyffredinolrwydd: o honynt yn'cael eu dwyn yn 


R 'rhydd o afael ì y. r farwolaeth ysprydol” ag oedd” wedi hir arglwydds 


Fa WN 


aethu arnynt. Fe fydd hyn ryw beth” yn debyg i ifywhad y 
'meirw yn yr adgyfodiad. “Mewn ystyr ' foesawl nid oes ynddynt 
dwy "dib gallu i adferu i eu hunain. Fe fydd eu hadferiad, ; gan 
'hynny,) yn beth mor annisgwyliadwy iddynt, ŷn beth mor rhyfedd: 


'ol, ac yn "gymmaint gŵyrthiau, z a phe byddeiit 'yn gweled êu hiin- 
ain neu eraill n” 'caele eu y cyfodi oddi wrth ymeirw, Er fod hyw ; 


oìwg âdn-nymunol arnynt dan awdurdod marwolaeth ysprydol, fe 


fydd rhyw olwg. hafdd iawn arnynt pan yn cael ew dwyn ï gredu 


AYnghrist.” Ac: fel y mae bywyd. yn beth trâ dymunol ag' 'y mae 
'pawb) yn ymhyfrydu ynddo, felly fe fyddant hwythau yn dirfawr 


Ayes tn bod y ynu cael eu troi oddi wrth'eu hanwiredd. ” Bydd. 
“hyn yn fys 





ao feirw i'r Cenhedloedd hefyd.” Bydd. felly i'r cyf- 
fŷ$ o honyn a fydd yn. credu Ynghrist!” Pan gaffo yr Iudd- 
Ae ymae'n dybygol y bydd i Dduw dywalltei 





“i dyn _ 
edd crêdiniol, ynghyd a'r” grasusau eraill âf a^fydd yn agos'ì 


i keyweg plith: fe 'rydd eu 'dychweliad gymmaint o yd MB 
i'r Cenhedloedd crediniol â phe byddai un! yn gweled cyfaill: ag 


oedd efe. yn eì garu yn ddirfawr yn cael êi. gyfodi oddi wrth y y 


meirw: z fe'fydd Iuddewon a 'Chenhedloeiid” yncyd-fwynhau 


bendithion yr efengyl; ryw' beth yn debyg. i'r modd y bydd y 
gwaredigion yn c: 
Te fydd hefyd yn” 





ei thae nu mewn modd tra rhyfeddol yn eu plith, a thorfeydd Ô 


honynt, ag oedd hyd ymma yn feirw mewn camweddau a phech- 


odau, gael eu bywhau trwy ras; ac fe fydd y y cyfnewidiad yn am- 


gylchiadau 'I eglwys, ac amlyg giad odeyrnas' Crist yf fath ag afydd i 
as ryw beth yn debyg î i adgyfodiad oddi wrth y merw. " Ac fe ddi- 


chon, FA y! Ry yn cymlueryd- llê yn YMad ar oì 


un tee y'u GO ttt Wi y Min oL (afl wb y 5 


iu cyd-ogoneddu yn “adgyfodiad y meirw. 
fyyu yd” o feirw'i laweroedd o'r Cenhedloedd 
bh: anghrediniol. O herwydd y pryd hynny” fe fydd i'r efengyl gael 


435 RHUPEINIAID. 


"16-Canys.os sanctaidd y blaen-ffrwyth, y mae'r. 
clai toes. hefyd yn sanctaidd: ac os sanctaidd y 
gŵreiddyn,, y mae y canghenau hefyd Jelly. 


. Ar.ol.son am wrthodiad. yr. Iuddewon, a'u decbyigadd Adn. 15. 
” mae'r, Apostol ymma 'n dangos, nad oes dim achos i an-obeithio 
am eu troedigaeth gyffredinol,. Canys os sanctaidd y blaen- ffrwyth 
y mae 'r clainp ioes. hefyd. yn. sanctaidd. _ Yn ol cyfraith . Moses yr 
eedd yr Israeliaid ; i, ndwyn ysgub, blaen-ffrwyth eu cynhauaf at 
yr offeiriad, yrhwn oedd i'w. chwhwfan ger bron yr Arglwydd; 
Pw. gwneuthur. hwy. yn. gymmeradwy : ac nid oeddynt ddim i FU 
fwytta, bara, nacydy wedi ei grasu, na thywysennau îr, nes y bydd- 
ai hyn. wedi eL. wneuthur, Lef. 23. 10-14. Acyr oeddynt i ï 
ddwyn o'u. trigfannau ddwy, dorth gwhwfan, wedi eu .pobiyn lef- 
einllyd, yn flaen-ffrwyth i'r Arglwydd. Adn.1T. Ofaenion, neu 
ddechreu , eu foes, yr oeddynt i offrys mm» i i'r Argiwydd dedi gn 
offrwm derchafael, trwy eu; 'cenhedlaethau, Num. 15. 1p—31. 
Yr oeddynt trwykhyn, yn cael eu dysgu mai Duw oedd. yn rhoddi 
i iddynt gnwd y maesydd, a'u bod dan rwymau i gydnab od ei dda-. 
ioni tuag attynt: ;ac.yr oeddynt hefyd, trwy, hyn, yn cyfrannu 
'tnag.at gynhaliaeth. yr offeiriaid a'r Lefiaid, _ Ac fe ddichon bod 
offrymmiad,.y Jblaen-ffrwyth. yn cysgodi Crist, y blaen-ffr, ryth 
oddi wrth y. meirw, TY Cor. 15. 20. yr hwn a. adgyfod- 
odd.ar y dydd.,yr oedd :ysgub y blaen-ffrwyth i gael ej 
ehwhwfan ,ger .bron yr. Arglwydd. Ac. ar .ddydd y. .Pente- 
cost, y.dydd,yr.oedd.y ddwy, dorth. gwhwfan, yn cael eu dwyn yn 
fiaenrffrwyth i'r Arglwydd, y darfu i'r Apostolion dderbyn blaen- 
ffrwyth yr Yspryd, a, thair mil,o eneidiau, megis blaen-ffrwyth yr 
eglwys, grist” 'nogol. gael eu. cyflwyno i i'r Arglwydd... Yr oedd y 
blaenrffrwyth yn sanctaidd, am ei. fod,yn cael ei gyflwyno i'r .Âr- 
glwydd. . Yr oedd y.clampi4oes. hefyd yn, idd, hynny yw, yr 
eedd: yn.gyfreithlon iddynt hwy ei arfer. hyn y dywedir fod 
pob, peth a. greodd; Duw,yn cael ei, sancteiddio trwy air Duw a 
gweddi: 1 .1 Tim..4. 5. .abod y. gwr neu Jr wraig 'ddi-gred. yn cael 
ei. sancteiddio. 1Cor.M1..L4..,, Ys mae n.wir, fod. Crist yn cael ei 
alwyn flaen-ffrwyth: 1-Cor, 15. /20. ond niall efe ddim. cael 
eiolygu,yn, flaen-fltwyth.y. genedl. Iuddewig, yr hon sydd i gael 
— eigalw.yn amser, Duw, Y mae'r gair blaen-ffrwyth yn cael ei 
arfer hefyd iarwyddo y rhai a fyddo yn caeleu dychwelyd, gynt- 
af at yr Arglwydd mewn rhyw wlad neuardal. Rhuf. 16.5. 1. 
Cor. 16, 15. Pe cymmerem y gair yn yr ystyr hyn yn y fan yma, 








' PFRNNOD XI, 7. a$9 


eddwl ŷr Apostol fyddai 'fod'y cyffyw o'r Iuddewon ag oedd 
wedi. cael eu dychwelyd ât Grist; i'w golygu fel blaen-ffrwyth i 
Dduw, neu ernes o “gynhauaf mŵy cyflawn yn nliroedigaeth'y 
genedl at yr Arglwydd. Ond wrth ystyrïed'fod'yr hyn addy- 
wedir : am ; ŷ blaen-ffrwyth a'r hyna 'ddywedit'am ŷ gwreiddyn, yn 
cael ei osod r Ìawr ymma i'r un diben, y mae gênn tyrh” 'bob lle'i 
a dwl m Wr peth oedd” gan ì ŷr Apostol yn 'ei' olwg” aran 
m,bob un nc o honynt, 'Ond wrth” y “gwreiddyn; megis yr. 
ddagyd. Wr y delôm yn R “blâen, 'yr ydym î'ddeall Abr; 
wreid a cyfammodol y gene fedi uddewig” am hynny fee 
edd yÌ y 



















Ap ymma yw, fod Abraham, blaen- 
ddewig, wedi ei neilldio i'r Arglwydd, ac 
Jd trw Or cyfamod a a Duwag'ef, ac 
an My, ŷ. elly h eef â fod hôll gorph' y 
olygu ŷn s sanc aidd. id yw efe ddim: 
A GWA jn feddiannol Pwladolictadd i'th 
sgoedd yf oifeiria Yw Ton 'at PUY 
wig, 


Ictai dd arg 
Wena aeh nad 


ed ìi cael eu neillduo i'r Ar rglwydd, trwy *r r cyfamnïod a 

dM, nia , â Jatoby. “yn cael eu'galw yn 

'Bynliad i'r CenHediod, ; y rhai'nad 

eŴi n peithynas p yfammodol a' Duw. 

6, Deut. US 26. 9. HAU” “Patriarthiaid 

FT Ra HA. i baeoN! : Wr y 
cyfammod an Duv 'n a Malu Mw 
























eye u, i'w " 
A gret, y mie 
un (eS ym YN 7 
; Er Ma 8 mae” a a wwnd y gad 
cv la TM, de maen fyc nn my eu s neilldno at 





Must. caeleia n wreiddyn afy jdd, Da Se r oedd 
yr "pêr a Myd arno fel gwreiddyn ais syth. Es.53.2, 
NW mae a eglur mai nid Crist yw'r gwreiddyn y mae 'r A- 
— pos dw | âm damo'yn'y'fan ymma. O herwydd yr oedd yr. 
— Íuddewon,/y rhai adorrwyd ymmaitl, yn-tyfu fel canghennau 
siaturiol oddi, sylh, y gwreiddyn hwn.. . Adn. gn Ni ellir dim dy- 
wedyd eu yB y. va neb eraill yn ganghennau natnrïol o Grìt, 
Am bynny ymher T genid ynîma 'n arwyddo” Abrahain, yr 


&40 . RHUFEINIAID, - 


hwn. sydd,.ŷn,cael.ei,olygu, yn wreiddyn; 'y genedl Iuddewig, 
nid fel tad naturiol, ond íel un ag oedd mewn cyfammod a'r Ar- 
glwydd. Neu, fe. ddic hon, fod i ni ddeall. Abral ain, Isaac, a Jas 
cob, fel nhai ago: dyr, Arglwydd wedi gwneuthur, ceyinod 
'hwy.ac a'u, had,. ac,,odd i ì edd 
breintiau eglwysig ynd y Piliogaeth. Y mae'r gwrei 
y.s0nir am dano_ymma, a'r fad AU am,yJ rni y sonir Adn. 
arwyddo yrun. pelli,. Yr Ceid “rhai'n Jn sanctaidd, I U 
bod wedi eu cymmery dn gyfammodol a'r 


Hin AJ â Yn 
mawr. &'â mae'n ddiamheuol mai'r canghennau. yw'r! “ER 










































Man SGyon 
on, fel aelodau o'r eglwys siuddewig.' fo fiaid y rhai'n 
yn Fm , y, maent hwytbau, hefyd yr dd FO tai yn 
iaw ddi yrthynf, ac yn gynnwysedig moda) 







yn i ngwni, ah Nid ydyni ; ddi dwl e 
di eu e id ui ai islais cadwedig gol. TŶ 
SDN 0 Su € 


tA 


ŷ fry Me 
NOS 
n.Ì Es fae 9i Ym 
yr We999.A YU | i 
wedi eu neilldu. 

ion oran yiadau ' i > iR ; 

ac mae ga t hawl i'r breintiau 

md ou yH mr sen ae v ag uey 





'r.cy. red dî C ' gael e 
* r. gyfrif. eu Ŵ Y YL yn UL 'r 'Â 
i,fod yn hyderus, Ta yR 













er. y tadau, Adn rg 
ofio am neyd no" _ er da ei hun, y hon: 
ed i i gredn. Ynghrit,. > vyn i fwy ab 
eglwysig ag y maent NR 
ax cn 6b ymn wg AO Bi inc ria c SR bul 
ned Ac os rhai o'r canghenau a dorwyd ymaith, z a 
“thydi yn olewydden wyllt a impiwyd-i mewn yn eu 
plith hwy, : ac ath wnaethpwyd yn” gyfrannog o'r 


Ê «yd bod ta hyb 
gwreiddyn, ; ac o frasder ŷr, olew yddeh 5, tw i| 


"- 


PENNOD Xî. 8^ 


Cyn myned rhagddo i son am adferiad yr Iuddewon, y mae'r A- 
postol yn gosod y Cenhedloedd ar eu gocheliad, fel na byddai idd; 
ynt; ddim ymchwyddo adiystyru y. genedl. Iuddewig. Gallasai rhai 
o” 'r Cenhedloedd, ddywedyd, Pa fndd a ddichon fod i'r Iaddewon 
oddi, wrth. sancteiddrwydd . eu gwreiddyn, gan eu bod hwy fel 
“canghennau wedi eu torri ymmaith?. Mewn atlebiad ihyny mae 
a yn dywedyd, Ac os rhai o'r. cang ghennau a dorwyd ymmaith, 
mae 'n wir. fod cyf fredinolrw ydd hiliogaeth naturiol. Abraham, 
y rhai 'oeddynt yn deill; iaw oddi wrtho : ef, fel. .cangbennau c oddi 
wr rth & eu gwreiddyn, wedi, eu bwrw. ymmaith g gan yr. Arglwydd, 
gnêelnd eu hangrediniaeth ; nid. oedd ganddynt bellach ddim 
ha awl j.fendithion. y “cyfammod. a wnaethai Duw. ag. Abraham; :.yr 
9eddynt yn cael e eu gadael yn amddifaid o'r, efengyl, Ac felly, yn 
ymddangos fel. canghennau fyddai. 'n cael eu.b hollol. esgeuluso; yr. 
aan yn addfedu, i farn, ; ac felly. yndda i ddim 
9nd.i gael eu llosgi. Ond fel yr. oedd, eu gwrthodiad, fel cenedl 
uy yn wirion; edd ; ag oedd yn sier o. .fod,yn, an-nerbyhiol, iawn gan- 
ddynt, y mae jr Apo ostol yn g gosod. ŷ lan « ei. feddwl mewn iaith mor 
dirion aga. u gyrdd /Os, nhai o'r canghennau a dorrwyd ym. 
Ŵ maith. AN thorrwyd ymmaith ond rhai o'r a R ddewigi o'n 
hystyried, o mi EchEEou hyd. ddiwedd, cy hydr, d m..ond,.nhaê 
mewn cyferbyniad i y torfeydd oedd.wedi cael eu h dai 
"nn eu haclinb etto : nì ddarfu ì'r Arglwydd ddim eu bwrw 
wynt oll ymmaith._ Er fod' y fwyall wedi eì gosod ar wrcidd; 
yny PIêD; ni Ahorrodd. Duw erioed. ymmaith,neb o? FFA gm 
nf o'i i Ias, wedi € ei eu hethol i i fywyd Hpswyddol; HA iddo 
erioed fwrw ymmaith gymmaint ag un, o'r rhêi: | wedi 
SAIN. Ph; a. Christ, trwy wìr a.bywiol-f ydd, )nd;y 
€ dyd deshanM yfi Am, 2 hwyn i 










mm, 


R meu calonnau, fel na 'chiliont oddi ner 
edd a gi liant, a'r brynia mmndant; 

ruga! ynu yr wrthy b, Fan I od fy hedd 
edd yr Arglwydd, yr. hwn. sydd jn trugarhau, wrthyt, 

— Es.54. 10. Ac y mae Crist yn dywegyd, A minneu, y dwyf yn 
; rhoddi. iddynt. fywyd tragywyddol ;. ag y by ellit WE. fef. 
ni i ddwg 1 neb hwynt allan o uw i. Ioan 10.28. dyi tid yw ddim 
yn GN, i'r eiholedigion gael cu twyllo. Mat, 24, cyng 
i mae” an Apostol yn dy pin y! bennod caf Eithr. yt 
— ethole igaeth. a'i cafas, Adn. 7 a thrachefn, Di- edifarns Y 
doniau. a _ galwedigaeth Duw. am 29. OndJ y mae yn; UU 

Lryrn HT. a 3R 


& 


Fy RHUFEINIAID, 


€i ystyried eisoes gyda mesur o fanyldra. Gwel Rhuf. $. 397 
Ond feall y rhaì nad oes rhyngddynt ddim ond perthynas weledig 
a chyfammod Duw, gael eu torri ymmaith.  Dymma fel yr oedd 
yhai o'r Iuddewon yn cael eu torri ymmaith. Ac y mae'n ddi- . 
amheuol fod y rhai'n yn cynnwys y cyffredinolrwydd o honynt-, 
Gwel Adn. 32. Y mae'r gair rkai weithiau 'n arwyddo llawer. 
l Tim.4.!. Ioan 6.64. Cydmar. Adn. 60. 1 Cor. 10, 7—10... 
Cydmar. Ex. 32. 3,4. Num. 14.1, 2. 16. 41. I annog y Cen- 
hedloedd ymhellach i beidio ymfalehio,'y mae 'r Apostol yn dy- 
wedyd, 4 thydi yn olewydden wyllt, a impiwyd î mewh yn eu plith 
hwy. Y mae'n amlwg oddi wrth Adn. 19. yn gystal ac oddi wrth 
olwg ac amcan yr Apostol yn yr Adnodau hyn, mai'r Cenhedl- 
oedd sydd i nî ddeall wrth yr yte wyllt, Y mae 'r olewydd- 
ên wyllt ryw beth yn debyg i'r olewydden dda: ond nid oes yn- 
_ diddim o'i nodd : nid oes rhyngddi ddim perthynasa hi? y mae 
ei dail yn chwerwon : nid yw ddim yn dwyn ffrwyth: y mae 'n 
beth diddefnydd i iawn, heb fod yn dda î fawr ddim ond i gael eî 
losgi: y mae'n tyfu, nid yn yr ardd gauedig, ond yn yr anial- 
wch: ac am hynny y mae 'n cael ei hesgeuluso, ac nìd yn cael 
€i thrïn fel yr olewydden ber. Felly yr eedd ymhlith y Cen» 
hedloedd ryw ymddangosiad o foesoldeb a chrefydd: yroeddynt 
yn amddifaid o anian sanctaidd, goleuni ysprydol, casineb at 
bechod, cariad at Dduw, &c. yr oeddynt yn ddieithraid ì wlad- 
wrrïaeth Israel, ac heb ddim cymraundeb rhyngddynt ag eglwys 
Dduw; yr Hn, dan yr lien oruchwiliaeth, oedd ymhlith yr Iuddew- 
On yn unig: Eph; 2. 12. yt oeddynt yn llawn cynfigen, llof- 
£uddiaeth, cynnen; twyll; drwg anwydau, &c. Rhuf. 1. 29, &c; 
nid oeddynt ddim yn dwyn ffrwythau cyfiawnder er gogoniant 
uw: Eph, 5.11. yr oeddynt yn rhodio yn oferedd eu meddwl, 
nìd oedd eu geiriau ddim yn ddai adeiladu yn fuddiol, ac nid 
oedd eu hymddugiadau ddim yn tueddu at ogoniant Duw, na da- 
îoni sylweddol y naill y llall: nid oeddynt ddim ymhlith y bobl ag 
_ oedd yr Arglwydd wedi eu neillduo iddo ei hun : ond yr oeddynt 
fel rhai yn cael eu hesgeuluso yn amseroedd eu hanwybodaeth, 
Act. 17. $0. eu gadael yn amddifaid o ddwyfol ddadguddiad, 
Paal. 147. 19, 20. yn etroniaid oddi wrth ammodau yr addewid, 
ac heb obaith gânddynt am drugaredd. Eph. 2. 12. Ond yn awr 
yr oeddynt, fel canghennau wedi eu torri ymmaith o'r olewydden 
wyllt, yn cael eu himpio mewn gwir olewydden. Adn. 24... Ni 
âdarfu i'r sglwys Iuddewig ddim cael ei thorri ymmaith: oher- 
—- y mae 'r Apostol yn dywedyd, nid i'r cy eel ei 


PENNOD XI, â 


thorri i Ìawr, ond i rai o'r canghennau, hynny yw, y cyfryw o'r 
Iuddewon ag nad oeddynt ddim yn credu, gael eu torri ymmaith, 
Adn. 20. Nid yw'r Cenhedloedd ddim yn gwneuthur eglwys 
. newydd ar eu pennau eu hunain, yn wahanol oddi wrth yr eglwys 
Iuddewig: o herwydd y darluniad agawn nì ymma yw, eu bod yn 
cael eu hîmpio i mewn yn lle y rhaî a dorrwyd ymmaith, ac ym 
mhlith y rhai oedd yn sefyll. Yr un yw eglwys Dduw dan yr hen 
Destament a'r newydd: ac yn awr dan yr Efengyl y mae'r Cen- 
hedloedd yn cael eu dwyn i mewn i'r eglwys luddewig: y maent 
yn cael eu sorphol) i sefyllfa eglwysig dan gyfammod Abraham, 
gyda 'r cyfryw o'i had naturiol a'r nad ydynt ddim wedi cael eu 
torri ymmaith trwy anghrediniaeth. _ Er eu bod o'r blaen. yn el- 
. yniaethol i'w gilydd, etto yn awr y maent yn cael eu huno mewn 
cariad yn un corpb. Y mae byn yn gyflawniad o amrywio! adde 
ewidion, Psal.2. 8. 22. 27.72. 8—l 1. Es. 2. 2,3. 11. 10, 49.22, 
54. 1—3: 60. 1—4. Ac fel y mae cangen a dorrir o un pos yn 
cael ei himpio gyda 'i blagur mewn pren arall, felly y mae'r Cen- 
hedloedd a'u plant wedi cael eu dwyn i berthynas. ag eglwys 
' Dduw, Y mae'n amlwg mai eu dwyn i sefyllfa eglwysig, ac 
' nid cael eu. huno a Christ, trwy gadwedigol ffydd, a olygir ymas. 
o herwydd y y mae'r rhai a impir yn yr olewydden mewn perigl 
'o gael eu torri ymmaith. Adn.21,22, Ond yr oedd yr impiad 
_ hwn yn betb tra manteisiol, ac a'th wnaethpwyd yn gyfrannog o'r 
gwreiddyn, aco Jrasder yr olewydden. Y mae bod yn gyfrannog 
' e'r gwreiddyn yn arwyddo bod yn gyfrannog o'r nodd ag. sydd. yn i 
h dyfod. oddi wrth y gwreiddyn, yr un fath agy mae yfed o o'r graig 
yn arwyddo yfed y dwfr ag sydd yn dylifo o'r graig. 1 Cor. 10, 
4. Ynawr, ar ol eu derbyniad i'r eglwys y mae'r Cenhedloedd 
yn cyfranogi o holl addewidion, rhagorfreintiau, a bendithion y 
cyfammod a wnaeth yr Arglwydd a'r tadau ; y maent fel i impin 
ag sydd yn cael nodd oddi wrth y gwreiddyn, sef Abraham, fel yr 
oedd Duw. wedi gwneuthur cyfammod ag ef ac a'i had. Y mae 
bendith Abrabam yn dyfod ar y Cenhedloedd, Gal, 3,14,. Y 
mae'r cyfammod hwn yn llawnonodd; ymae ynddo addewidion 
o ras, cymmod, mabwysiad, a sancteiddhad yn y byd hwn, ac o 
_ ogoniant yn ol llaw ì gredinwyr ; ; ac y mae ynddo amrywiol fen» 
dithion allanol i'r rhai sydd yn aelodau gweledig o eglwys Dduw, 
Y mae'n amlwg oddi wrth amcan yr Apostol yn y bennod hon, 
ynneillduol oddi wrthadn.7,11,15,25. mai eglwys weledig Istael, 
fel yroedd yndeilliaw oddiwrth Abraham a*r cyfammod awnaeth» 
” ai Duw ag ef, sydd i ni ddeall wrth yr olewydden, Y mae 'r 5. 


be 


Ah a'u RHUFEINIAID. 


lwys Taddewig yn myned dan yr enw hwn: Jer. 11. 16. H6s. 14, 

6. felly hefyd. y mae Dafydd, fel aelod o'r eglwys honno; Psal. 

52. 8. Y mae'r olewydden yn bren ag sydd yn dyfod yn y blaen” 
oreu mewn. sefyllfa gynnes, yngwres yrhaul: y mae yn llawn. 
iawn o nodd ; ymae yn las bob amser, ac felly yn ' hardd” 
awn yr olwg arni: Hos. 14.6. y mae yn, dwyn. llawer o 
ffrwyth, a hwnnw yn ffrwyth prydferth : Jêr, Il. 78. 7 mae ei 
changhennau ^n cael eu harfer fel arwyddion o heddwch : 'ac y 
maer olew a geir oddi wrthi yn ddefnyddiol ï i oleuo: Ex. 25.6. 

Mat.25.4,8. iiachau; Luc 10. 34. Iag. 5. 14. i feddalhau, ì 
harddu a sirioli: Psal. 104. 15, 45. its Es. '61. 3. Y mae eglŵys. 
Dduw yn dyfod rhagddi ar gynnydd, dan ddylanwadau ; gwresog 
baul cyfiawnder : y mae'n cael ei gwneuthur yn gyflawn o fen 
dithion oddi wrth gyfammod Duw: y mae  ptydferthwch yr. us 
glwydd i i'w weled arni mewn barddwch sancteîddrwydd yi 


| yn dwyn ffrwyth lawer er gogonïant ì Duw: y mae ei haelodau fn 


dangnefeddus yn eu plith eu hunain, ' ac hyd y mae ynddynt, a 
phob dyn : acy mae 'r bendithion a'r breintiau o ba rai y mae hî 
yn gyfrannog. Yn fuddiol i oleuo ^r rhai' sydd mewn tywylîwch, ì 
ddwyn ì iachad i i'r claf a'r archolledig, i symmud ymaith galon. 
ledwch, ac î wneuthur eneidiau'n llawen ym myd y gorthrym- 
derau. 'Brasder yr olewydden yw ^'r bendithion a'r breintiau ag 
oedd yn perthyn i i'r eglwysIuddewig, trwy rinwedd y cyfammod. 
a wnaethai” r Arglwydd ag Abraham ac a'i had. Psal. 63.3, Y. 
mae 'r Cenhedloedd yn awr yn 'cyfrannogi o” t bendithion'hyn, w 
gyda” r cyfryw o'r Iuddewon ag na chawsant ddim eu torri ym-. 


' maith. Y mae yr: ymadroddion bywiol $ yn caeleu rhoddi'idd- 


ynt, fely maent yn cae] eu hadeiladu trwy athrawiaeth y Pro? 
phwydi Iuddewig, yn gystal a thfwy ddysgeidiaeth yr Apostolion: 
y maent yn cael gweinidogaeth y cymmod: yn eu plith: y 
mae ordinhadau Duw yn cael eu gweini yn eu 'mysgî. y mae 
ganddyntaddewidion mawr iawn a gwerthfawr: ymae eu plant 


. yn dwyn perthynas ag eglwys DHuW). ac yn cael eu harddel felly 


trwy ordinhad grefyddol: ac y mae gwir dduwiolion yn eu plith. 
yn meddiannu yr un bendithion cadwedigol; ag 'oedd gany tadaw' 


HAD UA dan yr het! Destament, *<a 0 YH FO GY AUGHWORO 
“y Y. i ? borthi 
uwriaudg Ba a» 


.18 Na orfoledda yn erbyn y "MR 
yyfeteddtf; nid tydi sydd yn dwyn y gwreidd faneithio, 


y gwreiddyn a | FM yio GN 


PENNOD Xf, 7 4A 


“^Y mae cawddlydd'ag'sydd” yn hynod 9 fendithiol 'r dddêar yn 
rhoddi achlysur. ichwyn a llysiau gwenwynllyd gyíodieu pennau; 
Yn ŷr uimodd “ys oedd cynnysgaeddu” t'Cenhedloedd' a'rhagor« 
freintiau” crefyddol, ŷn gweini achlysŵr i lygredd rhai o honynt 
ddangos Li 'hun' mewn. balchder” ac “ymffrost. Wrth ystyried yr 

an: addasrwyt dd aY drwg o hyn,” "y mae a 'A-postol yn dywedyd, 
Mn we pn ŷ canighênnau, “Peth an-addas iawn yw bod 
y'rhaf' sydd yngyfodi^ Sffwty EW. yW) yympy eraill, yn ymfalchio yn 
Mwyn y TPS yn achlysur o'u ER Sa 'yn ymcliwyddo 
bb id y donïau'a' pha'râi ; y mâ€iit'hw syda 'wedi cael eu 
urno.r Cor. 4.7. Am yy os cuddfa wedi cael eu 
gwneuthur yn gyfrannogion o'r gwreiddyn, ac o frasder yr 6lew- 
.ydden, eu dyledswydd oedd bod yn ochelgar iawnnafyddaiidd- 
“ynt ddim ymffrostio yn erbyn yr Iuddewon, y rhai, ar gyfrif eu - 
WrBdiniaethj oedd“wedi' 'ciêl €u bwgw âlJan oeglwys wêlêdig 
Mw fel canghennau wedi;eu;torr ymmaith. ŷ Ln Y UN 
hunain. Ni ddy lasent ddim taflu eu gwddf, fel y mae'r gair ynar-. 
wyddo, ddim edrych yn uchel, na llawenhau ym mhechod .nathru- 
— ieni-yn Tudd&won;nab-dirystyru a'uambarchu, er en bod hwygynt. 
'Wedibod ymeuogo. yniddwŷn felly-tu agat. y ' Cenhedloedd. Ond 
ewdyledsŵyddoedddosturiowrthy nt;a.gweddio drostynt, a a pheidio. 
emeddwl yn fawr am danynt .en hunain, na phriodoli y. Cyfran- 
iiad-o'u rhagorfreintiau i'w. teilyngdod eu hunain, Pw hannog i 
_ synìed isobrwydd, y mae'r Apostol yn dywedyd, Ac os. garjol- “ 
— eddiyhynny yw, os. wyt:yn teimlo un tuedd i ymrlrostio o th i rag. | 

| oriaeth dy hun, ac i ddi-ystyru. yr: Iuddewon, ac os wyt mor or an- 
ystyriol ag ymddwyn ynol y tuedd hwnnw, njd:tydi sydd yn duyn 
gwreiddyn; ond y gwreiddyndydi. , Y mae” n hawdd.i bawb ddeall, 

— mad yw cangen ddim fel achos yn dwyn-y gwreiddyn; ond bod y 
gwreiddyn yndwyn yggangen: ac nad yw, cangen ddim yndal 
'pŵysy gwreiddyn ; ond bod y-gwreiddyn yn,dali fynu y gang- 
wen: Nid oedd y cyfryw: o'r Cenhedloedd ag oedd wedì cael eu. 
| «dwyni mewn i'r eglwys ond canghennau, .agoedd. wedi tyfu yn 
— maturiol yn yr.olewydden wyllt, ond. yn. awy wedi eu. himpio ; ym- 
— mhlith y credinwyr-Iuddewig. Nid-oeddynt. hwy. ddim. yn. un 
“achos fod cyfammod wedi cael-ei.wneythur ag. Abraham. ac a'i 
“iie yn deilliaw-oddi wrtho; feli nodd oddì wrth 
iddyn: i'r canghennau :. ac yn ganlynol nid. oedd. yr I Iudd-. 
Minam y canghennau naturiol; yn, derbyn dim, 'oddi wrth ner 
_ hedloedd. Ond yr oedd-Abraham, gwreiddyn. y. : genedl ] ad lew- 
dgy fell tad llawer o genhedloedd, Rhuf, A7, 18. ag fel. | 








y ——— 





$$6 RHUFEINIAID, 


oedd Duw wedi gwneuthur cyfammod ag ef, ac a'i had, yn tres. 
glwyddo i'r Cenhedloedd yr holl freintiau eglwysig ag oeddynt 
yn bresennol yn eu mwynhau. Y mae iechydwriaeth y Cen» 
hedloedd yn ymddibennu ar y cyfammod a wnaeth yr Arglwydd 
ag Abraham ac a'i had. Oddi wrth yr Iuddewon, y canghennau 


_ paturiol, y daeth y gairat y Cenhedloedd: Es. 2, 3. ac o hiliogaeth 


Abraham y cyfododd Crist, y Gwaredwr. Rhuf. 9.3. Trwy ddi- 
ystyru yr Iuddewon, gan hynny, y rhai oeddynt fel canghennau 
naturiol yn deilliaw oddi wrth Abraham, yr oedd y Cenhedl. 
oedd yn di-ystyru Abraham hefyd, yr hwn oedd fel gwreiddyn 
yn dwyn yr Iuddewon, ac yna awr yn dwyn y Genodetd. 
hefyd, ges 


a9 9-Ti a ddywedi gan wdi Torwyd. y canghee 
an HARÔD, fel y maa fii! n'r | 


tre wn 
“EG 


Yma y mae'r Y” yn eff ar wrthddadl a i allau ed er. 
gyfodi gan rai o'r Cenhedloedd. Tŷ ddywedi gan hynny, Y 
mae dynolryw ym rhy dueddol i sathru y rhai y mae Duw yn eu 


taflu iawr ; ac o'r tu arall, fan ymae Duw yn rhoddi rhyw am- 


lygiadau o'i ddaioni, y mae 'n hawdd iawn gan ddyn i briodoli 
hynny iddo ei hun, Oddi ar hyn fe allasai fod rhyw un o'r dych» 
weledigion o blith y Cenhedloedd yn barod i ddadleu yn erbyn 
yr hŷn ag oedd yr Apostol wedi eì osod ar lawr i'r dibên i'w han» - 
nog i beidio. di-ystyru yr Iuddewon ac ymffrostio yn eu herbyn, 

Byddai” r cyfryw un yn barod i ddywedyd, Torwyd y canghennau 

gmmnaith, Jêl yr impid fii mewn. Y mae'n dybygol fod rhai yn barod 
i feddwl fod yr Iuddewon wedi cael êu torri ymmaith o'u sefyllfa. - 
eglwysig ; ac wedi colli pob hawì ag oedd ganddynt unwaith ï 

ragorfreintiau crefyddol, a bod hyn wedi cymmeryd lle, trwy 

ddoeth drefnhad Duw, ì wneuthur ffordd i gredinwyr o'r Cen. 
hedloedd gael eu gosod yn eu lle: yrun fath a phe buasai cang. 
€n yn Gar ei thorri ymmaith, i'r diben i i impin o bren arall gael 
eiosed i mewn yneille. Yr 'oedd y rhai'n yn golygu fod yr 
Tuddewon cynddrwg fel y darfu i Dduw eu torri hwynt ymmaith 
i'r diben i roddi lle i'r Cenhedloedd : a bod y Cenhedloedd o 
gymmaint gwerth yngolwg Duw fel y darfu iddo fwrw ymmaith 
yr Iuddewon î'r diben i gael eu cymmeryd hwy i meŵn;. Am 
hynny nid oeddynt ddim yn ei ystyried yn beth beius eu bod,yn 


PRNNOD XI. hŷ, 44 


edrych ar yr Îeddewon gyda di-ystyrwch, ac yn meddwl eu hun- 
ain: yn well ac nu nfwy teilwng. 


'go Da; trwy anghrediniaeth y torŵyd Hynt 
ymaith, a thitheu sydd yn sefyll iU ffydd. . Na fydd 
GY eithr ofna, ìn 


ATA ,. mae'r Apostol yn dyfod ì foddi atfebiad i'r gwrth- 
ddadl sydd yn yr adnod flaenorol, Y mae 'n addef bod un peth 
yny gwrthddadl yn wir : am hynny y mae'n dywedyd, da, hyny 
yw; yr ydwyt yn dywedyd y gwir eu bod hwy wedi cael eu torri 
ymmaith : y mae'n wir hefyd fod y Cenhedloedd wedi cael eu 
cymmeryd i mewn pan gafodd yr Iuddewon eu torri ymmaith, 
Ond fe ddylid cofio mai rwy anghrediniaeth y torwyd hwy ymmaith. 
Nid yw Duw ddim mor dlawd feì y rhaid iddo droì ymmaith eî 
hen weision cyn y byddo iddo gymmeryd rhai eraiÌl i mewn: felly, 
mid fel y byddai i'r Cenhedloedd gael eu cymmeryd ì i mewn y 
— darfu iddo fwrw y genedl Iuddewig allan o'i eglwys a'i i gyfammod 

gweledig: ond eu hangrediniaeth eu hunain, neu eu gwaith yn 
naccan. credu a'u holl galon y dystiolaeth ag oedd Duw yn dyst- 
yr gan am ei Fab, eu gwrthodiad o Grist, a'u di-ystyrwch o 
ffordd iechydwriaeth trwyddo, oedd yr achos î Dduw eu bwrw 
ymmaith, a symmud ei efengyl oddi wrthynt hwy aty Cenhedl- 
oedd. Er fod yr Arglwydd yn gosod ei ofn ynghalonnau ; gwir 
| dduwiolion î fel na chiliont oddi wrtho, ]er. 92. 40. y mae 'n sicr 
fod. anghrediniaeth yn gwneuthur. ysgar 1hwng llawer o broffes- 
wyr a. Duw. Heb. 3.12, I'w hannog. ymhellach ì beidio j ym- 
falchio, y mae'n dywedyd, A thitheu sydd yn. sefyll tray, ffydd.” Yr 
oedd yn angenrheidiol iddynt gofio y yn wastadol, mai (rwy gredu 
5. tystiolaeth yr efengyl, a thrwy dderbyn Iesu. Grist fel unig a di- 
” gonol Waredwr i bechaduriaid _ tlodion, ewn cy: 'ssondeb a'r 
< broffes. ag oeddynt yn wneuthur ger bron ybyd ŷr oeddynt wedi 
dyfod ifwynhau breintiau yr Iuddewon: ac mai trwy, barhau yn 
y ffydd yr oeddynt yn sefyll, hyd ymma, yn yn wynhad o'r 
— rai yr oedd yr Iuddewon wedi cael eu ifeddiannu. 
| Trwy, barhaus ymddiried yn nigonolrwydd aberth Crist y mae t 
saint yn. sefyll yn heddwch Duw : a thrwy, barhaus ymddiried ŷn 
ei allu a'i ffyddlondeb ef, y maent yn sefyll eu tir, ac yn dal. eu 
ffordd wy wy neb pob AP a aWrthyygehiadau, Priodoliswn, 


'd 


- 


448 $ RHUFRINIAID, < 


4 


gawl MADE oedd dy wedydeyrtbynt, Na fydducltyi fud, ct, afna. 
Dylasent fod yn ochelgar awn rhag. llettua, meddylian. mawriop 
am danynt eu hunain, na dychymmygu mai ar gyfrif rhyw deil- 

yngdod ynddynt eu hunain yr oeddynt wedi cael eu himpìo yn. 
yr olewydden ;. rhag hyderu. eu. bod. yn ddigonol orhonynt eu. 
“ hunain. ì sefyll. eu tir; a rhag ' di- -ystyrn eraill ag. oedd wedi cc colli 
eu lle, ac felly wedi cai eu torri ymaith. Yr 7 Uad yR ofyì inol 
iddynt ymddwyn mewn ôfi: 1 Pet. 1.172 “Y mae hyf yn ti 
nwys ymdrechiad, trwy gymmorth gras, ac yn yr aríeriad o bob 
moddion. gosodedig, . i leitua, yn SD feddyliau neilldug! o 
“barchus âm yr yr. Arglwydd: eiddigedd”; duwiol” ar Cu calôn, âc ar- 
'swyd rhag caêl eu gadael iddynt eu handin'i i í syrthio” “ian hen 
ïaeth,” ac felly î 1 ddigio. Duw trwy bechod, ac Ty 'ganlyl 'nbl ïddo ef 


eu torri hwynt ymaith yh; ytu un ymodd a 7 gwhac eUliai efe'i'r - 

Tuddewon. 'Nid'« oeddym. hwy ddia gw Ti cel i hyn' nag y 

buasai “luddewon deb  bWynaetyo 
^A “in acw iam odol bilebba beO 

“ yR sa ip ob Fhgo Xi bwilb nom anibb wn wy bŵl 


“ a 'i Ífdg'r nyn od obbyd, mya goïiswŵ noff 
bab then be dodd, Duw, y. canghenau na- 
ay giiilig rhag dies arbedo ditheu. chwaith: 4:2» 
“eg Wiiawy mo sc unt a2 NE syned no beo > lyn 


— Wib: 3 gd natw SON ? US I ni ddeaif Yr Tiddewon 
hil liogaeth ; natariol Abraham. an oedd y y rhai'n ) yn € c Cael € eng 
mewn ae yllfa eglwysig, a ac. mewn cyfammod HY a'r a 
glwydd, Yr oeddynt yn ' rhai — agos, Eph. 2. 1. mi 
deyrnas, Mat. 8. iz ' yroedd iddynt lawer 9 ragoriaeth dyn dadh 
chyw. fodd, R Rhuf 3. 1, 2: eiddo bwynt oedd y. mabwysiad, y g rO- 


.gonïant, y cyfamniodau, &c. 'Rhuf, 9,4. Er hynny, 'nid iod 


GWNA 


-odd Duw mo honynt. , Pan ddarfu iddynt, at rifedi” eu | pechodau ' 


eraill, chwanegu y pechod” mawr o wrthod Mab. Diw, a di-ysty rì 


yr dchydwriaelli ag 'oedd: yn “cael ei chyhoeddi” drwyddo, ni 
— ddarfu i! i'r Arglwydd ddim. gweled y yn gymmwys ì gyd-ymddwyn 
Ŵr a hwynt, ddim ymhellach, ond efe: a'u bwriodd hwynt ymmaith Ô 
dod yn bobl gyfammodol iddo.” N id yw bod yn 'hiliogaeth dyn- 


on duw ol, na bod yn feddiannol ar y breintiau allanol mwyâ | 
dr dim: yn digonol ì ddiogelu. dynion. rhag barn Duw. ' 


'Mat. 3. 8, 10. Y mae pechod yn sicr o wneuthur y rhaîa dder- 
» 'chafw. d uwchaf. mewn allanol 'ragorfreintiau yn agored i, an- 


fodalonrwydd Duw. 'Deat. 28. 58,59. Cyngor yr. Apostol, gan 
bynny, i'r SR, aM Gwy y Thi ag nad arbedo dî Hae chwaith. 


UM 


PENNOD XI. 449” 


' YŴmaê 'n wir fod yr Arglwydd, yn wyneb'holl anheilyngdod y 
rhai'n, wedi eu' cymmeryd i weledig berthynas gyfammodol ag 
ef eihun; 'ac felly wedi eu dwyn i fwynhau y breintiau ag oedd - 
yn perthyn i'r eglwys Iuddewig gynt. Ond os bydd iddynt ym- 
foddloni ar freintiau allanol, ymchwyddo mewn balchder, a rhoddî 
ffordd i anghrediniaeth, a'r pechodau a fyddai yn canlyn yn na- 
turiol oddi wrth hynny, y miae iddynt lawer o lei ofni na fydd ; 
i'r Arglwydd ddim eu gadael i fyned yn ddi-gosp; ond y bydd. 
iddo ymddwyn tu ag attynt yn yr un modd ag y darfu iddo ym« 
ddwyn tu ag at y genedl Iuddewig. Y mae'r dirywiad a gym«. 
merodd le yn y rhan fwyafô'r eglwysi dwyreiniol, symmudiad eu : 
canwyll-brennau o'u lle, a chanlynol osodiad i fynu Fahometan« 
iaeth yn. of 'mannau ag y bu eglwysi cristnogol unwaith yn dra. * 
blodeuog, 'yn dangos priodoldeb. y gocheliad a rydd yr Apostol 
ymma i'r Cenhedloedd, Y. mae: n ymddangos befyd, oddi-wrth. 
" ddirywiad eglwys Rhufain, ŷr hon sydd wedimyned yn fam: Wil 
teiniaid, â thrwy hynny wedi eí gwneuthur ei hun yn agored i 
phiolau anfoddlonrwydd : y Duwmawr.. Da fyddai ì bawb sylwî, 
y dylai pechod'a. sgrin eraill fod yn YG) ini. 1 ae 
10; 5711, Heb. 4. UA HU UAN ” 
ny AN hya i i iw tL ES 
gp 'Gw el. am hynny dduioni a thoster Duw: af 


mi ydyn 
i'r rhai a gwympasant, toster; eithr daioni i ti, os. 


iod cf: ì0' A idy torrir ' ditheu by Ab 


maith.” u i PN y 
y ME ŵi YFLU Be (wb i dya 


3 s37y fS? 


Ymr fe fe MR o'n Ho dae y. petliau ŷ dylem ddififl Wig are, 
nynt wrt cdrych s ar ymddugiad. Duw tu ag at yr Iuddewon a'r '' 
Cenl edl edd, “ Gwel, am ymny, ddaioni a thoster, Dun. Yn MES * 
pn HN hon y mr mae'n. hawdd ini weled rhyfedd diriondeba 
chymnwynasgarwch y Bod mawr; yn U rhad a'r helaeth gyfran- i 
iad o'i ddaioni a'i drugaredd. yr mae *n fuddiol iawn 1 ni sylwi. 
ar hŷn gyda. manyldra, Fe ali hyn fod yn foddion i i'n dwyn ì i 

—ostyngeiddrwydd,. gan mai he] ddaioni Duw; AC 'nid. yn, ol ein. 
haeddiant. ein h hunain yr ydym yr. hyn ydym: i 'n dwyn, 1 edifeire- 
wch, wrth. —edry ch, ar ein. hymddugiadau eín. hunain, tu, ag at. 
Dduw mor Ai. Rhaf. dy 4. ein 'cynhyrfi i ymestyn at debygol- | H 
rwydd i'r Â wydd, trwy dosturio wrth wrthddrychau tosturi, a 
gwneuthur, hynny. ag, a fedrom o 'ddaìoni i'n cyd-greaduriaid ; ; 
Mat. 5. 44, 45. eih | rhwymo i i'w garu yn âdi- -ragrith: ein hannog. 


Livrm III. 3L 





4ZÔ, RHUFEINIAID, 


î ymddiried;yddo bob amser :. Psal. 34.8. 2 Tim; 44718, a'i 
cadw rhag anobeithio yn wyneb ein gwaeledd a'n anlieilyngdod'; 
ein-bunain, Ymae ^r. oruchwiliaeth hou yn dangosii ni.hefyd-. 
doster Dus, neu fanyldra ei gyfiawnder ynghospedigaeth t frosedde 
wyr.yn ol eu haeddiant... Y mae/r- Arglwydd ymma i'w weled; 
fel Barnwr a_fyddai 7n chwilio yn y modd mwyaf manwyl, ac yn; 
ystyried pob amgylchiad, neu fel una fydddil n £0ri hyd y.byw,: 
fel y maer gaìr yn arwyddo. Y mae n-fuddiol i sylwiar hyn, 
hefyd. O herwydd ymma ni a,welwn yr angenrheidrwydd o, 
ymddirisdd i gyfiawnder amgenach na'n 'cyfiawnder ein Se u 
i'r diben i fod yn gymmeradwy ger bron y, Duw-dod ;  Phil;,3. 9 det 
mor arswydus ydyw cyflwr yr. an-nuwiol : Rhuf, 2, 58 rangen- . 
rheidrwydd . i.ochelyd rhyfygu ac ymgyndynnu, mesi' pechod, 
Ond gan fod y pethau byn.o.lawer o bwys,:y.mae.'r Apostol yn, 
sylwiarnyntryw.beth yn fwy.neillduol, _ Sgf â'r rhai. a gwympase 
—ant, toster. Yr oedd cyffredinolrwydd” y genedl, Juddewig â; 
wedi syrthio ymmaith oddi wrth Dduw, wedi ymdroì mewn 
anghrediniaeth .aphechodau erailly; a dbrwy,. hynny wedi; 
cwympo o'r sefyllfa eglwysig ag oeddynt wedi, bod , ynddi. fel, 
eglwys i Dduw, fel nad oedd ganddynt, bellach un | hawl i'w 
blaenorol ragorfreintiau. Yn awr yr oedd Duw wedi 
ymddwyn tu ag attynt yn. ol manyldra ei gyfiawnder, Er fod yr. 
Arglwydd wedi dewis eu hynafiaid, a gwneuthur cyfammod a, 
hwynt, ac a'u had, ac er ei fod, ar gyfrif ryn, wedî eu galw hwynt 
_ yn drysor priodol iddo ei hun, yn frenhiniaeth o offeiniaid,. ac yn 
genhedlaeth sanctaidd, Ex. 19. 5, 6. etto yn awr y maent yn. 
cael eu cospi yn ol natur a mawredd eu pechod. Y maent yn cael 
eu di-feddiannu o'r breintiau ag_ oeddynt nnwaith yn eu 'mwyn- 
hau: o herwydd nid ydynt ddim mwyach yn eglwys. i Dduw, ac 
y mae 'r efengyl wedi cael ei chymmeryd oddi wrthynt, Y maent « 
yn cael eu rhoddi i fynu i galon-galedwch, y mae eu gwlad yn 
cael ei anrheithio, eu dinas yn cael ei dinystrio, eu. teml | yn cael 
ei gwneuthur yn gyd-wastad a'r llawr, y mae cannoedd | o filoedd 
o'r genedl yn cael eu dinystrio,trwy'r newyn, trwy” r haint, a 
thrwy i r cleddyf: y mae'r gweddill o honynt yn cael eu gŵas- 
garui fod yn gaeth-weision, ac yn. grwydraid ar hyd wyneb yr. 
holl ddaear : Te, y mae barn yn dyfod arnynt hyd yr eithaf: ac 
y mae 'r farn i'w gweled arnynt hyd y dydd. heddyw. Mor wae ; 
hanol. yw ymddugiad Duw tu ag at y Cenhedloedd ! | Eithr da- ŵ 
oniití. Yroedd y Cenhedloedd yn 'olewydden wyl Adn, Ye, 
ymhell: Ha 13. yn ofer y» eu rhesymau, a'u calon an-' 


i “PENNOD XI. 451 

'neallus wedi ei 'hywyllu: Rhuf, 1. 21. wedi eu llenwi a phob 
anghyfiawnder :' Rhuf. 1. 29—37, 'ddim yn; CêiSiO Duw, nac yn 
ymofyn am dano: Rhuf. 10. 20. 'yn addoli ac yn gwa-anaethu 
y creadur yn fwy na'r Creawdwr: Rhuf, 1. 25. wedi en rhoddi 
iy nu i aflendid, gwyniau gwarthus, a meddy liau anghymmerad- 
ï Rhuf 'Y. 94, 26, 28; ac felly 'heb obaith ganddynt, ac heb 
ydiw yn y byd, Eph. '2.12,. Yn wyneb yr hol] betbau hyn yr 


'oedd' y Duw mawr, yr hwn nad-yw ddîm yn ddyledwr i i neb, 
wedi dangos ei an-haeddiannol ddaioni mewn modd tra rhyfedd- 


en r rhain. MYN oedd wedi anfon êi efengyl i” i'w pìith : wedi tuy- 
“eddu llaweroedd o honynt i i wneuthur derbyniad o honi; wedi 
Fr mmeryd i i berthynas weledig ag ef ei pun: ac wedi rhoddi 
dynt hawl'i ragoríreintiau eidy. A thu. ag at y cyfryw ohon- 
ag oedd wedi cael eu gwneuthur yn wir dduwiolion, yr oedd 
Uc ddao wedi g gweithio mewn etholedigaeth i i fywyd trag gywydd- 


a “oÌ. prynedigaeth trwy waed ci nM A Fab, troedigaeth p dywyll- 
— wch i ryfeddol oleuni, maddeuant o'u holl bechodau, cymdeithas 


a'r iddi a'i Fab yr Arglwydd Iesu, cysuron mewn gorthrym- 


Ŵ 'derau, r nerth ync ol y.dydd, gobaith gogoniant, &c. Ond gan nad 


Z 


edd ddf: yn. dybygol fod pob un o aelodau r eglwys yn Rhuf- 
ain yn meddiannu gwir dduwioldeb, y mae'r Apostol yn 'chwan- 
egu, Os arhosi, yn ei ddaioni ef. Os parhant yn y: sefyllfa eglwys- 


uGggagyr maent wedi cael eu dwyn iddi, heb ddiystyru, daioni Duw 


yn hyd? nae ymddwyn yn anheilwng o'u perthynas weledig a'r 
"Arglwydd, ac os arhosant yn y ffydd ag sydd yncael ei gweithio 


Ê 'rwyddaioni 'Duw ; fe fydd tael yr Mu gyl, lle yn Uais Dduw, 


y: o freintiau y rhai sydd ar enw 'r Arglwydd, yn 'ddaionî. 


anŴg aethol iddynt | Er nad yw parhad hyd. y diwedd ddim: yn 
amm' 'eiholedigaeth, etto y maeabob amser, yn amlygiad o honi? 


Heb. 8. 14. 2Ioan 9. Nid yw ddim yn rhyfedd, gan hynny)! fod 


yr ' Apostol yn dywedyd, 'Os amgen, torrir ditheu hefyd ymmaith. 
Y mae rhagrithwyr yn cael eu dwyn ì berthynas weledig a Duw 
trwy broffes: ond ni wna'r rhai'n ddim parhau ì' ymddwyn, yn 
addas i'w sefyllfa eglwysig: y: 'canlyniad fydd, y cant eu torri 
“ ymmaith o blith pobl Dduw, ac oddi wrth y mwynhad o'r rhagor- 
freintiau ag y maent yn eu cam- ddefnyddio yn bresennol. :Ac 
os gwna 'r cyfryw o'r cenhedloedd ag sy rdd wedi cael ên dwyn i 
berthynas. weledig a'r Arglwydd, neu ryw eglwys neillduol yn eu 
plith,- irwy Bilolider yspryd, anghrediniaeth, ac ymddugiadau an- 
addas i'w proffes, gam-ddefnyddio y daioni ag y mae Duw wedi 
ei ddangos tuag attynt; hwy a gant eu taflu allan o ' gyfammod 


( 


452 RHUFEINIAID, 


gweledig Duw, ac oddi wrth bob braint ag sydd yn perthyniddo, 
yn yr un modd ag yr cafodd y genedl Iuddewig. Y mae amlyg- 
iad galarus o hyn i'w weled ynghyflwr yr eglwysi a fu gynt yn 
Judea, Galilea, Syria, Asia, yr Aipht, yn nhir Groeg, &c. y 
mae *r ardaloedd hynny, ers amrywiol oesoedd; yn amddifaid o'r 
efengyl a'i hordinbadau. Ac fe ddichon y pethau hyn gael c eu 
— dywedyd wrth yr etholedigion eu hunain, yn yr un modd ag yr 


oedd Paul yn dywedyd wrth y milwyr, Onid erys y rhai bynyn y 


llong, ni ellwch chwi fod yn gadwedig; ;. er eì fod wedi. dywedyd 
o'r blaen, ; Ni bydd colled am einioes un o honoch. Act. 91.22 
31. Y mae cyssylltiad rhwng y diben a'r moddion. .. Felly. “8 
ddichon! A o'r fath a arferir ymma gael eu bendithio i i'r eih- 
oledigion, i i'r diben ? pw gosod ar eu IAU, yn FWA y gêm 


k 4Yfs gt 


Sybedo ymarferiad o! o'r moddion, nes ba rai y. maent i sefyll W” 
o diwedd, 


EWueduunoagsb;f Î ) s ^h es 
93A gwyth; (ôd arosant yn —— 
impirimewn: canys fe all Duw eu u MHRIOD hwy 

mewn drachefn: i 


SŴ i> 


Yr oedd yr Apostol wedi son am gyflawnder yr Iuddewon, Adn. 
11. am eu derbyniad, Adn. 15, acam sancteiddrwydd ; y clamp 
toes â'r gwreiddyn, Adn..16. ac yr oedd wedi rhoddi ar lawr rai 
ystyriaethau i annog y ( Cenhedloedd i beidio gorfoleddu yn erbyn 
y genedl Iuddewig. Adn. 18—22. Ymmay mae'n myned 
ddo i osod allan. yn fwy neillduol, ddychweliad had naturfol A- 
braham, ac felly. yn: rhoddi annogaeth arall i'r Gh 
io eu diystyru. Ml hwythau, a arhosant mewn aeh a 
impir i mewn. Yn awr yr oedd cyffredinolrwydd y g 
ewig wedi syrthioi i anghrediniaeth, Nid oeddy: Et ddim yn credu 
y dystiolaeth a dystiolaethodd Duw am ei Fab, nid oeddynt ddim 
yn gwneuthur derbyniad oïesuo Nazareth, fel y Messiah addaw- 
edig, ac nid oeddynt ddim yn cofleidio yr iechydwriaeth ag oedd. 
efe yn Awdwr ohoni. Trwy hyn yr oeddynt wedi cael eu torri 

allan o'r wir olewydden. Gwel Adn. 20. Ond er fodenu pechod o'r 

fath waetha, ac er fod y farn fwya arswydus wedi syrthio arnynt 
— o'i blegid, etto os na bydd iddynt barhau i ddiystyru tystiolaeth 
Moses a 'r Prophwydi, y rhai sydd yn eu cyfeirio at Iesu fel yr. 





Fr 1 


R ynt gael ei eu . cyfodi 


PENNOD, XI. u 458 


unig Fessiah, os na pharhant i i wrthod Crist a'r iechydwriaeth ag 
'ymae ei efengyl ŷn! 'osod ger êu YGrodfndu "y y friae trugaredd Dat 
mor annliraethol fawr'fel y: bydd ïddyntettol gaelleu hîmpio yn eu 
holewydden eu, hunain, ;/Canteu cymmeryd imewn: i gyfammod 
ac eglwys, weledig Duw, a chant, fwynhau yr holl íreintiau eg- 
wysig agybu eu hynafiaid, yn. “eu mwynhau, mewn oesoedd ; a 


aeth hôllig. oddieithr yn unig yr hyn ag oedd yn gysgodol, ŵn â 


| mae'n gysurus i feddwl nad oes un delai? ar y ddaêar wedi. 


myned. mor,;bell : mewn. gwrlhryfelgarwch,a., thrueni, na cha ei 
dderbyn gan, yr: Arglwydd, ond yn unig iddo gael ei ddwyn i i wir 


edifeirwch, Be felly,, 1 ymofyn, am drugaredd yn. nhrefn. Duw. 


Ezec. By2T, 28, Ond-gan fod, yr Iuddewon. yn, ,dangos: cym- 
fmaint > gyndynrwydd, : ac wedi syrthio i i'r-fath ddwfn druenî,,.y. 
gethu yn dangos, yngyntaf, fod yn, bossibl iddynt gael eu 

«. ; Canys, fe all, Duw gu u ltimpio, hwy ; â. mewn. drachefn, , Er eu 





ded ymenwnnol yn ymddangos. yn debyg i ganghenau wedi eu 
ìth, 








: gwywo, yn hollol farw, ac felly. yn gymmwys 
el eu llos sgí, eit nid.yw. w. ddim yn,anmhossibl idd« 

Odi o'r, pydew .y. maent wedi syrthio iddo, a'n 
hadferu etto.i fwynhau, eu hen ragorfreintiau. .. Y mae pob peth. 
yn bossibl. gyda'r Duw mawr; efe a wnaeth,y. bydoedd trwyair. 
ei nerth: y mae pob pêlb dan ei awdurdod. e ef: lle y mae pechod 
wedi amlhau,y mae eirras ef wedi. rhagor-amlhau:. efe a wnaeth 
Saul, yr. 'erlìdiwr, yn gristion ac yn. Apostol :, efe a2 impiodd y 
Cenhedloedd. yny, wir olewydden, er. eu bod unwaith heb Grist, 


dorth ymmai 


wedi eu. dieithro oddi wrth. wladwriaeth . Israel, yn estroniaid 


Ptîh wrth ammodau ” ì addewid, heb. obaith. ganddynt, ac.heb 


Â 


leon yn y..byd. Eph. 2..12, | Efe, a'all wneuthur pa 


beth. b ynnag a.ewy llysio..., Am bynny y mae 'n ddi-amheuol nad 


oes un anhawsdra iddo ef ddychwelyd y genedl Iuddewig, a'u 
himpio drachefn. ynghyfamrìod Abraham, oddi wrth. ba un yr oedd» 
ytMwyedi forri eu! hunain ,ymmaith trwy anghrediniaeth. | Ac y 
mae'n, sicr, onid. arhosant mewn, anghrediniaeth, y gall. efe eu 


himpio. hwyi imewn drachefn, o.herwydd ei. ewyllys yw derbyn 


pwy bynnag agredo yn ei Fab, ” Ac y mae ^n gysurus i feddwl 
y medr. efe, ddarostwng eu rhagfarn. yn- erbyn yr “efengyl; a 
gweithio ffydd ynddynt. .Ac y mae*n, deilwng o.sylw, fod yr 
Apostol, yn fynych iawn yn.son am allu Dnw i wneuthur rhyw, 
beth pan ymae'n golygu ei fwriad i wneuthur EAAnY COF 
Rhuf; fk81. Md 6, Heb. 2. 1sa | | 


D uîy Hwn 
- * 


* t 7 i*i 


454 tei RRUFEINIALD, 


94 Canys, os tydi a dorwyd ymaith o'r olewydden, 
, yr hon oedd wyllt wrth naturiaeth, a'th impio yn:er- 
“byn naturiaeth mewn 'gwir olewydden ; 'pa faint 
mwy y caiff y rhai fiyd” sydd wrth. DT AEMD, eu 
YR DIR, i mewn yn; eu holewydden eu hun gw 


y SAR a 
sD3 EU 


'? “Ar ol Ea yn yr Adnod dad fod yn bossibl i'r Iuddew- 
“bn geel eu dychwelyd etto at yr Arglwydd, y mae'r Apostol 
“ymma *n dangos eifod yn beth £ybygol y bydd i Dduw, yn eî ani- 
'ser da eihun, ymweled a'i hen bobl gyfammodol, y genedl Iudd- 
iewig, a'u dwyn drachefn î'r sefyllfa y maent wedi syrihio i o honi 
'frwy eu hangrediniaeth, A'r hyn y mae efe'n ymresymmn oddi 
“wrtho yw, gwaith Duw yn cymmeryd y Cenhedloedd i mewn. 
Am ei fod wedi gwneuthur y peth ag oedd ynÌlai tybygol, y mae 
Mei feddwl y gwna efe yr hyn ag sydd yn fwy tybygi ns Canys os 
tydi a dorwyd ymauaìth o'r olew »yddên yr hon oedd. wyllt ; xatur- 

iaeth, a'th impio, 'yn erbyn naturiaeth, meen gwir olewydden. Yr 


oedd. y cyfryw o*r Cenhedloedd eilun-addolgar ag. “oedd wedi cael 


€u 'dwyn i ì mewn 'i'r eglwys grist 'nogol, yn deilliaw oddî wrth 
'rieni ag oedd yn ddieithraid a gelynion, ac felly ddim yn gyn- 
nwysedig. yn y cyfammod a wnaerhai. Duw ag Abraham ; 'yr 


oeddynt, wrth naturiaeth, mor ddifudd, ac mor ddiystyredig a. 


changhennau o'r olewydden wyllt. Ond yr oeddynt, yn ol bodd- 
lonrwydd cmynyn a chyfoeth gras y Duw mawr, wedi cael eu 
dwyn i mewn i'w eglwys, ì gyfrannogi o'r breintiau ag oedd yn 
deilliaw oddi wrth gyfammod Abraham. Yr oedd hyn yrun 
fath a phe byddai un yn cyrhrn cangen o olewydden: wyllt, 
a'i himpio, yn hollol groes i'w nhatur eì hun, mewn olewydden 
dda, i'r diben iddi gael cyfranogi o nodd yr olewydden, a'i gwn- 
euthur yn ffrwythlawn. Wrth ddywedyd fod hyn yn erhyn nu» 
turiaeth, y mae^n bossibl fod yr Apostol a'i lygad ar olygiadau *r 
Iuddewon, y rhai wrth sylwi ar y gyfraith yn Lef. 19. 19, oedd- 
ynt yn barnu na ddylid dim impio cangen o un prên mewn pren 
arallo wahanolryw, Neu fe ddichon ei fod yn cyfeirio at ddy- 
wediad ag oedd yn gyffredin ymhlith yr Iuddewon, Nad oedd 
ddim yn iâwn i impio mewn olewydden. Neu fe allai eì fod 
: ymma ^n golygu fod hyn yn hollol groes i'r hyn oeddyn cymmer- 
“yd lle ymhlith dynion wrth impio: o herwydd yn y cyffredin fe 
osodir impin o bren da mewn boncyff o ryw gwaelach, megis 


Uu 


bydd i 


PENNOD Xf, 453, 


cangen o bren afalau mewn boncyff draenen, neu afallen sur, 

Heblaw hynny, os edrychwn ar yr byn sydd yn cymmeryd lle 

— i impiad naturiol; ni a. welwn ffrwyth yn cael 

dwyn;yn.ol natur yr impin, ac nid yn ol natur y boncyff : ond 

k mae ymma yn erbyn natur... Neu ynte, meddwl yr Apostol yw, 

fod.hyn wedi cymmeryd lle yn ol heìaethrwydd pen-arglwydd- 
iaethol ras,y Jehofah mawr, ac nid yn ol natur, yn yr hon nid oes 
un egwyddor, a ddichon newid eì hun. Yn awr os eafodd y Cen-_ 


hedloedd eu cymmeryd ìi mewn yn y modd hyn, Pa faint mwyy__ 


caiff y rhai hyn, sydd wrth naturiaeth, eu himpio î mewn yn eu hol- j 
ewydden eu hunain. Y mae 'r genedl Iuddewig yn. hiliogaeth na-, 
turiol Abraham: y maent yn deilliaw! oddi wrth hynafiaid i ba 
rai y perthynai' r mabwysiad, yr. addewidion, a'r cyfamodau, ŷ 


' Gan fod Duw wedi cymmeryd y Cenhedloedd i i mewn i'w eg, 


lwys, ni. bydd. ddim yn ymddangos yn beth mor rhyfeddol iddo ,- 
estyn. ei drugaredd i ihad naturiol. Abraham ei, gyfaill. Y mae | 
gwaitl ì. uw. yn, trugarhau wrth y Cenhedloedd. eilun- Addolgar : 
yn. rhoc le i'ni feddwl, ei fod yn fw o rhesymmol i ddisgwyl yn 

ì iddo. ddwyn yr. Iuddewon eito i'w. gyfammod, a'i eglwys. | 
Ni bydd hyn, ddim ond, fel pe: byddai cangen o'r. olewydden k 







' wedi i eithorri, ymaith, ac yn cael ei gosod yn ol drachefn yn ei 


lle . naturiol. ei hun. Wrth gael ei gosod yn y sefyllfa hon,. hia 
fydd A, o. gael y dd ag a fydd ym y addas iddi, er ei 
chynha UON ye Fae Ê íf, 
5n yi iB î 5 Tr 5 
25. Canys ni ewyllysiwn, frodyr, eich bod heb. 
wYBd' y dirgelwch hyn (fel na byddoch ddoeth- 
ion yn. eích golwg eich hun) ddyfod dallineb o ran. 


i Israel, byd oni ddel AU y cenhedloedd i i, 
dr mU NEW, 2 1D y dAO a DRE iai i'n 


í 6 
| ” 


Ar ol t'y PR fod. dychweliad yr. luddewon yn beth possib, 
Adn. 23. abod yn dybygol y bydd i hyn gymmeryd lle, Adn. 24... 
y mae'r — Apostol ymma, ac yn yr Adnodau canlynol, yn gosod. 
allan fod hyn yn sier o gael ei ddwyn oddi. amgylch. Canys. 
ni ewyllysïwn, frodyr, eich bod heb wybod ydirgeluchhyn. Y mae 
yn annerch yr eglwys, ac yn neillduol y cyfryw o honynt ag oedd 
wedi cael eu casglu o blith y Cenhedloedd, dan yr enw ya | 


e^ 


| ycy redin. yr “oeddy tyn 


456 hHUrEYNIATW; m 


Yr oedd efe a hwythau wedi. cael'eu gwneithur yn 'gyfrannbgion 
o'r un duwiol anian, ac yn “obeîthio cael mw ynbdii'yr” un nefof 
etifeddiaeth: am Ryhny yr oedd yn'eu caru fêl brodyr scoddirar' 
hynny, yn. dymiino eu hyíforddi a*gwneethur cymrnainto: ddaïoni^ 
iddynt ag a fedrai, Yr oedd ganddo'ddirgelch mawn tnewn 
perthynas i” r pwnge ag oedd ganiddo dan êi ystyriaeth ? Pw osud o' w'Ŷ 
blaen. Y mae falwad'y Cenhedloedd yn'eael ei alw hvrddifgel 
wch. “Eph: 3.3—6. "Ohd ymma y' mae*r gaîr yrr cael ei arfer 
gyda golwg ar adferiad y genedl” Iuddewig.” Wyl oddd hŷ yn^ 
guddiedig” ynghyngor Duw “er tragywyddoldeb : id ii buasai” 
Paul na neb arall; 'yn gwybod dìm'am dano oni buasaî” êi fod wedi 


| cael ei 'ddadguddio. 'Y mae'r gair 'dirgelwch' yn”cael ei'arferj” 


weithiau, gyda golwg at pethau ag oedd yn guddiedi hyd ori 


chawsant; eu dadguddio.” )an.2. 18, 19; 27.1 Cor. 15051. i: > MN 


10. Yf TU 'Y mae'n wir fod y Prôphwydi wedi ery ym 
yn € eu u prophwyliaethau “HM 







ER, oedd, hyd ymma, al o sfbste o a dd nedd hi 
i'w chael ymhlith “Iuddewon 'naChenh; edloedd; Ac i êb fi yr 
pryd 'Glan, ; yn'| ' breseninol, wedi rhoddi dadguddiad mŵy. fla eo 
i'r Apostolion, 'etto yr UR sefyllfa 'y genedl Iuddewig, at yn 
ddangosiadau ' presennol y fath, fel na allai'r rhan. fwyafddim llai 
nag edrych ar eu hadferiad fel peth îra rlŷfeddol a ac uwch. aw pob” 
disgwyliad. rhesymmol./ Nid pawb allai anigyfTred hyn: ymae” 
yn ddigon i gymmeryd i fynu feddyliau y cadarnaf ei alluoedd, 
Ac y mae rhai pethau ag sydd yn perthyn i'w dychweliad yn 
guddiedig. ac > heb eu dadguddio, “ Nid yw ddim ;'wedi:cael ei am- 
lygui ini'pa amseî' yn neilltuol y bydd iddynt gael eu hadferu, 
trwy ba foddion y, bydd i i hynny, gael ei ddwyn oddi amgylch, : na 
pha. rifedi o honynt a gant eu dychwelyd a at a Arglwydd. ï Ac | 


-yr un amser y mae'n ddyledswydd arnom ni 1 geisio treiddio i*r 


| gwirionedd hwn mor belled ag y mae 'wedi ei wneuthur ynad 


nabyddus. Oblegid hynny yroedd Paul am ei egluro i'r Rhuf- 
einiaid, ac yn dymuno na fyddai iddynt ddim cael eu gadael yn 
anwybodus o hono. Y mae cenhadon Cristyn dymuno na 'byddo, 
i'w cyfeillion ddini cael eu gadael yn anwybodus o wirioneddau' 


Du WW. I 'ddangos | Pa, ham yn neillíuol yr oedd yr Apostol yn. 


dymuno na byddai i'r Rhufeiniaid ddim bod yn wysg 
gwirionedd mewn perthynas i alwad yr Iuddewon, y mae'n dŷ- 
wedyd, Felna byddoch ddoethion yn eich golwg eich hun. Er fod 
gwybodaeth 'weithiau ^n cliwyddo; etto fe welir yn fynych, pa fwys” 


* PENNOD XI, 5. AT 










y byddo dynion, mai mwyâf' beilchion y byddant. 
hynny, fel na;byddai;; i'r rhai'n ymchwyddo yn eu 
a golygu eu hunain yn: ay brag ar gymmwys- 
ol ed bwriadau” ^r Hol g; felna byddai. 
ì ' yny, breintiau. tyn en medd- 
. iannu; yn bresennol, fel pe byddai ewyllnd ia. y Wawr, o byn, 

_ allan; i gael-ei gyfyngu attynt hwy. ymunigs «felna byddai idd- 
h ——d n, fel,pe byddai,yr. holl gorph o; 
ì:gA au. allan o eglwys. Dduw ;.ac fel 
! Ŷ ilchion am danynt eu 
' —_ “ib nyg teilwng'na^r genedl Iuddewig 34y: 
mae Panl:yn: dymuno, na.byddai,iddynt.ddim ,cael eu gadael £ . 
roddi ddi'w ; bymresymiadau cnawdol; eu!, hunain; a thrwy, 
in anwybodus “owriad Duw mewn perthynas iad-, 
dewon,, Y dirgelwch ag oedd efe,yn dymuno idd“ 
m.dano oedd, ddyfod dallineb o r«n.i- Isracl... Ecod.. 
dwyfol ddadguddîad, yn. ysgrifennadau Moses 
oeddynt dan y cyfryw ddallineb meddwl, . 

im iawn adnabyddiaeth o Dduw, ym 
y. ddwyfol natur ; «dim adnabydd- ; 
ei gofyniadau, ei gwalrarddiad- ; 
gar natur a. diben, y . gyfraith y 
ysiyr a'm, eddwi-y -prÔn | 


| T a cyflyrau. eu hu in; dim; 
ych; ^ gogoniant. yb IAU ynd pc 



































edY mae'r gair s iy 
'dwch. . gw a ysy iy 
| ymgaledu, mewn anghrediniaeth, t 
niaeth yn SFhyn yr efengyl a'r pechodau ag oedd y pethau. 
arwainattynt. Yroe j dallineb a*r caledwch hwn wedí. 
.Felmna, fynneni hwy ddim âgor eu llygaid ' ylw yN 
h; g oedd. yn; cael eu gosod g« Medd 9y, Donna | felly y yr, j 
aed Duw, mewn cyfiny nder, wedi eur [io fynu st Ê 
acre barnedigaethol. 'Rhuf. 1 HA cs O ï9, aj 
. Psal. 81.19. Gwel Adn. 8, 10. 'Y maecam- Un adio. 

2 SON crefyddol yn gwneuthur dynion yn 'agored i'r barn» 
edigaethau mwyaf amwydnu, o Yr oedd y. dallineb bwn wedi-dy- 
fod iddynt oan, Y mae'n wir. fod,y cyfl inolrwydd; o honynt, 
, wedi eu dallu:-ond yr '9edd-gweddill. yn o UG gIAS.. 


Lrvrn MI. i 3M 


X 





Yn 
rwydd y genedl Iuddewig :wedi 


ar 


ar, 


———d 


A58: RHRUFEFNIAID? * 


Adn: 8 Yraclios fod Paul-yn arfer-y. gair-o'ran, ywg'ei fod: am 
osod y: gŵirionedd hwn allan! mewn iaith. mor ddizdra mg d| 
Iuddewon ag y medrai, Gwel'Adn:17. “Ond-gawnad oedd d 
yn^ddirgelwch. fod “dallineb wedi- dyfod i rau” fa ' hr 
Tuddewig, y mae*n bossibl maî meddwl yr Apostol-ywj nad sd 

hynddim: i barhau/opd'dros amser ynni, a0 felly bod'y geiriau. 
— ord, yn cael-eu harfer iarwy ddo rhyŵc alm“o amser. SY mae- 
| reit Hyn an Mu; — 












Yb y aai ioi YFelly. ymldiaug; 
ygol fod dyfod 2 yffdwndey-y'Cenhedlôedd i'mewb; 
'Troedigaeth:y Cenliedloedd ŷ ì gyffredinol; trwy 'r 
fodiad îeglwys'Dduw:' meu 

yclêdi C 










| — i ddisgwyl. 
ynffanaeg Y iw. (Fe fydd ir hol 





nnol sytar da: Yda yro 
hadferiad. beo 88 nr Wd RO pla. nt o 
M “i gi Go b8 yo3 ì'w 4i R Y ydd )THAW | 
Âc felly holl: Target. â” fydd. cadwedi, 
ae iei Y grifenedig, Y "Gwaredwr a dda 
o Sion, ac a dt ymaith annuwioldeb oddi CYR 
cob. bb 2 2o X ..l Eb. ov AR | 
Yw do'n Apostol yn gosod: al N ynheu SN or dirgel ' 
wch ag oedd efe 'wedi dechrew ei” egluro yn yr adnod flaenorol. 
Ae felly, holl Israel a. ydd: 'cadwedig. “Y mae? r'gair Israel weith. 
iau^n arwyddo eglwys. Dde tu olnddewon: aChen- - 


i ” í 
aAlÂ a'i a. 


R made. gwaredu, oddi ;wrth ;y. dallineb:ag sydd wedi.dyfo 


* ren PENNOD XI.. FY 459 
edloedd, Gal. 6. 16. Ond idy bydi iel SBlwys Ddwyn 
.y dirgel ig oed yr. Apostol yn; son am 
2. .AG Mw dîm; ABWR bod. hynny, yn, ddir- 
h d yr, ja wediroel ei. Leiwngnthur, yn niod 








321 








| amlwg. mewn ar ddiad, dwyfol. 
hynny, y mae'r DWARY UAWR HO, I, T4 
y iaid,yn.ol yg ynydd y. genedl, Ai nwyd - Aps 


gon egl fed -Panl, wy 
1ynny. ag oedd, yn bad, neu yn hilc 
doy Adn] Syn, nr ydd 










' iau 'n; Mn Y yn arwyddo fod. por 
gael eu: dgchweiyd atyr Arglwydd : o 
:'r gair hoH; mewr amrywiol fannau, yn. arwyddo 
oedd, ond nîd pob-un yn i eillduol; Gwel Luc 2. 1. 1 Ioan 
9. Oi. y. mae oll Jsnael ymma”n, arwyddo'r n 
, Adn;.12. a. hynny mewn. cyferhy di /r 
dloedd...Adn.,25.. Y “mae'n ddj am 
nby; y.bydd. i.dorfeydd mawrion, «ie, ii'r, cyffredinoliwydc o 
:gael eu dychwelyd, Hwy, y iun hd iN 
1 - 
























yni, 2.Cor. 3;:16., oddiwrth, yr anghrediniaeth ag.sydd, wedi 
bod yn,achos,o'u, gwrthodiad . dros amser, Zecb. b,42,10,eddi 


"wrth lywodraeth. y. pecbodau. ag y maent yn byw dap,€n/bars 






“bresennol, 36; 06,;g7,.0ddi, wrth y barn- 
rw danynt. ar gyfion gwt 


! glwyddiaeth! yn 
yie ag. 


y RHURRNWARU * 


ediad o'r r Mestiah, ys. YT. 1i, 12, Ezec. 39. 2329. â€oddi 
Wrth yf hôll gospi ba un y maent yn agored an; eu pechodau. 
Jer. 31.34. Y mae'n dybygol y bydd iddynt gael eu dwyn, , fel 
cenedl, i addef mai Iesu o Nazareth yw”r Messiah, ac i blygu ' 
îddo feì Ceidwad e osodiad y nefoedd ; ac y bydd llaweroedd o 
honynt yn cael « eu galw yn effeithiol, a'u cyfiawnhau trwy ffydd. 
Y mae Ìlawer o “brophwydoliaethau” yn. edrych ymmlaen at eu 
hadferiad. U Lef. 26. 41—45. DWN 430, : 30. wm Es: 14. 










33. 24—026. 46. 2î, 28. Ezec. 36 2038. 37.1.98. 39.03. 
29. Hos. 3. 5. Zeph. 3. 20. Mat. 29. 30. Luc 21. 24. Os gwnawn. 
ond darllen y Prophwydoliaethau-hyn a â sylwiarnynt yn bwyllog, 
fe fydd y yn hawdd ï ni “wcled fod” mwy” yn cael ei osod allan“yn- 
_ ddynt nac a gaf eh ei gyflawnu yn nychwcliad yr Iuddewon 
gaethiwed Baby lon. “Ac er fod yn agos i ddeunaw 
yddoedd oddiar fin y cU Yd genedl: Iuddewig. 
gwlad eu hunain, ac er eu Ì yn! wasgaredig: ar hy 
afo holl deyrnasoedd y dden ac, mewii ì 
dioddef llawer o ddi-ystyrwch: ac erledi 
serau, etto y mae*n deilŵng o neilldu 
iawn mewn rhifedi, ac yn parhau, f fel ce 
hunain, heb ymgymmysgu gyda” 'r Cenhedloedc 
yn « eu plith. Ni ellir m dywedyt 'peth in gened ara 
dan y nefoedd. . Onid yw llaw rhagluniaeth i'w chydnabod yn hyn: 
Oniraid i ni feddwl eu bod yn cael eu cadw yn y modd hyn i 
ryw ddiben neillduol? Ac onid yw yn ymddangos yn dra-thyb- 
“ygol, yn 'enwedïgol yngoleuni 'CYMHFET 0 bropb vydoliaetha eu 
'bod yn cael eu cadw yny modd hyn, i*r diben i holl Israel, o> de 
sêr Duw, gael bod ; yn gadwedig? 'Ond pa bryd y Y i'gael 
eu galw, trwy ba foddion n€illduol y. maent i gael eu. 
hadferu, a pha gyfnewidiadau vadol fydd. 'yn cyd-fyn 
dychweliad. at yr Arglwydd, n dai'ond cryfyn ned MAU 
gosod allan yn bresennol. Ni a gawn adael 'y pet 
cyffelyb i'r Arglwydd, yr hwn a'u heglura yn ei ams 
y cyílawniad o'r prophwydoliaethau' fydd yr Esponiad mwyaf 
cywir o honynt: ac y mae'n bossibl tia bydd dim rhaîd aros yn 
hir etto cyn Y'r Esponiad. hwnnw gael 6i gyhoeddi. 'Yn unig ni 
a allwn ddal sylw, fod yr Apostol, wrth ddywedyd, Felly holl Is- 
'raela fydd cadwedig, 'yn rhoddi ar ddeall ì ni, naill aì y bydd yn-. 
i gymmeryd lle yn Wêiioed ar ddyfodiad y Cenhedloedd î mewn 
| eglwys Dduw, neu ynteu y bydd iddynt gael eu hachub yr un 
























“'PENNOD XI 461: 





















modd a'r Ceshedloodd hynnys yw, trw. sinh gy dda 
y yflawnder/yr-Iuddewonjyn i» gy! ì 
“ Er-fod eu galwad y yn ddirgel 
ddadgudd io.” am-hynny-y. mae îr, Apos 
mae'n ysgrifenedig. Y. mae rhyw, eth, wed 
| wedyd mewn perthynas^i hyn ww >i 
“Destament, yr byn sydd yn sicr. eig) 
ybyd: : Y mae'r brop 
iw gweledyn: mte peiedo 
| mae! 'n sicr. mai Í 





(ei 


du ei ” î 
ma efe wedi dalu. Lef, ““ 25, Yy 
“bn mi 
ye ti Maiy Cywyn a YU 
js. nid mus. a pheryglus, fel y r gedd Dafydd 
aan ene YD FA Mr 
cymmaint: Yr” tliwystrau. a  dighau GAF 
er fod. y genedl TFuddewig. svedi syrthio w i 
cderobedd neillduol o: drueni, Mo ele a fedr” estyn a lan ei Y 
rfyaich a'u cyfodi o'r. pydewau, erchyll, ace 'r pridd 1omlyd, Y mae 
vy gair Siom yn cael'ei arfer wcithau am fynydd yn Jerusalem, ar 
yr hwn/yr oedd: amddiffynfa, yn hon roedd yn cael ei galw, dinc s 
| Dafydd. 2'Sam, 5. 6—9. Y a fynych. arfer am ep- 
ŵ lwys Dduw, ên yr orebwiliaeth Taddeodd a Grist” nog ol. Ath 
n49. 1.51.3. 50.1, 2. 460,14. Galar, 1.17. Ze€h. 1.17, 2.7. 





462 RHUFEINIAID. 


Heb. 12, 22) >Y maelllwer o'r pethau a-(Ìdywedir am Bion:yn 
perthyn i'€glwys Dduw. ' Yroedd :yr* Arglwydd yn Dduw i 
Sion: Psal, (461/Y0/ ŷr oedd” yn preswylio yno:' Psal. 9011.. 
76. 2; Yr'oedd Sidn'yn brydferthwch tegwch, Psal; 90. 2. yn 
degwch bro, ac yn llawenydd yr holl ddaear: Psal. 48. 2. yroedd 
“ ŷr Arglwydd yn fawr yn Sion, Psal, 99. 2. a'i enw yn caelei 
fynegi yno: Psal. 102. 21; yr oedd'i Sion amrywiol dyrau arhag- 
furiau, Psal. 49. 12,13. ac yr oedd y Goruchaf ei hun yn ei sicr- 
bau hi: Psal. 87. 5. yr oedd y llwythau n ymddangos ger bron 
yr Arglwydd yn Sion : Psal, 84, 7. yr oedd yr Arglwydd yn caru 
pyrth. Sion “yn fwy 'na holl breswylfeydd Jacob: Psal, 87/2. yr 
oedd mawl yn aros Duw yn Sion :”Psal. 65. 1.87, 7,ae'yn Sion 
yr oedd yr Arglwydd yn gorchymmyn y fendith. “Psal: 183./3. 
Nid yw ^r Apo ddim yn rhoddi'ar lawr y brophwydoliaeth ag 
feirio atti yn hollol yn yr un geiriau ag oedd wedi 
' cael eu hafer gan y Prophwyd. Y mae Esay yn dyw Acâ 
'Sion y daw y gwaredydd. Y Gwaredwr a ddaw a ion 
meddai Paul.” I gyssoni y pethau hy! a a gil ld r î 
sylw, y gellir cyfieithu geiriau 'r Prophwyd o Sioe yn gystal ae 
i Sion. Neu fel y mae Paul'yn mynych 'g 'ssylltu tyst ì thau 
allan o wabanol 'rannau o'r hen Destament, Rhuf,9.33. 11, &. 







id 














y mae'n bossibl ei fod ymma 'n cyfeirio, nid yn unig at: bro- 

— phw ydoliaeth Esay, ond hefyd at fannau eraìll, megis Psal. I AL 
53.6. 110. 2. y rhai sydd yn son am waredigaeth yn dyfod 
allan o Sion. 'Yr oedd y Gwaredwr i ddyfod ds Sion, hynny yw, at 

LYN eglwys Iuddewig, 'yn ei ymddangosiad yn y cnawd,Ioan I. 
11. yn gystal ac ym mhregethiad yr Apostolion, ar ol ei adgyf- 
odiad. Act. 3. 20. Y mae wedi dyfod allan o Sion, trwy ei fod, 
yn êi natur ddynol wedi cyfodi o blith y genedl Tuddewig, Rhuf. 
9.5. a thrwy fod ei air yn dyfod allan oddi yno, Es. 2, 3. pan 
cedd ŷr Apostolion, ar ol dechreu yn Jerusalem, yn myned oddi ; 

ix Tel a $ Mat Wyddwn “di 

_ noi bregethu edifeirwch a maddeuant pechodau, yn eì enw ef, : 
ymhlith yr. holl Genhedloedd, Luc 24. 47. A chan “mai Sion 
efengylaidd, neu eglwys y 'Testament newydd, yw ei orphwysfa 
ê y ddaear, nid yw ddim yn ammhriodol i ddywedyd, y bydd efe 
yn dyfod oddi yno pan y bydd yn ymddangos, mewn ffordd o ras, ì 
waredu y genedl Iuddewig. Ac y mae'n,bossibl mai trwy gynhyrfu 
ei eglwysagsydd ymhlith y Cenhedloedd i ymarfer a moddion gyda 
golwg ar argyhoeddiad a dychweliad yr Iuddewon, aihrwy wenu 
ar yn ynd hynny, y bydd iddo agoryd llygaid y genedl . 
Iuddewig, ac felly eu dwyn ì werthfawrogi eì iechydwtiaeth, Ac 


ŵ*w 


PENNOD XI. 408 


a dry ymmaìU annuwioldeb oddi wrth Jacob, Yvwmae'r gair Jatob 
yn arwyd yRlliog ae) naturiol Jacob, sef holl lwythau Israelb. 
rfod y rhai'n yn blant y cyfammod; eti0 y mae annuwioldels 
di dal: gafael ynddynt. Fel:creaduriaid. dirywiedig nid ydynt 
ddim yn. feddiannol ar y ; ddnwiol: anian: rae 'ymaentyn. anmiwiol 
yn eu hymddugiadau, trwy nad. ydynt c ddim. 'yn cyd-ymffurfio a'n, , 
rheol sanctaidd, Y mae'r gair sydd ymma. am annuwioldeb yny 
arwyddo yn neillduol diffyg, neu esgeulusdra o grefyddol addol- 
iad. Er fod, yr Iuddewon: yn br resennol:yn dangosllawerobarch 
i amrywiol-o gyfarwyddiau'r. “gyfraith. seremioniol, etto; gan nad 
ddoli y Tad mewn Yspryd ac mewn. gwirionedd, 
' gyflawniadau. ddim yn cael eu cyfrif ynaddoliad 
redwr a dry ymmaith eu hannuwioldeb oddi wrthynt. 
wlesu. ' wedi cael eì roddiiddo am: i waredu ei. 
eu pechodau, Mat»: bu217: 1A 1 rfui Dduw. || 
n Y at yr Iuddewon, plant y Prophwydi a'r: | 
aT y droi. Aycbi, uno hogia'n cybye' 
nd 




























i wne Miri hedyn a'a â aliai dog 
iddynt aM eu troi oddiwrth y pechod; 
ia Yng ganlynol, ni cha:pechodddim ar: 
phan y cymmero hyn le, hwy a'fydd-/ 
ar Mn ydw ac DWR GWNIO sw ydd 





bur, fel na bydd. arnynt I ma. heiddi na” enydd dio o'r 
cyfrywu” Y mae'r Prophwyd yn dywedyd, 'Ac ŵr rhai a'droant” 
oddi ur rt: amoìredd i yn Jacob. 'Ond:a dry y 'ymmaith” annneioldeb: 
oddi wrih Jacob, meddai'r Apostol. bl gyssoni hynmi'raidi'ni: 
ond sylw i, m nai i'r edifeiriol, y rhai sydd! yn troi oddi wrth bechod, 
y mae efe 'n dyfod z a maddeuant: a gorfoledd ei iechydwriaeth i: 
ond nad, oes neb yn troi oddi wrth eu pechodau ond y rhai ymae 
efe, rwy. ei Yspryd yn rhoddi iddynt: Gwg newydd, ac “yn' 
amyn. awdurdodol yo yM Fu Tm eis nt hlr 


'beY id k fet $ si GN ne Â Cb 





HE Ti: 


a1 A y Mr r AH sydd iddynt. gennyf pan. 
gymmerwyf ymmaith eu pechodau hwy U 


L 


' | RHUFEINIAID. 


» 


Er. mwyn' cadarnbaul r Rhufeiniaid yn eu FE am ad- 
farisaify genedl Iuddewig, .y mae 'r Apostol yneu harwain ddal 
sylw. ar yr-hynmoedd yr Arglwydd wedi ei ddywedyd. mab 
trwyr Prophwydi, A lyn ywr annod sydd. 'iddynt gennyf fi. 
mae^r-gair syld ymma amrammod; neu gyfammod, yn ya 

; gosodiad, trefnhad;; ewyllys; neu amlygiado ewyllys, ac weithiau 
yn cael ei:gyfieithu, testament; neu ewyllys diweddaf. . 'Cyfam- 
mod Duw: yw ei osodiad y ca pechaduriaid iy €yfrywa'r cyfryw. 
fendithion, ei 'drefnhad 'o'r modd y.maent î gael m wynhad o hon- 
ynt, neu ei ewyllys di-gyfnewid iiddynit gaebyccyfrywa'r cyfryw. 
ragorfreintiau, yn y môdd, ac ar yr amser, y bydio efe yn gweled, 
yn gymmwys. Y mae'n dybygol fod yr Apostol ymma'n cyfeirio: 
at Es. 59; 21, y geiriau nesaf at y rhai oedd efewedioen; 'cny«” 
bwyll yn.yr iAdnod flaenorol. Yna fe ddywedir yb y inodd.byn, 

' Aminneu, dymma fy nghyfammod.a hwynt, medd: yr Arglwydd,« 
fy Yspryd, yr hwn sydd arnat, a'm geiriau y: rhai ao 
enau,'ni chiliant o'th enau,nac o enau dy bad; .n ac o 
dy. hâd, “medd; yr Arglwydd, o hyn. 
ddim yn, rhoddi: geiriau'r cyfâmmod 
pr darllenydd” droi attynt fel geirì: 
oedd a'r hen Destament yn eu dwylaw. d: 
ymma'n. gosod allan ei gyfammod a Sion, neu a had Uiw am y 
rhaì y.sonir yn yr-Adnod flaenorol. Ac y mae'n dywedyd wrth y. 
Prophwyd, y byddai iddynt: gael eu parhans gynnysgaeddu a'r. 
Yspryd Glan; ac na fyddai arbyntddim cywilydd o. eiriau Wa ' 
ond y byddent. yn eu coffau ac yn. gwneuthur arddeliad. o 
honynt.o *geuh€dlaeth i genhedlaeth. Yn wyneb dirywiad. y. 
gŷ edl: Iuddewig, a'u torriad. ymmaith, y mae hyn ynrhoddille, 
i ddisgwyl na wna'r Arglwydd ddim liollol a thragywyddol. fwrw 
ymmaith. had- naturiol Jacob, ond y. Bydd iddo etto gymmeryd 
trugaredd arnynt, y cant. eu hadferu yn.ol i'w eglwys, ac yngan- 
lynol y. cant fod dan ei ddylanwadau grasol, fel y byddont yn 
glynu: 'wrtho-yn ffyddlon hyd y diwedd. Gan fod hyn yn cael 
eì addaw yngbyfaoitad Duw, y mae 'n sicr o gael ei gyflawnu z 

— o herwydd. y mae'r cyfammod yn gadarn ac yn ddi-gyfnewid. 

Es. 54. 10. Jer, 93,25,26. I ddangos y pryd.y mae 'r cyfam- 
mod hwn i gael ei gyflawnu, fe ddywedir ymhellagis “Pan gym- 
merwyf ymmaìth eu pechodau hwynt. Y mae 'n bossibl fod yr A- 
postol ymma, yr un fath ac yn Rhuf. 9.33. 11. 8. yn cyfeirio at 
wahanol fannau ym mhrophwy ke Esay, sef at Es, 59. 21, 
fel y crybwyllwyd uchod, ac Es. 27. 9. lle y dywedir, Dymma 










PENNOD XI. 468 


yr holl. ffrwyth, tynnu ymmaith ei bechod, Y' mae Duw yn 
cymmeryd ymmaith bechodau, yn ol yr hyn a addawodd yn eî 
gyfammod, trwy gyfrannu anian newydd; a dwyn dyn odan lyw« 
odraeth nwydau llygredig, a: thrwy-faddeu yr holl anwiredd, fel 
na. _ pechod ddim bod yn ddinystr i'r troseddwr. Jer. 31.33, 
“Er fod-yr Arglwydd yn bresennol yn ymddangos fel pe . 
byddai wedihollol wrthod y genedl Iuddewig, ahynny droslaw- 
ero oesoedd, etto yn ei amser ei hun, ac ŷnghyfoeth ei drugar- 
edd, efe a gymmer ymmaith eu pechodau, trwy roddi iddynt et. 
Yspryd i'w troi oddi wrth eu banwireddau, ac yn neillduol oddi 
wrth eu hangrediniaeth, trwy yr hyn y maent wedi rhoddi iddo, 
gyfiawn achos i'w íorri ymmaith yn dragywydd; 'athrwy rad 
' faddeu eu holl bechodau ar gyfrif yr hyn awnaeth ac a ddioddef- 
odd y. Gwaredwr. Aphan y byddoi byn gymmeryd die fe “ydd 
Diw yn MA ei 6jfaromed ar eu rhan. - cg sn 9i 


On 
FF 


3 Felly o ran gn addnpio Ucha gd o'ch u 
tegd chWT: ath o ran yr etholedigaeth, caredigion: 
ydynt o Y y tadau.” 


Wt dyntsiinan yt tt binegui is ysbys] 
 mÊp GN eddi rodi eii eì Mawd mewn gna bb, 
adferiad y. ged Iuddewig, fe allasai rhai fod yn barod i ddywed»; 

yd; Onid yw 'r. luddewon yn elynion i Iesu Grist a'i efengyl? 

Onid yw Duw yn edrych arnynt f fel gelynion ï ? Pa fodd, gan hyny, 

y gallwn feddwl y bydd iddo ddangos trugaredd i'r fath: greadur- 

iaid gwrthryfelgar? rag-flaenu gwrth-ddadl o'r fath hyn, y mae; 

yr. Apostol yn: dywedyd, Felly, o ran. yr efengyl, g gelynion ydynt, 
| O'ch plegid chwi. Os edrychwn ar. ymddugiad yr Iuddewon tu. 
ag at yr. efengyl, y mae 'n rhaid i ni addef mai gelynion: 
ceddgnÎ. 'Yr oeddynt hwy, fel eraill, yn elynion i Dduw, Col. 

Ì OW “Nid oeddynt ddim. yn lleitua . meddyliau. parchus, 
am dano: ddim yn. ymhyfrydu: i gymdeithasu ag. ef: ddim 

yn parchu ei gyfreithiau: ddîm. yu: ymdrechu .i ryngu bodd; 

iddo: ddim yn dymuno llwyddiant ei achos: ddimynlaw-r 
| enhau yn helaethiad, terfynau ei deyrnas: ddim. yn gofidio; 
oblegid y cymmylau sydd yn cael eu tynnwar ei ogoniant : ac 
nid;oeddynt ddim yn awyddus i ddwyn tebygolrwydd iddo. Gwel. 
Rhuf. 5. 10. Yr oeddynt yn«lynion i'r efengyl... Ni welent ddim 
gogoniant ynddi, ond yr oeddynt yn lleitua meddyliau diystyrllyd 


Livrs III 3N 





Pstr, ; N 


A6G RHUFEINIAID? 


iawn'am dani, fel pe buasai yn dirymmu 'r ddeddf: nid oeddynt 
ddim ŷn credu ei thystiolaeth: yroeddynt! yn-diystyru ac yn 
gwrthod y bendithion ag sydd yn cael-eu dal allan-ynddi i bechad- 
uriaid :> yr oeddynt: yn:dywedyd pethawcableddus mewn per- 
ibynasiddi: yrvoeddynt yn gwneuthur cymmaint ag a fedrent i 
rwystro ei chyhoeddiad a'i thaeniad yny byd : yr oeddynt yn 
dirfawr lawenhau pan-oeddynt yn llwyddo yn eu hymdrechiadau 
i'w 'rhwystroi gaelderbyniad mewn rhyw fannau neillduol: ac:yr 
oeddynt yn cael eu llanw o gynfigen wrth sylwi ar y derbyniad 
oêdd hi'yn ei'gaelyn'y byd. Act. 13.45. Yr oeddynt yn €/yn- 
îon'î Paul ac eraill ag oedd yn pregethu yr efengyl.” Yr oeddynt 
yn edrvch'srnynt(fel creaduriaid drygionus ag oedd yn dywedyd 
yn erbyn' Moses, aeyn aflonyddii*r byd: yr odddŷnit yn ewyllys- 
iô yn ddrwg îddynt': 'yr oeddynt yn dywedyd llawer o bethau cae 
ledion mewn perthynas iddyrit: ac yr oeddynt yn:eu herlid o fan. 
ì fan, ac yn ymdrechu i i gymmeryd ymmaith eu bywydau. Ac 
' yr oeddynt yn elynion i'r Cenhedloedd. Yr oeddynt yn llettua 
meddyliau diystyrllyd'i iawn am dany nt,:gan eu cyfrif yn í 
' galw yn-gwn, &c. ym! oeddynt ;yn,eu casau.yn neillduol am eu 
bod yn derbyn yr efengyl, ac yn gwneuthur yr arddeliad ohoni: 





ac yr oeddynt yn gwneuthur cymmaint ag a fedrent i gyfodi êr-. 


ledigaeth yn eu berbyn, Oblegid. y pethau hyn ni allasai Duw 


ddim llai nag edrych arnynt fel :gelynion. Ni allasai efe ddim 


ymhyfrydu yn 'eurgelyniaeth atto ei hun, at ei efengyl, atei gen- 
hadon, ac at y'rhai oedd yn rhoddi eu hunaîn i fynu íddo; ond 
y. mae nrhaid ei fod yw ffieiddio eu hegwyddorion a” 'u trymdilig 
iadau: ac;yr oedd wedi ymddwyn tuag attynt fel tu ag at elyn- 
ion;'trwy gymmeryd 'yr efengyl oddi wrthynt, eu, torri. ym- 
maith. o'i gyfammod gweledig, a' dangos ei anfoddlonrwydd tu. 
ag'attynf moes gaed aethau tymhorol ac ysprydol, . Ond y 
mae liyn oblegid y Cenhedloedd, Y maen wir eu bod yn casau 
yr Apostoliôn am eu bodyn pregethu i'r Cenhedloedd, ac yn 
dangos gelyniaeth neillduol i'r efengyl am ei bod yn cael ei 
chofleidiô-gan yrhai'n : ond gan fod cyhoeddiad yr efengyl i'r 
Cenhedloedd wedicymmeryd/ lle mewn. cacwn i waith yr 
Iuddewon-yndangos gelyniaeth. atti, y mae'n dybygol mai 
meddwl yr Apostol ymma'yw, fod 'yr Arglwydd, yn ei gyfiawn 
_. fârn, ar y'naill law; ac yn eihelaeth drugaredd, ar y llaw arall, 

" wedi goruwch-lywodraethu gelyniaeth yr Iuddewon i fod yn fan- 
' teisiol ;r/. Cenhedloedd... Yr oedd-yr efengyl yn dyfod yn gynt 

at:y:Cenhedloedd, ac yn cael ei thaenu yn helaethach yn eu, 


PENNOD XI, A6T 


plith, €rwy-fod yr Iuddewon ,yn ei gwrthod, Act. 19,46; 47, Ac 
mewn canlyniad i dorriad ymmaith yr Iuddewon o'r olewydden 
yì cafodd y Cenhedloedd eu himpio i mewn. Gwel Adn. 11, 12, 
Eithr o ran yr etholedigaeth, caredigion ydynt. Yr oedd yr 
A enid wedi dewis y genedl Iuddewig i fod yn bobl unig 
iddo ei :hun, o'r holl bobl; ag oedd” yn trigo ar wyneb y ddaear, 
Deut. 7. 6. Yr oedd, o'i wir , ewyllys da, wedi eii 'cymmeryd! 
allan o blith eraill o genhedloedd W 'ddaear, i fod yn bobl mewn. 
cyfammod, gweledig agefeihun, A phan oedd y. genedl wedi 
myned. yn wrthryfelgar, yr oedd” yn eu plith weddill yn perthyn, 
1 etholedigaeth gras. “Yr oedd” y 'mhai'n wedi eu hethol i ffydd, 
sancteiddrwydd, a thra gywyddol ddedwyddwch, Gwel Adn. 52 
âc ymae'n n sicr fod, gan I Dduw lawer o etheledigioni ifywyd tragy 
wyddol y m mhlith eu hiliogaeth, y 'rhaisydd i ddeilliaw. oddi wrth-. 
ynt. mewn i oesoeddi i ddyfod. Âr gyfrif yr etholedigaeth ; y maent yn' 
garedigion... | Yr oeddynt yn anwyl iawn gan Paul, yr hwn oedd' 





yn eu car. yn ddi-ragrith, ac yn ymdrechgar: iawn i wneuthur. 
iddynt bob daioni aga fedrai. Ni 1 yddŷlas Cris'nogion ddim” eu 


diystyru, llawenhau, yn 'eu,hadíyd, na'u hesgeulusor, ond dylent. 
eu hystyried, fel hiliogaeth Abrabam, a'r rhai sydd. etto i i gael. eu. 
dwyn yn ol i'w. holewydden eu hunain, : ac felly gweddio am cm 
dychweliad, a bod yn barod i wneuthur iddynt bob daioni. Ac 
ereu bod, yn bresennol, yn gorwedd dan anfoddlonrwydd. Duw ar. 
gyfrif ou hangrediniaeth, etto y maent yn wrthddrychau. ei dru«. | 
gêrog sylw. Y mae gan yr Arglwydd. gariad. o ewyllys da, nid) yn. | 
unigaty cyfryw. Sfionynt; ag.y mae eíe, o amser i amser, yn eu. 
troi â'r ffydd, ond fu ag attyr nf fel cenedl. ' Oblegid hynny nid yw. 
efe ddini wedi eu bwrw hwynt ymmaith dros byth : 'ond y mae'n. 
bwriadu eu dychwelyd, etto atto. ei hun. Adn. 16. Jer.31. 36. 
Oblegid iw tadau. Nid ar gyfrif un rhyw deilyngdod. na haeddiant. 
yn. eu.hynafiaid y mae Duw yn eu carn; ond. ar gyfrif y cariad” | 
neillduol, oedd, ganddo: at Abraham, Isaac, a Jacob, c eu tadau yn. 
oly. cnawd; y.darfu iddo. ddewis. eu had hwynt ; ar eu 'hol, Deut. 
4ed O dB O'i, gariad pen-arglwyddiaethol efe a wnaeth. 
ddewisiad o'r rhai” nac o'u had i fod yn bobl brîodol. iddo ei hun. Ŵ 
Gwnaeth, hefyd, gyfammod ; a hwynt, i fod yn- Dduw iddynt hwy, 
ac i'w hiliogaeth ar eu hol. Oblegid, hyn; y mae efe y yn parhau yn, 
ddi-gyfnewid i fwriadu, .gwneuthurd daioni i'r genedl hon, Ac efo, 
"tras ei fwriadau ynei , AmSeL, ei hun. dae Y A UTR 
V ** UP nRNE “ce NON 


JJ k ab * w^ 
Â â '$ ied U FE byn o fj 


wa nnusnyn a Abu wiau Gat. 
$ ri <f; a WR 
EW blin my air irr. Wa B' on y dn! WW OR I 


468 | RHUFEINIAID, 


29 Canys 'diedifarus yw doniau a galwedigaeth 
Duw. 


Ymma y mae'r Apostol yn profi fod yr Tuddewon yn garedigion 
oran y tadau. Y mae'r gair doniau n arwyddo rhad, neu an- 
haeddiannol roddion. Y mae doniau, neu roddion Duw o am- 
rywiol fath, Y mae ei ddoniau fel Creawdwr a Duw rhaglun- 
iaeth yn. neillduol oliosog. O herwydd y mae'n rhoddi i i bawb 
fywyd, ac anadl, a_ phob. peth oll: Act. 17.25. Es. 42.5. y 
gwlaw cynnar a'r diweddar yn ei amser: Jer. 5. 24. bara i'r 
newynog, ac ymborth i bob. cnawd: Psal. 146. 7, 136. 25. 
doethineb i'r doethion; Dan. 2. 21. nerth i'r diffygiol, a chryf- 
der i'r dirym ;_ Es. 40. 29. ïe, y mae 'n rhoddi'n helaeth i ni bob 
peth i'w mwynhau. 1 Tim. 6. 17. Y mae 'n rhoddi llawer o 
| ragorfreintiau crefyddol. Ei air: Psal.68. 11, doniau gwein- 

idogaethol: Rhuf. 12. 6—8. Eph.4.8,11. a doniau gwyrthiol, 

yn nyddiau 'r Apostolion, | Cor. 12. 9, 10, 28. Ac y mae ben- 
dithion ysprydol, ffrwythau neilldnol gariad Duw, yn cael eu. 
rhad roddi i bechaduriaid er eu trag wyddol iechydwriaeth.” Y 
mae gras wedi cael ei roddj iddynt, er cyn dechreu 'r byd: 2 
Tim. 1.9. y mae “ Tad wedi rhoddiei'Fabi fod yn Iachawdwr 
iddynt: Es. 9.6. Ioan 5.16. ymae'n rhoddi ei Yspryd i weith: 
redu ynddynt mewn modd cadwedigol : Fzec. 36. 97. loan 4: 

13. calon newydd, ac yspryd newydd: Ygec. Ŵ 26. edifeirwch: 

ifywyd: Act. 11.18, ffydd i gredu yn Iesu Grist: Eph. 2. 8. 
Phil. 1. 29. maddeuant! pechodau : Act 5.91. addewidion mawr 
“iawna gwerthfawr ; I Pet, 1. 4. ernes yr Yspryd: 2 Cor: 5 ym 
diddanwch tragywyddol, a gobaith da trwyras: 2 Thess. 2.16. 
pob peth a beryg ifywyd a duwioldeb: 2 Pet. 135 buddy 
oliaeth ar angeu : 2 Cor. 15. 57. a bywyd tragywyddol. Rhuf. 
6. 23. 1 Ioan Sf. Ond fe ddiclion mai yr hyn oedd 'yngolwg 
yr poo, yn fwya neillduol, yn y fan hon oedd, fod Duw wedi 
rhoddi i'r tadau gyfammod tragywyddol, ï fod yn Ddiiw” iddynt 
hwy, ac i'w had ar eu hol, trwy eu cenhedlaethau. Gen. 17. 7. 

Y mae galwdigaeth Duw yn cymmeryd i mewn amrywiol bethau. 

o herwydd y mae efe yn galw dynion, imewn modd allanol, trwy 

weinidogaeth y gair, i weithio yn ei winllan, ac i gyfrannogi o'r. 

swpper y mae efe wedi ei pharotìôl: Mat. 20.16, 22.14. y 
| mae'n galw dynion i gyflawnu gwahanol swyddau ynei eglwys: 
Heb. 5. 4, Rhuf. 1.1. ac y mae'n galw rhai mewn modd aw« 


PENNOD X1. 469. 


durdodol ac effeithiol er eu hiechydwriaeth,.l Cor, 1. 24, Y 
mae'n galw.'r rhai'n allan. o dywyllwch i ryfeddol oleuni: Pet. 
2.9. ifod yn saint: ,Rhuf..1.7..1. Thess. 4.7. i gymdeithas ei 
anwylFab: I Cor. 1.9. gael eu.cyfiawnhau: Rhuf. 8, 30. ac 
ifeddiannu. gogoniant. ein Harglwydd Iesu Grist. 2 Thess.2. 14. 
1 Thess. 2. 12, Ond y.mae 'n bossibl mai,;yr hyn a olygir ymma, 
yn fwyaneillduol, yw ei waith yn galw Abraham a'i hiliogaeth i 
fod yn eiddo cyfammodol iddo ei hun, yn ol y dewisiad ag oedd. 
eíe wedi gweled bod yn.dda i'w wneuthur o honynt. Y mae ei 
“ddoniau a'i alwedigaeth ef yn ddiedifarus. . Pa le bynnag y mae 
edifeirwch,,y mae yno gyfnewidiad meddwl: ond nid yw hyn 
ddim yn cymmeryd ile un amser yn y. Duw- dod: am hynny.nid 
yw efeddim yn galw yn ol y rhoddion ag y mae efe wedi eu cyf- 
rannu, nac yn edifarhau am ei fod wedi galw y rhai a alwodd. 
'Y mae” 'n wir y dywedir i'r Arglwydd edifarhau wneuthur o | 
honaw. ef. ddyn ar y ddaear, Gen. 6. 6. a'i fod | yn dywedyd, Edií- 
far y gennyf osod Saul yn frenin. I Sam. 15.11. Ondnid 
ydym. ddim i feddwl fod cyfnewidiad yn cymmeryd lle'ym medd- 
wl Daw. Job 23. 13. Ond megis ag y mae dyn ag sydd yn edi- 
farhan yn cyfnewid yn. ei, ymddugiadau, felly y. mae Duw, o- 
'blegid y cyfnewidiad cr gwaeth ag sydd wedi cymmeryd lle yn 
ei. greaduriaid, yn cyfnewid yn ei ymddugiadau tu ag attynt. 
Y mae ^n wir hefyd fod yr Arglwydd yn cymmeryd ymaith.] lawer 
o'r rhoddion: amserol ag oedd efe wedi eu cyfrannu. unwaith ï Uw, 
greaduriaid: se 21. ei fod yn cymmeryd. ymmaith. ragore. 
freintiau crefyddol oddi, wrth y rhai nad ydynt ddim yn gwneuth- 
ur iawn ddefnydd o honynt: Mat. 21. 33— 43. ei fod yn peidio 
cyfrannu i'w eglwys y doniau ag oedd efe ubwaith. yn eu cyf: 
'ramnu: 1 Cor, 13. 8. ac na cha rhai o'r cyfryw agaalwyd. un- 
waith ddim cyfrannogi, o'i swpper ef. Luc: 14. ad. Ond y mae 
Duw yn cyfnewid yn ei oruchwiliaethau heb. fod un cyfnewidiad 
ynei feddwl a'i ewyllys, gan ei fod, er tragywyddoldeb wedi ar- 
faethu i'r cyfryw, af gymmeryd lle. , Mynych y mae 
yr-ysgrythyrau yn priodoli anghyfnewidioldeb i” r Duw-dod. Num, 
23.19, 1. Sam: 15.,29. Es., 46, 10. Mal. 3. 6, 9 Tim. 2. 13. 
ag. 1. 17. Y mae dynion, yn cyfnewid ac yn edifarhau oddi ar 
anwadalwch eu nhaiîf, oddi ar eu drygioni yr hyn sydd yn eu 
gwneuthur yn waeth na'u gair, oddi,ar eu han- noethineb yn gwn- 
euthur addewjdion pan nad oeddynt ; ddim yn rhag- -weled yr hyn 
a allai gymmeryd lle yn ol llaw, ac oddi ar eu ban- allu i gyílawnu 
yrhyn. oeddynt. wedi ei fwriadu. Ond y mae Duw uwchlaw. bod 


470 <i RHUFEINIAIBb, 


yn agored íi gyfnewid” âr 'gyfrif pethau o'r fath hyn. “Am fotieí 
gariad, yr unig 'achos'o'r bendithion ysprydol ag y mae'efe'yneu 
cyfrannu i i b€&liadirihid; yn /parhâu 'bob amser'yr un, âm fod-eí 
arfaeth yn sicr a dianwadal; 'ac am”fod ei gyfarìmod ynghdarn'a 
di-ysgog, y mae êi ddoniau a'i alwedigaeth yn'ddialwyniol, A 
chan fod yr Arglwydd' wedi rhoddi: Sn tragywyddol i 
Abraham, ì fod' yn Dduw iddo ef, ac i'w had av ei ol; trwy eu 
cenhedlaethau, mia allwn! 'ymddîried i i'w anfeidrol ddoethineb, 
daioni, gallu, ac' 'dnghyfnewidioldeb, y bydd i'r genedl Iuddewig 
gael êi hadferu'! 'yn ei amser a'i ffordd êî' hun. >AFchan er-fod 
wedi dewis a bwriadu galw” llawer o. boiiynt i'w dragywyddol” 
deyrnâs, ] mae 'n Rey UN if HM | eu ani mo a, ii 
Be AM ibb 91: y 

bb YN NAU a, ib gm J5 ibs (TŶ OB U. Yr a 
30 Cinŷ dys Fbiiech dadi gyntyn anuf-/ 
udd î i Dduw, eìthr yr awr hon a gawsoch drugaredd; 


* Bwy Anplaiy UUN rhai itn RAO AT Gy Fy Gn 


Ur LO | i? ayyd 'i 


“eb GY 1 dol. gl lw 

t mae RE i'R ymma, ac yn yr/adnod Fo Fyn: yn dwyn ar 
gof i ì 'r cyfry yw o'r Rhufeiniaid ag oedd-wedi cae] eu: galw'o: blith 
y Cenhedloedd, 'nad oedd” yr “Iuddewon 'yri bresenniol ond yn - di 
a cyflwr ag oeddynt! hwythâu wedi bod ynddo'unwaith, ac'o- 
blegid hynny, 'nad 'oedd dim achos 1 anobeithio mewn' 'perthynas 


iw hadferiad.” 'Cimyy megis y buoch chwithau gynt yn anifudd â ^ 


Dduw, Yr oedd y y 'Rhufeiniaid yn' rhagori ar awer. 'o genhedl- 
oedd eraill” o 'ran dysgeidiaeth 'ddynol, phìlosophyddiaeth, 'allaw- 
ero fanteision”: 'etto; gynt, yn amser eu hdnwybodaeth, eu heilun-. 
addoliaeth, a'i “cdelgrefydd, pan oeddynt yn rhodio yn eu ffyrdd 
eu hunain, ' cyn i efengyl Crist gu eî PHrONCHM iddynt, a phan 
oedd yt Iuddewon yn ' bôbl i'r Arglwydd,” a'i osodiadau” 'yn eu 
plith, yr oeddy; nt 'hŵy yn anufudd i Dduw. Nid oeddynt ddim'yn 
gwrando: ar yr hyn z ag oedd efe yn ei lefaru wrthynt (rwy oleuni 
natur: Rhuf. 1. 18—25. ac nid oedd ynddynt ddim'tuedd i: ynt 


“ofyn am yr hyspysiad ag 'oedd efe wedi ei roddi o'i ewyllys mewn 


dwyfol ddadguddiad, nac i roddi' ufudd-dod iddo. Ond ar ôl 
gadael Y, gwir Dduw yr oeddynt yn glynu wrth” eilunod 
meirwon. 'Yr oeddynt yn anghredu Duw, fel y mae âr odreu 'r 
ddalen. 'Nid oedd rhai o honynt ddim yn'eredu bod Duw: nid 
oedd ; y 'cyflredinolrwy dd'o Monyht ddim yn credu nad oesond un 
Duw: ac os digwyddai iddynt weled y GYM sydd ag 


- 


PENNOD XI; A71 


pedd wedi ei roddi i'r Iuddewon, neu glywed yr hyn ag-oedd yn 
cael ei osod allan ynddo, nid, oeddynt ddim ,yn:ei gredu, nac yn 
gwneuthur derbyniad.o hono fel gair Duw...Y mae'r gair yn 
arwyddo, miad.oedd dim perswadio. arnynt... Beth bynnag oedd 
Duw yn ei ddywedyd wrthynt trwy weiilinedoiodu ygreadigaeth, 
trwyioruchwiliaethau ei ragluniaeth, neu“«rwy, un rhyw. foddion 
ag oedd efe wedi eu harfer tu ag at amlygu ei feddwliddynt, nid 
oedd dim yn llwyddo i'w MS i ymadael ag eilun-addoliaeth, 
nac i gefnu ar y drygioni ag oeddynt yn ymdrybaeddu ynddo, 
Wedi 'r cyfan y mae,gan- yr; Apostol le'i WEDI dis gei 
Eithr yr awr hon a gamsoch drugaredd. Yr oedd yr efengyl w 
cael ei phregethu iddynt: yr oeddynt wedi cael eu tueddu i (aii 
arni, i wneuthur derbyniad o honi, i ymwrthod a'u, HAN GA LAAML, 
iaeth, i roddi eu hunain i fynu i'r Arglwydd, ac felly wedi cael 
eu cymmeryd i mewn i eglwys a chyfammod gweledig. Duw; ac 
yr oedd y cyfryw o honynt ag oedd yn wir dduwiolion, wedi cael 
eu. gwneuthur yn gyfrannogion o'r duwiol anian, wedi. cael, calou 
ym ddiragrith edifarhau am- bechod, wedi cael cymmorth, yn wyneb 
_eu holl drueni, i gredu yn yr Arglwydd I Iesu Grist, wedi cael 
maddeuant o'u holl bechodau, wedi cael, eu rhyddbau, oddi ían 
lywodraeth arglwyddiaethol. nwydau llygredig, wedi eu mabwys- 
iadu i deulu; Puw, wedi cael dyfodfa at orsedd-faingc y.gras, wedi 
cael. liawer. o ddiddanwch yn eu gorthrymderau, a ac wedi cael. 
gobaith da.am fywyd tu draw i angeu. Nid eu haeddiant. eu 
hunain, ond. rhad a. phen-arglwyddiaethol drugaredd oedd, yr 
achos iddynt g ly. pethau hyn a'r cyffelyb. Ond. y mae'n. 
deilwng. o sylw fod y.pethau hyn wedi dyfod iddŷnt trwy. anufudd, 
dod y rhai hyn, hynny yw, trwy anufudd- dod yr. Íuddewon. Er 
i'r Arglwydd ddywedyd wrth Moses, Amo «f.y gwrande ewch; 
Deut. 18. 15. eri Grist ei hin ddywedyd, Tra fyddo gennych, oleu. $ 
ni, credwch yn ygoleuni, Ioan 12.,36. ac er i*r Apostolion. ddy- 
' wedyd, Edifarhewch a.dychwelwch feì y dileer eich pechodau, 
4. Acto3.ch9. etto parhau yr oedd y. cyffredinolrwydd o honynt, yn - 
—. enhanufudd-dod. Ac er fod prophwydoliaethan yr.hen.Desta« 
ment yn. cael eu cyflawnu yn Iesu o Nazareth, er i Ioan fedydd- 
iwr, yr hwn oedd pawb, yn ,ei gyfrif yn brophwyd, dystiolaethu 
'ymeglur în cŴn perthynas,i Grist, er i'r Tad ei gyhoeddus arddel 


Kr PHA 


trwy lais o'r nef; er fod, gweithredoedd. Crist .yndwyn itystiolaeth 
_ “iddo, er i'r /Fad ei arddel trwy; ei adgyfodi oddi wrth,y. meirw, 
— 'acer fod yr. Yspryd Glan yn. cael; ei anfon, ynol addewid. Iesu, i. 


nerthu Wy gip ' i wneuthur gwyrthiau lawer yn ei enw, gt 


472 RHUFEINIAID, 


ni wnaenthwy ddim credu mai efe oedd y Messìali addawedig, 
ac ni wnaent ddim ymddiried ynddo am iechydwriaeth. Yr 
oeddynt wedí ymgaledu i'r fath raddau fel nad oedd dim per- 
swadio arnynt. Ond trwy eu bod hwy yn anghredu ac yn an- 
ufuddhau y darfu i'r efengyl gael ei phregethu i'r Cenhedloedd. 
Act. 13. 46. A'r canlyniad oedd i jet dy o honynt gael fru- 
nu 1 wywyd NR: MA 


LU 


91 Felly hwythau hefyd yr awr hon a anufudd- 
hasant,. fel y caent Y drugaredd trwy eich 
trugaredd chwi. 


“ Arol ywn ŵr Genhedloedd, yn yr Adnod flaenorol) 'y sef- 
yllfa druenus ag oeddynt wedi bod ynddi mewn. amser a aethai 
heibio, ynghyd a'r ur ag oedd wedi cael ei dan gos iddynt, 
y mae 'r Apostol ymma 'n dangos bod yr Iuddewon yn awr yn 
yr un gyffelyb sefyllfa an-pymunol ; ond bod gennym lawer o 
' Tei hyderu y bydd iddynt hwythau gael trugaredd. Feily hwy- 
thau hefyd yr awr hon a anufuddhasant, Er i Dduw anfonei 
weision attynt i geisio ffrwythau, ni ddarfn iddynt ddim gwrando! 
ar y gennadwri: Mat. 22.34. er fod Crist wedi eu gwabodd i 
ddyfod atto, eito ni fynnent bwy ddim dyfod : Ioan 5.40. ac 
er fod yr Apostolion wedi dywedyd wrthyntam wylio na ddeuai 
arnynt y peth a ddywetpwyd yn y Prophwydi, Act. 13. 40. ni 
wnaent ddim gwrando arnynt. Yr oeddynt yn anghrediniol. Y 
mae 'n wir eu bod yn credu Bod Duw, ac nad oes dni un gwir a: 

bywiol Dduw ; ond nid oedd y cyffredinolrwydd o honynt ddim. 
yn credu y dystiolaeth a dystiolaethodd Duw am ei Fab : nid 
oeddynt ddim yn derbyn cariad y gwirionedd, nac yn ymddiried 

yn Iesu Grist am fywyd ac iechydwriaeth. Yr oedd eu rhag- 

Bio eu dallineb, a'u calon-galedwch gymmaint, fel nad oedd 
dim perswadio arnynt i wrando ar yr hyn ag oedd yn cael eì ddy- 
.wedyd'am dano, nac i lettua meddyliau tirion mewn perthynas - 
iddo. Ond nìd ydynt ddim wedi syrthio fel Cenedl nad ydynt, 
ddim îi gael eu cyfodi mwy ; ond ,fel-y caent hwythau dr ugaredd. 
Fel y byddai iddynt gael amlygiad neillduol o helaethrwydd: 
gras, yngwaith Duw yn estyn trugaredd i'r Cenhedloedd, y rhai 
oeddynt mor wael a di-ystyrllyd yn eu golwg hwy : fel y byddai 
idderbyniad y Cenhedloedd, a'r breintiau gaent eu mwynhau, 


PENNOD XI, 4715 


gael eu goruwch-lywodraethu ìi yrru eiddigedd arnynt hwy: 
Adn. 11. fel y byddai iddynt, fel cenedl, gael eu dwyn i addef 
. mai Iesu o Nazareth yw'r Messiah addawedig, a gwneuthur 
derbyniad o hono fel y cyfryw: fel'y byddai iddynt, fel corph, 
gael eu hadferu etto i'w sefyllfa eglwysig, ac i'r mwynhad o'u 
hen ragorfreintiau: ac fel y byddai i'r cyfryw o honynt a ddi- 
ragrith gredant yn Iesu Grist, gael eu bendithio a phob bendith 
ysbrydol dros amser a thragywyddoldeb. Y maent i gael hyn 
trwy drugaredd y Cenhedloedd. Trwy edrych ar y drugaredd a 
ddangoswyd i'r rhai'n y bydd iddynt gael eu cynhyrfu i eiddig« 
edd, ac felly eu dwyni ymofyn am drugaredd, a chael derbyniad 
gyda Duw: trwy fod y Cenhedloedd yn cael y fraint'o gadw yr. 
efengyl yn y byd y câ yr Iuddewon gyfleusdra i glywed yr hyfryd: 
lais, ac felly cael eu dwyn i gredu yny Messiah: pa bryd bynnag 
y byddant yn cael trugaredd, hwy a fyddant yn cael hynny trwy 
y drugaredd ag y mae'r Cenhedloedd yn bresennol yn cyfranogi 
o'i bendithion. Nid yw fod Duw wedi estyn trugaredd i'r Cen- 
he dloedd. ddim: yn HWY TOR iddo drwgarhau wrth yr Iuddewon ; 
ond y mae megis yn agor y drwsiddoi wneuthur hymíy. Osbu 
diffodd y ganwyll ym mhlith yr Iuddewon yn 'achlysur i ganwyll 
gael ei goleuo Yg 'mhlith y Cenhedloedd, y mae mwy o le i ddis- 
gwyl y bydd i'w canwyll hwy gael'ei “goleuo etto oddi wrth y 
ganwyll. fydd yn parhau yn oleu ym mhlith y Cenhedloedd, 
Felly y mae eu hadferiad hwy yn hollol mor dybygol,' 'Te, yn 
hollol mor sicr a galwad. y Cenhedloedd, bh 2 sg wedi 
ON lle 


| 32 Canys Duw a'u.cauodd hwynt oll. mewn anuf- 
udd- dod, fel y trugafbâai wrth bawb, 


. Yr oedd yr. Yad di dyifedyd; hod y Cenhedloedd wedi 
bw yn anufudd i Dduw, ond eu bod wedi cael trugaredd: .Adn. 
30.. a bod yr Iuddewon wedi anufuddhau, fel y caent hwythau 
drugaredd. Adn. 31. Y mae ymma yn eu harwain i sylwi ar 
ymddugiad a diben Duw yn hyn gyda golŵg ar y naill a'r llall o 
honynt. Canys Duw a'u cauodd. hwynt oll mewn anufudd-dod. Y 
mae yr Arglwydd, yn ei oruchwiliaethau rhagluniaethol, wedi 
cau i fynu y naill genedl a'r llall, yn ei thro, yn ei hanufudd-dod, 
a than awdurdod er hangredihiaeth, yn y cyfryw fodd ag i'w. 
cau allan o'i eglwys a'i deyrnas weledig. Gwnaeth fel hyn yn 
gyntaf a'r Cenhedloedd : yn bresennol y. mae 'n ymddwyn yn yr un 


Lrvrn IIL 30 
â 


kyn RHUFEINIAID. 


modd tu ag at yr Íuddewon. Nid ydym ddim i feddwl fod Duw, 
ŷn eu gwneuthur yn anghredinwyr, nac yn tueddu eu caionnau at 
anufudd-dod; o herwydd ni all Duw ddim bod yn awdwr pechod. 
Nid-ydym ddim i olygu ychwaith nad oedd Duw yn gwneuthur, 
dim yn ychwaneg na bod fel edrychwr segur, yn goddef i ddyn- 
ion anghredu ei dystiolaethau ac anufuddhau i'w orcbymynnion. 
Ond yr oedd y Bod mawr yn dal sylw arnynt yn ymgaledu yn eu 
hangrediniaeth a'u hanufudd-dod, ac ynei ymddugiadau rhag- 
luniaethol megis yn dywedyd wrthynt, fel Barnwr cyfiawn, Ni 
fynnech ddim credu fy ngair, na phlygu i'm hawdurdod, chwi a 
gewch eicli ffordd eich hunain, ni chewch chwi ddim cofleidio y. 
gwirionedd na chyd-ymffurfïo a'm cyfreithiau. Yr oedd yn gad- 
ael y naill a'r llall o honynt, dros amser, heb arfer un rhyw fodd- 
ïon tu ag at eu hadferu o'u hangrediniaeth a'u hanufudd-dodf 
a pha fanteision bynnag allent fwynhau ar ryw amserau, yr oedd 
yn gadael i lygredd eu calonnau i weithredu yn ddi-attalfa. Can- 
lyniad naturiol hyn oedd, eu bod yn cael eu da! yn eu tywyllwch 
a'u han-nuwioldeb, fel rhai wedi eu cau mewn carchar, fel nad 
yw ddim yn bossibl iddynt ddiangc allan o hono. Y mae gwrth- 
ddrychau cariad Duw, y rh aiy mae efe yn bwriadu estyn trugar- 
edd iddynt, yn cael eu dal, gystal ac eraill, ynghadwynau anghred- 
iniaeth ac anufudd-dod dros amser. Y maent yn y sefyllfa hon 
wrth naturiaeth: ymae y gair yn cyhoeddi eu bod yn y cyflwr 
bwn; Rhuf. 3.9, 19,23. Gal. 3. 22. ac yn amser Duw y mae 
difrifol ystyriaeth o hyn yn cael ei wasgu ar eu meddyliau. Y 
mae'r Ysbryd Glan yn dyfod yn Ysbryd caethiwed, ac megis yn, 
eu carcharu dan y fath deimlad o'u pechodau a'r mawr ddrwg 
o honynt, fel nad ydynt, dros ryw amser, ddim yn gweled un 
ffordd i gael dilangfa. Ond er eu bod yn awr yn barod ì ysgrif- 
ennu pethau chwerwon yn eu herbyn eu hnnain, y mae Duw yn 
irefnu hyn er daioni, o herwydd yr hyn y mae efe yn ei olygu 
yw, fely trugarhao wrth bawb. Nid ydym ddim r feddwl y bydd 
i'r Arglwydd amlygu ei drugaredd yn nhragywyddol iechydwr- 
iaeth pob dyn-yn y cyfryw fodd fel na bydd neb yn golledig yn y 
&iwedd. O herwydd y neb y mynno y mae efe yn trugarhau wrtho; 
Rhuf, 9. 18. yr etholedigaeth a'i cafas, a'r lleill a galedwyd; Rhuf, 
11.7. llawer sydd wedi eu galw,ac ychydig wedi eu dewis, 
Mat. 20, 16. cul yw 'r ffordd sydd yn arwain i'r bywyd, ac ych- 
ydig yw y rhai sydd yneichaclhiz Mat.7. 14. ac fe fydd rhai 
yn cael. eu gosod ar law asswy y Barnwr yn y diwedd, ac yn cael: 
en gyrru ymrmaith i'r tan tragywyddol. Mat, 25.33, 41. Ond 


PENNOD XI. A75 


amcan neillduol yr Apostol yn y geiriau hyn yw dangos, maî 

diben Duw, yn ei waith yn cau Iuddewon a Chenhedloedd mewn 

anufudd-dod, oedd, fel y byddai iddo, yn ei amser eì hun, fawr- 

hau rhagorol olud ei drugaredd, trwy alw y naill a'r llall o hon- 

ynt, hynny yw, yr Ïuddewon a'r Cenhedloedd, a'u cymmeryd i'w 

gyfammod i gyfrannogi o'i fendithion. Pan oedd y Cenhedloedd 
yn cael eu cau mewu anufudd-dod, yr oedd Duw yn rhoddi am- 
lygiad neillduol o'i dru$âredd, yn eì waith yn cymmeryd /Abra- 
ham a'i liid i fod yn bobliddo ei hun. Pan y mae yr Iuddewon, 
yn eu fro, yn cael eu cau mewn anufudd-dod, y mae'r Arglwydd” 
yn gogoneddu ei drugaredd trwy gymmeryd y Cenhedloedd, y 
rhai nad oeddynt ond dieithriaid ac estroniaid, i fod yn bobl gyf: 
ammodol iddo ei hun. Ac fe ddengys ei drugaredd mewn modd” 
tra ardderchog at y genedl Inddewig ag sydd wedi bod cyhyd yn. 

anghrediniol ac yn anufudd, trwy eu dwyn hwy a'r Cenhedloedd 
ifod yn un gorlan dan Grist pen-bugail ac Esgob eneidiau, 

Ioan 10.36. Fe ellir dywedyd hefyd 'fod Duw yn cau dynion 

mewn anghrediniaeth ac anufudd-dod, o ran eu teimlad, fely 

trugarhao wrth bawb, hynny yw, fel y gwelo pawb ag sydd yn- 
cael ei heddwch a'i ewyllys da, mai trugaredd neillduol yw ei; 
fod efe yn ymddwyn yn y modd hyn tn ag attynt, ac y derbyn- 
' íont beth bynnag y maent yn eí dderbyn, megis olaw trugaredd. 
'Nid oes neb ond yr hwn a'u cauodd mewn anghrediniaeth a fede 
eu rhyddhau. Pwy ond efe a ddichon ddattod seliau anghredin- . 
faeth? Y mae eu rhyddhad yn weithred o neillduol drugaredd. 

Fel y mae vn cau dynion o bob sefyllfa ac amgylchiadau dan 

bechod, felly hefyd y mae yn trugarhau wrth bob math a gradd 

o ddynion. A phan fyddo dynion wedi eu cau dan bechod, fe 

wel pawb ag sydd yn cael trugaredd mai Daw sydd yn trugarhau 

wrthynt. Dymma fel y dywedir fod Crist yn goleuo pob dyn sydd 

yn dyfod i'r byd, Ioan 1.9. edi yw, efe sydd yn goleuo pob 

nn sydd o cael ei oleno, 


33. Oh ddyfnder golud doethineb a gwybodaeth 
Duw! mor anchwiliadwy yw ei. Fanauj-c ef!ya'i ffyrdd 
mor anolrheinadwy ydynt! ^^ 


Ymma ac yn y tair adnod gail nia gawn ddiwedd-glo y 
rhan athrawiaethol: o'r llythyr hwn... Y mae yn bossibl fod yr 
Apostol ymma yn edrych yn olar yr hyn ag oedd efe wedi eî 


46 RHUFEINIAID, 


Mg 


osod allan o'r dechreuad hyd ymma, ac felly ei fod yn cyfeirio at. 
yr hyn. a ddywedasai mewn perthynas i arfaeth Duw, y íraddod- 
iad o'i Fab dros bechaduriaid, cyfiawnhad trwy flydd, tywalltiad 
cariad Duw yn y galon, anghyfnewidioldeb, cariad Duw yn 
Nghrist, gogoneddiad yn y diwedd, &c. Neu ynteu, y mae'n. 
cyfeirio yn fwy neillduol at yr hyn oedd wedi cael eì ddywedyd. 
yn y bennod hon a'r ddwy. bennod flaenorol, mewn perthynas i 
alwad y Cenhedloedd, torriad ymmaith yr Iuddewon a'u hadfer-” 
ïad. Er fod Paul yn meddiannu cynheddfau cryfion, wedi cael: 
ei ddwyn i fynu wrth draed Gamaliel, wedi cael ei. gymmeryd 
â'r drydedd. nef, ac wedi cael ei anrbydeddu a dwyfol ddadgudd- 
ïad o ddirgeledigaethau yr efengyl, etto ymma nid oes ganddo. 
ddim i'w wneuthur ond synnu a gwaeddi allan; O ddyfnder. 
golud, docihineb, a gwybodaeth Duw! Wrth osod allan ddirgeled-: 
igaethau Duw, yr oedd yn debyg i ddyn: fyddai yn myned i'r môr, 
ac yn teimlo 'r dwfr yn dyfod hyd y gwddf, a'i draed yn dechreu 
colli eu gafael, ac am hynny. yn troi yn ol, gan waeddi, Oh ddyfn»: 
derl..Yr oedd yn gweled rhyw Jdyfridesaedd o'i flaen; ond nid 
| oedd, ddim 'ynmedru canfod eiwaelod. Yr oedd yn barod i ddy-: 
wedyd, Yr ydwyf wedi ysgrifennu cymmaint ag a fedrwn mewn 
perthynas i'r pethau hyn, ni allaf ddim myned ymhellach. i'r 
fatlì ddyfnderoedd... Wele dymma rannau ei ffyrdd ef, Job 26. 
14. ond ni aem yn rhy bell i'r dyfnder pe ceisiem chwilio ym- 
bellach i ddyfnderoedd arfaeth a. goruchwiliaethau Duw.  Psa]. 
139.6. Am hynny nid oedd gan Paul ond ymlonyddu mewn 
perthynas i'r hyn ag oêdd uwch law ei amgyffred: ac yn lle ceisio 
treiddio:ymhellach iddo, na chodi gwrth-ddadleuon yn eì erbyn, 
y-mae'n gwaeddi allan, gyda difrifol barch, O» ddyfnder 7 Y mae 
yn bossibl fod Paul yn rhyfeddu wrth edrych-ar ddyfnder golud, 
dyfnder doetbineb, a dyfnder gwybodaeth Duw, Os cymmer- 
wn y geiriau yn y modd hyn, yna y mae golud Duw yn arwyddo 
yg un peth a'r hyn sydd yn cael ei alw golud ei ddaioni ef, Rhuf. 
; 4. cyfoeth ei ras, Eph. 2. 7. Y mae dyfnderoedd neillduol yn 
naioni a gras Duw. Y mae hyn i'w weled, ym mhlith pethau 
eraill, yn ei waith yn ethol pechaduriaid ìi fywyd tragywyddol, 
heb fod yn rhag-weled ynddynt un daioni fel yr achos cynhyrfiol 
o hynny; Y mae yn hir gyd-ddwyn a chreaduriaid ag sydd wedi 
cael eu bod a phob peth oddiwrtho, pan y maent yn sathru ei 
ddeddfau dan eu traed ac yn iaflu y di-ystyrwch mwyaf .ar êi 
lywodraeth: y mae wedi anfon ei unig-anedig Fab i ddioddef y 
felldith i'r diben i rai ag oedd yn gyfiawn agored i'w ddwyfol 


PENNOD Xi, ATT 


anfoddlonrwydd gael meddiannu iechydwriaeth: ymae yn an« 
fon;cennadwri heddwch at wrthryfelwyr nad oeddynt ddim yn dy- 
muno cymmod, ond yn myned rhagddynt i bentyrru digofaint er- 
byn dydd y digofaint; Y maeyn anfon ei Ysbryd i agor llygaid 
gwrthryfelwyr, a'u dwyn i daflu eu harfau i lawr, i werthfawrogi 
yr efengyl, ac i ddal gafael ar y cymmod: y mae yn cyfrannu i'r 
rhai'n ryw helaethrwydd neillduol o fendithion, a'r rhei” ny o an- 
nhraethol werth: y mae yn cyfrannu y bendithion gogoneddus 
hyn i dyrfa na ddichon neb eu rhifo: ymae yn cyd- ddwyn a'r 
. rhai'n yn. wyneb llawer o annogaethau y mae'n gael ì i'w. rhoddi 
i fynu a'u gadael iddynt eu hunain: ac fe fydd ei ddaioni tu ag 
attynt yn parhau yn ddi-gyfnewid i dragywyddoldeb, ; Y mae 
rhyw. fesur o adnabyddiaeth o'r pethau hyn yn ddigon i beri 
I ni waeddi allan, Oh ddyfnder golud! Os edrychwn ar ym- 
ddugiad. Duw tu ag at Iuddewon a Chenhedloedd, ni a gawn 
achosiddywedyd yr un peth. O ddy fnder eì ddaioni yr oedd wedi 
cyd-ddwyn a'r Cenhedloedd yn amseroedd eu banwybodaethr, 
ac y maeeíto yn cyd-ddwyn a'r luddewon yn wyneb eu hang- 
rediniaeth a'u holl ddrygioni. Ac o'r un fan y mae 'n deilliaw 
ddewisiad a g galwad Iuddewon a Chenhedloedd, pan oeddy naill 
a'r llall o (ond mewn amgylchiadau digon annhybygol y bydd- 
aii Dduw edrych arnynt mewn tosturi. Ond os ydyw 'r gair 
golud i'w gyssylltu a. doethineb a gwybodaeth Duw, yna y mae. 
yr Apostol ymma yn rhyfeddu wrth edrych ar ddyfnderoedd, 
dwyfol ddoethineb yn ei hamrywiol a'i helaeth. weithrediadau. 
Oddi ar ryfeddol ddyfnderoedd ei ragorol ddoethineb y imae yr. 
Arglwydd, .yn ei arfaeth wedi llunio ei holl fesurau, fel nad yw 
ddim yn bossibl i'w amcanion beidio cael eu dwyn i ben: y mae 
yn ci ragluniaeth yn trefnu peb pe'h yn y modd goreu, ac yn gor- 
uchel dywodraethu ycyfani ddwyn oddi amgylch ei ogoneddus 
ddibenion ei hun, a hynny mewn modd teilwng o hono ei hun; y 
mae, yngwaith y. prynedigaeth, wedi cyd-amlygu ei sancteidd- 
rwydd, ei gyfiawnder, ei ras, a'i drugaredd; wedi dangos y cas- 
ineb mwyaf.at bechod, a'r cariad mwyaf at beniwda€iaid; wedi 
condemnio pechod, a diogelu iechydwriaeth pechaduriaid trwy yr 
“un moddion ; wedi dwyn oddi amgylch y gwaith mwyaf rhyfeddol 
trwy foddion eithaf annhybygol, sef darostyngiad a marwolaeth 
ei anwyl Fab; ac wedi gwneuthur yr hyn ag oedd yn taflu y dis 
anrhydedd mwyaf ar yr Arglwydd, sef pechod, yn achlysur i 
ddwyn y gogoniant mwyaf iddo ei hun i dragywyddoldeb: yng- 
hyfiawnhad pechadur y mae yn ei gymmeradwyo.o ras, ond ar 


| 


78 RHUFEINIAID. 


gyfrif cyfiawnder perffaith; yn maddeu ei holl bechodau, ond. 
mewn ffordd ag sydd yn tueddu i argraffu ar eì feddwl ddifrifol 
ystyriaeth o ddrwg eì drosedd, Felly os edrychwn ar yr Iudd- 
ewon a'r Cenhedloedd, ni a YW achos i ddywedyd, Oh ddyfn- 
der doethineb Duw! Ymma ni a'i gwelwn yn goruwch-lywodr- 
aethu anghrediniaeth a thorriad ymmaith yr Iuddewen i fod er 
Hawer o ddaioni i'r Cenhedloedd, fel y mae yr hyn oedd yn farn 
drom ar un genedl wedi penderfynu mewn neillduol drugaredd i 
Genhedloeddlawer: Y mae yn gwneuthur gwrfhryfelgarwch cyff- 
redinolrwydd deiliaid ei deyrnas weledig yn y byd yn achlysur i 
helaethu terfynau ei deyrnas: acy mae yn gwneuthur der byniadyr 
efengyl gan v Cenhedloedd, a'u dedwyddwch mewn-canlyniad î 
hynny yn foddioni yrru €iddigedd ar yr Iuddewon fel y bydda. 
îddynt etto gael eu himpio i mewn yn eu holewydden eu hunain. 
Yroedd yr Apostol yn gweled rhyw ddyfnderoedd neillduol 
yngwybodaeth Duw. Duw gwybodaeth yw yr Arglwydd: 1 Sam, 
2. 3. aneirif ywei ddeall: Psal. 147. 5. ac efea. wyr bob peth. 
l Ioan 3. 20. Y mae ei anfeidrol ddeall yn cyflawn amgyffred 
pob peth a fu, sydd, neu a fydd, ynghyd a phob peth possibl i 
fod, a hynny yn eu holl amgylchiadau: y mae ynddo ei hun, ac nid 
trwy arfer un rhyw foddion gwybodaeth, o dragywyddoldeb, ar 
unwaith, yn adnabod pob peth, yn hollol, ac yn anffaeledig. Felly 
gyda golwg ar Iuddewon a Chenhedloedd, efe a wyddai pa byd 
gyda golwg ar y dibenion oedd ganddo yn ei olwg, yr oedd yn bri- 
edol i adael y Cenhedloedd i rodio yn oferedd eu meddwl: pa ddis 
benion gogoneddus allai gael eu hatteb trwy fod yr Iuddewon yn 
cael eu gadael iddynt eu hunain i ddi-ystyru yr efengyl a gwrthod 
y Messiah: pa fodd i ddangos ei anfoddlonrwydd yn erbyn ang- 
hrediniaeth y genedl Iuddewig, ac ar yr un amser eu lluosogi yn 
ddirfawr, a'u cadw ar eu pennau eu hunain heb ymgymmysgu 
gyd a'r Cenhedloedd: ac efe a wyr pa fodd i weithio ar yr Íudd- 
' ewon mwya cyndyn, i'w gyrrui eiddigedd, fel y delont i gredu'r 
efengyl, a chofleidio y Gwaredwr. Mor anchwiliadwy yw ei 
Jfamnau ef! Dyfnder mawr yw ei farnedigaethau, Psal. 26. 6. rhy 
ddwfn i un rhyw greadur eu deall, na threiddio i'w gwaelod. 
Wrth farnau Duw ni a allwn ddeall ei fwriadau, neu yr hyn y 
mae efe yn ei farnu yn gymmwys i'w wneuthur. Pwy hyd oni 
byddo efe yn eu hamlygu, naill a'i trwy ddwyfol ddadguddiad, 
meu yngoruchwiliaethau ei ragluniaeth, a fedr ddyfod o hyd 
i'w ddwyfol ben-derfyniadau? A phan y byddo ei fwriadau yn 
eael eu dadguddio, pwy a ddichon dreiddio i mewn i'r rhesymau 


PENNOD xf, 47 


âg oedd yn pen-derfynu meddwl y Jehofah mawr i ymddwyn yn y 

modd hyn neu yn y modd arall, tu ag at genhedloedd neu ber- 

sonau neillduol, mewn ffordd ofarn neu drugaredd ? Neu fe all 

ei farnau arwyddo y cospedigaethau ag y mae efe yn eu dwyn ar 

genhedloedd neu bersonau neillduol, oblegid eu dryg ioni. Pwya 

ddichon chwilio allan pa gynnifer o wahanol fesurau a fedr efe eu 

harfer i'r diben i ddangos eianfoddlonrwydd? Pa mor ofnadwy yw 

y barnedigaethau trwy y rhai y mae efe yn amddiffynanrhydedd ei 

lywodraeth? A phwy a ddichon amgyffred pa gynnifer o ddibenion 

ddichon fod yn cael eu hatteb trwy ei farnedigaethau, ïe, ym 

mha ddaioni y dichon y barnedigaethau mwyaf arswydus fod yn 

penderfynu yn y diwedd? A'i ffyrdd mor anolrheinadwy ydynt ! Y 
mae efe yn rhyfedd yn ei gyngor, ac yn ardderchog yn ei waith. 

Es. 28. 29. Ei ffyrdd sydd yn y môr, a'i lwybrau yn y.dyfnder- 
oedd mawrion. Psal. 77.19. Cymmylau a thywyllwch sydd. 
o'i amgylch ef: Psal. 97. 2. y mae efe, yn gweithio, ond ni fedr- 

wn ni ei weled ef. Job 23. 9. Pwy a fedr ddywedyd pa lwybr-, 
aua gymmerefei gyflâwni ei ddibenion gogoneddus? A phan 

y byddo efe yn gweithredu, pwy a fedr ddywedyd beth y mae efe 

yn ei wneuthur? Hawdd fyddai i ni feddwl, lawer gwaith, ei fod 

yn gweithredu mewn modd ag sydd yn tueddu î ddwyn oddi am-. 
gylch ddibenion hollol wrthwynebol i'r byn sydd ganddo ef yn. 
ei yo 


34 Canys pwy â wybu feddwl yr Arglwydd? neu 
pwy a fu gynghorwr iddo ef? 


: Ymma y mae 'r Apostol ynot bod barnau 'r Arglwydd. 
ŷn anchwiliadwy, a'i ffyrdd yn anolrheinadwy, _ Canys pwy a 
wybu feddwl yr Arglwydd ? Y mae yn wir fod meddwl Crist gan 
yrhaiag y mae dadguddiad dwyfol yn cael ei roddi iddynt: 
l Cor. 2. 16. bod dirgelwch yr Arglwydd gyda y rhai a'i hofn- 
antef: Psal.25.14. a'i gyfrinach gyd a'rrhaiuniawn. Dihar.5.39. 
Ond pa greadur sydd wedi medru canfod i mewn i ddirgel fedd- 
yliau goruchel Arglwydd nef adaear? Pwy, wrth fyfyrio, sydd 
wedicyrhaedd gwybodaeth fanwyÌ a neillduolo'i ddirgel fwriadau? 
Pwy a ddichon dreiddio i mewn i ddirgel arfaeth yr Holl-allnog? 
Pwy a ddaeth o byd i holl ogoneddus olygiadau Duw? Pwy sydd 
wedi hollol amgyffred ei ardderchog drefniadau, y rhai sydd yn 
cael eu dwyn ymmlaen trwy 'r moddion mwyaf annhybygol, ya 


A80 RHUFEINIAND, 


ei ymddugiadau rhagluniaethol, tu ag at Tuddewon a Chenbetdl- 
oedd? Pwy a ddichon ddeall beth yw ei holl ddwfn amcanion, na 
pha fodd y mae efe yn eu dwyni ben? Pwy a wyr'pa beth ŷ 
mae efe yn ei wneuthur? A phwy a ddichon roddi cyfrif ami y 
pethau hyn, ond yn unig mor belled ag y maent wedi cael'eu 
hamlygu yn y dadguddiad dwyfol? Neu pwy a fu gynghorŵr iddo 
ef? A ddysg neb wybodaethi Dduw? Job 21.22. Pwy aor- 
' €hymynnodd ei ffordd ef iddo? Job 30. 29. Pwy a gyfarwydd- 
odd Ysbryd yr Arglwydd, ac yn wr o'i gynghor a'i cyfarwyddodd 
ef? A phwy yr ymgynghorodd efe, ïe, pwy a'i cyfarwyddodd, 
ac a'i dysgodd yn llwybr barn, ac a ddysgodd iddo wybodaeth, 
' ac a ddangosodd iddo ffordd dealltwriaeth? Es. 40. 13, 14. Pa 
«dyn neu fo a unodd mewn cyngor gyda'r unig ddoeth i 
roddi Gan iddo pan oedd efe yn pen:derfynu pa beth i'w 
wneuthur? Pwy a roddodd gyngor na chyfarwyddid iddo mewn 
perthynas i'r modd i ddwyn i ben ei dragywyddol fwriadau? Y 
mae yn ddiammheuol nad oedd arno ddim eisiau cyngor gan 
neb:.yr oedd ei ddoethineb ei hun yn hollol ddigonol i'w. gyfar: 
wyddo. Nid oedd dim rhaid iddo ofyn cyngor na chaniattad gan 
neb: o herwydd yr oedd ganddo hawl i wneuthur pob peth yn ol 
boddlonrwydd ei ewyllys ei hun. Yr “oedd ei holl fwriadau wedi 
eu di-gyfnewid ben-derfynu cyn bod uri creadur mewn bod.” Ac 
fel goruchel lywodraethwr y mae yn dwyn i ben ei ddoeth am- 
_ cânion yn y modd ag sydd yn ymddangos yn oreu iddo ei hun, 
heb ofyn cennad na chyfarwyddid oddiwrth neb o'i greaduriaid. 
Oblegid hyn, yn lle beio ar ei ymddygiadau tu ag at Iuddewon 
a Chenhedloedd, ein lle ni yw ymostwng i'w drefniadau, a'i ry- 
sn yn y cyni , 


35 Neu pwy a rddoad iddo ef ŷn ì gyntaf acfe a 
MAH iddo drachefn ? 


| I ddangos ymhellach nad oes gan neb ddim achos î ymryson a 
_ chyngor, a goruchwiliaethau'r Holl-alluog, y mae yr Apostol yn 
Ŷ gofyn, Neu pwy a_ roddodd iddo ef yn gyntaf ? Y mae yn bossibl 

iawn fod llawer o'r Iuddewon yn barod i achwyn ar ymddugiadau 
Duw, fel pe buasai efe yn ymddwyn yn rhy lym tu ag at y gen- 
' edl Iuddewig, yn enwedig pan oedd yn cymmeryd y Cenhedl- 
oedd, y rhai oeddynt any bod cybyd yn eilun-addolwyr, i i fod yn 
bobliddo ei hun. Ac wrth sylwi ar ymddugiad pen-arglwydd- 


PENNOD XI,” 4af 


iaethol y Jehofah mawr yn iechydwriaeth pechaduriaid, ife'ddicli« 
on rhaí wrth-ddadleu a dywedyd, Pa ham y mae efe yn gadael 
rhai i fyned rhagddynt yn eu pechodaul, : ac yn eu cospi byih am 
eu froseddiadat, pan y mae yn trîgarhau wrth eraill nad oedd- 
ynt ddim gwell na hwythau; yn eu hethol i i iechydwriaeth, yn êu 
galw trwy ei ras, ac yn eu gwneuthur yn da NO ddedwydd 
- yn j y diwedd? Ond nid GYW? o le fyddai gofyn i'r' 'cyfryw wrth« 
ddadleuwyr rhy fygus, Pwy erioed a fu ymmlaen llaw ag As. j Dabl 
mawr pd bydoedd, i'w osod dan un rhyw rwymau, neu' Y Pfodl dg un 
gofyn arno, ag sydd yn haeddu rhyw ddaïonioddiar êi law mewn 
ffordd o daledigaeth ? A ydyw j yr Arglwydd dan fwynau! ineb 
am'ei' gyngor, neu ei waith yn rhoddi cyfarwy ddid iddo ef') pan 
yn llunio ei ddwyfol fwriadau, ac yn sefydlu” pa fodd iddwyn' ei 
amcanion oddi- “amgylch ? »' A'ydyw efe y' fath! 'ddyledwr'i ì neb o'i 
greaduriaid, fel y dylai roddi” cyfrif iddynt am yr 'hyn y mae yn 
ei Wsathur. ? A oes ar y Gonihiafay fath Fwrymad i neb o'i nef 
ag sydd 3 yn eu ŷn: oreu i'w ddos thineb, ei han?, On i ellir 
gofyn i bob dyn, Os cyfiawn fyddi, beth yr wyt yn eì rods î iddo 
ef? neu beth y mae efe yn ei gael ar dy lâw di?” 'Job 35. AA ŵ 
wna gwr leshad i Dduw? ai elw iddo ef fod un yn perffeithio ei 
flordd? Job 22.92, 3. ' Pan oedd ŷr Arglwydd j yn 'ìiôsttirio'ŵrth y 
Cenhedloedd, ync eu' galw ttwy'yr efengyl, ac yn eu tymmeryd i i 
mewn i'w. eglws ysa dedd» gan ' Ïuddewon un achos ï achwyn 
eu bod hwy yn cacl cam pan oeddynt) yn caelleii torri “ymaith? z 
A 9edd Diw dan un rhyw. rwymau i'w harbed Hwy'pan oeddynt 
yn torri eu hunain 'ymmaith trwy. anghrediniaeth? A phan; ymae 
efe wedi rhaglunio rhaii fod yr un furf'a delw eì Fab, âc rhewn 
canlyniad ihy nny yn eu hadferu. (rwy weithrediadau awtlutdodol 
ei Yspryd, ac yn y diwedd yn eu gogoneddu, pa sail ddichôn' fod 
gan y rhai sydd yn cael eu gadael i ifyw' yn ol tueddïadu eu ' calon- 
au eu hunain, ac yn ganlynol yn cael eu cospi by th am 'eu'han- 
nuwioldeb, í ddywedyd fod yr Arglwydd yn gwneuthur cain a 
hwynt yn y mesur lleiaf? A ddarfu 'ddynt erioed osod Duw dan 
rwymau i drugarhau wrthynt, ac feily eu hachub rhag y digof- 
aint iba un y maent trwy eu pechodau wedi iWiEHihir en hun- 
ain yn. gyíiawn agored? Ond os oes neb yn meddwl ei fod wedi 
rhoddi rhyw beth i'r Hollalluog, a thrwy hynny wedi ei wneuthur 
yn ddyledwr iddo, gwnaed bynnŷ allan, ac fe a dclir iddo dr 'achefn, 
Deued ymmlaen. a dangosed ei hawl, ac fe dal Duw yn ol iddo, 
ac ni cha efe ddim achos i feio fel pe byddai Barnwr yr holl ddae- 


Lyr III, Ŵ 3'P 


42 RHUFEINIAIB, 


ar yn gwneuthur cam ag ef... Ond y mae'n sicr na ddichon un 
creadur ddadleu, ei fod wedi gwneuthur Duw yn ddyledwr iddo : 
ond beth bynnag a wnelom yn achos yr Hollalluog, y mae gen- 
ym achos i ddywedyd, Oddi wrthyt. ti y mae pob peth, ac o'th 
law dy hun y rhoisom i ti. ì Chron, 29. 14... Oblegid hynny nid 
oedd dim lle i gyhuddo Duw o anghyfiawnder, pan yr oedd yn 
gweled bod yn dda i oleuo 'r Cenhedloedd, ond yn rhoddi i'r 
Iuddewon yspryd trymgwsg, ac yn tywyllu eu llygaid. _ Ac nid 
oes dim achos gan neb i achwyn.os yw efe yn ymddwyn yn fwy 
baelionus tu ag at rai na'u gilydd yngoruchwiliaeth ei raglun- 
iaeth: ond, fe ddylai pawb ymfoddloni i'r hyn sydd ganddynt : 
ac ni ddylai neb ymfalchio yn erbyn y rhai sydd wedi derbyn 
llai. Ac y mae'n amlwg hefyd nad oes gan y rhai a etholwyd 
i fywyd ddim llei ymllïostio, ac nad oes gan y rhai sydd yn cael 
eu gadael ddim achos i achwyn ar ymddaaiad Duw tu ag attynt. 


36 Ganŷs o'hono ef, a diw yddu efy ac iddo ef, y 
'?nìde pob peth : iddo ef y. ud gogoniant yn dra- 
gywydd. , Amen, , 


Aj, ddangos ymhellach fod Duw yn Eusan ynde i brofi 
na bu neb yn gynghorwr iddo, na roddodd neb ddim iddo, ac 
nad yw efe ddim yn ddyledwr ineb, ond bod ganddo hawl iweith- 
redu mewn modd pen-arglwyddiaethol, yn ol boddlonrwydd ei 
ewyllys ei hun, y mae 'r Apostol yn Cynt ydr Canys o hono ef, a 
thrwyddo ef, aciddo ef, y mae pob pcth. Y mae'n hollol anmhossibl 
fod y Bod mawr yn ddyledwr i neb.o hiliogaeth Adda: ac ni 
fyddai ond eitha gwrtbyni i neb feddwl hy nny. Canys y mae pob 
peth ohonocf. Y mae'n wir nad yw efe ei hun ddim o hono ef. 
O herwydd nid yw efe ddim wedi bod yn achos o'i Fod ei hun : 
ond y mae wedi hanfodi yn ddi-ddechreuad er pob tragywyddol-.- 
_deb. Y mae'n wir hefyd nad yw pechod ddim o hono ef. Ni 
oddef perffeithrwydd ei natur ddim iddo ef fod yn awdwr e hono. 
Ond y mae pob creadur, yn y nef ac ar y ddaear, pob goruch- 
wiliaethau rhagluniaethol trwy'r holl greadigaeth, a phob ben- 
dith ysprydol ag sydd yn cael eu cyfrannu i ddynion ac angylion, 
o hono ef. Y mae'r holl greadigaeth ehang o hono ef. O her- 
wydd ar ei ewyllys ef yr oedd yn ymddibennu pa un a fy ddai i 
un creadur gael bod a'i peidio: Dat. 4. 11, ac yn ol fel yr « oedd 
efe wedi ffurfio yn ei dragywyddol feddwl ydau i bob pelh 


PENNOD XI. 493 


gaeleiddwynifod: Gen.1.7,9,11,15,24,30.a thrwy ei allu 
ef y darfu i bob peth gael ei fod. Rhuf. 1. 20. Y mae pobpeth, 
fel hyn, o horfo ef, am ei fod yn ffynnon ac achos effeithiol o fod 
y cyfan. Y mae holl drefniadau rhagluniaeth o onoef. Ei 
ewyllys ef yw yr achos o'r gwahanol bethau ag sydd yn cymmer- 
yd lle yn y greadigaeth, yn gystal ac o'r dull neillduol ym mha 
un y mae 'r naill beth a'r llall yn cael eî ddwyn oddi amgylch. 
Dan.4.35. Eph. 1.11. Ac o hono ef, fel un yn gweithio hyd 
yn hyn, y mae olwynion rhagluniaeth yn cael eu gweithredol 
droi tu ag at ddwyn i ben ei amrywiol ddoeth amcanion. 
Psal, 33. 9. Galar. 3.37. Felly o hono ef yr oedd pob 
peth perthynol i'r gwahanol oruchwiliaethau tu ag at Iuddewon 
a Chenhedloedd, am y rhai yr oedd yr Apostol wedi bod yn son 
yn y rhan flaenorol o'r bennod hon. O hono ef hefyd y mae'r 
holl fendithion ysprydol ag y mae eneidiau yn cael eu cyfoethogi 
a hwynt dros amser a thragywyddoldeb. O'i gariad pen-ar- 
glwyddiaethol, a'i anhaeddiannol ewyllys da y mae bod neb o 
hiliogaeth Adda wedi cael eu hethol i iech ydwriaeth, Crist wedi 
ei roddi i fod yn Iachawdwr, yr Yspryd yn cael ei anfon i fywhau 
eneidiau meirwon, pechodau yn cael eu mhaddeu, cysuron yn 
cael eu cyfrannu mewn gorthrymderau, nerth yn cael ei roddi i 
_ barhau hyd y diwedd, yn gystal a dedwyddwch di-ddiwedd ym 
myd. yr ysprydoedd. Y mae pob peth hefyd írwyddo ef. Trwy 
cei nerthol weithrediad ef y cafodd pob neth ei ddwyn i fod ar y 
cyntaf. 'Trwy ei fod ele yn cynnal y creaduriaid a gawsant eu 
bod ganddo, y maent yn parhau yn eu bod. Acl. 17. 28. Trwy 
ei fod yn llywodraethu ei greaduriaid, ac yn eu trefnu yn ol bodd- 
Jonrwydd ei ewyllys ei hun, y maent yn foddion offerynnol i 
ddwyn yn y blaen ei amcanion. Trwy ei fod efe yn gweith- 
redu mewn modd awdurdodol ar eneidiau y mae pechaduriaid yn 
cael eu bywhau, eu tueddu i ymdrech yn erbyn pechod, i wrth- 
sefyll profedigaethau, i dynnu yn y blaen yn wyneb pob rhwystr- 
au a gwrthwynebiadau, &c. Trwyddo ef, yn gweithredu mewn 
ffordd o gyfiawn farn am eu calon-galedwch, yr oedd yr Iuddew- 
on wedi cael yspryd trymgwsg, a llygaid fel na's gwelent: a 
thrwyddo ef, yn gweithredu mewn ffordd o drugaredd, yr oedd y 
Cenhedloedd wedi cael eu galw, a'u tueddu i gofleidio'r efengyl. 
Acy 'mae pob peth iddo ef. Fel mai efe yw y cyntaf, felly efe 
hefŷd yw y diweddaf. Es. 44.6. 48.12, Efe yw Alpha ac 
Omega, y dechreu a'r diwedd, Dat. 1, 8. 21. 6. Diben pob 
pêth yw amlygu ei berffeithrwydd ef ryw ffordd neu gilydd. Fel 


484. RHUFEINIAID, 


gweithydd 'meddiannol ar anfeidrol ddoethineb, yr oedd yn an- 
mhossibl iddo wneuthur dim heb fod ganddo ryw ddiben neillduol 
yn ei.olwg : nì allasai'r, dìben. hwnnw ddim llai na bod yn deilwng 
o hono ei hun: ac y mae'n sicr na allasai fod ganddo ddim diben 
mwy teilwng o hono ei hun nag amlygu gogoniant ei ddwyfol 
briodoliaethau. Felly fel Creawdwr efe a wnaeth bob peth er ei 
fwynei hun. Dihar. 16. 4. Un o ddibenion neillduol gweithred- 
oedd creadigaeth yw amlygu gallu, doethineb, a daioni y Creawd- 
wr. Yn yr un modd, wrth droi olwynion rhagluniaeth, y mae gan- 
ddo olwg neillduol ar ogoniant ei briodoliaethau ei hun. Felly 
yn ei ymddugiadau íu ag at Iuddewon a Chenhedloedd, yr oedd 
yn gweithredu mewn modd ag oedd yn tueddu i ddwyn gogon- 
iant i'w Flcleidd iwydd, ei gyfiawnder, ei ddaioni, ei ras, ei 
ddoethineb, a'i ben-arglwyddiaeth ei bun. A phan oedd yn eth- 
ol pechaduriaid i i fywyd tragywyddol, pan roddodd ei Fab i fod 
yniawn dros eu pechodau ; pan y mae yn eu gwneuthur yn gyf- 
rannogion O'r duwiol anian, yn rhoddi iddynt edifeirwch, ffydd, 
maddeuant, dyfodfa at orsedd gras, a diddanwch yr YsprydGlan; 
pan y mae'n eu ceryddu am eu bai, yn eu hadferu o'u dirywiad- 
au,ac yn eu dwyn yn ddihangol i wlad y purdeb yn y diwedd, 
yr un diben mawr, sef amlygu gogoniant ei briodoliaethau ei hur, 
yw yr hyn sydd gamddo.yn flaenaf a phennaf yn ei olwg. Nid 
rhyfedd, gan hynny, fod yr Apostol yn dywedyd, Jddo ef y byddo. 
gogoniant yn dragywydd, Amen. . Yroedd, nid yn unig yn cyd- 
' nabod fod Duw yn ogoneddus ynddo ei hun, ond yn teimlo neill- 
duol SG Wyd i bob peth fod iddo ef. Yr oedd yn profi 
rhyw hiraeth am i'w ogoniant f«l Creawdwr, fel goruchel Lywodr- 
aethwr, ac yn neillduol fel Duw'r gras, gael ei wneuthur yn fwy 
ang o: am iddo efe ei hun ac am 1 eraill, trwy ^r ddaear 
a'r nefoedd, gydunoii briodoli iddo ogoniant ei ddwyfol berffeith- 
rwydd, ac i ymddwyn tu ag atto fel Bod anfeidrol ogoneddups 
Y mae gwaith y greadigaeth yn galw am gydnabyddiaeth o'i allu, 
o'i Gaelic a'i ddaioni... Y mae troiadau olwynion rhaglun- 
iaeth ym galw am gydnabyddiaeth o'r un priodoliaethau, yn gys- 
ïalac o'r dwyfol holl-bresennoldeb, holl-wybodaeth, sancteidd- 
rwydd, cyfiawnder, &c. _ Ac y mae ei ymddugiadau fel Duw 'r 
gras yn galw am gydnabyddiaeth o'i briodoliaethau, y rhai a 
welir ymma yn ymddisgleirio yn y modd mwyaf gogoneddus. A'i 
mae y.rhai sydd am. eï ogoneddu yn dymuno, ei ryfeddu;yn.y 
cyfan, eî garu a'r holl galon, diolchiddo am ei,holl gyfranniadau, 
ymddiried ynddo am bob peth angenrheidiol, dywedyd; am ei,og- 


. PENNOD XU. 485 


oniant a mynegi ei rinweddau, ymostwng yn amyneddgar i'w 
drefniadau, I Sam. 3. 18. Psal, 39. 9. gwrando ar yr hyn oll ag 
y mae efe yn ei ddywedyd, ac ymddwyn fel y gweddai i rai yn ei 
barchu. I Cor. 10. 31. Ac nid yw ddim yn ddigon ganddynt. 
j hyn gymmeryd lle dros amser, ond y maent yn dymuno iddo 
gael ei ogoneddu i ddi-ddiwedd oesoedd tragywyddoldeb. Y 
mae'r gair men, neu yn,wir, yn arwyddo eu bod yn credu mai 
hyn ddylai fod, mai hyn, yw eu dymuniad, yn gystal a'u bod yn 
hyderus mai fel hyn y bydd. Gwel Rhuf, 9, .5, 


O 
| PENNOD XII. 


'M M yr rs yn attolwg i ayn frodyr, et 
i: trucareddau Duw, roddi o. honoch eich 
cyrph. yn. aberth; byw, sanctaidd, cymmeradwy 
gan. Dduw ; ym ha bio fU eith mynu Wasyniaeth 
'2ad | 





Ue . 


“ And Ea con moddathrawiaethol, agamrywiolobrifwir- 
ioneddau'r efengyl, yn y rhan flaenorolo'r llythyr, y mae'r Apostol 
ymma'n dyfod at bethau ymarferol. Ar ol gosod o flaen y Rhuf- 
einiaid ogoniant yr efengyì, fel y maen amlygu cyfoeth trugar- 
edd a gras Duw,.yn ei ymddugiadau tu ag at bechaduriaid o 
hiliogaeth.Adda ; ar ol son yn helaeth am arfaeth Duw, am gyf- 
iawnhad trwy ffydd, a'r rhagorfreintiau gogoneddus sydd yn cael 
eu cyfrannu trwyr Giidbawn y mae^n dyfodiannog i ddyled- 
swyddau. Ar ol sylwiar ewyllys da'r Arglwydd tu agat y gwedd. 
ill o'r genedl; Iuddewig ag oedd wedi eucadw rhag syrthio, yn 
gystal: a thu u ag at y Gdrinedloedd ag oedd wedi cael eu cymmer 
yd i mewn i gyfammodgweledig Duw, y mae ymma'n dyfod i 
alw ar.y naill-a'r llall o. honynt i ymddwyn yn'addas ì'r hyn ag 
' eedd,wedi cael:eiwneuihur iddynt. mynny yn wyfyn at- 


456 RHUFEINIAID, el 


tolwg i chŵi frodyr. Y maen eu hannerch ïmewn modd mwyn- 
aidd, dan yr enw brodyr, Yr oedd y cyfryw o honynt ag oedd 
yn Iuddewon, yn had Abraham fel ynteu: yr oedd yn edrych ar- 
nynt oll fel plant i'r un Tad Ynghrist, yn gyfrannogion o'r un 
alwedigaeth sanctaidd, ac am hynny yn eu caru, ac yn dymuno 
ïddynt bob cysur a dedwyddwch... Wrth ddywedyd, yr wyf yn 
atíolwge i chwi, y mae'n dangos fod y peth ag oedd efe yn ei 
geisio ganddynt o ganlyniad mawr yn ei olwg ef, ac am hynny 
fod ganddo ddymuniad neillduol ar iddynt wrandoarno, ac aryr 
un amser, eì fod yn dymuno llwyddo gyda hwynt trwy gariad yn 


hytrach na thrwy ddwyn ar gof iddynt eí awdurdod apostolaidd. . 


Gwel Philem. 8,9. Y mae Cenhadau Crist yn deisyf ac yn er- 
fyn ar ddynion. 2 Cor. 5. 20, Gallasai'r geiriau gael eu cyfieithu 
fel hyn, Yr wyf yn eich cynghori. Y mae'r gair sydd ymma am 
attolwg yn cael ei gyfieithu cynghori, Adn. 8. _ Felly fe ellir ys- 
tyried yr hyn a osodir allan ymma, ac yn y rhan ganlynol o'r 
llythyr hwn, fel cynghorion yr Apostol i'r Rhufeiniaid. Pan y 
mae'n dywedyd, 4m hynny yr wyf yn attolwg i chwi, y mae 'n 
amlwg ei fod yn edrych yn ol ar yr hyn oedd. wedi ei ddywedyd 
o'r blaen. 4m fod Duw wedi rhaglunio pechaduriaid i fod yr 
un ffurf a delw ei Fab ef, am ei fod yn cyfiawnhau pechaduriaid 
trwy ffydd Ynghrist, neu am fod yr Iuddewon wedi cael er torri 
ymmaith oblegid eu hangrediniaeth, a'r Cenhedloedd wedi cael 
eu cymmeryd i mewn yn eu lle, neu am fod pob peth o hono ef, 
trwyddo ef, ac iddo ef, y mae 'n eu cynghori, ac yn aftolygu. ar- 
nynt i roddi eu hunain i fynu iddo. Y mae 'n ceisio hyn gan- 
ddynt « er trugareddau Du. Nid yw trugaredd Duw ond un, fel 
y mae yn y ffynnon : ond os edrychwn ar ei heffeithiau nia 
gawn ei gweled yn amrywiol yn ei ffrydiau, ac am hynny'n cael 
eì galw yn drugareddau Duw. O drugaredd y mae Duw wedi 
ethol i fywyd tragywyddol, dyrfa na_ ddichon neb eu rhifo, o'r 
cyfryw ag oedd yn cyfiawn haeddu bod yn wrthddrychau dwyfol 
ddigofaint i dragywyddoldeb : wedi gosod ei Fab i fod yn Gyf- 


ryngwr, wedi ei anfon i'r byd ynghyflawnder amser, wedi gosod. 


pechodau arno, ac wedi gorchymmyn i'r cleddyf ddeflïo yn ei er- 
bynefa'idaro: yn anfon ei Yspryd i gyfrannu anian sanctaidd 
i'r rhai oedd yn feirw mewn pechodau a chamweddau, ac felly 


yn eu tueddu i droi at yr Arglwydd: yn rhoddi ffydd i 


eneidiau crynedig, ac yn cyfrif iddynt gyfiawnder ei Fab er eu 
cymmeradwyaeth: yn mabwysiadu iddo ei hun rai ag oedd yn 
blant digofaint wrth naturiaeth : yn dwyn gwaith sancteiddiad yn 


Yy 


ac 


PENNOD XII, 837 


y bîaen ar gynnydd yn eu heneidiau :yn tywallt ei gariad ar led 
yn eu heneidiau, ac yn rhoddi iddynt yspryd mabwysiad, i lef- 
ain Abba, Dad: yn eu gwledda ar ei fwrdd, ac yn rhoddi iddynt 
wybodaeth brofiadol o ddanteithion ei dŷ : yn eu gwneuthur yn 
gyd-etifeddion a Christ, yr hwn sydd. wedi ei wneuthur yn etif- 
edd pob peth: yn eu cynnal yn wyneb profedigaethau a_ gelyn- 
ion: yn goruwch-lywodraethu pob peth a'u cyfarfyddo i gyd- 
weithio er eu daioni: ac yn rhoddi iddynt sail i ddisgwyl 
am ddedwyddwch annhraethol, a hwnnw o dragywydd- 
ol barhad ym myd yr ysprydoedd.. Y mae amlygiad o drugaredd 
Duw, yn y pethau hyn a'r cyffelyb, yn annogaeth neillduol i 
roddi ufudd-dod i orchymynnion Duw, a golygu ei ogoniant. 
Psal, 116. 12. 130. 4. 1 Cor. 6. 20. Tit.2. 11—14. Am hynny 
y mae'r Apostol ymma^n galw ar y Rhufeiniaid i ddifrifol ystyr- 
ied trugareddau Duw tu ag attynt, y rhwymau oedd y trugaredd- 
au hyn yn osod arnynt i ogoneddu'r Arglwydd, yn gystal a'r 
cymmorth a allent ddisgwyl, oddi wrth ei drugaredd, i fyw iddo 


— 


gweddill eu dyddiau. .Dymma'r hyn oedd efe yn eiolygu wrth 


ddywedyd, roddi ohonoch eich cyrph. yn aberthau. Yr. oedd cyf. 


raith Moses yn gorchymmyn i'r Iuddewon aberthu dros bechod, 
fel y byddai i gymmod gael eì wneuthur, a hwythau i gael madd- 
euant. Lef. 4. 2—35. Yr oeddynt hefyd i offrymmu ebyrth gwir 
fodd: Lef. 7. 16. 22. 18. ac ebyrth hedd yn lle diolch. Lef, 7. 


11,12. Yr oedd y Rhufeiniaid hefyd, fel Cenbedloedd eilun- 


addolgar eraill, yn arfer aberthu i'w heilunod.. Ymma y mae'r 


Apostol yn aftolygu arnynt, nidi ddwyn anifeiliaid i gaeleu ha-- 
berthu, ond i roddi eu cyrpt eu hunain yn aberthau. Yr oedd yr. 


Israeliaid i ddwyn eu poeth-offrymmau i ddrws pabell y cyfar- 
fod, ger bron yr Arglwydd. Lef. 1. 3. . Yn yr un modd y mae 
duwiolion i gyflwyno eu hunain i'r Arglwydd, fel y mae'r gair 
sydd ymma am roddijyn arwyddo. Luc2.22. Nidadar, nac an- 


— ifeiliaid sydd iddynt eu haberthu yn awr dan yr efengyl, ond eu 


cyrpheu hunain. Y maent i gyflwyno i'r Arglwydd, nid yn unig 
eu calonnau, ond eu haelodau hefyd i fod yn arfau cyfiawnder i 


Dduw. Rhuf. 6.13. Y mae tueddiadau a bwriadau'r enaid ym 


— 


cael eu gosod allan trwy'r corph, trwy farweiddio nwydau ' 


cnawdol, ac ymgadw oddi wrth y pechodau ag sydd yn neillduôl : 


yn erbyn y.corph: Rhuf. 6. 12. trwy allanol gyflawniad o am- 
rywiol ddyledswyddau moesol a chrefyddol : yn gystal a thrwy 
ymostwng i ddioddefiadau, ïe, aci farwolaeth eì hunan, os bydd- 
ant yn cael eu galw i hynny yn achos Crist. 2 Cor..4. 10. Gal, 


iz 


488 RHUFEINIAEDs 


ì 6.17. Phil.ì. 20. Neu fe ddichon fod y geiriau rhoddi eu cyrph 
yn arwyddo rhoddi eu hunain, gyrph ac eneidiau i'r Arglŵydd. 
Y mae'r person yn cael ei olygu mewn amrywiol fannau lle na 
sonir dim ond am un o'i hanfedol rannau. . Fel.hyn y maer gair: 

| enaid yn cael-ei fynych arfer am y person. Act. 3. 23. 7. 14: 
Rhuf. 13.1. Ac nia gawn y gair corph yn cael ei arfer weith- 

j awyn yrun ystyr. Rhuf. 1; 24. Eph, 5.28. Pan y mae duw» 

iolion yn rhoddi eu cyrp&, neu yn rhoddi eu hunain yn aberthau, 

nid ydym ddim i feddwl eu.bod yn offrymmu aberth dros bechod, 

i wneuthur cymmod dros anwiredd :> o,herwydd y maehyn wedi 

cael ei wneuthur :gan Iesu Grist, yn-y cyfryw fodd fel-nad-oes 

dim angenrheidrwydd i un aberth arall gael eì hoffrymmu byth 

ond hynnŷ. Ond y maent, fel offeiriaid i: Dduw, yn rhoddi eu 

hunain, fel ebyrth gwirfoddol, yn gyflawn i'r Arglwydd, gan gyd- 
nabod ei hawl iddynt; a*u hymostyngiad iddo, a chan arfer pob 
moddion tu ag at i'w nwydau:gael eu marweiddio, a chorph 

pechod i gael ei ddinystrio ynddynt. Rhuf. 6. 6. Gal: 2. 20. 

Ac y maent yn gwneuthur byn mewn ffordd o ddiolchgarwch i'r 

Asgheydd am/eifawr ddaionitu ag aftynf. Nid oedd ddim yn gyf- 

/ reithlon i'r Iuddewon fwytta, llawer llaii aberthui'r Arglwydd; 
í yr hyn a fyddai marw ohono ei bun. Deut. 14.21. Ond pan yr 
oeddynt yn aberthu anifeiliaid, yr oeddynt yn eu dwyn yn. fywi 
ddrws pabell y cyfarfod, fel y byddai i'r offeiriad eu habertbu 
hwynt i*r Arglwydd. Lef. 17. 5. 2 Chron. 29, 21,22. Yn atteb 

— ihyn, y mae Cristnogion yn rhoddi eu.hanain i'r Arglwydd. yn 

| aberthau byw. Y mae'n wir fod yr anifeiliaid ag oedd yn cael eu 

| haberthu yn ol y gyfraith, yn cael eu gosod i farwolaeth: ond nid 
yw ddim yn hanfodol i fywyd naturiol neb gael ei gymmeryd ym- 
maith trwy ei fod yn eiaberthu 'ei hun i'r Arglwydd. Ond y 

' maent yn rhoddi eu hunain i Dduw fel rhaiofeirw yn fyw. Rhuf: 

6.13. Y maent wedi cael bywyd ysprydol, trwy fod yr Yspryd 
Glan wedi cyfrannu iddynt anian newydd. Eph. 2.1, Ac nid 
yw yr anian newydd ddim yn segur yn eu mynwesau, ond y mae 
yn eu tueddu i fyw trwy ffydd, ac i fod yn ymdrechgar iogoneddu 
Duw yn eu cyrph ac yn eu hysprydoedd, | Cor. 6.20... Nid yd- 
ynt ddim yn farwaidd yngwaith yr Arglwydd ; ond y maent yn 
gwneuthur yr hyn ag y maent.yn ymaflyd ynddo a»u holl egni. 
Ac fel yr oedd yr aberthau dan y gyfraith yn cael eu rhodd 
mewn modd difrifol i'r Arglwydd, yn gystal ac i fod o'r anifeil- 
iaid glan, ac yn ddifai a di-anaf, Ex. 12. 5. Lef, 22. 91, 92, 
Num..ì9,2..Deut. 15. 31. Mal, 1. 8. felly hefyd y mae 'r cyrph 


ds 


PENNOD Xil, 489 


neu'r personau ag sydd yn cael eu rhoddi yn aberthau i'r Ar- 
glwydd, i fod 'yn 'sanctaidd, hynny yw, fel rhai wedi eu cyssegru 
neu eu neillduo i'r Arglwydd : y mae'r cyflwyniad y maent yn 
ei wneuthur o honynt eu hunain i ddeilliaw oddi wrth anian sanct- 
aidd wediei chyfrannu i'w heneidiau trwy yr Yspryd Glan: nid 
ydynt ddim i roddi eu hunain i bechod ac aflendid : I 'Thess. 4. 
3—5: ymaent ì edrych yn fanwyl i ymgadw rhag y pethau sydd 
yn halogì dyn : Mat. 15. 19, 20. ac i ymddwyn yn sanctaidd: 'ym 
mhob ymarweddiad. 1 Pet.1. 15,16. Ac fel'y mynych 'ddy- 
wedir fod yraberthau ag oedd yn cael eu hoffrymmu yn ol gosod- 
iad Duw, o arogl peraidd, Ex. 29, 18, 25, 41. Lef. 1. 9, 13; 17. 
9. 9y 9, 12. felly hefyd y mae'r aberthau y maer Apostol yn j 
son am- “dany nt ymma yn gymmeradwy gan Dduw. Ni ellir dim 
Wedd witoN” yr Arglwydd yn ymhyfrydu yn yr aberthau Iuddew- 
ig, a'u hystyried yn unig ynddynt eu huoain. A phan oedd dyn- 
ìon'yn dangos llawer o zel yn y gwaith o aberthu, ond :yn byw 
dan lywodraeth eu pechodau, nid oedd.eu haberthau ddim yn 
gymmeradwy gyda Duw. Ac y mae'n sicr na allent ddim bod 
mor dderbyniol a chariad at Dduw a dyn, ffydd ddiffuant; achyd- 
wybodol gyflawniad o'r dyledswyddau gôrphwysedig arnynt, 
oddi ar: y cyfryw egwyddorion. Am hynny fe ddywedir, Ni 
chwennychi aberth :-Psal. 51. 16. aberth ac offrwm nid cwyll- 
ysiaist, poeth. “offrwm. a phech-aberth ni's gofynnaist: 'Psal; 'A0. 6. 
aberth yr annuwiol sydd ffiaidd gan yr Arglwydd ; Dihar. 15. 8: 
eich poêth- -offrymmau nid ydynt gymmeradwy, ac nid melus eich 
aberthau gennyf: Jer. 6.20. eri chwi offrymmui mi boeth-off- 
rymmau, a'ch offrymmau bwyd, ni byddaf foddlon. iddynt : : Am. 
5, 22. Afoddlonir yr PEN, a miloedd o feheryn, neu a 
myrddiwn o ffrydiau. olew? Mic. 6.7. Canys ewyllysiais dru- 
garedd ac nid aberth, a gwybodaeth o Dduw yn fwy na phoeth- 
offry mnïau. Hos. 6.6. Ond pan fyddo dynion yn cyflwyno'eu 
Hungfnd i'r Arglwydd, yn ebyrth byw a sanctaidd, fel yr eglurwyd. 
uchod, y mae eu haberthau yn sicr o fod yn gymmeradwŷ trwy 
Iesu Grist. 1 Pet. 2. 5. Cafodd Enoc dystiolaeth ddarfod iddo 
' ryngu bodd Duw: Heb. 11.16. ac y mae'r rhai sydd a gras gan- 

ddynt, yn gwasanaethu Duw wrth ei-fodd. Heb. 12.28, Y 
| maent,yn cael eu gwneuthur yn gymmeradwy yn yr Anwylyd: 


dana 


_ 


Eph. 1. 6. ac y mae eu gwasanaeth yn gymmeradwy hefyd. O 


herwydd y mae Duw yn edrych gydahy frydwch ar yr anian.new- 
ydd o'r hon y maent yn gylrannog ion trwy weithrediad yr Yspryd 
Glan, yn' gystal ac ar weithrediad yr aìiam honno yn eu hym- 


Lvrsn III. 30 ; “ 


—_—— 


46 RHUFEINIAID; 


drechiadau i ogoneddu Duw yn eu dydd a'u eenhedlaeth. Í arr 
nog y Rhufeiniaid i roddi eu hunain i fynu yn y modd hyn i'r 
Arglwydd, y mae 'r Apostel yn dywedyd, Canys hyn yw eich rhe- 
symol wasanaeth chwi. Dan y gyfraith yr oedd adar ac anifeil- 
ìaid,creaduriaid afresymmol, yn cael eu haberthu i'r Arglwydd ; 
ond ymma y mae Paul yn galw arnynt i aberthu eu hunain, fel 
€readuriaid rhesymmol i Dduw. Y mae'n wir fod gan yr Is- 
raeliaid. reswm digonol am eu gwaith yn aberthu anifeiliaid dam 


yr oruchwiliaeth Iuddewig, sef bod Duw wedi gorchymmyn i 


hynny gaeleiwneuthur: ond y mae'n llawer mwy rhesymmol 
ynddo ei hun i ddynion roddi eu hunain i fynu yn gyflawn i'r Ar- 
slwydd. Y maent wedi derbyn eu bod oddi wrtho: y mae'n 
rhesymmoliawn i bob peth ag sydd o hono ef i fod hefyd iddo ef. 

Rhuf. 11.36. Ynddo ef y maent yn byw, yn symmud, ac yn, 
bod: y maen eithaf rhesymmol i'r rhai sydd yn cael eu cynnal 
ganddo, roddi eu hunain i'w wasanaethu a'i ogoneddu. Y mae 
Dnwiolion wedi eu prynu a gwerthfawr waed Crist: y mae'n 
«ra rhesymmol iddynt ogoneddu Duw yn eu cyrph.a'u hyspryd- 
eedd y rhai sydd eiddo Duw. 1 Cor. 6. 20. Y maent wedi cael 
eu gwneuthur yn greaduriaid newydd Ynghrist Íesu : nid oes 
dim yn fwy rhesymmo! nac iddynt fel y cyfryw ymroddi yn gyf- 
lawn i ogoneddu Duw yn eu lle a'u sefyllfa. Y mae'r Arglisydd 
wedi maddeu eu haml bechodau, eu mabwysiadu i'w deulu, a'u 
cyfoethogi allawer o fendithion ysprydol: beth sydd yn fwy rhe- 
symmol nac iddynt roddi eu hunain i ogoneddu yr hwn a ddang- 
esodd iddynt y fath drugaredd? Y mae'r Arglwydd wedi parottoi 


ac addaw iddynt fendithion na welodd Hygad, na chlywodd clust, 


ac na ddaeth i galon dyn i ddychymygu pa mor ogoneddus ydynt: 
onid yw yn rhesymmol iddynt ddefnyddio aelodau eu cyrph a. 
galluoedd eu heneidiau ìi ogoneddu 'r Duw hwn ?: Gallasai'r geir- 
iau gael eu cyfieithu gwasanaeth y gair, fel y mae, yr un gair ag 
sydd ymma am resymol yn cael ei gyfieithu yn 1 Pet. 2.2. Y 
mae gair Duw yn galw ar ddynion i roddi eu cyrph a'u heneidiau 
ì ogoneddu 'r &rglwydd, ac yn gosod allan amryw ystyriaethau 
â'w hannog i wneuthur bynny. A thrwy wneuthur hyn y mae 
duwiolion yn ymddwyn yn ol y gair. 


2 Acna chyd-ymffurfiwch â'r byd hwn, eithr ym- 


— newidiwch trwy adnewyddiad eich meddwl, fel y 


vAJ 


PENNOD XII, 492 


profoch beth y*e daïonus, a chymmeradwy, a pher- 
ffaith ynys Duw, 


Pr dibên. i osod y Rhufeiniaid ar eu gocheliad yn erbyn yr hyn 
a fyddai yn rhwystr iddynt gyflwyno eu hunain yn gyflawn i'r 
Arglwydd, y mae'r Apostol ymma 'n dywedyd, Ac na chyd-ym- 
ffiwch a'r byd hwr. Y mae son.am y byd hwn yn rhoddi ar 
ddeall ini fod byd arall. Y mae*n bossibl fod y byd hwn.:ymma 
yn arwyddo yr oruchwiliaeth Iuddewig, Heb. 9. 26. mewn cyf- 
erbyniad i oruchwiliaeth yr efengyl, yr hon sydd.yn cael ei galw 
y byd i ddyfod. Heb, 2. 5. Yr oedd: yn perthyn i'r orichwiliaeth 
honno wyddorion bydol, Col. 2. 20. a chyssegr bydol: Heb. 9. 
1. Nid yw Cristnogion ddim i addoli, nac i ymddwyn; mewn 
amrywiol bethau, yn ol yr hyn oedd;yn cael'ei orchymmyn dan 
oruchwiliaeth Moses. Y mae'r gair 5yd. weithiau'n arwyddo y 
ddaear a meddiannau bydol. Psal, 33.8. 49. 1. Es. 38. 11, 
l Cor.7:31..1 Pet. 1. 20: Y maen sicr na ddylai. dawiolâag 
ddim ffurfio eu meddyliau am ddedwyddwch fel pe byddent yn 
golygu ei fod yn'gynnwysedig yn y meddiant o bethau 'r byd, y 
rhai sydd yndi-flannu, Ond y mae'n dybygol mai yr hyn sydd i 
ni ddeall ymma yn fwya neillduol wrth y byd hwn, yw; dynion an- 
nuwiol, y rhai nad ydynt ddim wedi eu hail eni. Ioan 14. 17. 15. 
18,19.::17. 14. 1 Ioan 5.19. 1 Cor. 1.21. 11.32; Y mae'r 
rhai'n yn cael eu galw y byd, am mai hwy yw-y lliaws, neu gyff- 
redinolrwydd 'o drigolion y byd: Ioan 12.19. am fod eu serch 
yn cael ei roddi yn gyflawn ar bethau 'r byd presennol, eu medd- 
yliau a'u gofal yn bollel am. 'dano, gan eu bod yn synied pethau 
daearol: Phil. 3. 19. ac am fod eu rhan yn y byd hwn. Psal. 
17.14. Nid yw'r duwiol ddim i gyd-ymffwyfio, neu ì fod yr un 
dull a'r byd hwn. Bx. 23. 2. Psal. 1. 1. Dihar.1..10. 4. 14. 
Eph. 4. 17—19. 5.7;11. 1 Pet.4,2—4. Nid yw ddim yn 
angenrheidiol iddynt fyned allan o'r byd: ni raid iddynt. ddim 
peidio arfer y byd : ac nid yw ddim yn anghyfreithlon iddynt ym- 
ddwyn fel y mae'r byd yn ymddwyn yn y pethau nad ydynt 
ddim yn bechadurus nac yn anweddaidd, Ond nid ydynt ddim 
ì ffurfio eu hymddugiadau fel rhai fyddaiam ryngu bodd y byd, 
ac yn golygu ei ewyllys da fel eu prif ddiben ; nid ydynt ddim i 
gymmeryd cyfarwyddiadau *r byd fel ffurf a rheol iddynt weith- 
redu yn ei hol ym mhob amgylchiadau: a phan fyddo'r byd, o 
' ran eu hyspryd; neu eu hymddugiadau, yn myned yn groes i air 


492 RHUFEINIAID, 


Duw, fe ddylaî duwiolion fod ar eu gocheliad rhag cyd-fyned a 
hwynt na rhodio yn eu llwybrau. Dylent edrych yn neillduol 
rhag cyd-fyned a'r byd yn oferedd eu mheddwl, fel y mae*n segur, 
yn wag, yn an-ystyriol, yn falch a chwyddedig, yn ddaearol ac 
yn fydol: yn eu barn a'u golygiadau ar y pethau mwya eu pwys, 
fel y maent yn golygu nad oes dim ]lawer o ddrwg yn y cyfryw 
a'r cyfryw bethau, er fod gair Duw yn eu gwahardd, nad oes 
dim neillduol angenrheidrwydd i wneuthur rhyw bethau, er fod y 
gair yn eu gorchymmyn, y gallant fod yn ddedwydd byth, er 
treulio eu bywyd mewn gwrthryfelgarwch ac anufudd-dod, fod 
rbyw ddaioni o'i heiddo eu hunain yn eu Cyntedd Wyn ger bron 
y Duw-dod, fod yn rhaid gofalu am y corph.er i'r hyn a berthyn - 
ì ogoniant Duw a'u hiechydwriaeth eu.hunain gael eu hollol es- 
geuluso, ei bod etto yn ddigon cynnariddynt droi eu cefn ar-bech- 
od a rhoddi eu hunain i fynu! i*r Arglwydd, &c.. Yn nhueddiad- 
au eu calonnau, fel y maent-yn barod iawn i borthi eu nwydau 
llygredig, i ganlyn lliaws i wneuthur drygioni, i garu ^'r byd a'r 
pethau sydd yn y byd; i ymofyn yn bennaf. am 'ddedwyddwch 
amserol, i'oedi ymofyn am iechydwriaeth enaid, i.foddloni ar 
bethau allanol. mewn crefydd, i fyw wrth olwg âc nid; trwy 
ffydd, &c. Yn eu geiriau, fel y maent, o drysor drwg eu calon- 
au, yn dwyn allan eiriau segur, coeg-ddigrifwch, serthedd, ym- 
adrodd ffol, masweddgar, ymffrostgar, celwyddau, llwon arheg- 
feydd, absen, athrod, a llawer'o eiriau yrhai nad ydynt wedd- 
aidd. Yn.eu harferiadau pechadurus, megis (rythyllwch, godin 
eb, meddwdod, diotta, lledrad, crib-ddeilio, ffiaidd eilun-addol- 
iaeth, llofruddiaeth, a chyffelyb i'r :rhai hyn. 1 Cor.:6: 9, 10; 
Gal. 5.19—21.:Eph.4. 18—20.. 1 Pet. 4.3. Yn eu cyflawn- 
iadau crefyddol pan fyddont:yn addoli'r Arglwydd yn oldych- 
ymmygion dynion, a_ thraddodiadau'r henurìaid, ac nid yn ol y 
cyfarwyddiadau a roddodd yr Arglwydd. yn-ei air: nacyn yr 
egwyddorion oddi ar ba rai'ymaent.yn cyílawnu dyledswyddau 
moesol a chrefyddol, a'r dibenion ag sydd ganddynt yn eu golwg 
wrth wneuthur hynny, yr hyn, yn: gyffredin; yw cael:eu gweled 
gan ddynion, neu weithio iddynt eu hunain gy fiawnder, ar bwys 
pa un y maent yn disgwyl bod yn gy mmeradwy gyda Duw. Nid 
yw duwiolion ddim i gyd- ymffurfio a'r byd yn y pethau hyn a'r 
cyffelyb, am eu bod yn rhywogaeth etholedig, brenhinol offeiriad- 
aeth, pobl briodol i Dduw: 1 Pet. 2.9. am eu bod wedi eu, 
gwaredu o feddiant y tywyllwch, a'u symmud i deyrnas anwyl 
FabDuw; ; Col. 1,.13, am fod gras Duw yn dysgu iddynt wadu: 


PENNOD XI... 493 


annuwioldeb a chwantau bydol: Tit. 2. 11. am eu bod yn halen 
y ddaear a goleuni 'r byd: Mat. 5. 13, 14. am eu, bod yn ddi- 
eithraid a phererinion yn y byd: Heb, 11. 13. 1 Pet, 2, 11, am 
eu bod wêdi gwisgo Crist, ac i wrando arno fel eu bugail: Gal, 3, 
27. Ioan 10. 4. am nad yw yr hyn. sydd yn.y byd ddim o Dduw : 
l Ioan 2. 16. am fod y rhai sydd yn gyfeillion i'r, byd yn cs 
ioni Dduw: Iag. 4. 4. am fod dull ybyd yn myned heibio: 
Cor.7..31. ac am fod cyd-ymffurfiad a'r byd o ganlyniadau h. 
niweidiol. Y mae yn di-zanrhydeddu Duw, yn caledu annuwiol- 
ion, yn digalonni ^'r gweiniaid, ac yn dwyn llawer o ofid i dduw- 
iolion pan fyddonf yn euog o hynny. _ Ac os.ca MAU cref, 
ydd rydd-did i fyned yn y blaen mewn cyd-ymffurfiad a'r byd, 
ymae lle i ofni nad ydynt ddim yn ddi-berygl i gael eu damnio 
gyda'r byd yn y diwedd. 1 Cor, 11.332. : Mewn cyferbyniad i 
gyd-ymffuríìad a'r byd, y mae ^r Apostol. yn. dywedyd ; wrthynt, 
Eithr ymnewidiwuch (rwy adnewyddiad: cich meddwl. Ymae Mwg 
oddirywiad . wedi cymmeryd, lle ym meddwl dyn trwy bechod, 
Acnid ywmeddyliau y rhai sydd wedi eu hail eni ddim, wedi cael 
ên hadnewyddu i îi berffeithrwydd; di-bechod. tra fyddont ymma ar 
y'ddaear.; Nid ydynt ddim wedi cael eu hadnewyddu ond mewn 
— rhanol, Cor. 19. 9, Phil. 3. 19. Y mae'n angenrheidiol, gan 
hynny) iddynt gaeleu hadnewyddu yn fwy fwy, o ddydd i ddydd, 
' £Cor.4.i6. Acnid yw ddim.yn ddigonol i gyfnewidiad gym- 
meryd ÌÌe yn eu 'hymddugiadawallanol? ond y mae'n angen- 
rheidiol iddynt ymadnewyddu yn yspryd euneddwl, Eph, 4. 23. 
XV mae hyn yn cymmeryd lle trwy fod,llygaid eu meddyliau yn 
cael eu goleuo, Eph. Î8; O herwydd y mae'r dyn newydd 
yn cael ei adnewyddu mewn gwybodaeth. Col. 3. 10. Y mae'n 
angenrheidiol iddynt gynnyddu mewn, gwybodaeth; o bethau ys- 
prydol, trwy ddyfod i gael golwg helaethach ar Dduw, ei gyfraith, 
eu cyflwr, eu hunain, gogoniant Crist, ardderchawgrwydd 
yr iechydwriaeth ag sydd trwy.ei waed, eí, harddwch;sancteidd- 
rwydd, &c,.) Pet. 3.18. Y maen. cymmeryd lle, hefyd trw. y 
eu bod, yn cael eu newid fwy fwy ddelw Duw mewn sancteidd- 
rwydd. 2:Cor. 3. 18.. O herwydd y mae'r dyn newydd yn cael 
ei greu mewn cyíiawnder a gwir sancteiddrwydd. Eph, 4. 24, 
Y mae 'n angenrheidiol iddynt: ymlanhau oddi wrth bob halog, 
rwydd;cnawd ac yspryd, gan berffeithio, sancteiddrwydd yn, ofn 
Duw. 2/Cor.7..1. ciunedu n wir mai Duw yw yr hwn sydd yn 
gweithio ynddynt ewyllysio a. gweithredu; 'Phil..2. 13. ac mai 
yr hwn a ddechreuodd ynddynt y gwaith da yw yr hwn â'i gors 


494 RHUFEINIAID, 


phen. Phil, 1. 6. Ond y mae 'n ddyledswydd orphwysedig arnynt 
hwy i ddifrifol weddio ar Dduw i ddwyn ei waith ymmlaen ar 
gynnydd yn eu heneidiau: i ddiwyd a chydwybodol ymarfer a 
phob moddion o osodiad Duw, tu ag at i hyn gael ei ddwyn oddi 
amgylch: yn gystal ac ìi osod eu grasusau ar waith, mewn modd 
ag a fyddo'n tueddu i ddwyn eu heneidiau i fod yn fwy fwy yr 
un ffurf a delw y cyntaf-anedig ym mblith brodyr lawer. EF 
ddangos i ba ddiben yn neillduol yr oedd efe yn rhoddi y cyfar- 
wyddiadau blaenorol, y mae 'r Apostol yn dywedyd, Fel y profoch 
beth yw daionus, & chymmeradwy, a pherffaith ewyllys Duw. Y mae 
ewyllys Duw yn arwyddo naill ai ei gyfraith, neu y cyfryw rannau 
o'r dadguddiad dwyfol ag sydd yn gosod allan pa fodd y mae yr 
Arglwydd yn ewyllysio i'w greaduriaid ymddwyn tu ag at Dduw, 
tu ag atfynt eu hunain, a thu ag at eu cyd-greaduriaid mewn 
gwahanol sefyllfaoedd ac amgylchiadau: Mat. 7. 91. meu ei 
ewyllys dai bechaduriaid o hiliogaeth Adda. Luc 2. 14. Y mae 
wedi ewyllysio i Grist roddi ei hun dros ei bobl i'w gwaredu oddi 
wrth y byd drwg presennol ; Gal. 1. 4. iddynt gael eu sanct- 
eiddio, trwy. offrymmiad corph Iesu : Heb. 10, 7. iddynt gael 
eu hadgenhedlu Iag,l,. 18, a'u 'mhabwysiadu iddo ei hun: Eph; 
1. 5. i ddangos i etifeddion yr addewid ddi-anwadalwch ei gyng- 
or: Heb. 6. 17. na chollo Crist ddim o'r cwbl a roddodd efe iddo, 
ond cael o bob un ag sydd yn gweled y Mab, ac yn credu ynddo 


ef, fywyd (ragywyddol. Ioan 6. 39, 40. Y mae ewyllys Duw, yn 


y gwahanol olygiadau hyn yn ddaionus, Y mae'r gorchymmyn 
yndda; Rhuf,7.12. Nid yw'r gyfraith yn gofyn dim ond yr 
hyn sydd yn dda, megis cariad at Dduw a'r holl galon, a bod ì 
ni garu ein cymmydog fel ni ein hunain, Y mae pob daioni ag 
sydd yn cael ei gyfrannu i bechaduriaid, dros amser a thragy- 
wyddoldeb, yn deilliaw oôdi wrth ewyllys da yDuwmawr. Y 
mae hefyd yn gymneradwy. Y mae ewyllys Duw, fel y mae yn 
cael ei amlygu yn ei gyfraith, yn hollol wrth ei fodd ei hun, ae 
ac felly yn gymmeradwy ganddo ef, yn gystal a chan bob enaid 
duwiol, Rhuf,7.922. Ac y mae ei ewyllys da tu ag at bechadur- 
iaid yn gymmeradwy ganddo ; am hynny fe sonir am foddlon- 
rwydd ei ewyllys. Eph. 1. 5... Ac y mae'n sicr fod yr ewyllys 
hwn yn dderbyniol ac yn gymmeradwy iawn gan y cyfryw o hil- 
iogaeth Adda ag sydd wedi cael iawn olwg ar eu trueni eu hun- 
ain, ac ar ogoniant trefn Duw i achub pechaduriaid. Ac y mae 
yn berfaìth. Y mae cyfraith yr Arglwydd yn berffaith : Psal. 19, 
7. Y mae ei gorchymynnion cynhwysfawr yn cymmeryd i mewn 


> Ŵ” 


PENNOD XII, 495 


bob rhan o'n dyledswydd tu ag at Dduw a dyn: nid oes ynddi 
ddim cymmysgedd: y mae'n tueddu i berffeithio dyn i bob 
gweithred dda: ac y mae cyfarwyddiadau Duw mewn perthynas 
F addoliad crefyddol mor gyflawn fel nad oes dim angenrheids 
rwydd i ymofyn am un hyfforddiad oddi wrth draddodiadau *r 
Henuriaid.. Y mae ewyllys da_Duw, fel y mae 'n cael ei osod 
allan yn yr efengyl, yn hollol berffaith. _ Nid oes dim byrdra yn 
ei drefn i achub pechaduriaid : ond y mae ynddi bob peth ag sydd 
yn angenrheidiol i ddiogelu anrhydedd y dwyfol briodoliaethu, ac 
â sicrhau iechydwriaeth dragy styddol: i holl wrthddrychau ei gar- 
iad. Yr oedd yr Apostol am i'r Rhufeiniaid brofi beth yw'r 
ewyllys hwn. Yr oedd yn dymuno iddynt fedru adnabod ewyllys 
Duw, fel y mae'n cael ei osod allan yn ei gyfraith a'i efengyl, a'i 
wahaniaethu oddi wrth bethau eraill a allant fod yn dwyn rhyw 
debygolrwydd iddo, Ioan 10. 4,5. Act. 17. 11. Rhuf.9, 18. 
1 Thess, 5.21, Yr oedd am iddynt gael prawf ynddynt eu hun- 
AÎp, fod. deddfau ” r Arglwydd yn llawenhau ^r galon; yn felusach 
na'r r mel, ac na diferiad y diliau mel; Psal, 19. 8—10. a chael 
profi hlas. neŵyddion . da'r efengyl, yr hon sydd yn gosod aìlan 
ewyllys yr Arglwydd r mewn perthynas i ì iechydwriaeth pêchad- 
uriaid, Yr oedd yn ewyllysio iddynt gymmeradwyo yr ewyllys 
hwn, ei garu ac ymhyfrydu ynddo. Eph, 5. 8, 10. PsaJ. 119. 14, 
16. Ac yr oedd yn chwennych iddynt. fedru profi i i. eraill, trwy 
eu hymarweddiad sanctaidd; eu bod yn adnabod ewyllys yr 
Arglwydd, ac yn ymbyfrydu ynddo. Iag. 1. 22. lloan 2. 4. 
Í'r diben hyn yr oedd adnewyddiad y meddwl yn. hollol angen- 
rheidiol. O herwydd ni all y dyn: anianol ddim gwybod y 
pethau. sydd o Yspryd Duw : 1 Cor. 2, 14. ac ni alì efe ddim eu. 
caru nac ymhyfrydu ynddynt, o herwydd ymae syniad y cnawd 
yn elyniaeth yn erbyn Duw., Rhuf. 8. 7, Y mae'n bossibl i 
ddyn mewn trwm glefyd fod yn bollol angbymmwys i i brofi bwyd, 
mac i ffurfio meddwl SYNib am flas yd danteithion mwyaf rhag- 
orol. 


| “ s Canys yr wyf yn dywedyd, trwy y gras a rodd- 
wyd i mi, wrth bob un sydd yn eich plith, na byddo i 
neb uchel-synied yn amgen nag y dylid synied ; eithr 
—synied i sobrwydd, fel y rhannodd uw i bob un 
she ffydd. Av 


496 'RHWFEINIAID: 


Y mae adnewyddiad y meddwl o neillduol bwys mewn €refydd. 
Heb hyn y mae dyn yn sicr o lettya meddyliau chwyddedig am 
dano ei hun: ac y mae hynny yn tueddu i ddwyn llawer o ang- 
bysur iddo ei hun ac eraill. Yr oedd llawer o berygl rhag î 
hyngymmeryd lle yn yr eglwys yn Rhufain, lle'r oedd 'yr Iudd- 
ewon mor dueddol ìi ddiystyru *r Cenhedloedd, a'r Cenhedloedd 
ŷn barod iawn ì edrych yn ddiystyrllyd ar yr Iuddewon, Gyda 
golwg ar rag-flaenu hyn, a'u hannog i ymddwyn mewn modd 
addas, ymae^r Apostol yn dywedyd, Canys yr wyf yn dywedyd, 
trŵwy'r gra$ & roddwyd i mi; wrth bob un sydd yn eich plitli. Yf 
un peth yw gra$ arhad: y mae'r gaìr ŷn. arwyddo yr hyn sydd 6 
ewyllys da;ac felly yn anhaeddiannol. Ymma ymaei ni ddeall 
yn neillduol y swydd Apostolaidd, Y mae'r gair yn cael: ei 'ar- 
fer yn yr ystyr hyn, Rhuf;1.5.15.15, Gal. 2.9. Eph. 3.8. Êr 
fod Paul ŷn Hebrewr o'r Hebreaid, er ei fod wedi cael e i ddwyn î ì 
fynu wrih draed Gamaliel, ac er ei fod yn ddinesydd. Rhufeinig, 
etto wrth. feddwl ei fod wedï bod unwaith yn gablwr, 'yn rd 
iwr, dc yn drahaus, ac wrth feddwl am fawredd yr anrhydedd o 
gael bod yn gennad dros Grist; ac o gael bod o ryw ddefnyddiol- 
deb i'w gyd- greaduriaid, gyda golwg ar eu tragywyddol dded- 
wyddwch, ni allasai efe ddim llai'na chydnabod mai o ras, neu 
anhaeddiannol ewyllys da y Duw mawr, ŷr oedd efe wedì 
cael ei osod i ye yn 'Apostol, ac wedi ei gymmwyso at 

y gwaith, I Tim. 1.19,13. Trwy? r gras hwn, hynny yw, 
'frwy awdurdod ei awydd Apostolaidd, yr oedd yn dywedyd 
wrthynt mewn modd difrifol: yr oedd yn eu rhybuddio 
o'u perygl : ac yn gorchymmyn iddynt fodar eu gwiliadwriaeth, f 
Yr oedd yn dywedyd wrth-bob un ag oedd yn eu plith; hynny yw, 
wrth aelodau'r eglwys yn gyffredinol, neu, fel yr ymddengys 
oddi wrth Adn. 6—8; yn fwya neillduol, wrth bob un o honynt 
ag oedd wedi eu cynnysgaeddu a rhyw ddoniau achy mmwysiadau 
yn rhagori ar eraill, beth bynnag oedd eu sefyllfa, eu manteision, 
neu eu ŵydd yn yr eglwys, Yr hyn oedd yn ei ddywedyd oedd, 
Na byddo i neb uchel synìed, yn amgen nag y dylid synied. Y mae 
dynion weithiau”n ymchwyddo, heb wybod dim. 1 Tim. 6. 4. Y 
mae”rrhai'n yn barod iawn i feddwl eu bod yn gwybod mwy na 
phawb eraill, eu bod yn rhagori mewn gras a doniau, a'u bod yn 
llawer mwy defnyddiol nag eraill, Y maent yn ymfalchioar gyf- 
rif cryfdwr eu galluoedd, helaethrwydd eu gwybodaeth, rhagor- 
oldeb eu doniau, eu cyfleusderau i fod yn ddefnyddiol, &c. Y 
maent yn dueddol i ddiystyru eraill fel rhai ym mhell is law idd- 


PENNOD XiIÂ 407 


ynt hwy, ac ddim yn deilwng i gael eu cystadlu a hwynt. Y mae 
yn hawdd iawn ganddynt geisio rhodio mewn pethau rhy fawr a 
rhy uchel iddynt, a rhuthro i bethau ni ^s gwelsant, trwy feddwl 
y gallant dreiddio i ddyfnion bethau Duw, ac amgyffred dirgel- 
edigaethau y rhai nad ydynt ddîm wedi eu dadguddio. Prin y 
boddlonant ar eu lle eu hunain, ond y mae ynddynt lawer o 
awyddi ruthro i le arall, ac i gymmeryd mewn llaw yr hyn nad 
yw ddim yn perthyn iddynt. Ac yn fwya cyffredin y mae balch- 
ler eu hyspryd yn ymddangos yn eu gwaith yn ymffrostio o'u 
gwybodaeth, o'u doniau, o'r hyn a wnaethant, o'r parch y maenf 
wedi ei gael, &c. Y mae 'r rhai'n yn synied yn amgen nag 5. 
dylid synied. Y mae eu meddyliau, a'u hymddugiadau yn ar- 
weddaidd : nid ydynt ddim yn cyd-fyned a chyfarwyddiadau gair 
Duw: nid ydynt ddim yn cydsefyll a natur a thuedd. gweith- 
rediadau yr Yspryd Glan ar eneidiau duwiolion: ac nid ydynt 
ddim yn tueddu i ogoneddu Duw, nac i wneuthur daioni'i gyd- 
greaduriaid. Am hynny y mae 'r Apostol yn gosod y Rhufein- 
iaid ar eu gocheliad yn eu.herbyn, ac yn eu cyfarwyddo i ym- 
ddwyn yn hollol wabanol, Eithr synïed i sobrwydd. Y mae hyn yn 
cymmeryd i mewn y meddyliau gostyngedig ac isel a fyddo dyn 
yn eu llettya am dano ei hun, fel pechadur yn cael ei achub trwy 
ras, ac fel un ag sydd yn difrifol ystyried ammberffeithrwydd er 
wybodaeth, ac anaddasrwydd ei ymddugiadau: y golygiadau 
sydd ganddo, ar ras, gw ybodaeth, a defnyddioldeb ei frodyr, fel 
y mae'n cael cì rwymo i'w parchu, ac felly i ymddwyn tu ag at- 
'tyntmewn modd addas: cydnabyddiaeth syml, beth bynnag “add 
ganddo ef yn rhagor nag eraill, nad oes ganddo ddim ond yr hyn 
adderbyniodd: I Cor. 4. 7. boddlonrwydd meddwl i'r talentau 
sydd ganddo, heb gynfigennu wrth eraill sydd wedi derbyn 
ychwaneg: meddwl yn ymdawelu ar wybod yr hyn sydd yn 
angenrheidiol a defnyddiol er iechydwriaeth, heb geisio bod yn 
ddoeth uwchlaw yr hyn a ysgrifenwyd: yn gystal a phenderíyn- 
_ iad, (rwy gymmorth gras, nid i gaddio ei dalent yn y ddaear, ond 
— Pw defnyddio fel y gweddai í un sydd i roddi cyfrif. Ac y mae 
hyn fel y rhanncdd Duw i bob un fesur udd. Fe ddichon fod 
mesur ffydd ŷn arwyddo cymmaint o ffydd ag y mae 'r Arglwydd, 
yn ei anfeidrol ddoethineb, a'i ben- scElwyddiaethol ewyllys da, 
yn ei roddi i? rmnail.a'r llall o'i bobl. er daioni-i'w heneidiau 
eu hunain, yn gystal ac i'w cymmwyso i fod o ryw ddaioni 
i'w ,cyd-greaduriaid... Neu y-mae ^r geirian yn arwyddo-y 
mesur o ddoniau neillduol ag oedd yr Arglwydd yn gyfranng 


Lvrs II. N 3 R 


£98 —”BHUFEINIAID, 


iidynt.pan oeddynt yn credu. Yr oedd rhai paregredasant, yn 
cael eu cynnysgaeddu a dawn i lefaru a thafodau, i iachau 'r €leif- 
ion,i ddehonglir ysgrythyrau, &c, Act.10.44—46. 19. 2, 6. Gan 
nad oedd neb o honynt yn meddïannu yr holl ffydd, gan pad oedd 
gan bob un ond ei fesur, yr oedd yn angenrheidiol iddynt synied 
ìi sobrwydd. Ac nid oedd y mesur hwn ddim gan neb o hono ei 
hun, ond fel y rhannodd Duw iddo. Y mae efe yn cyfrannu doniau 
i'r naill a'r Hall, i un fwy, ac i arall lai, fel y mae^n ymddangos 
yn oreu i'w ddoethineb ei hun. i Cor. 4.7. 7.7. 12.6. Y mae 
yn rhannu i bob 4. Y mae rliyw ddawn wedi ei rhoddi i bawb. 

ì Cor. 12. 7— 11. Y mae ystyriaeth o'r pethau hyn yn tiedŵaol U 
arwain dynion i synied i i sobrwydd, 


4 Canys megis y mae gennym aelodau lawer 
mewn un corph, ac nad oes gan yr holl aelodau yr 
un swydd ; 


Ymma y mae*r Apostol yn gosodoo íffaen y Rhufeiniaid annog« 
aeth arall i synied i sobrwydd. Yn wyneb yr hyn a ddywedasai 
efe mewn perthynas ihyn, fe allasai rhyw. rai fod yn barod i 
ddywedyd, fod ganddynt hwy ddoniau neillduol, ac oblegid hyny 
eu bod yn rhagori ar eraill. Ymma y mae Paul am iddynt ddal 
sylw, beth bynnag oedd eu doniau a'u sefyllfa yn yr eglwys, maî 
' aelodau oeddynt yn y corph. Canys megis y mae gennym aclodau 

îawer mewn un corph. Y mae'r gyffelybiaeth hon yn cael ei mynych 
arfer yn EUO Paul. I Cor, 12, 19—97. Eph. 2. 16. 
4.4,16. Y mae'n hawdd i bawb ddeall fod y Creawdwr mawr 
wedi trefnu i gorph dynol gael ei wneuthur i fynu o amrywiol ael- 
odau: acnad oes gan yr holl aelodâu yr un swydd. Y mae rhyw 
gymmwysder neillduol ym mhob aelod at ei waith ei bun :/ond 
nid yw yr holl aelodau ddim yn atteb i'r un diben : nid ydynt 
ddim wedi eu ffurfio na'u cymmwyso at yr un gwaith. Ond y 
maent wedî eu ffurfio a'u priodol osod ìi wahanol ddibenion, rhaí 
at y diben hwn,ac eraill at y diben arall, y llygad i weled, y clust 
î glywed, y tafod i lefaru, y dwylaw i weithio, y traed i gerdded, 
'&c. Y mae'n wir y dichon rhai aelodau ymddangos o fwy def- 
pyddioldeb nag erailh, bod rhai yn gryfach nag eraill, bod 
rhaì yn fwy a rhai yn llai anrhydeddus; ond y maentoll yn 
angenrheidiol a defnyddiol yn eu lie, er mantais i'r holl gorph ; 
ac yn gynnorthwyol y naill i'r llall. 'Trwy eu haddas undeb a^u 
gilydd ymae y corph yn cael eì wneuthuri fynu, Y mae pol. 


FENNOD XI, 499. 


welod yn foddlon yn y man y mae: nid yw ^r naill ddim yn cyn- 
figennu wrth y llall : nid oes dim achos i'r naill ddi-ystyru?r llallz 
nid oes dim achos i un edrych arno ei hun yn ddi-ddefnydd am 
fod mwy o gymmwysder mewn aelod arall at ryw waith neillduol: 

' ac y mae*r rhai sydd yn cyflawnu yr un gwaith i fod yn gynnorth- 
wyol y naill i'r llall, megis llaw i gynnorthwyo llaw, &c, 


5 Felly ninnau, a 7i yn llawer, ydym un corph 
yng Nghrist, a phob un yn aelodau i'w gilydd, 


Ymma y mae'r Apostol yn dyfod î wneuthur cymmwysiad o'r 
hyn a roddasai ar lawr mewn iaith gyffelybiaethol yn yr Adnod 
| flaenorol. Felly ninnau, a nî yn llawcr, ydym un corph. Ynghrist, 
Y mae 'r rhai sydd yn cael eu bywhau gan yr Yspryd Glan, a'u 
dwyn i undeb a Christ trwy ffydd, yn llawer... Ceir gweled hyn 
yn ei helaethrwydd mwyaf, pan fyddo'r holl waredigion wedi cael 
eu dwyn at eu gilydd i wlad y purdeb: fe gaid eu gweled yn. 
llawer mewn un, oes ar y ddaear, pe byddent yn cael eu casglu 
ynghyd i i'runlle, Y mae llawer mewn rhai mannau yn cyd-uno 
i ddisgwyl wrth yr Arglwydd mewn un eglwys. Ond beth bynnag 
fyddo eu rhìfedi, pa mor amrywiol bynnag fyddo eu doniau, i ba 
swyddau bynag y byddo neb o honynt yn cael eu galw ynyr eglwys, 
a pha. wasanaeth bynnag fyddo y naill neu'r llall o honynt yn cael 
ei alw i'w gyflawnu, nid ydynt ond un corph. Y mae'n wir fod 
; rhai o honynt yn flaenoriaid, a rhai yn cael eu blaenori : rhai yn 
blant t bychain, rhai yn wyr ieuaingc, a rhai yn dadau ; 1 Ioan 2, 
|19—14, rhai yn weìniaid, a rhai yn gryfion yn y ffydd : rhai 
_wedi cyrraedd mwy o faintioli nag eraill: ond pawb o ynol | 
gyda” u gilydd, ac nid rhai o honynt, ar eu pennau eu hunain o'r 
paill du, sydd yn gwnenthur i i fynu un corph ysprydol. Nidyd- 
yntddim fel rhyw bentwr di-drefn, ond y mae pob un ynei le: 
.y maent wedi eu haddas gyd-gyssylliu mewn cariad; y maent oll 
yn “gion o'r un bywyd : yn cael eu mheithrin a'u cynnal 
” frwy^r un lluniaeth :ac yn <»el eu gosod ar waith trwyr un Me 
pryd. Y maentyn uncorpti Ynghrist. Y mae gwir dduwiolion 
Ynghrist fel y maent yn cael eu huno ag ef trwy ífydd, ac felly 
yn gymmeradwy yn ei gyfiawnder. phil. 3.9. Crist yw pen 
corph yr eglwys. Eph. 1.22,23, O hono ef y mae'r holl gorph 
_yn derbyn lluniaeth: Col. 2. 19. ac y mae efe a goruchel lyw- 
edraeth ganddo ar ei eglwys. Eph. 5.23. Trwy awdurdod 


50 RHUFEINIAID. 


Crist,:fel eu pen, rwy ddylanwadau Yspryd Crist, ac yn eu 
perthynas a Christ ymaent yn cael eu gwneuthur yn un corph. 4 
phob un yn aelodau i'w gilydd. Y mae^n wir fod duwiolion yn cael 
eu cynnysgaeddu a gwahanol ddoniau, ond trwy rinwedd eu hun- 
deb a Christ y maent oll yn sefyll mewn agos berthynas i'w gil- 
ydd, fel cyd-aelodau o'r un corph ysprydol. Nid oes neb o hon- 
ynt, na dim o'r doniau a pha rai y maent wedi eu cynnysgaeddu, 
yn afreidiol : ni ddylai neb geisio ymwthioileagwaithun arall; 
ni ddylai neb ddi-ystyru arall, nac ymffrostio o'i ragoriaeth eí hun. 
Ond fel y mae y llygad, yn lygad i'r holl gorph, y llaw, yn llaw 
i'r holl gorph, y traed, yn draed i*r holl gorph, &c, felly fe ddylai 
pob cristion geisio adnabod ei le ei hun, a chyflawnu y gwaith a 
berthyn iddo yn y corph, yn y cyfryw fodd fel y byddo'r naill a'r 
llall mor wasanaethgar ag y medront i'r holl gorph. Y mae>n 
wir y gall rhai fod a'r un gwaith ganddynt, yr un fath ag y mae'n 
perthyn i'r corph naturiol ddau lygad, dwy glust, dwy law, dwy 
goes, &c. felly fe ddichon fod yn yr eglwys fwy nag un henuriad, 

mwy nag un Diacon, &c. Nid yw'r rhai*n ddim i fod yn chadd 
i'w gilydd, ond i gyd-ymdrechu er daioni i'rcorph. 


6 A chan fod i mi amryw ddoniau, yn ol 
y gras a roddwyd i ni, pa un bynnag ai pro- 
phwydoliaeth, prophwydwn yn ol GN o 
MydNa 


i HWY y mae'r Apostol yn dyfod i sylwi ar y gwahanol gym- 
mw*ysiadau, ac ar y gwahanol waithag sydd yn perthyn i'r gwahan- 
ol aelodau ynghorph Crist. ..A chanfod i ini amryw ddoniau. Nid 

wrth fesur. yr oedd Crist ei hun yn derbyn yr Yspryd. Ioan. 3. 
34. Ond os edrychwn ar ei aelodau ni a gawn eu gweled wedi 
eu cynnysgaeddu a. doniau o wahanol natur, un a'r ddawn hon, 
a'r llall a'r ddawn arall, a hynny i wahanol raddau, er yn tueddu 
at yrun dibenion, sef gogoneddu D.,«v, a bod o ryw les i eglwys 
Crist.” Yr oedd rhai o'r doniau hyn yn anghyílredinol, ac i bar- 
hau ddim ond dros ychydig yn yr eglwys grist'nogol: 1 Cor. 12. 
9, 10. y mae eraill yn ddoniau cyffredinol, ac yn cael eu cyf- 
rannu o oes i oes er adeiladaeth corph Crist. Ond beth bynnag 
fyddo doniau dynion, nid oes dim achos iddynt ymfalchio o'u 
plegid, o herwydd y maent yn oly gras a roddwyd i mi. Y mae'n 


PENNOD XII; $01k 


&lybygol fod dynion yn cael eu cynnysgaeddu a_ doniau gwyrthiol, 
ynol gradd eu ffydd, neu eu hymddibenniad ar Dduw. Marc 11, 
22,23. Ac y mae'n sicr mai o ras, neu anhaeddiannol ewyllys 
da Duw y mae dynion yn cael ífydd. Eph. 2. 8... O ras y mae 
dynion yn cael eu gosod mewn gwahanol swyddau yn yr eglwys, 
Yr oedd hyn yn tarddu oddi wrth ei ewyllys da tu ag at ei eglwys ; 
acyr oeddyn amlygiad o anhaeddiannol ddaioni tu ag at y rhat 
ag oedd yn cael eu gosod yn y cyfryw swyddau. Yr eedd eu 
doniau ynamrywio yn ol y gwahanol swyddau ag oeddynt yn cael 
eu gosod ynddynt. A phan y maeneb yn cael eu cynnysgaeddu 
a rhyw ddoniau neillduol, ni ddylent ddim edrycharnyntfel pethau 
ag oedd ganddynt o honynt eu hunain, nac edrych arnynt eu hun- 
ain fel creaduriaid uwchlaw eraill ar gyfrif y cyfryw ddoniau : o 
herwydd y mae'r doniau hyn yn cael eu rhoddi, o ran eu nhatur 
a'u graddau, yn ol fel y mae ^r Arglwydd, yn ei ewyllys da, yn 
gweled ynoreu i'w cyfrannu, Dyledswydd y rhai sydd wedi eu 
derbyn, yw ymdrechu yn gydwybodol trwy gymmorth gras i'w. 


defnyddio yn ffyddlon i atteb dibenion y cyfranniad o honynt. 


Pa un bynnag aì propkwydoliaeth.: - Ystyr, neu arwyddoccad y 
gair prophwydolizelÊ yw rhag-ddywediad, Nehem. 6. 10, 12. 

Y mae'r gair yn cael ei arferyd hefyd i arwyddo amlygu peth- 
'au dirgel: Ioan 4.19. Ac y mae prophwydo weithiau 'n ar- 
wyddo llefaru wrth ddynion er adeiladaeth, a chyngor, a chysurs 
1 Cor. 14..3. Fel hyn yr oedd Judas a Silas, a hwythau yn bro- 
| phwydi, yn diddanu y brodyr, ac yn eu cadarnhau :. Act. 15. 32, 
ac y mae'r gair yn cael ei arfer hefyd am foliannu 'r Arglwydd 
mewncan. 1 Chron. 25. 1,3... Yr oedd rhai, yn nyddiau 'r A- 
postolion, trwy gael dadguddiad goruwch naturiol, yn rhag- -ddy- 
wedyd pethaui ddyfod, Gwel Act. 11. 27, 28. 21. 10, 11. 

Ac ymae Gweinidogion yr efengyl, trwy bregethu'r gair, yn gos- 
od allan beth fydd cylwr eu gwrandawyr yn y farn a byd yr ys-. 
prydoedd. Yr oedd yr Apostolion, ac eraill yn eu dydd, yn de- 
hongli prophwydoliaethau 'r hen Destament, ac yn gosod allan 
a eneiai) r efengyl. Ac y mae'n bossibl fod y rhaiag 
sydd mewn amrywiol fannau yn cael eu galw yn brophwydi, a 
. hynny mewn ffordd o wahaniaeth eddi wrth yr Apostolion, y 
bugeiliaìd a'r athrawon, wedi eu cynnysgaeddu a dawn neillduol 
î ddehongli yr hyn ag oedd wedi cael ei osod allan gan y Pro- 
phwydi dan yr hen Destament, 1 Cor. 12, 28, 29. Eph. 4. 11, 
Y mae'r Arglwydd, o oes i oes, yn rhoddi i'w Genhadon ddawn, 
j rai mwy, ac i eraill lai, i egluro rhannau tywyll o'r ysgrythyrau, 


502 RHUFEINIAIy, 


ac i adrodd dirgelwch Crist, Col. 4, 21, Rhan seillduol o'a 
gwaith yw llefaru y pethau sydd yn fuddiol er adeiladaeth, cyng. 
hori pob dyn, cysuro r disgyblion yn eu gorthrymderau, ac ym- 
drechu i'w cadarnhan yn y gwirionedd. Yr oedd rhai yn y dydd- 
iau gynt yn cael mwy o ddawn nag eraill i ganu mawl, fel yr oedd 
amryw, pan ddeuent ynghyd yn eglwys Corinth, a Salm ganddynt. 
l Cor.14.26. Y mae'r Arglwydd yn rhoddi'r ddawn hon i 
raddau helaethach irai na'u gilydd hyd y dydd heddyw. I 
ddangos pa fodd y mae*r ddawn hon i gael ei defnyddio y mae 'r 
Apostol yn dywedyd, Prophwydwnynolcyssondeby ffydd, Nid yw y 
gair Proplaydwn ddim yn yr iaith wreiddiol, ond wedi ei chwan- 
egu gan y Cyfieithwyr, fel gair ag oeddynt yn ei olygu ^n ang- 
enrheidiol i wneuthur yr ymadrodd yn gyflawn.  Dymma 'rach- 
os ei fod yn cael ei roddi ar lawr mewn llythyrennau Italaidd, Y 
mae ^n bossibl, gyda golwg ar wneuthur yr ystyr yn gyflawn, y 
buasai 'r geiriau, syniwn â sobrwydd, neu 'r geiriau, ymddygwn fel 
aclodau i'w gilydd, Adn. 9, 5. yn hollol mor briodol ymma ac yn y 
gdwy Adnod ganlynol, ag ydyw 'r geiriau sydd wedi eu chwan- 
egu gan y Cyfieithwyr. Ond ymma ni a gawn eu hystyried yn 
unìg fel y mae'r Cyfieithwyr wedi eu rhoddi ar ìawr, Y mae ^r 
gair fydd ymma 'n arwyddo naill aì yr ysgrythyrau sanctaidd, 


_ sheola sylfaen ífydd ; neu athrawiaeth ffydd, y gwirioneddau ag 


eb 






sydd i gael eu credu ar dystiolaeth Duw; neu wybodaeth a chred- 
iniaeth o'r dwyfol wirionedd ; neu ymddiried yn Nuw, ac ymor 
hwysiad arno am oleuni a chynnorthwyon. Yr oedd yn angeu- 


— rheidiol i'r rhai oedd yn rhag-ddywedyd pethau i ddyfod, wneuth- 


hynny mewn cyssondeb a'r hyn ag oedd yn cael ei amlygu 
nt gan yr Yspryd Glan, ac mewn cyssondeb a'r hyn ag oedd- 





5 
“td 


'ynt, ar rym dwyfol ddadguddiad, yn ei gredu mewn perthynas i'r 


hyn ag oedd i gymmeryd lle. Y mae'n angenrheidiol i Weinid- 
egion yr efengyl, wrth osod allan beth fydd cyflwr eu cyd-gread- 
uriaid mewn byd arall, wneuthur hynny mewn cyssondeb a'r ysw . 
grythyrau sanctaidd. A phan y maent yn ceisio egluro rhannau 
tywyll o'r dadguddiad dwyfol, neu yn cyhoeddi dirgeledigaethau 
Duw, hwy a ddylent fod yn ofalus iawn ìi wneuthur bynny yn ol 
y gair, mewn cyssondeb a'r corph o ddwyfol wirioneddau ag y. 
mae Duw wedi eu dysgu i'w eglwys, ac yn ol eu mesur o wybod- 
aeth o ddwyfol ddirgeledigaethau. _ Pan y maent yn llefaru gyda 
golwg ar adeiladaeth corph Crist, pan y maent yn cynghori eu 
gwrandawyr, pan y maent yn ceisio diddanu yr anghysurus, a 


chatarnhau y gwan ei feddwl, hwy a ddylent gymmegyd neilldus 


1 


PENNOD Xin 503 


ol ofal î gadw golwg ar y gair fel rheol ffydd, ac ar yr egwyddor- 
ion iachus ag sydd ar lawr yn y gair, fel y byddo 'r cyfan mewn 
cyssondeb a thuedd cyffredinol yr ysgrythyrau sanctaidd : ac y 
mae'n llwy? angenrheidiol iddynt ymddiried yn Nuw am gyn« 
northwyon iddynt gyffawnn pob rhau o'u gwaith. A phan y 
byddo rhai wedi eu cynnysgaeddu a doniau í gyfansoddi Hymnau 
“neu odlau ysprydol, hwy a ddylent fod yn dra gofalus ar fod eu 
cyfansoddiad yn unoFa ffurf yr athrawiaeth iachus, 


? Ai gweinidogaeth, byddwn ddyfal yn y weinid- 
ogaeth; neu'r hwn sydd yn athrawiaethu, yn yr 
athrawiaeth ; i | | 


Fel y mae yr Arglwydd yn cyfrannu amryw ddoniau, felly 
hefyd y mae amryw weinidogaethau. I Cor. 12. 4,5. Y mae 
y swyddog gwladol yn cael eì alw yn weinidog Duw: Rhuf. 13. 

“ Â. ondgan fod yr Apostol ymma'n son am y rhai ag oedd yn 
gwneuthur i fynu un corph Yn hrist, Adn. 5. a chan nad oes un 
'$wyddog gwladol, a'i-ystyried yn unig fel y cyfryw, yn dwyn per- 
thynas a chorph Crist, y mae 'n sicr mai gweinidopaeth eglwysig, 
ac nid gweinidogaeth wladol sydd gncael eî golygu ymma. Y 
. mae'r pennaf ymhlith disgyblion Crist i fod megis yr hwn. sydd 
yn gweini. Luc 22. 26. Y mae 'r gaìr gweinidoraeth yn cael ei 
arfer i arwyddo 'r gwasanaeth ag oedd yn cael ei gyflawnu oddi 
ar ofal am y tlodion: Act. 6. 1. gweinidogaeth y gair mewn 
.€yferbyniad i ofalu am y tlodion: Act. 6. 4. y gwasanaeth a& 
oedd i gael ei gyflawnu gan Efengylwyr: 2 Tim.4. 5. y sw dd. 
Apostolaidd : Act. 1. 25, Rhuf. í1. 13. Nid allan o le fyddai i ni 
ymma gymrneryd y gair yn eì ystyr fwya helaeth, fel yn arwyddo 
pob rhyw swydd eglwysig yn y cyflawniad o ba un y mae dynion 
. yn gwasanaethu Crist, ac yn gŵeni er daionii gyrph ac eneidiau 
eu cyd-greaduriaid. ' Ond os cymmerwn y gair gweinidogaeth fel 
mewn cyferbyniad i brophwydoliaeth, yn yr Adnod flaenorol, i 
athrawiaethu yn yr Adnodhon, ac i gynghori yn yr Adnod ganlyn- 
.el, yna y mae'n rhaid i ni olygu ei fod yn arwyddo yn neillduol, 
swydd Diacon, yr hwn sydd, trwy dderbyn a gosod allan gyfran- 
iadau 'reglwys, i wasanaethu byrddau, sef bwrdd. y tlodion, 
bwrdd yr Arglwydd, a bwrdd y rhai ag sydd yn ymboeni yn y gaîr 
ac yn yr Athrawiaeth ymhlith yr Eglwys: ac o bossibl swydd yr 
Henuriad llywodraethol, gwaith yr hwn yw edrych yn fanwylat 


* 


504 RHUFEINIAID, 


fod cyfreithiau Crist yn cael eu parchu yneidŷ. 1 Tim: 5.17, 
Am hynny fel y gall fod y gair Prophwydoliaeth yn cynnwys a- 
thrawiaethu a chynghori, felly fe ddichon fod y gair gweinidog- 
acth yn cymmeryd i mewn y cyfrannu, y llywodraethu, ar trugar- 
hau y sonir am danynt yn yr AtnOddaolynol. Y mae yn angen- 
rheidiol i'r hwn y mae gweinidogaeth wedi ei hymddiried iddd, 
i fod yn ddyfal yn y weinidogaeth. Yr oedd yn ofynol i'r Apostol- 
ìon a'r Efengylwyr fod yn ddyfal i Ado ag y gwasanaetli ag sydd 
wedi ei ymddiried iddynthwy: y maen gorphwys ar weinidogion 
ysg gair, O oes ì oes, ìi fod yn ddiwyd ym mhob rhan o'u gweinidog- 
aeth : yn yr un modd pan fyddo un yn cael ei alw î wasanaethu 
swydd diacon, y mae^n angenrheidiol iddo fod yn ddeffrous yn 
ei waith, gan ystyried beth sydd yn angenrheidiol i gael ei wn- 
euthur, ymosod yn ddioed i'w gyflawnu, ac edrych ar wneuthur 
bynny mewn modd doeth a ffyddlon, er daioni i'r eglwys, a chys- 
ur i'r neb y byddo efe yn rhoddi eu cyfranniadau iddynt. _ Neu yr 
hwn sydd yn athrawiaethu. . Y mae ^r gair sydd ymma am ahraw- 
taethu yn arwyddo dysgu, acyn cael ei gyíieithu felly, Mat. 28. 
_ 20.Col. 1, 28... Y mae rhai yn cael eu cynnysgaeddu a dawn i 
hyfforddi ac adeiladu corph Crist, frwy ddangos beth yw medd- 
wl Duw yn y gwahanol rannau o'r dadguddiad dwyfol, gosod all- 
an yr athrawiaethau cynnwysedig yn y gyfran fyddo yn cael ei 
hystyried, egluro y cyfryw athrawiaethau fel y byddo'n hawdd 
Y'w gwrandawyr eu hamgyffred, profi y gwirìonedd o honynt er 
boddlonrwydd i feddyliau y rhai fyddo yn dal sylw arnynt, a'u 
hamddiffyn yn erbyn y rhai a fyddo yn gwrth-ddywedyd. Ac y 
mae rhaî yn derbyn cymmwysiadau neillduol i ddysgu y genedl 
ieuangc, trwy eu byfforddi yn egwyddorion Crefydd Crist. | Pan 
fyddo un wedi derbyn dawn i athrawiaethu, neu i ddysgu, yn y 
naill fodd neu'r llail, ei ddyledswydd yw bod yn ddyfal yn yr a- 
thrawiaelh.. Y mae'n ângenrheidiol iddo ddarllen gaic y gwir- 
ionedd, a difrifol ystyried ei gynnwysiad: 1 Tim. 4, 13. cyd- farnu 
' pethau ysprydol a phethau ysprydol, I Cor. 2.13. ysgrythyr ag 
ysgrythyr; yrhen Destament a'r newydd ; bygythion, addewid- 
ion, prophwydoliaethau, a chysgodau, a'r cyflawniad o honynt; 
llefydd mwy. tywyll a llefydd ag sydd yn fwy eglur a hawdd eu 
deall, &c. egluro rhannau lle nad yw rhyw athrawiaeth ddim ond 
yn cael ei chrybwyll wrth ymdrin a phethau eraill, trwy eu cyd- 
maru a mannau lle y byddo *'r athrawiaeth honno yn cael ei gos- 
od allan yn fwy cyflawn: gostyngedig ymddibennu ar yr Yspryd. 
Glan am ei oleuni a'i gyfarwyddid: 1 Cor, 2, 13, 14, edrych yn 


PENNOD XII, 505 


fanwyl pa un a ydyw yn cyflawnu 'r gwaith oddi ar gariad at 
Iesu Crist: Ioan 21. 15—17. ystyried galluoedd, manteision, ac 
an-fanteision eu gwrandawyr, a cheisio gosod allan y FE 
mewn modd ag y byddo 'r naill a'r llall yn medru ei ddeall: 
Cor. 3. 1,2. bod yn “ddiwyd mewn amser, ac allan o :amesr; a 
'Tim.4. 2. ac edrych yn ddyfal pa un a ydyw yn gwneuthur y 
cyfan gyda golwg ar ogoniant Duw fel ei ddiben pennaf, 1 Pet, 
4. ll. ^ 


8 Neu'rhwn sydd yn cynghori, yn y cyngor: 
yr hwn sydd yn cyfrannu, gŵmded mewn syml- 
rwydd; yr hwn sydd yn Jlywodraethu, mewn di- 
wydrwydd ; yr. Wn sydd yn Ga mewn lla- 
wenydd. 


- 


Y mae 'r gair (Gisadiddn) ag sŷdd ymma, yn byslal ac 
mewn llawer o fannau eraill, yn cael ei arfer am gynghori 
yn arwyddo amrywiol bethau. Y mae'n cael ei gyfieithu 
galw, Act. 28. 20. deisyf, Mat, 8. 5. 26.13. Act. 16..9. 9. 
38. ymbil, Marc 1. 40. 1 Cor. 16. 12. attolygu, Marc 7. 32. 
Luc7.4. Rhuf.12.1. 15. 30. 9 Cor. 6. 1. dymuno, Act. 8. 31, 
2 Cor. 8. 6. annog, 2 'Tim. 4. 9. Heb. 10. 25. Jud. 3. cysuro, 
' Mat.2.18. Act. 20.12. 1 Cor. 14. 31. Col. 2.2. a diddanu, 
Mat, 5.4. Luc 16. 25. Act. 15.32. 2 Cor. 1. 4. 7. Ad yd ch 
Col. 4.8. Êr fod athrawiaethu a chynghori yn perthyn i'r un 
swydd, y mae ^n bossibl nadoes gan rai ddim cymmaint o gym- 
mwysder i ymdrin a gwirioneddau Duw mewn modd athraw-. 
iaethol, ond eu bod yn rhagori mewn dawn i gynghori eu gwran- 
dawyr i ystyried eu sefyllfa, i wrando ar gyhoeddiadau yr eÍ- 
engyl, î droi i'r noddfa, i ymgadw oddi wrth bechod, i ochelyd 
maglau, i lynu wrth yr Arglwydd, &c. Y mae rhaí wedi eu 
cynnysgaeddu a llawer o gymmwysiadau i «lw ar eu cyd-bech- 

: aduriaid iadael eu ffyrdd drygionus, ac ar blant mp. i ddychwel- 
— yd o'u crwydriadau, y mae rhai yn meddiannu llawer gwell dawn 

nac eraill ì ddeisyf, ì ymbil, ì aitolygu, a. dymuno, ar ddynion ì 
ddal sylw ar yr hyn a berthyn i'w biechydwriaeth,i beidio di-ys- 
tyru gwahoddiadau 'r efengyl, i ochelyd yr hyn a dry yn chwerw 
iddynt yn y diwedd, &c, , Y mae ynddynt lawer o gymmwysder 
i annog, gyda phob hir-ymaros ac athrawiaeth. Ac y mae rhai, 
fel Barnabas, yn feibion diddanwch, trwy fod ganddynt ddawn 
neilldwol i ddiddanu. eneidiau cystuddiedig, dan eu hamrywiol 

Livrmn IIL A AL, 


506 RHUFEINIAID, 


brofedigaethau, amheuon, ofnau, gwendidau, a di-galondid. Pa 
le bynnag y byddo un wedi ei gynnysgaeddu a dawn at y pethau 
hŷn, dyledswydd yr hwn sydd yn cynghori yw bod yn ddyfal yn y 
cyngor. Dylai ddifrifol ystyried gwahanol amgylchiadau ei 
yn GEO fel y gallo wybod pa gyngor a fydd yn fwya bndd- 
IOl i'w roddi iddynt: dylai fod yn hyddysg iawn yngair y gwirion- 
edd, a gweddio llawer am gymmorth a doethineb, fel. pa byddo 
iâdo roddi un cyngor i neb ond yr hyn ag sydd yn nia ewyll- 
ys yr Arglwydd: dylai gynghori pob math, megis hen,ac ieu- 
aingc, cyfoethogion a thlodion, pennau teuluoedd a gwasanaeth- 
ddynion, &c. ynolfel y byddo yn gweled angenrheidrwydd : 
dylai arfer pob diwydrwydd trwy ddal gafael ar bob cyfleusdra 
ï roddi i'r naill a*r llall, y cyngor a fyddo yn ymddangos yn ang- 
enrheidiol: dylai ymdrechu i gynghori yn y modd a fyddo yn 
fwya tybygol o lwyddo gyda 'r rhaia fyddant yn gwrando arno z 
' acni ddylai ddîm rhoddi heibio na di-galoni, er nad yw ddim yn 
gweled fod ei gynghorion yn cael y derbyniad ag y maent yn eu 
haeddu, Felly pan y byddo yn galw ar ei gyd-greaduriaid, yn 
deisyf, yn ymbil, yn attolygu, ac yn dymuno arnynt, i wrando ar 
y gennadwri sydd ganddo i'w thraddodi yn enw 'r Arglwydd, y 
| mae'n ofynnol iddo arfer llawer o ddiwydrwydd a ffyddlondeb, 
heb lwfrhau yn wyneb aflwyddiant a di-galondid. Rhaid iddo 
osod o'u blaen bob: annogaethau ag a allo feddwl am danynt, a'u: 
dwyn ar gof iddynt, drachefn a thrachefn... Ac wrth geisîo di- 
ddanu plant Duw, dan eu hamrywiol orthrymderau, y mae'n ang- 
enrbeidiol iddo gymmeryd sylw neillduol o honynt yn eu hadfyd; 
, €eisio adnabod, mor gywir ag y medro, beth fydd yn peri 
gofid .Ì'w meddyliau; ystyried beth y mae'r gair yn ei 
ddywedyd i'r diben i'w cysuro; gosod y pethau.hyn, mewn modd. 
tirion, ger eu bronnau; ymdrechu i gael symmud yt hynag sydd 
yn tueddu i attal eu cysur; dal sylw,pa un a fyddo y naill beth 
neu *r Hall a ddywedir wrthynt yn llwyddo i adferu gorfoledd 
iddynt; a'u gosod ar eu gocheliad yn erbyn yr hyn a fyddo yn 
tueddu i'w difeddiannu o'u cysuron, Wrth yr Jwr sydd yn cyf- 
rannu, y mae i ni ddeall, naill ai'r hwn sydd yn feddiannol ar 
' gyfoeth bydol, ac yn cael calon i gyfrannu o'i feddiannau i gyn- 
.porthwyo ei frodyr tlodion, neu gyda golwg ar ddwyn achos yr 
Arglwydd ymmlaen yn y byd: neu yr hwn sydd yn dwyn ei 
rodd, ac yn ei thaflu i mewn i drysorfa 'r eglwys: neu yr hwn 
sydd yn cyflawnu swydd Diacon, wedi cael ei drefnu gan yr e 
lwys i osod allan ei chyfraniadau 'Pan fyddo un yn cael ei iet 


“yn: an (. 


Ym 


PENNOD XII, 507 


î hyn, gwnaed mewn symlra wydd, Peidied a derbyn wyneb; ond 
cyfranned fel y byddo yn gweled angenrheidiau ac achosion yn 
gofyn: gocheled chwilio am ru i'w rwystro i gyfrannu 
rr neb a. fyddo mewn angen ; FY a rhoddi yn brin ; ond cyf- 
ranned yn Raelionus, fel y mae ^r gair sydd ymma am symlrwydd 
yn cael ei gyfieithu yn 2 Cor. 8, 2. bydded ar ei wiliadwriaeth 
rhag ceisio ymddangos i ddynion ei fod yn haelionus, ac ymofyn 
am ja iddo ei hun ar gyfrif ei gy franniadau: bydded y'mhell 
oddi wrth ymddwyn fel Ananias, yr hwn oedd yn cymmeryd arno 
ì fod yn fwy haelionus nac oedd ; a phan fyddo, fel swyddog eg- 

— lwysig, yn gosod allan gyfranniadau ” 'r eglwy$, gofaled ar ymgadw 
rhag pob twyll ac anonestrwydd,— Y mae 'r cyfryw aelodau eg- 
lwysig ag sydd yn bennau teuluoedd, yn llywodraethu eu tai eu 
hunain: ymae n bossibl fod rhai o HD a rhyw law ganddynt 
yn y llywodraeth wladol: ond y mae 'n bossibl v gellir golygu. 
ymma yr hwn a fyddo yn blaenori yn y cyfraniad , o elusennau, 
yr. eglwys, neu yr hwn y byddo ei L'R wedi ei ymddiried iddo, 
i ofalu am dano, ac i'w.defnyddio i'w briodol ddibenion : neu yn; 
hytrach, y mae ini ddeall” yr Henuriad llywodraethol, yr hwn: 
sydd ifod. yn i gynnorthwyoli i'r neb a. fyddo yn athrawiaethu, neu, 
yn cynghori. Y mae hwn i lywodraethu yn dda, neu i edrych ar 
fod disgybliaeth yn cael ei chadw yn ei phurdeb yn yr eglwy ss i 
'Tim. 5. bui Pan fyddo un yn cael eialw i lywodraethu, yn 
naill ystyr neu'r llall, gwnaed hyn mewn diwydrwydd. _ Y mae*n 
ofynnol i i bennau teuluoedd edrych yn ofalus ar fod trefn dda yn, 
cael ei chadw yn eu teuluoedd, ar fod pob un yn cyflawnu ei 
ddyledswydd, ar fod anfoddlonrwydd yn cael ei ddangos yn erbyn: 
yr hyn a fyddo allan o le, ar fod pethau. beius yn cael eu diwyg- 
io, &c. y mae ^n ofynnol i lywodraethwyr gwladol fod yn ddiwyd, 
i amddiffyn y rhai fyddo dan eu nhodded rhag cam a gorthrym-. ; 
der, i osod cyfreithiau uniawn mewn grym, i Îod yn ddychryn 'N 

U weithredwyr. drwg, ac yn . fawl, ì weithredwyr. da, Y'mae'n 

; angenrheidiol i'r hwn fyddo 'n blaenori yn y gw aith.o ofalu am. 

gyfranniadau ” r €glwys, fod yn ddiwyd i gyflawnu eu swydd. 
| mewn. mdd ag a add yn HWYA manteisiol ì i'r eglwys ac yn 


ddyla. Henuriaid aY fod yn ddiwyd ï iawn, a adeh arnynt. 

eu hunain ac. ar yr holl braidd, gan annog. yr. eglwys! ì barchu 
a AN Crist, sylwi yn ddi-oed ar. betbau: allan o'u lle, ghy- | 
buddio y rhai sydd yn ymddwyn yn afreolaidd, ceisio; adferu. yi 

rhai sydd wedi myned ar gyfeiliorn, arfer pob moddion i gadw yr. 


. 


- 5ÔS RHUFEINIAID, 


eglwys yn bur, &c. Pan y mae'r Apostol yn son am yr hon 
sydd yn irugarhau, y mae'n bossibl ei fod yn dechreu son am ddy- 
ledswyddau pawb yn gyffredinol, ac felly yn golygu y cyfryw ag 
.a fyddain tosturio wrth raì a fyddai mewn amgylchiadau ang- 
bysurus, yn maddeu i rai fyddai wedi gwneuthur rhyw beth yn, 
eu herbyn, yn porthi 'r newynog, yn ymweled a'r claf, yn cyn- 
northwyo ^'r gorthrymmedig, &c, Ac os oedd rhai yn yr eglwysi 
Apostolaidd, yn cael eu gosod i ymweled a*r cleifion, a'rrhai oedd 
yu rhwym neu mewn carcharau o achos enw Iesu Grist; i edrych 
ar ol eu haelodau tlodion, y gwragedd gweddwon, a'r amddifaid ; 
i ymgeleddu dieithriaid ; ac i ofalu na fyddai i'r rhai'n a'r cyffel- 
yb ddim cael eu gadael mewn angen; y mae'n naturiol iawn i 
pi feddwl mai dymma *r rhai sydd yncael eu golygu ymina yn 
fwya neillduol. Dyledswydd y rhai'n oedd trugarhau »xcwn Jla- 
. ŵenydd. Pan fyddo un wrth weled ei gyd-greaduriaid mewn am- 
gylchiadau an-nymunol yn cael ei rwymo i dosturio a_ dangos 
_ trugaredd, y mae'n angenrheidiol iddo ymgadw rhag oerfelgar- 
wch, sarugrwydd, a balchder, ac edrych ar ei fod yn gwneuthur 
byn o barodrwydd calon, gan arfer y cyfryw eiriau mwynaidd a 
hawddgar, a dangos y fath sirioldeb yspryd ag a fyddo yn amlygu 
iddynt fod yn dda ganddo gael cytleusdra i'w cynnorthwyo, a 
gwneuthur un rhyw beth a Ms yn tueddu at eu cysur. * Ac fel 
y mae 'r rhai sydd yn ymweled a'r cleifion, yn ymgeleddu y tlod- 
ion, &c. yn sicr o gael eu galw i i wneuthur rhai petbau nad yd- 
ynt ddim yn hollol ddymunol i'w cyflawnu, y mae'n angen- 
rheidiol iddynt fod ar eu gwiliadwriaeth rhag anfoddloni a grwg- 
nach ; o herwydd ni wnai byn ddim ond chyenog' golìd ô rhai y 
byddont yn eu cynnorthwyo. 


'9 Bydded catiad yn ddiragrith: casewch y PE dr 
glynwch wrth y da. 


Ar ol rhoddi cyfdrwyddiadau, yn yr Adnodau blaenorol, i'r rhai 
oedd wedi eu cynhysgaeddu ag amrywiol ddoniau, ac felly yn 
cyflawnu gwahanol swyddau yn yr eglwys, y mae 'r Apostol yma 
yn dyfod i osod o flaen y Rhufeiniaid, y dyledswyddau hynny ag 
oedd yn perthyn i bawb o honynt fel eu gilydd. Bydded cariad 
yn ; ddi: :ragrith. Fe ddichon mai'yr achos fod cariad yn cael y lle 
blaenaf ymblith dyledswyddau cyffredinol, yw, ei fod yn 
lawnu 'r gyfraith, Rhuf. 13. 10. yn orchymmyn newydd Crist, 
Ioan 13, 34. yn nod, wrth ba un. y mae ci ddisgyblion i gael eu. 


PENNOD XJJ, 509 


hadnabod, a'u gwahaniaethu oddi wrth eraill, Ioan 13. 35. ac yn 
rhagori ar ffydd a gobaith. ì Cor. 15. 13... Y mae^n bossibl fod 
yr Apostol ymman golygu cariad at Dduw, cariad at y Cyfryng- 
wr, cariadat y brodyr, achariad at gyd-greaduriaid yn gyffredinol. 
Y mae ^n ddyledswydd arnom i garu Duw a'n holl galon, a'n 
holl enaid, ac a'n holl feddwl. Mat. 22. 37... Mewn perthynas 
i hyn gwel Rhuf. 8. 28... Y mae ^n angenrheidiol i'r cariad hwn 
fod yn ddi-ragrith: hynny yw,ni ddylai ein cariad ddim bod 
mewn geiriau ac ymddangosiadau allanol yn unig ; ond y mae'n 
ofynnol ein bod yn gwirioneddol barchu?r Arglwydd yn ein ca« 
lonnau, ein bod. yn gwirioneddol ymhyfrydu i fyfyrio ar ei ogon- 
' iant, ein bod yn gwirioneddol ddymuno iddo gael ei ogoneddu, 
ein bod yn gwirioneddol lawenhau pan fyddo ei ogoniant yn cael 
ei amlygu, ein bod yn gwirioneddol ofidio pan fyddo efe yn cael 
ei ddi-anrhydeddu, a'n bod yn gwirioneddol ymofyn am gael 
mynych gymdeithas ag ef. Y mae Iesu Grist, fel Cyfryngwr, yn. 
deilwng o gael ei garu. 1 Cor. 16. 22. Y mae'r cariad hwn yn 
cynnwys a lan parchus am dano, o ran ei Berson a'i gyf- 
'ryngdod, awydd i ryngu ei fodd mewn,ufudd-dod, dymuniad di- 
frifol am lwyddiant ar ei acbos, boddlonrwydd a byfrydwch wrth 
weled ei deyrnas yn myned ar gynnydd, cyd-ymdeimlad ag ef 
panyn dioddef yn ei aelodau, hiraeth am gael myned aito, i'r di- 
ben i gael mwynhau cymmundeb ag ef yn ddi-orphwys i bob 
tragywyddoldeb, &c. Y mae 'n ofynnol i'r cariad hwn fod yn ddí- 
ragrith, trwy fod yn wirioneddol yn y galon, ac yn dangos ei 
gywirdeb trwy dueddu yr enaid i ddwyn ffrwythau addas. Y, 
mae Duw yn dysgu ei bobl i gar» eu gilydd. 1 Thess. 4. 9. 
Ca hyn ei ystyried yn yr adnod ganlynol. Y mae'n rhaid i'r 
. brawd-garwch hwn fod yn ddi-rdyrith. 1 Pet. 1. 22. Rhaid 
iddo ddangos ei hun mewn gweithred fel y byddo 'r amgylchiad- . 
au 'n gofyn, yn gystal a bod mewn gwirionedd yn y galon. 
Ioan 3. 18. Y mae'n ddyledswydd hefyd ar bawb i i garu eu 
“ cyd-greaduriaid fel hwynt-hwy eu hunain. Mat. 22. 39," Cyd- 
mar Luc 10. 27—37. _ Gall hyn gael ei gynnwys mewn meddyl- 
iau addas mewn perthynas i beth bynnag sydd yn ymddangos yn 
hawddgar ac yn ddymuncl ynddynt : mewn cydwybodol ymgadw 
oddi wrth bob peth fyddo yn tueddu i wneuthur drwg iddynt: ac 
n parodrwydd ì ì wneuthur cymmaint ag a allo 'r naill gyda 
gy ar gysur a daionir llall. Pa le bynnag y byddo'r cariad 
n yn ddi-ragrith, y mae'r galon yn cyd-fyned a'r byn fyddo yn 
cael ei broffessu mewn geisiau; y mae un yn barod i wneuthur ï 


510 | RHUFEINIAID, 


arall yr hyn a ddymunai efe i arall wneuthuriddo yntau yn ŷ 
cyffelyb amgylchiadau: ac y mae'n gwneuthur y naill beth neur 
llall gyda golwg ar ddaioni ei gyd-greaduriaid, nid oddi ar ofn 
rhyw anfantais i ganlyn yr esgeulusdra o wneuthur hynny, ac 
nid oddiar ddisgwyliad i'r daioni hwnnw gael ei dalu yn ol; ond. 
oran ei fod yn gwirioneddol ddymano eu daioni. Pa le bynnag 
y byddo cariad yn ddi-ragrìth yn y gwahanol olygiadau hyn, ni 
bydd dim an-hawsdra i wrando ar y cyngor nesaf, Casewch y drwg. 
Y mae'r ysgrythyrau'n son am galon ddrwg, Heb. 3. 12. am 
feddyliau drwg, Mat.15.19. Iag. 2. 4. am ddrygchwant, Col. 3. 
15. ameiíriau drwg, 1 Cor. 15. 33. 1 Pet. 3. 10. ac am weith- 
redoedd drwg. Ioan 7.'7.lag. 5.16. I Ioan 3. 12. Fe ellir 
golygu fod y gair drwg yn cynnwys pob peth ag sydd yn groes i 
anian Duw anfeidrol dda, yn wrthwynebol i gyfarwyddiadau da- 
ionus air Duw, yn tueddu i ddi-anrhydeddu Duw, yn lle ei fawr- 
hau a'i ogoneddu, yn groes i duedd yr anian sanctaidd ag sydd 
yn cael ei chyfrannu yn yr ad-enedigaeth, yn wrthwynebol i gys- 
wr a dedwyddwch dyn ei hun, neu yn niweidiol i'w gyd-greadur- 
iaid o ran eu cyrph. neu eu heneidiau. Fe wna cariad di-ragrith at. 
Dduw eîn rhwymo, nid yn unigi gyfaddef y drwg o bechod, ac 
ymgadw oddi wrth y cyflawniad allanol o hono; ond hefyd i'w 
gasau, fel y gwaethaf o ddrygau, a throi oddi wrtho megis oddi 
wrth beth eithaf adgas a.ffiaidd. Gellir dywedyd yr un peth am 
gariad at y Cyfryngwr. Yn yr un modd fe wna cariad di-rag- 
rith tu ag at blant Duw, a thu ag at ein cyd-greaduriaid yn gyff 
redinol, ein rhwymo i beidio cyd-uno a hwynt yn yr hyn sydd yn 
bechadurus, ond i ymgadw rhagddo ein hunain, ac ymdrechu i 
ddwyn eraill i droi eu cefnau arno. Ac y mae'n wir y gwna 
gwir gariad ein rhwymo i i GA a ffieiddio y meddwl o wneuth- 
ur un rhyw ddrwg i neb o'n cyd-greaduriaid o'n hamgylch. 
'Wrth gasau y drwg fe fydd yn hawdd gwrando ar y cyngor nes- 
af, Glynwch wrth yda. Y mae'r ysgrythyrau yn son am Dduw da, 
Ezra 3. 11. Psal. 25. 8. 86. 5. am Grist, y bugail da, Ioan 10. 
11. am Yspryd daionus, Nehem. 9. 20. Psal. 143. 10, am addysg. 
ac athrawiaeth dda, Dihar. 4 2. 2 Tim. 4. 6. am efengyl, nen 
mewyddion da, Es. 52. 7. Luc 2, 10. am addewidion da, Jos. 23. 
14. 1 Bren. 8. 56. Jer. 29. 10. am drugaredd dda, Psal. 64. 
16. am bethau da y rhai y mae Duw yn eu rhoddi, Mat. 
11. am gyfraith, neu orchymynnion da, Nehem. 9. 13. Rhuf. 
12. 1Tim. 1. 8. am ffordd dda, a gweithredoedd da, Jer. 6. 16. 
Mat. 5.16. Eph. 2. 10. Col. 1, 10. ac am ddynion da. Mat; 





PENNOD XH, Sil 


12.35. Beth bynnag sydd yn dda ynddo eihun, yn tuedduiogon- 


' eddu Duw, i wneuthur lles i ni ein hunain, neu i fod yn ddef- 


nyddiol i'n cyd-greaduriaid, y mae'n angenrheidiol i 4n wrtho, 
Y mae hyn yn arwyddo ychwaneg na gwneuthur yr hyn sydd 
dda, sef cariad neillduol atío, parhad yn bynny, a hynny yn wyn- 
eb profedigaethau ac anhawsderau, beth bynnag fyddo'r rhwystr- 
au, y gwrthwynebiadau, y dychrynfeydd a gyfarfyddir a hwynt, 
neu ^r hudoliaethau i'r gwrthwyneb, 


10 Mewn cariad brawdol byddwch garedig i'ch” 
gilydd, yn rhoddi parch, yn blaenori eich. gîl- 


nb 


Âr ol dangos, mewn modd cyffredinol, yn yr Adnod flaenorol, 


y dyledswyddau oedd yn orphwysedig ar bawbo honynt tu agat 
eu gilydd, y mae ^r Apostol ymma ^n dyfod ìi osod ger eu bron-. 


au mewn modd mwy neillduol, pa fodd i ymddwyn y naill tu a$ 
at yllall. Mewn cariad brawdol byddwch garedig i'ch gilydd. Y 
mae duwiolion yn /rodyr, fel y maent wedi eu geni,o'r un Tad, 
ac a hawl ganddynt i'r un etifeddiaeth, Gwel Adn. 1. Y mae 


yn ddyledswydd arnynt i garu eu gilydd fel brodyr. 1 Pet. 3. 8. ; 


Heb. 13. 1. _Y mae'r cariad brawdol hwn yn cynnwys y medd: 


yliau addas ag y dylent eu llettya am eu gilydd, fel rhai wedì eu 


geni o Dduw, fel aelodau Crist, fel temlau 'r Yspryd Glan, ac 


fel 'etifeddion gogoniant tragywyddol: y boddlonrwydd a'r hy- 


frydwch a weddai fod gan y naill ynghymdeithas y llall: ylla- 


wenydd ag y mae 'r naill yn ei brofi wrth sylwi ar ddedwyddwch 
a chysur y llall: y gofid ag y mae golwg aradfyd y naill yn ei 
beri i'r llall: eu di-ragrith ddymuniad o bob daioni amserol a 


thragywyddol i” i'w gilydd, ac felly eu parodrwydd ii weddio y naill. 


| 


dros yllall: tueddi gyd-ddwyn a'u gilydd, ac i faddeu y naill i'r 
llall: a pharodrwydd i gynnorthwyo eu gilydd fel y byddo rhag- 


luniaeth yn rheddi cyfleusdra iddynt. Y mae'r cariad brawdol 


— hwn yn eutueddu i fod yn garedig i'w gilydd. Y mae'n gwn- 


euthur eu hysprydoedd yn dirion, eu geiriau yn fwynaidd, a'u 
hymddugiadau yn hawddgar a chyfeillgar tuagat eu gilydd. Y 


mae*r gair sydd ymma am fod yn garedig, yn arwyddo bod a char- 
iad neu serch naturiol ganddynt, y aill ta ag at y llall, yn debyg 


i'r byn sydd gan rieni tu ag at eu plant. Y mae rhieni yn caru 
A nid ar gyfrif un rhyw ddaioni a wnaethant iddynt, onê 


$ìi2 RHUFRINIAID, 


oblegid fod y Creawdŵr wedi plannu y serch naturiol hŵn yn 
eu mynwesau : y mae eu serchiadâu naturiol yn peri iddynt ofid- 
io yn ddirfawr os gwelant eu plant mewn amgylchiadau anghysur- 
us, neu mewn perygl: y maent yn teimlo tuedd ì geisio eu ham- 
ddiffyn, beth bynnag fyddo ^r canlyniad iddynt eu hunain: fe,ni 
allant ddim llai na rhoddi iddynt le yn agos at eu calonnau, hyd 
yn nod pan y byddont wedi ymddwyn yn an-addas tu ag attynt. 
Dymma fel y dylai crist'nogion garu eu gilydd, megis a chariad 
naturiol. Ynrhoddiparch. Y mae'n ddyledswydd arnynt i 
barchu pawb. 1 Pet. 2. 17. P'r diben i barchu y naill y llall; y 
mae ^n ofynnol iddynt lettya meddyliau mor fawr ag a fyddo ^n 
addas am rasusau, doniau, a defnyddioldeb eu gilydd: gochelyd 
arfer geiriau di-ystyrllyd ; ond gwneuthur cydwybod o arfer geir- 
iau addas wrth son am eu gilydd: ac amlygu 'r meddyliau parch- 
us a fyddo ganddynt am eu gilydd trwy arwyddion allanol, meg- 
is cymmeryd priodol sylw o'r hyn a YRR yn ei ddywedyd, eu 
hannog i gyflawnu y naill wasanaeth neu'r llall ag y byddo gan- 
ddynt ryw gymmwysder atfo; cydnabod, gyda atan dbn y 
daioni a fyddant wedi eî wneuthur, naill ai i ryw un neu ryw 
rai yn bersonol, neu ynteu i'r eglwys fel corph, &c,_ Ac er nad 
yr un gradd o barch sydd yn ddyledus i bawb yn yr eglwy: a'u 
€ilydd, etto fe ddylid cofio fod pob duwiol yn haeddu parch ar 
gyfrif ei berthynas a Daw. Os bydd y deiliaid yn caru eu bren- 
in hwy a barchant blentyn iddo, er y gall fod, trwy ryw amgylch- 
iad neu gilydd, mewn gwisg waelach nac arferol. Yn bleenori 
eich gilydd. Fe ddylai aelodau eglwysig roddi siampl dda i'w 'gil- 
ydd, ac felly fod y naill yn myned o flaen y llall ym mhob gweith- 
red dda, Ond fe ddichon mai yr hyn a olygir ymma yn fwya: 
neiliduol, yw, y dylai'r naill ystyried y llall yn fwy teilwng o 
barch nac efe eihun. Phil. 2. 3, Pa le cynnag y byddo dyn- 
ion yn adnabod pla eu calonnau eu hunain, yn cael eu cadw yn 
ostyngedig dan ystyriaeth o'u gwaeledd a'u hanmherffeithrwydd, 
nid yw ddim yn an-hawdd ganddynt daflu mantell dros wendid- 
au a beiau eu brodyr, a golygu eu bod, oran eu grasusau, eir 
doniau, a'u defnyddioldeb yn rhagori arnynt hwy. Oddi ar hyn y 
mae'n hawdd iawn ganddynt roddi'r blaen ìddynt. Neu fe 
allai mai meddwl yr Apostol yw, na ddylai'r naill ddim arosi 
gael ei anrhydeddu yn gyntaf gan y llall, ond y dylai pob un 
geisio dechreu, megis am y cyntaf, i roddi dyledus barch i'r llall. 
Mat. 23, 6, Ta. Fe fydd hyn yn llawer tuag at FUN ca 
brawdol 


PENNOD Xi, 51$, 


i1 Nid yn ddïog mewn diwydrwydd; yn wresog 
yn yr Yspryd, mm gwasanaethu*r Arglwydd; ^0. 


Y mae^n bossibl y gallai rhai cymmeryd byw oddi wrih yr 
hyn a,ddywedir.yn yr Adnod flaenorol, mewn perthynas i roddi 


/ parcha blaenori eu gilydd, ìi esgeuluso,y dyledswyddau g gorphwys- 


edig arnynt, dan rith rhoddi llei eraill a allai fod yn. fwy cym-. 


' mwys.. Í rag-flaenu hyn, y mae'r Apostol yn dywedyd, Nid ym. 


ddiog meun diwydrwydd,  Fe.ddylai pob un arfer diwydrwydd yn. 
y.cyflawniad o bob dyledswydd orphwysedig arno tu ag at Dduw, 
a:thu ag. at:ei gyd-greaduriaid. Y mae hyn yn cynnwys dal gaf- 
ael ar-bob cyíleusdra i fod wrth yy gwaith a fyddo gan un i'w 


gyflawnu; gwneuthur y cyfryw waith, nid yn fusgrell, ond a'i 


 hollegniz Heb. 6. 12. Eccl. 9. 10. glynu wrtho, heb fod arbob 


achlysur ynei roddi heibio: a pheidio cymmeryd ei rwystro.gan 
bethau bychain. Dihar. 20. 4. I annog i ddiwydrwydd fe ddy- 
wedir, Llaw ydiwyd a gyfoethoga: Dihar. 10: 4. ac, Enaid y , 
diwyd a wneir yn fras. Dihar, 13. 4. Dylai pawbochelyd tym« 
mer ac ymddugiad segurllyd a diog, nid yn unig yn yr hyn a ber- 


thyni u. bywyd presennol, ond yn neillduol yn yr hyn a berthyn i 


ogoniant “Duw a chyflwr eu heneidiau eu hunain. Y mae'n 
hawdd iawn gan y diog ddywedyd, Y mae llew mawr ar y ffordd: 
y mae yn troi yn ei wely fel y try y drwsar ei golyn: y mae'n 
cuddio ei aw yn ei fynwes, ac nid yn ei rhoddi at waith : ond y 
mae^n llawer doethach nag eraill, yn ei olwg ei bun. Dihar. 26: 
13—16.': Ond fe ddylai Cristnogion ochelyd diogi. O herwydd 


 amlderoseguryd oeddun o anwireddau Sodoma: Ezec. 16. 40. 


Y neb sydd ddiog yn.ei waith sydd frawd i'r treulgar : Dihar. 18. 
9. fe ddaw Hau arno megis ymdeithydd, a'iangen fel gwrarfog: 
Dihar, 24. 30, 34. ei Mth a ddeisyf, ac ni chaiff ddim : Dihar, 
43.4. deisyfiad y diog a'i lladd;  Dihar. 21.25. ac fe ga'r 
gwas diog ei fwrw i'r byll wc eithaf. Mat. 25, 25, 30. Mewn 


| cyferbyniad i fod yn ddiog fe'u cynghorir i fod yn wresog yn yr 


Yspryd, Pa beth bynnag a fyddo dynion yn ei gymmeryd mewn 
llaw, ni ddylent ddim ei gyflawnu mewn modd claiar ac oeredd. 
Yn y cyflawniad o'r dyledswyddau gorphwysedig arnom tu ag at 
ein cyd-greaduriaid, y mae'n angenrheidiol fod ein hysprydoedd 
ym wresog. a bywiog: ac na byddo ein dull marwaidd o'u cyf- 
awnu ddim yn rhoddi lle i feddwl mai o'n hanfodd yr ydym yn! 
eu i cyflawnu. “Ond-yn neillduol gyda golwg ar waith yr Ar« 


La Ms Y 





. 


. 514 RHUFEINIAID, 


glwydd, y mae ^n angenrheidiol fod ein hysprydoedd yn cael eu 
hennyn' gymmaint gan gariad, fel y byddom yn llawn o awydd at 
y gwaith, yn eì gyflawnu gyda hyfrydwch, yn parhau ynddo yn 
ddi-flino, ac na byddo'r rhwystrau a gyfarfyddom a hwynt ddim 
ŷn peri i ni drôi ein cefnau arno, Neu fe ddichon mai yn wresog 
yn yr Yspryd Glan a olygir ymma, bynny yw, bod yr enaid, trwy 
weithrediadau Yspryd Duw, yn cael ei wneuthur yn llawn o fyw- 


ogrwydd, fel na byddo ddim yn segur na di-ffrwyth yngwaith 


yr Arglwydd; ond yn awyddus iddo, ac yn ei gyflawnu gyda 


— neillduol hyfrydwch, ac felly yn gwasanaethu'r Arglwydd. Y 


mae'n wir y dylai duwiolion wasanaethu 'r amser, trwy ystyried 
bêth sydd yn cael ei ofyn yn fwya neillduol ar yr amser hwn neu 
yr amser arall, a gofalu am beidio colli 'r cyfleusdra a fyddo'n 
ymgynnig ar ryw amser neillduol, naill ai i gael budd i'w hen- 
eidiau eu hunain, neu i wneuthur rhyw beth dros Dduw a*i ogon-. 
Gant. Ond yr hyna olygir ymma yw gwasanaethu ^r Arglwydd. 

Y maent i gyflawnu eu dyledswyddau tu ag at Dduw a dyn mewn 
ufudd-dod i ewyllys yr Arglwydd, ac i wneuthur y cyfan fel y 
byddo i'w enw ef gâel eí ogoneddu, Gwel Rhuf, 1,1,. 


12 Yn YW mewn gobaith, yn ddioddefgae 
mewn CYAUd, yn dyfal- -barhau mewn gweddig 


Nid; yw duwiolion ddim yn cael cyflawn Gaynhsd o'r dedwydd, 
wch sydd wedi ei addaw iddynt, hyd onid elont adref i ogoniant : 
tra ymma ar y ddaear y maent yn fynych mewn tristwch trwy 
amryw brofedigaethau. Oblegid y pethau hyn y mae weithiau 
yn anhawdd i fod yn wresog yn yr Yspryd, yn gwasanaethu'r 
Arglwydd. Ymma y mae'r Apostol yn eu calonnogi yn wyneb 
eu hanfanteision presennol. Yn Hawen mewn gobaith, Y mae 
gobaith, bob amser yn golygu rhyw ddaioni fel ei wrthddrych : 
yn bresennol y mae 'r daioni hwnnw yn cael ei olygu draw, ac; 
nid mewn mwynhad: ond y mae'n golygu rhyw sylfaeni ar ba 
mi y mae'n disgwyl cael mwynhad o hono. Er fod duwiolion 
yn cael gortbrymder yn y byd, y maent yn edrych ymmlaen ar 


| gyflawn waredigaeth oddi wrth eu holl ofidiau, ac ar y dedwydd. 


wch ag sydd i gael ei fwynhau ym myd yr ysprydoedd byth. Y 
mae'n wir nad ydynt yn bresennol ddim wedi cyrraedd i'r mi 
had o'r pethau hyn: ond y mae ganddynt le ìi ddisgwyl am 
ynt yn amser Duw. A chanddynt y fath obaith y mae. gadddyni, 

















PENNOD XII, 515 


digon o achos i fod yn /awen y'mhob amgylchiadau. O herwydd 
.gan fod y daioni y maent yn gobeithio am dano yn gosod allan gy- 
foeth ac ardderchawgrwydd gras y Jehofah mawr, yn sys a 
rhinwedd ufudd-dod a dioddefiadau yr Arglwydd Iesu, y mae'n 
sicr ei fod yn annhraethol fawr; 1 Cor. 2. 9, y mae'n ddaioni 
addas, fel y mae'n cynnwys gorphwysdra i'r blinedig, llawenydd 

i'r rhai oedd ymma yn mynych riddfan, gogoniant i'r rbai oedd 
ymma >n dioddef gwaradwydd, &c, y mae'n ddaioni sicr a di- 
amheuol, fel y mae wedi ei ddiogelu trwy addewid y Duw di-gel- 
'wyddog : ni raid dim aros.yn hir cyn cael myned i'r mwynhad o 
hono: Psal, 30.5. Es. 26. 20. 54.7,8. 2 Cor. 4. 17. ac fefydd 
yn dragywyddoi o ran ei barhad. 2 Cor. 4. 18... Yn ddioddefgar 

mewn cystudd. _ Ni all duwiolion ddim llai na disgwyl cystudd tra 
fyddont ymma ar y ddaear. Ioan 16, 33. Act. 14. 22, 1 Thess. 
1.6. Dat. 2. 10. Y maent yn agored i gystuddiau corphorol, í 
ofidiau oddi wrth gyfeillion a pherthynasau, i droìon chwerwon 
yngoruchwiliaeth rhagluniaeth, &c. yn yr un modd a dynion er- 
aill, Ac fel tanlyowyrd i Iesu Grist, y maent yn agored i gael 
eu casau gan y byd, eu gwaradwyddo, eu herlid, eu carcharu, eu. 
byspeilio o'u meddiannau, Te, ac i gael eu di-feddiannu o fywyd 
— eihunan. Ond eu braint a'u dyledswydd yw ymostwng yn 
dawel i ewyllys Duw, ymgadw rhag grwgnachrwydd, ac ym- 
v drechu, yn eu holl orthrymderau, i feddiannu eu heneidiau mewn 
amynedd. Fe all fod yn fwy hawdd iddynt fod yn ddioddefgar, 
os difrifol ystyriant nad yw eu cystuddiau ddim yn bethau dam- 
weiniol, ond eu bod yn cael eu treínu gan Dduw o anfeidrol 
ddoethineb a daioni: Job 5. 6. Es, 45.7. Am. 3. 6. nad yw. y 
“ cystuddiau trymmaf ag y maent yn eu dioddef ymma ond ysgafn 
awn mewn cydmariaeth a'r gosp ag y maent wedi ei chyfiawn 
haeddu trwy bechod: nad ydynt ddim yn deilwng i son am dan- 
ynt mewn cydmariaeth a'r hyn a ddioddefodd Iesu Grist drostynt 
hwy: eu bod wedi cael eu bwriadu, ac felly yn cael eu goruwch- 
lywodraethu i fod er daioni iddynt: nad ydynt, ar yr hwya, i 
barhau ond dros ychy dig amser: ac nad ydynt ddim yn haeddu 
eu cydmaru a'r gogoniant a ddadguddir, Ond fel na ddichon 
duwiolion ddim llawenbau mewn gobaith, na bod yn ddioddef- 
gar mewn cystudd, heb ddwyfol gynnorthwyon, y mae'r Apostol 
yn chwanegu, yn dyfal-barhau mewn gweddi. el creaduriaid 
J En y maent i weddioam bob hen du, ag y maent yn sefyll 

ewn angen o honi. Ond gyda golwg yn neillduol ar eu cys- 

Auddiau,, hwy a ddylent. weddio, na adawo 'r Arglwydd ddim idd- 


' S9 RHUFEINIA1D:. 


ynt gael eu temtio uwchlaw yr hyn a allont: 1 Cor. 10,15, 
Psal, 125. 3. na byddo iddynt ddîm cael eu gedaeliddi-anrhyd- 


'eddu Duw yn eu cystuddiau, ond eu bod yn cael cymmorth i ym- 


ostwng yn ddi-rwgnach, a bod eu ffydd, eu gobaith, a'u hamyn- 
edd yn cael eu cadarh ydd; ar i'w cystuddiau gael eu gwneuthur 
o lawer o lesiddynt: ar iddynt gael eu gornwch-lywodraethu i 
daenu achos Crist: Phil. 1.12—14, ac ar iddynt gael eu gwar- 


'edu oddi wrthynt yn amser Duw. Y mae'n bossibl y gall fod 


Duw, i'r diben i geryddu ei bobl am ryw feiau, eu gwneuthur - 


'yn fwy profiadol o'u hanneilyngdod i dderbyn ei roddion, i brofi 
'eu ffydd a*u hamynedd, ac i wneuthur ei roddion yn fwy gwerth- 


fawr yn eu golwg pan y gwelo efe yn dda i'w cyfrannu, ar rai 
amserau yn peidio rhoddi attebiad di-oed i'w. gweddiau. Ym 


'yr amgylchiadau hyn y mae 'n angenrheidiol iddynt ddyfar- 


barhau mewn gweddi. Col. 4. 2. Ni ddylent ddim rhoddi heibio 
gweddio arno, hyd oni chaffont yr hyn AR arnynt ei eisiau, . 


Lucl8.1—8. Eph. 6. 18. .F Thes. Ul ga WN 


13 Yn cyfrannui gyfreiiau'r r saint, ac yn ynu 


Tletygar wch, 


Y mae duwiolion, dan deimlad o'u hangen, i ddyfal- barhau 
mewn gweddi. Adn. 12. Y mae'n ddyledswydd arnynt hefyd r 
gofio fod rhai o'n brodyr yn sefyll mewn angen o drugareddau 


, amser, ac oddi ar gyd-ymdeimlad a hwynt, i gyfrannu tu ag at eu 


diffygiadau. Am hynny y mae ^r Apostol yn dywedyd, Yn cyf- 

rannu i gyfreidiaw'r Saint. Y mae'r gair Saint yn arwyddo y rhai 
y mae'r Arglwydd wedi eu neillduo iddo ei hun, trwy eu hethol 
yn ei Fab: I Cor. 1.2. y rhai y mae Crist wedi gwnenthur iawn. 
drostynt, a thrwy ei waed wedi eu cyssegru i fod yn bobl neill- 
duol i Dduw. Heb. I0, 10, y rhai y mae anian sanctaidd wedi 
eael ei chyfrannu iddynt trwy weithrediadau. awdurdodol yr, Ys- 

pryd Glan: 1 Pet.1. 2. 2Pet, 1. A, a'r rhai wedi cyflwyno eu 

hunain i'r Arglwydd, sydd yn ymddwyn mewn modd sanctaidd 
yn eu holl ymarweddiad : 1 Pet, 1, 15, 16. 2 Pet, 3. ll. Ymae . 
Duw, yn ei ragluniaeth, yn trefnu fod rhai o'i Saint ymma ar y 
ddaear, mewn angen: am hynny f€ sonir am eu cyfreidiau. Rhuf, 
15.26. Luc 16.20—92. Nid crefydd yw yr achos o hyn: I Tim 
«. 8. ond íel y mae*r tlodion yn cael pregethu yrefengyl iddynt, 
Mat. 11, 5. feliy y mae Duw yn dewis tlodion y byd hwn. yn 






“PENNOD XII, 51 


gyfoethogion mewn ffydd: Iag. 2. 5. 1 Cor. 1. 26—98, “ac yn 
amser erledigaeth y maent yn cael eu hyspeilio o'r pethau sydd 
ganddynt. Heb. 10. 34. Y mae hyn yn cael ei drefiiu i'r diben 
i ddangos nad yw pethau amser ddim o'r cyfrif mwyaf yngolwg 
Duw; i gadw eu meddyliau rhag cael eu cymmeryd i fynu'n or- 
modol gan wrthddrychau amserol; i osod allan allu Duw, pan yn 
dwyn ei»achos yn y blaen yn y byd, er nad yw ei bobl, yn y cyff- 
redin, ond isel eu hamgylchiadau; iamlygu mainnid gyda golwg 


ar gael ymgyfoethogi yn y byd y mae duwiolion yn gwasan- ,, 


aethu'r Arglwydd; i brofi gwirionedd eu ffydd a'u hymddiried 
yn Nuw; ac i roddi achlysur i eraill i osod eu tosturi a'u carïad 
ar waith. Y mae Duw wedi gosod eraill o'i bobl mewn am- 


gylchiadau gwahanol, fel y gallont gyfrannu i'r rhai sydd mewn 


angen. Mat, 27. 57. Marc 15. 43. Act. 9.36—39. 1 Ioan 3. 17. 
Y mae'n ddyl€dswydd ar y iD n, ïe, nid yn unig ar y a 


ogion, ond ar bawb yn ol eu gallu, i ddangos eu Ue a'u tOs- 


turi at y Saint tlodion, trwy gyfrannu idd y y cyfryw bethau ag 
y mae'n rhaid iddynt wrthynt. ' Act. 20. 35. 1 Tim. 6. 18, Heb. 
13. 16. Y mae 'r ysgrythyrau n cynnwys. aa affnogaeth- 
aui hyn. Y mae Duw yn gorchymmyn i'w bobl wneuthur da- 
ioni i bawb, ond yn enwedig i'r rhaì sydd o deulu*>r ffydd Gal. 
6. 10. ni ddichon cariad Duw ddim bod yn yr bwn a gauo eì 


“dosturi. 'oddi wrth ei frawd: I Ioan 3. 17. dedwydd yw rhoddi 
'yn hytrach na derbyn: Act. 20. 35. a'r cyfryw ebyrth y rhyngic i 
'bodd Duw: Heb. 13. 16. y mae: Crist yn cyfrif'yr hyn:sydd yn 

'caelei wneuthur i'w bobl, fel yn cael ei wneuthur iddo ei hun : 
“Mat: 25.35—40. yr hwn. sydd yn hau yn brin, a fed hefyd yn 


brin, a'r hwn sydd yn hau yn helaeth a fed hefyd yn helaeth. 2 


' €Cor.9.6. Y mae gân y Saint tlodion ryw hawl yn y pethauwy 
“mae Duw wedi eu rhoddi i'w brodyr cyfoethogion: ac fe ddylai 
'y rhai'n gyfrif eu hangen fel yn perthyn iddynt eu hŵnain. Y 
“mae'r gair cyfreidiau yn dal'hyn allan, Yn dilyn llettygarwch. 

'Gallasai fod duwiolion yn cael eu halltudio yn achos Crist, ae 

— felly yn crwydro mewn anialwch a mynyddoedd : 'Heb. 11.38. 
'ac fe allasai fod tlodion duwiol yn dyfod ar ryw achlysur neu 
gilydd, î i blith y Rhufeiniaid Cristianogol. Yn yr amg gylchiadau 
“hyn yr oedd yn ddyledswydd arnynt i'w croesawi i'w tai, a dang- 
*os eu cariad tu ag attynt gyda phob parodrwydd, ac yn ddi-rwg- 
'nach. Yr oedd hyn yn fwy angenrheidiol, fel yroedd tafarn-dai, 
i i lettya dieithriaid, yn llawer mwy anaml yn eu plith hwy nag 


“ydynt ŷn ein plith ni, a llawer o Gristnogion yn cael eu hymlid 


18 RHUFEINIAID, 


gan erlidwyr, ac o bossibl yn cael eu hesgymmyno gan Iuddewon 
a Chenhedloedd, yr hyn a wnai ddychrynu eu hen gyfeillion fel 
na wnaent ddim eu derhgnyl i'w tai. A phan yr oedd gweinidog- 
ion yr efengyl yn dyfod i'w plith, yr oedd yn ofynnol iddynt eu 
llettya fely gwnaethai Lydia. Act. 16. 15. Yr oedd yr Ìsrael- 
iaid i hoffì y dieithr, Deut, 10. 19. ei garu ef fel hwynt-hwy eu 
hunain, Lef. 19. 34. a dwyn y crwydraid i dŷ. Es. 58, 7. 
Rhaid i esgob fod yn lletteugar:'1 Tim. 3.2, Tit, 1.8. ac y 
mae^n ddyledswydd ar Gristnogion yn gyífredinoli fod yn llet- 
teugar y naill i'r llall heb rwgnach, 1 Pêt. 4. 9. ïe, i beidio ang- 
hofiollettygarwch. Heb. 13. 2. Ac fel yr oedd Abraham a Lot 


yn rhedêg i gyfarfod dieithriaid, ac yn daer arnynt am ddyfod î 


mewn attynt, Gen. 18. 1—8. 19. 1—3. felly nid yw Crist'nog- 
ion ddim i aros hyd oni byddo rhai yn ceisio lletty ganddynt : 
ond dylent edrych am wrthddrychau priodol, chwilio am gyf- 
. leusdra i wneuthur daioni, myned ar ol y rhai fyddo wedi myned 
.heibio i'w tai, ac ymdrechu i'w dwyn i dŷ. 


j 


14 Yr y rhaî sydd yn eich ymlid : berr- 
Githiwcb, ac na felldithiwch. 


'Tra fyddod duwiolion yma ar y ddaear, ymae a wnelont a gelyn- 
ion yn gystalac a chyfeillion, Y mae'n ddyledswydd arnynt, gan 
hyny, nid yn unig ddangos cariad fuag at y saint, ond i edrych hef- 
yd pa fodd yr Sidi gdnd tu ag at'y rhaia wnant niweid iddynt ac 
a'u herlidiant. . Cyngor yr Apostol gyda golwg ar hyn yw, Ben- 
— dithiwch y rhai sydd yn eich ymlid. Y mae duwiolion ì ddisgwyl 
cael eu hymlid, meu eu herlid, gan annuwiolion. Ioan 15. 20, 
Gal. 4.29. 2 Tim.3.12. Y mae hyn yn cymmeryd i mewn y 
pethau canlynol. Cael ew casau gan bawb er mwyn enw Crist: 
Mat. 10, 22, cael eu gwaradwyddo, trwy fod dryg-eiriau cel- 
wyddog yn cael eu dywedyd yn eu herbyn, eu difenwi, eu gwat- 
war, a'u henw yn cael ei fwrw allan megis drwg er mwyn Mab y 
dyn: Mat.5,11. 10.25. 1 Pet, A, 14. Heb. 11.36. 'Luc6. 22. 
cael eu halltudio, neu eu didoli oddi wrth eu cydnabyddiaeth a'u 
cyfeillion : Luc 6. 22. cael eu rhoddi i fynu i'r cyngor, a'u dwyn 
at lywiawdwyr a_ brenhinoedd o aches Crist: Mat. 10; 17, 18. 
cael eu hyspeilio o'u meddiannau: Heb. 10. 34. cael eu rhwymo 
a'u carcharu : Act. 9; 4. 12. 3, 4. cael llawer o anmharch ac 
arteithiau corpherol: 2 Cer, 11, 24, 25. a chael eu rhoddi i ÍArw- 


A 


PENNOD XII. 519 


olaeth. Mat. 10. 21. Ioan 16. 2. Pa mor annymunol bynnag y 
byddo'r pethau hyn, dyledswydd duwiolion yw bendiiJrio y rhai 
sydd yn eu hymlid. Nid ydym ddim 1 feddwl eu bod ì gyfrannu 
bendith iddynt. Ond y maent i ymddiddan a hwynt mewn 
modd mor fwynaidd ag y medront; i ddywedyd yn dda am dan- 
ynt-hyd y gallont; i ddymuno pob dedwyddwch iddynt; a. 
gweddio drostynt, ar fod Duw yn cyfrannu iddynt fendithion 
rhagluniaeth, mor belled ag y byddo hynny er gwir ddaioni idd- 
ynt; ond yn neillduol ar iddynt gael eu argyhoeddio'u dryg- 
ioni, cael eu troi oddi wrth eu hanwireddau, cael maddeuant o'u 
holl bechodau, a chael eu gwneuthur yn gyfrannogion o fendith- 
ion gogoniant yn y diwedd. Y mae hyn yn cael ei orchymmyn: 
gan Grist, Mat. 5. 44.1 Pet. 3. 9. y mae siampl o hyn wedi ei 
roddi o'n blaen gan yr Arglwydd Iesu, Luc 23. 34. gan Stephan, 
Act. 7. 58—60. a chan yr Apostolion: 1 Cor. 4. 12, 13. a thrwy 
hyn y mae dynion yn dwyn tebygolrwydd i Dduw ei hun. Mat, 
5.45. Ondi ddangos yr anhawsdra o fendithio y rhai a'n hym- 
lidiant, i osod allan ei fawr bwys, yngbyd a'r angenrheidrwydd ì 
barhau yn hyn, y mae'r Apostol'yn ail adrodd ei gongor, Ben- 
dithiwch, ac na felldithiwch. ' Fel y mae'n ddyledswydd ar dduw- 
iolion i fendithio, felly hwy a ddylent fod yn ofalus iawn na 
byddo iddynt ddim melldithio. Ni ddylai bendith a melldith 
ddim dyfod allan o'r un genau, nac o'r un galon: Iag. 3. 10. ac 
ni ddylai neb dalu drwg am ddrwg, na sen am sen. 1 Pet. 3.9. 
'Y mae'r gair melldithio yn arwyddo neillduo i ddrwg. Deut. 29, 
21. Ymdduged annuwiolion fel y mynnont tu ag at dduwiolion, 
nî ddylent hwy ddim dymuno iddynt un rhyw ddrwg. Y mae'n 
wir fod gennym amrywiol siamplau o dduwiolion yn gwneuthur 
byn. 2 Bren. 1. 10—12, 2. 24. Psal. 69, 22:—-28.'1 Cor. 16, 
22. Gal. 1. 8. Ond yn y mannau hyn a'r cyffelyb, y mae dynion 
sanctaidd Daw, yn cael eu cyfarwyddo gan yr Ypryd Glan, i os 
od allan, mewn dymuniadau prophwydoliaethol, y barnedigaeth- 


i: su ag oedd i syrthio ar annuwiolion cy yndy! n. 


15 Byddwch lawen eyd. â'r rhai sud Hide ac 
mc gyd â'r rhai sy 'n wylo. 


Pa un ag a fyddo gan ddirMlioni ì wneuthur a gelynion 
neu a chyfeillion, y mae^n orphwysedig arnynt nid yn unig t 
£endithio a pheidio a mgJldithio, ond hefyd i ddangos dynoliaeth 


ad 


5ge RHUFEINIAID», 


yn eu hymddugiadau tu ag at;eu cyd-greaduriaid yn, gyffredinol; 
a'chyd-ymdeimlad a'u brodyr, yn yr efengyl yn fwy neillduol. Ni. 
ddylent ddim bod fel: y rhaï nad, yw, achos neb ond eu hachos eu 
_ hunain yn cael effâith ar eu meddyliau. Phil. 2, 4. Am hynny.y. 
mae'r Apostol yn dywedyd, Byddwch lawcn gydar rhai sydd, 
lawen, Y mae'n wir y dichon dynion fod yn llawenhau pan y 
dylent fod yn galaru. Y mae llawer yn llawen, pan yn 
rhedeg yn gyflym íu a thragywyddol drueni. Y mae rhai 
_yn llawenhau pan fyddont wedi ennill cyfoeth mewn, modd 
anghyfreithlon, eraill pan fyddont yn yfed i ormodedd yn 
y tafarn-dai, eraill pan yn cael,cyfleusdra i. borthi nwyd- 
au beilchion, maleisus, ymddialgar, anllad, &c. eraill pan 
yn ymddiried i'w hunan-gyfiawnderau, ac eraill pan welont achos 
yr Arglwydd yn myned dan gwmmwl, Yn yr amgylchiadau 
hyn a'r cyffelyb nid yw ddim yn ddyledswydd ar dduwiolion i 
jawenhau gyda hwynt. Ond, pan welont eu, cyd-gread- 
uriaid yn cael achos i lawenhau, am eu bod wedi cael eu 
gwaredu allan o ryw amgylchiadau annymunol, neu am eu.bod 
yn cael en cysurus amgylchynu a_thrugareddau, neu am fod yr 
Arglwydd yn gweled bod yn dda i wenu arnynt yngoruchwiliaeth. 
ei ragluniaetb, ni ddylent âdim cynfigennu wrth edrych arnynt ; 
ond y mae'n ofynnol iddynt. ymhyfrydu yn eu hawddfyd a'u 
llwyddiant. Ond pan fyddo duwiolion yn llawenhau, wrth fedd- 
wlam helaethrwydd gras y Jehofah mawr, am y ffordd a. drefnodd 
ei ddoethineb i gadw pechaduriaid, am y gwaith ag y mae'r 
Arglwydd wedi ei ddechreu yn eu heneidiau, am y cysuron y- 
maent yn brofi yn ffyrdd yr Arglwydd, am. ddi-anwadalwch 
cyngor a chyfammod Duw, am: y gobaith sydd ganddynt i gael 
bod yn ddedwydd byth tu draw i angeu, &c. y mae ^n ddyled- 
swydd ar eu brodyr i fod yn llawen gyda hwynt.” Fel y mae'r 
Arglwydd yn carn llwyddiant ei weision, Psal. 35. 27. felly hef- 
yd pan y mae un aelod o gorph Crist yn cael ei anrhydeddu, y 
mae'r holl aelodau yn cyd-lawenhau. 1:Cor. 12. 26. Ymae 
cariad brawdol yn eu rhwymoi hyn. Ac fel y dywedir, mewn 
_ laith gyíîelybiaethol, fod yr Arglwydd yn cael ei gystuddio yn 
holl gystuddiau ei bobl, Es. 63. 9. felly y mae'r Apostol yn 
dywedyd ymhellach wrth y Rhufeiniaid, Ac wylwch gyda'r rhaî 
| sy'n wylo. Y mae llawer o wylo pechadurus yn.y.byd. Yr ôedd 
Ammon yn flin arno fel y clefychodd ; ïe, yr oedd yn curio beu- 
nydd, heb un achos o hynny, ond yn unig ei fod dan lywodraeth 
ei nwydau llygredig. 2 Sam, 13, 2—4. Yr oedd Ahab yn 


PENNOD XII, 591 


athrist îawn, yn gorwedd ar eî wely, ac ni fwytai fara, am na” 
wnai Naboth ddim rhoddi iddo dreftadaeth ei hynafiaid, 1 Bren, 
21.4. Ac y mae brenhinoedd a marchnattawyr y ddaear yn 
_ wylo ac yn galaru oblegid cwymp Babylon. Dat.18.9,11. 
Yn y fath amgylchiadau a liyn y mae 'n sicr na ddylai duwiolion 
ddîm wylo gyd ag annuwiolion. Ond os bydd i gristion weled 
ei gyd-greaduriaid. yn galaru dan gystudd corphorol, neu oblegid 
rhyw ofidiau fydd yn eu cyfarfod yngoruchwiliaeth rhagluniaeth, 
ni ddylai efe ddim llawenhau yn eu hadfyd; ond ei ddyledswydd: 
yw cyd-ofidio a hwynt, a dangos tosturi tu ag attynt, yn gystala 
pharodrwydd i wneuthur yr hyn a allo tu ag at eu cynnorthwyo 
a'u cysuro. Y mae dynion duwiol yn caelllawero achos i wylo 
fra y maent. ymma ar y ddaear. Y maent yn agored i droion 
chwerwon, yngoruchwiliaeth rhagluniaeth, yr un íath:a dynion 
eraill: y maent yn caeleu casau a'u herlid gan annuwiolion : y 
'maent yn profi llygredd yn gweithredu yn feunyddiol yn eu myn- 
wesau eu hunain: y maent yn gweled mynych ddadfeiliad yn 
eu ffydd,” eu cariad, eu gobaith, &c. y mae Duw yn cuddio eî 
wyneb: ac y maent weithiau yn cael llawer o ofid wrth weled 
achos Duw dan warth a gwaradwydd. Yn yramg gylchiadau hyn 
y mae'n ddyledswydd ar eu brodyr i gyd-ymdeimlo a hwynt a 
thosturio wrthynt. Yr oedd Dafydd yn cyd-ymdeimlo hyd yn 
nod a'i elynion, -Psal. 35. 13,14. Ond gan fod duwiolion yn; 
aelodau o'r un corph, I Cor. 12. 26. ac yn sefyll mewn agos. 
berthynas, y naill i'r llall, fel brodyr yn yr Arglwydd, y mae*n 
ddyledswydd neillduol arnynt i gyd-ymdeimlo a'u gilydd dan eu . 
hamrywiol. ofidiau. Nehem. I.2—4. Heb. 13. 3. Dylent ystyr 
ied. yn, neillduol eu-bod hwy eu hunain yn y corph, y gallasent 
fod. yn yr un sef) lfa anghysurus y maent yn gweled eraill ynddi, 
eu bod etío yn aud i'r unrhyw, neu gyffelyb amgylchiadau. 
gofidus, a bod eu hanwireddau wedi haeddu hynny a llawer mwy. 
Y mae Crist wedi gosod siampl PegOrol, i'w ganlynwyr yn hyn. 
Ioan. 11. 33—35. 


a6 B yddwch yn un-fryd â'ch gilydd: heb roi eich 
meddwl ar uchel-bethau; eithr yn gyd-ostyngedig 
â'r rhai isel-radd.. Na fyddwch ddoethion yn eich 


tyb eich hunain. | | 
“Fel y byddo i grisUnogion fod yn llawen gyda'r rhii add 
Lien IIL 3U 
yw, 


522 RHUFEINIAID» 


Ìawen, a wylo gyda'r rhai sy'n wylo, y mae 'n angenrheidiol, 
iddynt fod yn ddyfali gadw undeb yr Yspryd ynghwlwm tang- 
nefedd. Eph. 4.3. Gyda golwg ar hyn y mae'r Apostol yw 
dywedyd, Byddwch yn unfryd a'ch gilydd. Yr oedd rhai oaelodau 
yr eglwys yn Rhufain wedi cael eu dwyn o blith yr Iuddewon, 
airhaio blith y Cenhedloedd: nid yw ddim yn dybygol fod rhag- , 
luniaeth wedi gosod pawb o bonynt yn yr un amgylchiadau, o 
ran eu sefyllfa yn y byd: y mae'n dra thybygol fod llawer o; 
râgoriaeth rhwng rhai o. honyhi a'u gilydd o ran eu cyrraeddiad- 
au a'u doniau: ac y mae'n bossibl eu bod yn llettya g gwahanol . 
olygiadau mewn perthynas i rai pethau nad oeddynt ddim o gym- 
maint pwys. Ond er eu cysur eu hunain, yn gystal ac er hardd. 
weh i'w proffes fel crist'nogion, fe ddylai canlynwyr Crist ym- 
drechu cymmaint ag a fedront i fod o'r un golygiadau am bethau. 
Duw, gan feddwl yr un peth, Phil. 2. 2. a chan rodio wrth yr un 
rheol, Phil. 3. 16. a dywedyd yr un peth, fel na byddo ymbleidio. : 
yn eu plith, ond eu bod wedi'eu cyfan gyssylltu yn yr un meddwl, 
ac yn yr un farn. 1 Cor. F. 10. A phan y maent yn.methu cyd». 
weled, ni ddylent ddim casau eu gilydd, na llettya meddyliaw 
culion y naill am y llall : ond dylai pob un roddii arall y rbydd- 
did*ag y. mae efe yn ei ddymuno iddo er hun. Dylent lettya 
yrun meddyliau tirion y naill am y llall, gan olygu eu gilydd fel 
gwrth-ddrychauyr un cariaddwyfol, wedi eu prynu a'r un gwaed 
gwerlhfawr, ac wedi eu bendithio a'r un bendithion ysprydol 
Ynghrist,. en fod'o'r un cariad at eu gilydd : yn un-fryd, yn. 
cyd-oddef a'u gilydd: yn caru fel brodyr,yn drugarogion, ym , 
fwynaidd. I Pet. 3..8. Dylent hefyd fod yn un-fryd, neu o'r un 
pen-derfyniad, trwy gymmorth gras, i ymwadu. a hunan, codi'r 
groes, dilyn yr Oen i ba le bynnag -yr elo, glynu wrth yr Ar- 


glwydd, trwy bob dyfal-bara, peidio rhoddi tramgwydd, y naill. oí 


i'r llall, mewn dim, gweddio dros eu gilydd, a gwneuthur cym- 
maint ag a fedront o ddaioni y naíll ir llall... Ond fel y mae. 
balchder yn rhwystr neilldnol i ddynion fod yn un-fryd a^u gilydd,. 
y mae'r Apostol yn dywedyd ymhellach, Heb roddi eich meddwl 
. ar uchel bethau... Y mae'n gyfreithlon, ïe; y mae^n angenrheidiol 
i dduwioliôn roddi eu meddyliawar y pethau sydd uclod, gan 
gadw eu golwg ar gamp: uchel alwedigaeth Duw Ynghrist Iesu. . 
Ond dylent fod yn ochelgar iawn rhag llettya meddyliau uchel a 
chwyddedigam eu gwybodaeth, eu galluoedd, eu doniau, neu eu 
defnyddioldeb eu hunain, a thrwy hynny fod yn diystyru eraill, 
fel yr oedd y Pharisead yn diystyru'r. publican, Luc 18. 11, 12. 


' 


PENNOD XII, “5923 


'Ni ddylent ddim ceìsio mawredd iddynt eu hunaîr. Jer. 45.5. 


'Y mae'n an-addas iawn iddynt fod yn gosod eu calon ar gyrraedd 
'llawer-o gyfoeth bydol, neu am gael y blaenoriaeth ar bawb er- 


aill, llawer o glod oddi wrth eu cyd-greaduriaid, cyfeillachu 
Îlawer a WL WÌ On daear, cael eu gosod mewn sefyllfaoedd 
uchel, &c. Yn eu bymdriniaeth a'r byd, ac yngwaith yr Ar- 
glwydd, ni ddylent ddim bod yn ymestyn at bethau uwchlaw eu 
cyrraedd. Os byddant yn cael eu dyrchafu, ni ddylent ddim 
gosod eu calon ar hynny, nac ymchwyddo ar gyfrifhynny. Ac 
ni ddyìent ddim cymmeryd arnynt eu bod yn medru treiddio i 
ryw ddirgeledipaethau uchel, gan ruthro i bethau na”s gwelsant, 


' wedi ymchwyddo yn ofer gan eu meddwl cnawdol en hunain. 


Col. 2. 18. Gwel Rhuf, 11. 20. 12. 3... Eithr yn gyd-ostyngedig 
a'r rhaì iselradd. Y mae llawer o blant Duw yn isel radd, trwy 


— nad ydynt ond tlodion o ran eu hamgylchiadau, bychain.o ran eu 


cyrraeddiadau, a distadl a dirmygus ynghyfrif llawer o'u cyd-gre- 
aduriaid. Iag. 2. 5. Mat. 11.16. 1 Cor. 1. 26—28.. Y mae 


'llawero honynt yn isel o ran eu ffydd, eudoniau, &c. Ni ddylai 


y rhai'n ddim cael eu diystyru ar gyfrif.eu tlodi, neu fychandra 
eu doniau: ond dyledswydd y rhai sydd ryw beth uwchlaw idd- 


ynt yw, Cymmeryd sylw neiilduol ohonynt, cyfrinachu a hwynt 
" mewn modd mwynaidd a thirion, cynnal y gweiniaid, 1 Thess. 5. 

“14. ymddwyn tu ag attynt gyda charedigrwydd, a dangos eu 
“hunain, fel Dafydd, yn gyfeillion i i'r rhai oll a ofnant yr Arglwydd, 

y pa, mor isel bynnag fyddo eu hamgylchiadau yn y byd. Psal. 119. 
'63. Ym mblith y tlodion y treuliodd Crist y rhan fwyaf o'i 
' amser ymma ar y ddaear: ym mhlith y rhai'n y mae'r efengyl yn 
“Hwyddo yn fwyaf cyffredin: ac fe fedr: plant Duw ganfod gogon- 


iant eu brodyr yn llewyrchu trwy eu hell dlodi a'u gwisg wael, 
Y mae'r gair ag sydd ymma am fod yn gyd- ostyngedig yn ar- 


wyddo cael eu dwyn gydar rhai isel radd, neu eu harwain ym- 


maith gyda hwynt. Gwel Gal. 2.13. 2 Pet. 3.17. Fe ddylai 
disgyblion Crist fod ar eu gocheliad rhag cael eu harwain ym- 


maith gyda mawrion y byd, y rhai, yn y cyffredin, sy'n elynion î 


Dduw :. ond eu braint yw cael eu harwain ar hyd yr un llwybrau | 
a duwiolion, er na byddont ond rhai iselradd. Ond y mae'n 


5. bossibl mai eu cyfarwyddo yr oedd yr Apostol i fod yn foddlon î 


beihau isel, fel .y mae'r geiriau yn cael eu cyfieithu yngodreu 'r 


. dalen. Os ca duwiolion eu dwyn. i amgylchiadau cyfyng ac 
anghenus, hwya ddylent. ymostwng yn dawel i drefniadau rhag- 
.duniaeth, gan ymfoddloni i i fywioliaeth wael. 2 Cor. 12.10. Ae 


524 RHUFEINIAID. 


ni ddylai ddim bod yn gywilydd gan neb o ganlynwyr Cristi ym- 
ostwng i gyflawnu y gwasanaeth gwaela a_ allont ei wneuthur i'r 
Seintiau tlottaa mwya diystyrllyd ar y ddaear. Na fyddwch ddoeth- 
| ên yn eich tyb eich hunain. Beth bynnag yw'r sefyllfa y mae'r Ar- 
glwydd wedi gosod y naill a'r llall ynddi, beth bynnag yw *r don- 
Ian apha rai y maent wedi cael eu cynnysgaeddu, fe ddylai pobun 
fod yn ochelgar rhaglleitya meddyliau chwyddedig am ei ddoethin- 
ebeihun. Dihar. 3.7. 26. 12, Es, 5.21. 1Cor. 3. 18. Y mae'r rhai. 
sydd yn ddoeth yn eu golwg eu hunain yn rhy barod i edrych arnynt 
eu hunain uwchlaw cymmeryd cyngor gan eu cyd-greaduriaid: y 
maent dan brofedigaeth hefyd i beidio ymgynghori a Duw trwy 
eu bod yn dychymmygu nad oes arnynt ddim eisiau ychwaneg o 
oleuni na'r hyn sydd ganddynt: y mae'n hawdd ganddyntiym- 
ddiried i'w dychymmygion eu hunain, a thrwy bynny i ddiystyru 
golygiadau eraill, ac felly i osod eu hunain i ddwyn i mewn a- 
thrawiaethau a threfniadau newyddion i eglwys Dduw: y mae 
yn hawdd iawn ganddynt ddiystyru ceryddon eu brodyr: ni 
wnant ddim cynnyddu mewn gwybodaeth, am eu bod yn golygu 
eu bod yn gwybod digon eisoes: y maent yn meddwl bod yn rhaid 
iddynt flaenori ym mhob achos, ac na_ ellir gwneuthur dim yn 
iawn heb ymgynghori.a hwynt: ac y maent, trwy'r pethau hyn 
a'r cyffelyb, nid yn unig yn gwneuthur eu bunain yn ddi-ddef- 
nydd, ond hefyd yn agored i i ddiystyrwch.. Ond y mae'n angen- 
rheidiol i bob cristion ystyried, nad yw efe yn gwybod ond. mewn 
“rhan, ac nad oes neb yn gwybod y cyfan... Nid oedd Moses 
ddim yn edrych arno ei hun uwchlaw gwrando ar Jethro ei 
chwegrwn. Ex. 18. 19—26. Ac nid oedd Naaman y Syriad 
ddim yn golyga ei hun yn rhy ddoeth i wrando ar gyngor ei weis-. 
ion. 2 Bren. 5.10—14. Gwel ymhellach Rhuf. 11. 25.. 


17 Na thelwch i neb ddrwg am ddrwg: tarper 
wch bethau onest yngolwg pob dyn. UN 

Er ì dduwiolion wneuthur eu goreu i fod yn ddi- drig yaa; ï 
bawb o'u hamgylch, er iddynt ymdrechu hyd ag y medronti 
“ ymddwyn yn dangnefeddus, yn fwynaidd, ïe, ac yn garedig tu ag 
at eu cyd: greaduriaid: yn gyffredinol, nid ydynt Yn i ddisgwyl 
pa bydd i ddynion ymddwyn mewn môdd drwg td ag attynt. 

Ond pa cynddrwg bynnag y byddo ymddugiadau eraill tu ag 
. tynt, nid ydynt hwy ddim i ymddial. ” Cyngor yr Apostol yw, 
“Na thelwch i neb ddrwg am ddrwg. | Thess, 5.15. | Pet. 3.9. 


PENNOD XII, 595 


Nid yw 'r geiriau hyn ddim yn gwahardd 'swyddogion gwladol ií 
gospi troseddwyr am y drygau y byddont wedi bod yn euog o 
honynt. Ond os bydd eu cyd-greaduriaid yn ymddwyn yn ang- 
hyfiawn tu ag at y saint, neu yn eu drygu, trwy air neu weithred, 
hwy a ddylent fod ar eu gocheliad rhag ymddwyn yn anghyfiawn, 
neu yn angharedig tu ag at y rhei'ny mewn ffordd o ymddial. O 
herwydd yna hwy a fyddent yn gyfrannogion o egwyddor ddryg- 
ionus eu gelynion, yn canlyn eu siampl, ac mewn mesur, beth 
bynnag, yn cyfiawnhau eu hymddugiadau. Byddai eu hymddug- 
iad yn hollol wrthwyneb i i orchymmyn Crist, Mat. 5. 39, 44. yn 
gystal. ac yn groes i'r siampl a adawodd an i'w ganlynwyr. 
i Pet. 2.23. A. chan fod llawer o duedd yngelynion crefydd i 
osod. y lliw gwaetha ar holl ymddugiadau duwiolion, y mae 'n 
angenrheidiol iddynt gymmeryd sylw neillduol o gynghor yr 
. Apostol, Darperwch belliau onest yngolwg pob dyn. Y mae'r gair 

. a arferir ymma am (nef, yn arwyddo yr hyn sydd dda, ac yn 
cael ei gyfieithu felly. yn fwyaf cyffredin, Mat. 5. 16. 13. 48, 
«oan 10..32..1 Tim, 5. 25. Tit, 3. 8. Pethau onest, gan hynny, 
yw. 'r pethau da y rhai y mae *n gyfreithlon i gristion eu gwneu- 
fur. Ond i fod yn fwy neillduol, fe ddichon y geiriau gymmer, 
yd imewn y pethau sydd yn ddi-achos tramgwydd, y 'Cor. 10, 
eŵ2.y pethau na fyddo ddim yn. angenrheidiol ì ì wneuthur un es- 
“gusdrostynt, y pethau sydd yn unol a chy fiawnder ac uniondeb, 
sypethau r pa ellir ddim dywedyd yn eu herbyn, y pethau sydd yn 
“hawddgar a chanmoladwy, Phil, 4. 8; y pethau sydd” yn cael eu 
gwneuthur yn weddaidd ac mewn trefn, 1 Cor. 14, 40. y pethau 
;8ag sydd yn addas i'r sefyllfa ag y mae rhagluniaeth wedi gosod 
sy naill a'r llall, ynddi, y pethau ag sydd yn cael eu gwneuthur 
“mewn symlrwydd a di- fagrithrwydd, y pethau ag eit yn tarddu 
oddi ar ddynoliaeth ac ewyllys dai gyd-greaduriaid, a'r pethau a 
fyddo yn tueddu at les adaioni y rhai a fyddo o'n hamgylch. 
Ni ddylai. duwiolion; ddim bod êp. hollol an-ystyriol o'r hyn a 
.ddywedo eu cyd-greaduriaid am i'danynt: ond dylent ddarparu 
> pelliau onest yngolwg pobdyn.. Y mae,hyn yn cynnwys gofal 


— am: wnenthur yr hynag a fyddo y yn bardd ac yn anrhydeddus, 


: difrifol ystyriaeth o'r modd y mae 'n c oreu i ymddwyn yn, y naill 
“amgylchiad a'r. llall, ac : ymdrechiadau cydwybodol, trwy gym- 
b 'morth-gras, iymddwyn mewn cyssondeb. a'u proffes fel,canlyn- 

“wyri lesu: Grist, Nid,ydynt ddim i, wneuthur, hyn i'r, diben i 
-gaeleu gweled gan ddynion : ond. fel y cywilyddio y y rhai sydd 

Heh barod â feio: 1 Pet, 2, 42. fel, y byddo i i ddynion weled eu 


556 RHUFEINIAID, 


gweithredoedd da, a gogoneddu eu Tad yr hwn sydd yn y nef- 
oedd: Mat, 5. 16. ac fel y byddoi eraill gael eu cynhyrfu ï 
ymddwyn yn addas trwy sylwi ar eu hymarweddiad awy 1 Pet. 
2.12. 


18 Os yw bossibl, hyd y mae ynoch chwi, byddwch 
heddychlawn â phob dyn, | 


Un o'r pethau ag sydd yn onest, yn dda, yn hardd, ac yn an- 
rhydeddus yngolwg pob dyn yw, tymmer ac ymddugiad llonydd 
ac heddychol. Ymma, gan hynny, y mae 'r Apostol yn annog y 
Rhufeiniaid, nid yn unig i fod yn dangnefeddus yn eu plith 
eu hunain, 1 Thes5. 13. ond hefyd i ddilyn heddwch a'u cyd- 
greaduriaid yn gyffredinol. Heb. 12. 14. 1 Pet.3. 11. Ond 
gan nad yw calonnau annuwiolion ddim yn nwylaw duwiolion ; 
gan na ad rhai dynion ddim llonydd iddynt, gwnaent a fynnont; 
a chan y gall; fod llawer o WN yn y rhai na allant ddim 
“bod mewn heddwch a phawb, y mae 'r Apostol yn dywedyd, Os 

AU bosibl, hyd y mae ynoch chwi. Nid oes iddynt fawr o lei 
ddisgwyl y bydd dynion erledigaethus, y beilchion, na'r ymry- 
songar yn heddychol a hwynt: ond eu dyledswydd hwy yw ceis- 
Fo heddwch, a'i ddilyn yn y cyfryw fodd, fel, pe byddai 'n bos- 
sibl, na byddai dim ymryson rhyngddynt hwy ac ereill mewn un 
achos mwy na'i gilydd. Trwy fod cymmainto annhrefn yn y 
byd, a thrwy fod. llawer o adyntdn gymmaint dan lywodraeth 
nwydau llygredig, y mae hyn i'w olygu fel yn nesa peth at an- 
mhossibl.. Ond eu dyledswydd hwy yw edrych na byddo dim ag 
sydd vn tueddu at hynny yn cael ei adael ar ol o'u tu hwy. Mor 
belled ag y byddo'n cydsefyll a gwirionedd ac anrhydedd, mor 
belled ag y gallo gael ei wneuthur heb anfoddloni Duw na. 
“ghlwyfo, eu cydwybodau eu hunain, hwy a ddylent wnenthur eu 
goreu ì fod yn heddychlawn a phob dyn. Yn yr hyn oll a fyddo a 
wnelont a chyfeillion neu elynion, ag Iuddewon neu Genhedl- 
eedd,a dynion o bob gradd, sefylia, ac amgylchiadau, hwy a 
' ddylent wneuthur, yr hyn ag a fyddo 'n dybygol o ryngu bodd, 
mor belled ag y gellir gwneuthur hynny a chydwybod dawel: 
peidio gwneuthur yr hyn a fyddo yn anfoddloni, os gellir ymgadw 
rhag hyn»y heb ddigio Duw: cyd-ddwyn a'u cyd-greaduriaid 
byd ag y gallont, a bod yn barod i ddioddef peth cam yn hytrach 
macymryson: peidio ymyraeth yn afreidiol ag achosion rhai ep- 
aill: a gochelyd balchder, cynfigen, ac yspryd ymddialgar, Er, 


PENNOD XI, 52a 


fod llawer yn eael eu bywioliaeth wrth ryfela, y mae ^n angen- 
rheidiol i gristianogion roddi eu bryd ar fod yn llonydd, a dilyn 
y pethau a berthynant i heddwch. _ I Thes. 4, 11. Rhuf. 14. 19. 
O herwydd y mae dedwyddwch gwlad ac eglwys, eu cysur eu 
hunain, ac anrbydedd crefydd yn ymddibennu llawer ar 
hynny. 


I9 Nac ymddïelwch, rai anwyl, ond rhoddwch Ie 
i ddigofaint: canys y mae'n ysgrifenedig, I mi y mae 
dial, myfi a dalaf, medd yr Arglwydd, | 


'Un o'r pethau ag sydd yn tueddu fwya i rwystro dynioni fod 
yn heddychlawn yw yspryd llidiog ae ymddialgar. Nid rhyfedd, 
gan hynny, fod yr Apostol yn dywedyd, Nac ymddielwch, raî an- 
wyl. Nid yw disgyblion Crist ddim i ddisgwyl na bydd iddynion 
eu melldithio, gwneuthur niweid iddynt, a'u herlid. Mat. 5.44. 
Nid yw ddim allan o le iddynt ymddiffyn eu hunain mewn ffordd . 
gyfreithlon. Pan 6edd amrywiol o'r Iuddewon wedi cyd- -Íwr-. 
iadu'i ladd Paul, fe ddarfu i'r Apostol, er mwyn diogelu ei hun, 
wneuthur y Peth yn adnabyddus i'r pen-capten. Act. 23. 12 
—21. ' Ac yr ydym yn cael iddo appelio at Cesar. Act. 25. 10. 
A chan fod y swyddog gwladol yn weinidog Duw er daioni; 
Rhuf. 13. 4. y mae'n gyfreithlon i dduwiolion geisio gan y 
gweinidog hwn i'w hamddiffyn rhag cam. Ond y mae'n angen- 
rheidiol iddynt fod yn dra gwiliadwrus rhag ceisio gwneuthur. 
cyfiawnder iddynt eu hunain trwy ymddial ar eu gelynion mewn 
ffordd ddirgelaidd. A phan fyddont dan angenrheidrwydd i 
ddal gafael ar yr amddifyniada rydd cyfraith y tiriddynt, hwy 
a ddylent fod yn ofalus iawn na fyddont ddim yn dymuno drwg 
i'r neb a fyddo wedi gwneuthur cam a_ bwynt, Dihar. 20 gn, 

24.29. 1 Thess. 5. 15. 1 Pet. 3. 9, Yr oedd y Rhufeiniaid yn - 
anwylgan Dduw. Yr oedd yr Arglwydd wedi eu caru, trefnu 
Gwaredwr iddynt, anfon ei Ysbryd i'w bywhau, maddeu eu 
” pechodau, euw diddanu yn eu gorthrymderau, rhoddi iddynt. 
ddyfodfa af ei orsedd, &c. Gwel Rhuf. 1. 7. Y mae yn 
sicr y dylasaì ystyriaeth o hyn eu gosod ar eu goch- 
eliad rhaw meddwl am ymddial ar yrhai sydd yn troseddu. 
yn eu herbyn. Ac fel brodyr a chyfeillion yn yr Arglwydd 
yr oeddynt yn anwyl gan Paul. Wrth eu cyfarwyddo, gan hyn- 
Ry» i gid s^gdyri'n nid Ga efe ac 'ceisio dim ganddynt ag. 


55g RHUFEINIAID, 


oeddyn ddi-anrhydedd, nac mewn un modd yn niweidiol 
ìddynt: ni oddefai ei gariad attynt ddim iddo efe wneuthur 
' hynny. Mewn cyferbyniad i ymddial y mae'n dywedyd, Ond 
rhoddwch lei ddigofaint. Ni ddylai duwiolion ddim yR 
ebu cynddaredd eu gelynion. Mat. 5. 39. Ni wna digofaint 
,0rid cynhyrfu yn fwy os gwna dynion sefyll yn ei erbyn, Y peth 
mwya tybygoli dorri ei rym yw, naill ai myned oddi ar y ffordd 
nes y byddo *r llid yn oeri, neu ddioddef cam yn amyneddgar yn 
hytrach nac ymddial. - Fel hyn.y.darfu ìi. Dafydd roddi lle i 
ddigofaint Saul, trwy gilio o'i wydd, a ffoi ymmaith. 1 Sam. 19. 
iO. Neu fe allai mai meddwl yr Apostol yw, na ddylai dynion 
ddim cymmeryd i'w dwylaw eu hunain y gwaith o ymddial, ond 
gadael hynny i'rswyddog gwladol, yr hwn.fel gweinidog Duw 
sydd yn ddialydd llid i'r hwn sydd yn gwneuthur drwg. Rhuf. 
13.4. Neu fe ddichon mai yr hyn a olygir yn fwyaf neillduol” 
yw; rhoddi yr achos i Dduw, a gadael i'w ddigofaint ef gymmer- 
yd lle ar en ggwrthwynebwyr. Y mae'n wir na ddylai Crist'nog- 
ion ddim dymuno i ddial Duw. orddiwes eu gelynion : ond pan 
fyddont wedi gwneuthur pob peth ag a allont feddwl am dano, 
tì ag/at droi ymmaith eu llid, ac na hyddo hynny yn cael dim . 
effaith arnynt, nid oes. ganddynt ddim i'w wneuthur ond rhoddi 
yr achos drosodd i'r Barnwr cyfiawn: 1 Pet. 2, 23. N id oes idd— 
ynt ond gadael eu gelynion i farn Duw, yr hwn a wyr. pa beth. 
sydd oreu i'w wneuthur a hwynt, ac a fyn uniondeb i'w bobl, yn 
eìamsereihun. 2 Thess. 1.6. Felhyn.y maent i roddì llei 
ir AND Duw gael ei amlygu yn erbyn eu gwrthwynebwyr. 
Y mae'n briodol iawn iddynt wneuthur.hyn, _ Canysy mae 'nys- 
grifenedig, I mi y mae dial, Y mae'r Apostol ymma ^n cyfeirio at 
yr hyna ddywedodd yr Arglwydd trwy Moses, I mi y perthyn. 
. dial, a thalu y pwyth, dychwelaf ddialar fy ngelynion, a thalaf y 
pwythi'm caseion.. Deut. 92. 35,41. Y mae hyn wedi €i ys- 
grifennu, nid yn unig er dychryn i elynion Duw, ond hefyd. er 
calondid i'w bobl, ac i'r diben i'w hattal rhag grwgnach dan eu 
gorthrymderau. Uchel fraint y Jehofah mawr, fel goruchel lyw- 
odraethwr a Barnwr y bydoedd, yw ymweled a_ throseddwyr a 
chospedigaethau haeddiannol : iddo ef y perthyn trefnu pa fodd 
apha bryd y mae hynny i gael ei wneuthur. Y mae'r gwaith 
o ymddial ar dfestifeiy; yn gofyn doethineb, cyfiawnder, a 
sancteiddrwydd Duw, yn gystala'iallu a'i awdurdod ar ei gread- 
uriaid. Y mae'r geiriau, Mi adalaf, medd yr Arglwydd, yn gosod 
“ allan fwriad Duw i ddangos ei anfoddlonrwydd yn erbyn drwg- 











PENNOD XI, 529 


Weithredwyr, naill âì trwy droion chwerwon yn nhrefn ei raglun- 
iaeth, neu trwy gospedigaeihau yn cael eu gosod gan y Swyddog 
gwladol, yn y byd hwn ; neu trwy dywalltiad o'i lid arnynt, í 
dragywyddoldeb ym myd yr ysprydoedd. Y mae purdeb ei nat: 
ur, manyldra ei gyfiawnder, a'i Tyddlondeb i'r hyn a ddaeth all- 
an o'i enau, yn ei rwymo i: wneuthur hyn. Lle ei bobl, gan 
bynny, yw gadael eu hachos yn ei law ef, a dangos pob driondeb, 
hyd yn-nod i'r gwaethaf o'u Ca a PAO ag ymddial ar- 
nynt mewn un modd: 
v 


20 Am hynny, os. dy elyn a newyna, portha ef; os 


sycheda, dyro iddo ddiod: canys wrth wneuthuc ' 


hyn, ti a bentyrri farwor tanllyd am ei ben ef, 


' Ymma ymae 'r Apostol yn-tynnu casgliad oddi wrth yr hyn â 
toddasai ar lawr yn 'yr Adnod flaenorol. - Am hynny os dy elyn'a 
tewyna, portha . ef ; os sycheda, dyro iddo ddiod, Er i dduwiolion 
geisio bod yn ddoeth fel y seirph, ac yn ddiniweid fel y colomen> 
nod, nid ydynt ddim i. ddisgwyl na bydd rhyw un neu gilydd 
o'u cyd- ynddi yn elyniìddynt.” Psal. 7.4. 17.9.927.-2. 

69.4, Y mae'r rhai'n yn eu casau o'u calon, yn ewyllysio idd- 
ynt bob drwg, yn ymdrechu rhwys iddynt gael eu hamcanion 


i ben, yn ŵreuthur pob niweid iddynt ag a fedront, yn gofidio 


oblegid eu llwyddiant, ac yn llawenhau yn eu hadfyd. -Y mae 
yn bossibl i'r phai'n gaeleu dwyn i gyfyngder a than wasgfauon. 
Gallant gael eu dwyn mor isel fel y byddont yn barod i farw o 
« menyn, neu yn barod ìi lewygu o syched, Ac fe ddichon hyn 
U N, gymmeryd llepan fyddo gan dduwiolion fodd a chyfleusdra«i 
' wneuthur daioniiddynt. Yn y fath amgylchiadau a hyn fe ddy- 
ai cristianogion ymgadw rhag llawenhau yn eu hadfyd, eu 
gwawdìo, na beio arnynt, fel rhai fyddai yn derbyn yr hyn sydd 
yn gyfiawn iddynt ar gyfrif €u bymddugiadau tu ag attynt hwy, 


* 


— Nid yw ddim yn gyfreithlon iddynt feithrin meddyliau ymddial- 


'gar: Am hyny nid ydynL ddim i esgeuluso hyd yn nod y 
' gwaethaf o'u gelynion yn eu hadfyd, ond ii ddangos yspryd tos- 
tuRola maddeugar, (rwy wneuthur daioni iddynt, ac yn neillduol 
trwy gyfrannu iddynt yr hyn a fyddo yn angenrheidiol er eu cyn- 
haliaeth, Fel y mae Duw yn peri i'w haul godi ar y drwg ac ar 
y da, felly hefyd fe ddylai duwiolion, yn ol eu gallu, ac yn ol fel 
. y gwelont cu gelynion mewn angen, fod yn barod i roddi iddynt 


| Liyrm llL. 3x 


530 RHUFEINIAIDs 


ymborth er eu cynhaliaeth, a diod i'w di«ychedu yn eu cyfyg- 
der. Ex. 23, 4,5,. Dihar. 25..21.. Mat. 5. 44... Y mae 'r 
gair sydd yn cael ei arfer ymma am bor4hi yn arwyddo, rhoddî 
ymborth i un yn yr un fath ag y bydd mammau yn rhoddi i'w ba- 
banod, neu fel y gwneir i ddyn claf, na fyddo ddim yn alluog i'w 
gynnorthwyo ei hun. . I roddi annogaeth i ymddwyn yn y modd 
hyn taag at elynion y mae'r Apostol yn dywedyd, Canys wrth 
waeuthur hyn tì a bentyrri farwor tanllyd awm ci benef.. Gan fod 
yr Apostol yn gwahardd ymddial, Adn. 19. ac yn son am orch- 
fygu drygioni trwy &daioni, Adn. 21. y mae'n dybygol mai yr 
effeithiau dymunol a ellir eu disgwyl oddi wrth diriondeb tu ag 
âŶ elynion yw yr hyn a olygir ymma yn fwyar neillduol. Y mae 
pentyrru marwor tanllyd ac fettel galed yn foddion i'w thoddi. Yn 
yr un modd y mae lle i ddisgwyl y bydd ymddwyn yn fwynaidd, 
yn garedigol, a thrugarog tu ag at elynion, a disgwyl am gyf- 
leusdra i wneuthur daidn? iddynt, yn enwedigol pam fyddont 
wedi cael eu dwyn ï amgylchiadau cy fyng, yn foddion i i feddal- 
hau eu bysbryd, a thoddi eu calonnau rhewedig. Fel y mae Crist 
wedi ennil ei bobl trwy gariad, fely hefyd, fe ddylent hwythau 
wneuthur eu goreu i ennill eu gelynion trwy diriondeb. A phan 
welo *r rhai'n y rhaî ag y byddont wedi ew herlid a'u niweidio yn- 
_ tosturio wrthynt yn eu cyfyngderau, fe e'lir disgwyl y bydd mor 
anhawdd iddynt sefyH yn erbyn y fath ymddugiad ag a fyddai 
iddynt ddioddef marwor tanllydar eu pennau. Fel y mae daioni. 
Duw yn tywys i edifeirwch, Rhuf. 2. 4. felly hefyd fe ddichon”. 
cymmwynasgarwch a_ thiriondeb tu ag at elynion fod yn 
foddion i'w foddi i'r edifeirwch mwya diffuant am y drwg 
fyddont wedi eì wneuthur, eu llanw a gofid wrth feddwl. eu bod 
'wedi bod' yn elynion, a'u dwyn i gyfaddef eu drygioni eu hunain, 
a diniweidrwydd y rhai y byddont wedi bod yn elynion.iddynt.. 
Yn y modd hyn fe gafodd llid Saul ei dawelu dros dro trwy gm 
ddugiad tirion Dafydd, 1 Sam. 24. 16. 26. 21. Iê, y mae'n 
bossibl i garedigrwydd fw ag at elynion fod yn foddion i'w dwyn 
ï fod yn gyfeillion diragrith, ac yn ganlynol ì ymddwyn mewn 
modd mynnei! a hawddgar tu ag aty rhai ag oeddynt unwaith 
yn eu drygu a'u niweidio. Ond gan fod: tan a marwor tanllyd 
yn cael eu mynych arfer yn yr EN i arwyddo digofaint 
Duw a'i farnedigaethau ar droseddwyr, Psal. 41.6. 18.13. 140. 
10. Es. 47. 14. Ezec.10.2. y mae'n bossibl mai meddwl 
yr Apostol yw, os bydd annuwiolion yn parhau i ymddwyn yn 
anniolebgar z ac yn greulon tu.ag at dduwiolion, ac heb gael cw 


PENNOD XI, 53] 


heanill trwy eu caredigrwydd a'u tiriondeb, fe fydd y cymmwyn-' 


asgarwcha ddangoswyd iddynt yn sicr o dynnu arnynt farn drym- 
ach, yrhon fydd fel tan anniffoddadwy yn cael eì dywallt ar- 
nynt byth. Y mae yn wir na ddylai duwiolion ddim dymuyo 
hyn wrth wneuthur daioni i'w gelynion ; ond y mae yn sicr mai 
hyn fydd y canlyniad: ni raid iddynt hwy, gan hyny, ddim rhoddi 
eu meddyliau ar waith mewn perthynas i ddial arnynt. 


21 Na orchfyger di gan ddrygioni, eithr gorchfyga 
di ddrygioni trwy ddaioni. | 


Ymma y mae yr Apostoî yn gosod diwedd-glo ar yr hyn a ddy- 
wedasai yn yr Adnodau blaenorol mewn perthynas i ymddugiad 
tu ag at elynion. Na orchfyger di.gan ddrygioni. Wrth ddrys- 
ton yn y Ían ymma yr ydym i ddeall naill ai un rhyw ddrwg ag a 


fyddo duwiolion yn ei ddiôddefoddiwrth eu gelynion, neu y«drwg. 


o lygredd sydd yn eu mynwesau eu hunain. Pan fyddo annuwiol- 


*X 


ion yn ymddwyn yn ddrwg tuag attynt, a phanfyddo eu llygredd, 


eu hunain yn barod i ymgynhyrfu, y mae'n angenrheidiol 
iddynt fod ar eugwiliadwriaeth rhagi'w meddwl gael ei gynhyrfu, 
eu hysprydei annhrefnu, ac felly iddynt gael en hyspeilio o'u ha- 


mynedd : dylent edrych na chafto yn diystyrwch nae anmharch a 


ddioddefont eu troi oddi wrth eu bwriad ì wneuthur daioni i'r rhai 
awnant niweid iddynt hwy: ac y mae yn ofynol iddynt fod yn 


neillduol ofalus i gadw ymhell oddi wrth ymddial ar y rhai sydd: 


yn ymddwyn fel gelynion tu ag attynt. Trwy golli yn y pethau 
hyn fe fyddai eu meddyliau yn cael eu dwyn i gaêthiwed, a'u 
gelynion yn llwyddo, yn eu herbyn. Mewn cyferbyniad i hyn y 
mae Paul yn dywedyd, Eithr gorchfyga di; ddrygioni, trwy_dda- 
ioni. Ymma y mae daioni, yn arwyddo naill ai gras Duw, trwy 
ba un y mae duwiolion yn cael eu cynnorthwyo iymddwyn yn 
addas, neu ymddugiad mwynaidd a charedig tu ag at elynion. 
Pan fyddo. duwiolion yn ymddwyn yn ostyngedig, yn addfwyn, 
yn amyneddgar dan eu gorthrymderap, ac yn enwedigol pan 
fyddo'n “awdd ganddynt wneuthur cymmwynas i'r rhaì fyddo 


wedi gwneuthur niweid iddynt; pan fyddont yn llettya meddyl-. 


iau.mor dirion ag a fyddo ^n bossibl iddynt mewn perthynas i'w 
gwrthwynebwyr, yn barod i esgusodi. eu beiau hyd ag y gellir, 
yn eu maddeu yn galonnog, ac fel arwydd o hynny yn dal gafael 

ar bob cyfleusdra i wneuthur daioni iddynt, y maent ar y ffordd 


532 RHUFEINIAID, 


i gacl y fuddugoliaeth fwya ardderchog ar eu gelynion. O her. 
wydd nid oes dim yn fwy tybygol i'w ffoi ymmaith oddi wrth eu. 
drwg-fwriadau, na dim a mwy o duedd ynddo i'w gwneuthur 
yn gyfeillion, ac felly i'w dwyn i garu a gwneuthur daioni i'r. 
rhai oeddynt o'r blaen yn eu drygu. 


PENNOD XIII. 
MDDAROSTYNGED pob enaid i'r awdur- 
, dodau goruchel: canys nid oes awdurdod ond” 
oddiwrth Dduw; a'r awdurdodau sydd, g^n Dduw 
y maent wedi eu hordeinio. 


'; Ar ol gosod allan, yn y cbewnodlMÌnco y dyledswyddau gor- 
phwysedig ar grisb'nogion tu ag at y naill y llall, tu ag at eu 
cyd-greaduriaid yn gyffredinol, a thu ag at elynion yn neillduol, 
ymae 'r Apostol, yn y bennod hon, yn dyfod ì ddangos pa fodd. 
y mae 'n angenrheidiol iddynt ymddwyn fu ag at y rhai sydd yn, 
blaenori mewn pethau gwladol. Yr oedd wedi dywedyd, nad yw. 
crist'nogion ddim dan y ddeddf, eithr dan ras; Pen. 6. 14. ac na. 
ddylent ddim talu.i neb ddrwg am ddrwg, nac ymddial ar eu gel- 
ynion. Pen. 12.17,19. Rhag ineb wneuthur cam-ddefnydd 
o'r pethau hyn, a chasglu oddi wrthynt, nad yw crist'ncgion . 
ddim iufuddhau i gyfreithiau gwladol, na ddylai swyddogion 
gwladol ddim. ymddial ar ddrwg-weithredwyr, ac na ddylai duw- 
iolion ddim ymofyn am amddiffyniad oddi wrthynt, y mae 'r 
saith adnod cyntaf o'r bennod hon yn cael eu treulio i ymdrin a*r 
modd y dylid ymddwyn-tu ag at swyddogion gwladol, Ymos« 
tynmed: pob enaid i'r awdurdodau goruchel. Yr oedd gan 
ïaddewon feddyliau mawrion am danynt eu hunain fel uníg bobl 
Dduw: yroeddyntyn golygu nad oedd ddim yn iawn iddynt 
hwy ymostwng i lywodraethwyr gwladol na thalu teyrnged idd-. 
ynt, oddi-eithr eu bod o'u cenedl a'u erefydd eu hunain, ac wedi. 
eu gosod arnynt trwy neillduol drefnhad Duw, eu goruchel Ar« 


PENNOD XIIL 528. 


glwydd a'u brenin. Yr oedd ganddynt ragfarn neillduol yn er- 
byn y llywodraethwyr Rhufeinig, am eu bod yn estroniaid ac yn 
eilun-addolwyr. Yr oedd hyn yn ddigon Ry i'r Rhufein- 
iaid, A chan fod yr Apostolion, a llavet o'r crist'nogion, yn y 
dyddiau hynny, o'r genedl Iuddewig, yr oeddid yn fynych yn 
gp yn eu herbyn, eu bod yn bobl wrthryfelgar, ac yn elynion 
i'r llywodraeth wladol. Act. 16. 20, 21. Y mae'n bossibl hef- 
yd fod dynion wedi ymlusgo i mewn i'r eglwys grist'nogol ag 
oedd yn cofleidio yr un golygiadau a'r Iuddewon, ac felly yn*di- 
ystyru llywodraeth, ac yn cablu y rhai ag oedd mewn awdurdod, 
Jud.8. Pr diben, gan hynny, i art yn iin golygiadau cyfeil; 
iornus yr luddewon, amddiffyn y grefydd grist'nogol yn erbyn yr 
hyn oedd ei gelynion yn barod i'w osod yn eu herbyn, a dangos 
i'r Rhufeiniaid ac eïaìll eu dyledswydd fel crist'nogion, y mae yr 
Apostol yn galw ar-bawb yn gyffredinol ìi ymostwng i awdurdod 
llywodraethwyr gwladol, ïe, pe byddent yn Baganiaid eilun-add- 
olgar, íel yr oedd y llywodraethwyr Rhufeinig, i'r rhai y mae Paul 
ymma yn gorchymmyn i bob enaid ymostwng. Y mae yr Ar- 
glwydd yn ei anfeidrol ddoethineb, wedi gosod dynion mewn 
“gwahanol sefyllfaoedd ac amgylchiadau: y mae rhai dan awdur- 
dod, y mae eraill mewn awdurdod. Y mae gan frenhinoedd, 
ymmerawdwyr, neu y rhai sydd yn-blaenori yn y naill wlad a*r 
llall, awdurdod, nid i ddywedyd wrth ddynion pa fodd y maent i 
gredu. neu ymarferyd mewn pethau. crefyddol, ond i wneuthue , 
cyfreithiau i nau r deiliaid yn eu hachosion gwladol, i. 
gospi troseddwyr a'r cyfreithiau:hyhny, íamddiffyn y rhai fyddo 
yn dioddef cam, ac i ofyn treth tu'ag at gynnal y llywodraeth, 
Y maent yn audurdodau goruchel, fel y maent ar gyfrif eu haws 
durdod, wedi eu derchafu uwchlaw eraill o'u cyd-wladwyr, neu 
fel y. maent yn uwch eu sefyllfa. nageraill, y rhai sydd fel is- 
swyddogion yn llywodraethu danynt. Y mae ymos(yngiad i'r aw- 
durdodau goruchel yn cynnwys addefiad o awdurdod y rhaì ag 
sydd wedi cael eu derchafu mewn modd cyfreithlon i*r cyfryw 
sefyllfa anrhydeddus : ufudd-dod pacchus a chalonnog i'w hoÌl or- - 
' chymmynion cyfreithlon ym mhob peth perthynol i'r bywyd 
presennol; gwneuthur yr hyn fyddont: yn orchymmyn pan na 
fyddo'r peth:yn ymddangos ddim ond yn amheus, gan ei fod yn 
'bossibl, yn'y cyfryw amgylchiad, nad ydynt-yn igorcisynnniŷn dim 
9nd yr hyn sydd gymmwys: ' ufuddhau i'r rhai sydd is-swyddog- 
ioh mor belled ag y byddont yn ymddwyn yn unol a chyf- 
geithiau y tir yr hyn nid yw ddim mewn effaith ond ufuddliau i'r 


535 RHUFEINIAID, 


rhai y maent wedi derbyn eu hawdurdod oddi wrtbynt : 1 Pet, 3; 
14. cyfrannu yn ddi-rwgnach tu ag at gynnal eu llywodraeth 
mewn modd anrhydeddus : Rliuf. 13. 7. bod yn ochelgar rhag 
dywedyd dim yn anmharchus, neu yn gableddus am eu pender- 
fyniadau, hyd yu nod pan na ellir dim eu calonog gymmeradwyo 
na'u hamddiffyn: cydnabod eu hawl, yn gystal ag uniondeb eu 
hymddugiadau par: fyddont yn dangos eu bhanfoddlonrwydd 
mewn cospedigaethau am droseddiadau: ac ymostwng yn am- 
yneddgar heb geisio codi terfysg pa gwrthryfel pan fyddont yn 
gosod cospedigaethau a fyddo yn ymddangos yn anghyfiawn, 
'ac felly yn anhaeddiannol. Pan y mae yr Apostol yn dy- 
wedyd, ymosiynged pob enaid, ei feddwl yw y dylai pob dyn, 
bydded luddew neu genedl ddyn, cyfoethog neu dlawd, aelod o 


'eglwys Crist, neu swyddog yn yr eglwys, edrych arno ei hun 


Ganrwymau i roddi dyledus barch ir awdurdodau goruchel, Y 
maer gair enaid yn cael ei fynych arfer am berson. Gen. J4. 
'2. Job 33.22. Act. 7.14. 27.537. Neu fe ddichon mai am- 
can yr Apostol oedd gosod allan y dylai ymostyngiad ilywodr- 
aethwyr gwladol fod yn galonnog ac yn ddiragrith.- Er nad yw 
V gydwybod ddim yn cael ei darosiwng i awdurdod ddynol, 
etto fe ddylai ymostyngiad i lywodraethwyr fod yn ymostyngiad: 
cydwybodol. Adn.5. I annog i ymostyngiad y mae'r Apos- 
toìyn dywedyd, Canys nid oes awdurdod ond oddi'arth Dduw: 
&'r awdurdodau sydd, gan Dduw y maent wedi eu hordeinio. Y 
mae llywodraeth wladol yn gwahaniaethu llawer oran ei dull 
mewn gwahanol wledydd. Y mae rhai gwledydd.dan lywodr- 
aeth ymmerawdwyr neu frenhinoedd, y rhai sydd yn gwneuthur 
cyfreithiau, ac yn trefnu achosion eu teyrnasoedd yn hollol yn ol 
eu hewyllys eu hunain. Y mae gwledydd eraill dan Jywodraeth 
bendefigaidd, neu yn cael eu llywodraethu gan ychydig o ar- 
glwyddi nen bendefigion y wlad. Mx<wn gwledydd eraill y mae 
y llywodraeth yn werin-wladwriaethol, hynny yw, y mae'r llyw-, 
edraethwyr yn cael eu dewis gan y bobl yn ol fel y maent yn 
ymddangos yn feddiannol ar gymmwysiadau i'r swydd anrhydedd- 
us y maent yn cael eu galw iddi. Mewn gwledydd ereill, ac 
yn neillduol yn ein gwlad ni, y mae ^r llywodraeth yn gymmysg- 
edig, trwy fod yr ago yn nwylaw Brenin, Arglwyddi, a'r 
Cyffredin, neu y rhai ag sydd yn cael eu dewis gan y Werin, Ond 
beth bynnag fyddo dull y llywodraeth y gwnelo dynion gyd-uno 
i fyw dani, ac yn nwylaw pwy bynnag y byddo'r awdurdod or 
uchel yn cael ei bymddiried, nid oes awdurdod ond oddiwrth Ddug 


——— — 
— O, 


PENNOD XIII, 5535 


Oddi wrth yr Arglwydd y cafedd dyn awdurdod ar y greadig- 
eethisod ar y cyntaf: oddi-wrtho ef hefyd, fel doeth drefnwr, y 
mae ganwr awdurdod ar ei wraig, rhieni ar eu plant, a meistr 
arei wasanaeth-ddynion, Yn yr un modd frefnhad y Duw mawr 
yw, fod llywodraeth yn cael ei gosod i fynu yn y naill wlad a'r 
llall; er daioni i'r wladwriaeth yn gyffredincl.. Y mae'r Ar- 
glwydd, trwy oleuni natur, yn dangos yr angenrbeidrwydd o lyw- 
odraeth, i'r diben i heddwch, meddiannau, rhydd-did, breintiau, 
a bywyd y deiliaid gael eu diogelu yn wyneb yr hyn ag y mae 
llygredd dynol-ryw. yn eu tueddu i'w wneuthur, y naill i*r llall, 
Pe na buasai llywodraeth wladol o Dduw. y mae^n anhawdd i 
roddi cyfrif pa fodd y mae myrddiynau yn ymostwng i gymmer- 
yd eu llywodraethu gan ryw un, neu gan ychydig rifedi o'u cyd- 
greaduriaid, a hynny trwy bob rhan o'r byd, ac o oes i oes yn 
barbaus. Ond y mae'r Su Mireh sanctaidd yn dangos yn eg- 
lur, fod y Goruchaf yn llywedraethu ym mrenhiniaeth dynion, ac 
yn ei rhoddi i'r neb a fynno, Dan. 4. 25, 32. eí fod yn symmud 
brenhinoedd, ac yn gosod brenhinoedd, Dan.2.921. ei fod yn 
dattod rhwymau brenhineedd, ac yn rhwymo gwregys am cu 
llwynau hwynt, Job 12. 18. mai trwyddo'ef y teyrnasa brenhîn- . 
oedd, Dihar. 8. 15. ac na byddai ganlywodraethwyr ddim awdur- 
dod oni bai ei fod wedi ei roddi iddynt oddi uehod. Ioan 19, 11, 
Nîd ydym ddim i feddwl fod Duw. wedi sefydlu un rhyw 
ddu neillduol o lywodraeth wladol fel mad yw ddim yn 
” »yfreithlon iun genedl ddewis dull gwahanol: ond y mae 
rbyw bethau yn cymmeryd lle yngoruchwiliaeth rhaglun- 
iaeth ag sydd yn cyfarwyddo un genedli ddewis y naill ddull, 
a chenedl arall i ddewis dull gwahanol. Nid yw Duw, yn bres- 
ennol, ddim yn enwi y personau ag sydd i lywodraethu, fel y 
gwnaeth yn achos Saul a Dafydd. Er fod llywodraeth wladol, 
gan hynny, o Dduw, nid oes dim hawl gan ryw berson neillduol, 
ar y sailbonno, i fod yn oruchel gn draethir mewn gwlad yn 
”. hytrach na rbyw un arall. Ac nid yw'r bobl ddim dan rwymau, : 
ar gyfrif dŵyfol osodiad llywodraeth wladol, i gymmeryd rhyw un 
i fôd yn llywodraethwr arnynt yn hytrach na rhyw un arall. Y 
mae'n rhaid, gan hynny, mai dewisiad y rhai syddi,gael eu ilyw- 
odraethu sydd yn rhoddi i ryw un neu ryw raì hawl î lywodraethu. 
yn eu plith, Ond fel y mae llywodraeth wladol o Ddaw, felly y 
ma hagluniaeth yn y naill fodd neu'r llall yn cyfarwyddo at y 
personau sydd i tlaenori yn llywodraeth gwahanol wledydd, ac 
yneu u gwisgo og awdurdod, A phan.y mae'r Apostol yn dy- 


ŷ 
536 RHUFEINIAID, 


wedyd, A'r awdurdodau sydd, gan Ddww y maênt ŵedi eu hordeinio; 

nid ydym ddim i feddwl fod y modd y mae llawer wedi” 
dyfod i'w hawdurdod, megìs trwy greulondeb; twyll, gwobrau, 

&c. na'r modd y mae llawer yn defnyddio eu hawdurdod, o osod- 

iad Duw, yr hwn ni all ddim bod yn awdwr pechod. Ond y mae 

llywodraeth wladol, fel y cy fryw, wedì eì hordeinio gan Dduw; yr 
hwn sydd wedi trefnui rai fod mewn awdurdod; wedi trefnu 

iddynt eu gwaith fel rhai yn eu lle eu hunain; yn eu 
cadw o fewn terfynau, fel 'na allant wneuthur dim heb 
ddwyfol ganiaítad ; ac wedi trefnu fod ufudd-dod i gael eí 
roddiiddynt. Erfod Nero, a'r rhai ag oedd fel is- swyddogion yn 
llywodraethu dano ef yr amser ag 6edd Paul yn ysgrifennu 'r 
llythyr liwn yn hollol ddieithriaid i wir grefydd, etto yr oeddynt 
wedi eu codi i'w hawdurdod trwy ragluniaeth Duw. Felly etto” 
y mae'r rhai sydd mewn awdurdod mewn' gwahanol wledydd, 
wedi cael eu cyfodi gan yr Arglwydd; naill ai yn ei foddlon- 
twydd,i fod er lles i'w cyd-greaduriaid, neu yn eì anfoddlon” 
rwydd, pan y maent yn cael eu rhoddi mewn ffordd o farn i fotb 
yn fflangell am feiau ag oedd yn galw am gosp. 


2 Âm hynny, pwy bynnag sydd yn ymosod yn . 
erbyn yr awdurdod, sy'n gwrthwynebu ordinhad. 
Duw : a'r rhai a wrthwynebant, a dderbynîant farn 
edigaeth iddynt eu hunain. 


Ymma y mae'r Apostol yn gosod ar lawr gasgliad tra nâturiol 
oddi wrth yr hyn a ddywedasai efe yn niwedd yr Adnod flaenor- 
ol. Am hynny, pwy bynnag sydd yn ymosod yn erbyn yr awdurdod, 
sy'n gwrthwynebu ordinhad Duw. Nid oes dim hawl gan y rhai 
sydd mewn awdurdod i orthrymmu ac yspeilio 'r deiliaid; na*u 
gosod i farw6laeth yn ol eu hewyllys a'u tueddiadau eu hunain. 
Nid yw ddim yn cyd-fyned a sancteiddrwydd, cyfiawnder a daio- 
ni Duw, i'r fath awdurdod gael ei rhoddi i neb o'i greaduriaid. Mc 
phan, y mae y bobl wedi cydsynio i i awdurdod gael ei hymddirìed 
ì ryw un i lywodraethu yn ol cyfreithiau a gosodiad y deyrnas, y 
mae 'n eglur eu bod yn cadw iddynteu hunain hawl i farnu pa un 
a fydd y cyfryw yn barnu felly ai peidio, yn gystal ac awdurdod i 
amddiffyn eu cyfreithiau a'u gosodiad gwladol, os na fyddant yn - 
cael eu parchu gan eu lywodraethwyr. Felly os edrychwn i'r. 
ysgrythyrau nia welwn fod Israel yn gwrthwynebu Saul, pan 


U 


PENNOD XIII, 537 


oedd efe am osod Jonathan i farwolaeth. l-Sam. 14,.45._ Ac 
os bydd llywodraethwyr yn byw yn annuwiol, ac felly yn rhoddi 
siampl ddrwg i'r deiliaid, y mae 'n ddyledswydd ar Weinidogion 
y Cyssegr i ymosod yn eu herbyn, nid i geisio eu dinystrio a'r 
cleddyf, ond i ymdrechu eu hargyhoeddi a gair Duw. Fel hyn 
fe ddarfu i Elias wrthwynebu Ahab: yn yr un modd fe gafodd 
Herod ei wrthwynebu gan Ioan fedyddiwr. Ac fe ddylai pob 
cristion gofio mai ei ddyledswydd yw rhoddi ì Dduw y pethau 


' sydd yn perthyn iddo, ïe, er ìi Cesar orchymmyn i'r gwrthwyneb, 


Act.5.29. Ond y mae'r ymosod yn erbynyr awdurdod ag y mae 
yr Apostol ymma yn son am dano yn cynnwys y pethau canlynol, 
sef dywedyd na ddylai ddim bod y fath beth a_llywodraeth na 
lywodraethwyr mewn gwlad : gwrthwynebu cyfreithlon orchy- 
mynnion y llywodraeth ag y byddo un dani; dirmygu a gwarad- 
wyddo y cyfryw ag sydd mewn awdurdod : ymddwyn yn dwyll- 
odrus tu ag at y llywodraeth: cyfodi yn erbyn y llywodraeth 
mewn modd terfysglyd a bradwriaethus: ac ymdrechu, mewn 
modd terfysglyd, i aflonyddu y llywodraeth, a'i dadymchwelyd, 
ac felly ií daflu pob peth i annhrefn. Pwy bynnag a wnelo hyn 
y mae yn gwrthwynebu awdurdod Duw, yr hwn sydd wedi trefnu 


' awdurdod y Swyddog gwladol, er amddiffyniad, diogelwch, a da- 


ioni y deiliaid yn gyffredinol. Ac nid yw ddim yn beth di-berigl 
ìi neb wrthwynebu, o herwydd y rhai awrthwynebant a dderbyniant. 


— farnedigaeth iddynt eu hunain. Y maent yn gwneuthur eu hunain 


yn agored i gael eu cospi gan y swyddog gwladol: Adn,4. neu 
fe wna Duw ddangos ei anfoddlonrwydd tu ag attynt, naill ai 
mewn barnedigaethau arswydus. yn y byd. hwn, neu trwy dy- 
'wallt ei lid arnynt ym myd yr ysprydoedd byth, 


3 ar tywysogion nid ydynt ofi i weithredoedd 
da, eithr i'r »kai drwg. A fynni di nad ofnech yr 
awdurdod ? gwna yr byn sydd a a thi a gei glod 
ganddo. 


'Y mae dibenion llywodraeth wladol yn dangis fod yn rhaid 
i Dduw gael ei anfoddloni pan fyddo y rhai sydd mewn awdur- 
dod yn cael eu diystyru, a'u anmharchu. ; Canys tywysogion nid 
ydynt ofn i weithredoedd da, eithr i'r rhai drwg. Y mae yr Apostol 
yn dwyn y geiriau hyn i mewn fel prawf y bydd i'r rhai sy'n 
gwrthwynebu dderbyn barnedigaeth iddynt eu hunain. Y mag 
Lixyrs III, . $Y 


38 RHUFEINIAID, 


ŷn bossibl fod gweithredoedd da yn y fan ymma yn arwyddo y 
gnu hynny ag sydd yn cael eu cyflawnu yn ol cyfreitli- 
iau 'r wlad ag y byddo dynion yn byw. ynddi: neu fe ddichen 
ein bod i ddeall y gweithredoedd hynny ag sydd yn fuddiol i'n 
cyd-greaduriaid o'n hamgylch : neu ynteu i A, y geiriau 
yn yr ystyr helaetha, y maent yn arwyddo y gweithredoedd hyn- 
ny ag sydd yn dda ynddynt eu bunain, megis y cyfryw ag y mae 
crefydd Crist yn orchymmyn tu ag at Dduw a dyn. Nid yw 
tywysogion, neu y rhai ag sydd wedi eu gosod i ffaenori mewn 
gwahanol wledydd, yn ol diben eu gosodiad, am yr hyn y rhodd- 
ant gyfrif i Dduw, ddim i gospi y rhai a wnant dda: nid ydynt 
ddim wedi eu hordeinio i fod yn ddychryn i'r rhai'n, ac nî ddyl- 
ent ddim bod felly, Ac yn y cyffredin nid ydynt; ddim yn ar- 
fer bod yn ddychryn i'r rhai sydd yn gwneuthur daionì. Wrth 
weithredoedd drwg y mae i ni ddeall y gweithredoedd hynny 
ag sydd yn niweidiol i'n cyd-greaduriaid o'n hamgylch, neu y 
cyfryw ag sydd yn tueddu i ddiystyru ac aflonyddu y llywodr- 
aeth y byddom dani, neu .y gweithredoedd ag sydd yn eu natur 
yn anfoesol. Y mae swy dde gwladol wedi cael eu trefnu i 
atíal drwg-weithredwyr, ac i'w cospi am eu beiau, ac felly ifod”. 
yn ddychryn iddynt, er rhybuddi eraill, yn gystal ac er daioni - 
i'r wladwriaeth yn gyffredinol. Dymma ddrych, yn yr hwn y 
dichon swyddogion gwladol weled eu dyledswydd. Os bydd 
tywysogion yn ymddwyn yn groes i'r hyn a ddywedir ymma, fel 
y mae weithiau 'n bod, nid yw yr Apostol ymma yn penderfynu 
dim mewn perthynas iddynt. Ond pena byddai un rheswm ar- 
all iannog dynion i ymostwng i'r llywodraeth y maent dani, 
ond yn unig eu llesad personol eu hunain, y mae ^n sicr fod hyn- 
ny yn deilwng o neillduol sylw. Am hynny y mae 'r Apostol 
'yndywedyd, A fynni di nad ofnech yr awdurdod ? gwna yr hyn 
sydd dda, a_thî a gei glod ganddo. Os gwna un anmharchu yr aw- 
durdodau goruchel a gwrthryfela yn erbyn y llywodraeth, fe fyâd 
' ganddo achos i ofni y canlyniadau. Ond'os myn un fod yn rhydd 
oddi wrth y cyfryw ofn, 1: : dddo ond gofalu am wneuthur yr 
hyn sydd dda, trwy roddi pob parch i'r cyfreithiau gwîadol, mor 
“belledag y gellir gwneuthur hynny gyda chydwybod dawel, ac. 
ymdrechu i fyw yn llonydd ac yn heddychol ym mhob duwioldeb 
“ac onestrwydd. F Tm. 2.2. Y mae'n sicr y dylai y rhai a 'ym- 
' ddugantyn y modd hyn gael clod oddi wrth y rhaì o dd mewn aw- 
durdod. Dylent nid yn unig gael eu hamddiffyn a'u diogelu, ond 
“ befyd eu parchu, cu anrhydeddu, a'u derchafu, er calondid ac any. 


«yc 


PENNOD XI1. 530 

nogaeth i eraill ymddwyn yn yr un modd : ac yn y cyffredin hwy 

a gant glod. Y mae geiriau'r Apostol ymma i'w deall yr un fath 

. a'r geiriau hynny, Y neb sydd yn cael gwraig a yn cael peth 

daionus. Dihar. 18.22. Yn y cyffredin y mae ^n bod felly er 

ei bod weithiau yn y gwrthwyneb. Ac fe ellir dywedyd ym- 

 hellach, os bydd rhai yn gwneuthur yr byn sydd dda ac yn cael 

_ ;eu erlid, y bydd eu hamynedd a'u di-anwadalwch dan eu dioddef- 
iadau er clod ac anrhydedd iddynt, 


4 Canys gweinidog Duw ydyw efe i ti er daioni: 
eithr os gwnei ddrwg, ofna ; canys ni yw efe yn 
dwyn,y cleddyf yn ofer; o blegid g weinidog Duw 
yw efe, dialydd llid i'r hwn sydd yn GOSBAU 
drwg. 


“Ymma y mae 'r Apostol yn myned rhagddo i annog y Rhufein- . 
iaid i nfuddhau i'r awdurdodau goruchel: ac y maen profi yr 
hyn a ddywedasai yn niwedd yr Adnod flaenorol, Gwna, yr hyn 
* sydd dda, a thi a gei glod ganddo. Ganys gweinidog” Dww ydyw 
| efe tî er daioni. Y mae'r swyddog gwladol, yn ol gosodiad a 
natur ei swydd, megis rhaglaw tan Dduw, wedi ei ordeinio gan- 
ddo, wedi TE ei awdurdod oddi ŵriho, a chanddo waith o 
| fawr bwysi'w wneuthur dros Dduw, aci roddi cyfrif ìi Dduw 
am y cyflawniad o'r dyledswyddau perthynol i'w sefyllfa, 'Oble- 
'gid hynny y mae angenrheid wydd neillduol iddo edrych ar 
wneuthur y gwaith ag y mae'r Arglwydd wedi ei roddi iddo: 
ac y mae 'n a UU i'r deiliaid ei barchu fel un ag sydd yn 
.ymddwyn dros Dduw, _ Ac yn neillduol am nad yw swyddogion 
gwladol ddim wedi eu derchafu uwchlaw eu cyd-greaduriaid er 
_€u lles eu hunain, nac wedi derbyn eu hawdurdod i ddinystrio a 
gwneuthur drwg i'r deiliaid; ond y maent wedi cael eu gosod yn 
eu swydd er daioni. Y maenti wasanaethu Duw trwy edrych 
.ar fod y cyfreithiau 'n uniawn, ac nid yn orthrymmus:: frwy osod 
y cyfreithiau hyn mewn grym, gan lywodraethu yn eu hol : trwy 
wneuthur eu goreu iattal«rygioni, anfoesoldeb, a dryg-fuchedd: 
trwy difyn y deiliaid yn erbyn y rhai a fyddo yn cyfodi yn 
eu herbyn, neu am wneuthur cam a hwynt: trwy gospi drwg- 
weithredwyr : a thrwy galonnogi yr hyn a fyddo yn rhinweddol, 
a gwobrwyo yr hyn a fyddo yn ganmoladwy yn yrhaia ymddi 
ant ynaddas. Ond os bydd i neb o'r deiliaid wneulliur drwg, 


546 RHUFEINIAID, 


trwy ymddwyn yn groes i gyfreithiau 'r tir, a diystyru ^r llywodr« 
aeth, y mae achosiddo ofni y bydd y canlyniadau'n arswydus 
iddo ef ei hun, ac i'w deulu. _ Canys nid yw efe yn dwyn y cleddyf 
yn ofer. Y mae Tywysogion a llywodraethwyr weithiau'n 
peri i gleddyf gael ei ddwyn o'u blaen, neu ynteu yn ei wisgo ar 
eu glin, i'r diben i ddangos eu bod wedi eu gwisgo ag awdurdod. 

Nid yw rhagluniaeth ddim wedi ymddiried iddynt eu hawdurdod 
heb fod rhyw ddibenion neillduol i igael eu hatteb trwy hynny : 

ond ymae gael ei ddefnyddio yn erbyn yr an-ufudd, yr aflon- 


ydd, a'r tarffsglydd Oblegid gweinidog Dw yw efe, dialydd Uid i'r 
hwn sydd yn gwneuthur drwg. Y mae wediei ordeinio gan yr Ar- 


glwydd, nid ynunig er mawl i'r rhai a wnant dda, ond hefyd i 
gospi drwg-weithredwyr, | Pet. 2.14... Y mae y Duw mawr, 
â'r hwn y perthyn dial, Pen, 12, 19. er mwyn cadw i fynu ei lyw- 
odraeth; a gwneuthur daioni i'r deiliaid. yn gyffredinol, wedi 
ymddiried awdurdod iddoi gospi'r drygionus mor belled ag y 
byddo ei weithredoedd drwg yn amlygu ei fwriadau, 


5 Herwydd pa ham, angenrhaid yw ymddaroswng; 


nid yn unig o herwydd jlid, eithr o herwydd cyd- . 


he 


wybod hefyd. 'g is 


Gan fod pethau yn bod fel y dywedir yn yr Adnodau blaennr- 
ol, hynny yw, gan fod yr awdurdodau goruchel oddi wrth Dduw, 
gan fod y rhai a ymosodant yn erbyn yr awdurdod yn gwrth- 


wynebu ordinhad Duw, gan fod llywodraeth wladol wedi êi 


hordeinio er daioni i'r deiliaid, a chan nad yw tywysogion ddim 
yn dwyn y cleddyf yn oîer, angenrhaid yw ymddarostwng. Nid 
yw ddim wedi caeleiadael i ddynion wneuthur yr un a fynnont 
ai ymddarostwng ai peidio: ond y mae 'n ddyledswydd ar bawb 
i ymostwng i awdurdod y swyddog gwladol, trwy vfuddhau 
i'w gyfreithiau, osna fyddant yn groes i gyfraith Duw, a bod mor 
amyneddgar ag y byddo 'n bossibl pan yn gorfod dioddef oblegid 
cydwybod. Nid yn unig o herwydd llid, hynny yw, nid yn unig 
rhag ofn i'r swyddog gwladol ddigio, a dangos ei an-foddlon- 
rwydd yn erbyn anufudd-dod, cyndynrwydd, diystyrwch, neu 
wrthryfel; eithr o herwydd cydwybod hefyd. Y mae cydwybodau 


dynol-ryw yn dywedyd y dylai fod y fath beth a llywodraeth: 


wladol, ac mai dyledswydd pawb o'r deiliaid yw ymostwng iddi: 
y mae 'n tystiolaethu fod Duw wedi ordeinio ^r awdurdodau, ac 


- 


. 


PENNOD XI, 541 


yn galw am ufudd-dod iddynt: y mae'n dangos fod llywodr- 
aeth yn llesiol i'r deiliaid, ac mai eu dyledswydd yw rhoddi â 
bawb ei eiddo; ac y maen rhoddi ar ddeall i bawb y dylent ym- 
ddwyn mewn ufudd-dod i ordinhad Duw, mai drwg yw diys- 
tyru yr hyn y mae efe wedi ei drefnu, ac mai gwrthun iawn yw 
dangos an-niolchgarwch i Lywodraethwyr gwladol y rhai y mae 
eu swydd mor ddefnyddiol i'r wladwriaeth. _ Oddi-eithr, gan 
hynny, fod Llywodraethwyr yn gofyn yr hyn sydd yn groesi gyf- 
reithiau 'r nefoedd, y mae peidio ufuddhau iddynt ac ymostwng 
yn sicr o wneuthur y gydwybod yn euog ger bron Duw. 


yn | 
6 Canys am hyn yr ydych yn talu teyrnged 
hefyd: o blegid gwasanaethwyr Duw ydynt hwy, 

' yn gwilied ar hyn yma. 


— Ymma y mae 'r Apostol yn rhoddi rheswm am yr hyn a ddy- 

“wedasai. Canys am hyn yr ydych yn talu tcyrnged hefyd. Am 
' fod yr Awdurdod yn ynog Duw. er daioni i'r deiliaid, 
ac am ei fod yn ddialydd llid i'r rhai sydd yn gwneuthur drwg, 
Adn. 4, neu am mai angenrhaid yw ymddarostwng, nid yn unig 
o herwydd llid, eithro herwydd cydwybod hefyd, Adn. 5. yr 
oeddynt yn talu y cyfryw drethi ag oedd yn cael eu gosod ar- 
nynt gan eu Llywodraethwyr, ac yn golygu eu hunain yn rhwym 
i gyfrannu, yn ol eu sefyllfa a'u hamgylchiadau, at gynhaliaeth 
ac anrhydedd y llywodraeth. A mae talu treth yn gyfaddefiad 
o ymostyngiad i'r llywodraeth ; ac y mae ynddo ei hun yn neill- 
duol o resymmol: oAlegid gwasanaethwyr Duw ydynt hwy, yn 
gwilied ar hyn ymma. Y maent fel swyddogion o osodiad Duw 
i lywodraethu dano ef mewn gwahanol wledydd, Y mae'n 
gorphwys arnynt, yn ol natur a gosodiad eu swydd, i osod eu 
hunain allan, yn wastadol, hyd eithaf eu gallu, i ddiogelu bywyd, 
rhydd-did, meddiannau, a breintiau 'r deiliaid, a chospi y rhaí 
fyddo am eu difeddiannu o honynt. Trwy fod yn wiliadwrus yn 
hyn y maent ìi fod yn ddychryn i weithredwyr drwg, ac yn fawl 
i'r rhaida. Y mae tretb, gan hynny, yn ddyledus iddynt ar gyí- 
rif y draulyy maent yn myned iddi, y llafur a'r drafferth ag y 
maent yn gymmeryd arnynt eu hunain, a'r perigl y maent yn 
myned iddo er budd i'r wladwriaeth, 


52 RHUFEINIAID. 


7 Telwch gan hynny i bawb eu dyledion ;, teyrn- 
ged i'r hwn y mae teyrnged yn ddyledus, toll ì i'r hwn 
y mae toll, ofn br hwn y mae ofn, parch i'r hwn y mae 
parP yn ddyledus. 


Mewn ffordd o gasgliad oddi nes? y pethau blaenorol y mae'r 
Apostol yn dywedyd yn mhellach, Telwch gan hynny i bawb eu 
dyledion. _ Y mae dyledswyddau 'n orphwysedig ar grist'nogion 
tu ag at bob math o lywodraethwyr gwladol, goruchel ac is-radd, 
drwg ada; fu agat Dduw; fu ag attynt eu hunain; tu ag at 
eu berthyddi, bl ny Dduw, y wladwriaeth, y tlodion, &c, 
Y mae'n angenrheidiol iddynt wneuthur cydwybod o dalu eu 
dyledion trwy gyflawnu y gwahanol ddyledswyddau hyn. Teyru- 
ged i'r hwn y mae teyrnged yn ddyledus, toll i'r hwn y mae toll. Er. 
nad oedd Cesar ond cenedl-ddyn eilun- addolgar, yr oedd Crist yn 
gorchymmyn i dalu yr eiddo Cesari Cesar. Mat.22.21. Ni 
ddylai Cristnogion ddim petruso mewn perthynas i hyn : ond- 
dylent edrych arnynt eu hunain yn rhwym i dalu mewn modd 
di-dwyll y cyfryw dreth a tholl ag a fyddo yn cael eu gosod ar- 
mynt gan eu llywodraethwyr gwladol. Ofn i'r hwn y mae ofn. 
Dylai pawb ofni troseddu 'r cyfreithiau, neu wneuthur yr hyn a 
fyddo yn feius; ac ofnirhag iddynt, trwy fod yn-euog o hynny, 
gynhyrfu llid eu llywodraethwyr. Parchi'r hwn y mae patch yn 
ddyledus. Fe ddylid llettya. meddyliau parchus am lywodraeth- 
wyr gwladol, fel y maent yn swyddogion o osodiad Duw, er da- 
, ioni i'r wladwriaeth; ac fe ddylai parch gael ei ddangos ìddynt 
trwy arwyddion allanol, ar gyfrif eu hawdurdod, ac oblegid y 
budd ag sydd yn deilliaw oddi wrthynt i' i'r wlad yn gyffredin. Y 
mae eraill heblaw swyddogion, gwladol yn 5 o gael eu 
parchu. Gwel Pen. 12, 10, 
. 


$ Na s fyddwch yn nyled neb o ddim, ond o garu. 
bawb eich gilydd: canys yr hwn sydd yn caru arall, 
a gyflawnodd y gyfraith, 


Ar ol eu hannog i gytlawnu y dyledswyddau gorphwysedig 
grnynt fu ag aty rhai ag oedd mewn awdurdod, y mae *r Apos- 
tol ymma yn gosod o'u blaen pa fodd i ymddwyn tu ag at bawb 
. yn gyífredinol. Na fyddwch ynmnyled nebo ddim. Y mae'n 


PENNOD XIII ^ 5A 


ofynol i grist'nogion wneuthur cydwybod o dalu yr hyn â fyddo 
yn ddyledus arnynt o aur neu arian i'w RYFEDD Lef, 
19.13. Deut. 24. 14,15... 2 Bren. 4.,1—7._ Mal. 3.5. Iag.. 
5. 4. Î'r diben hynny y mae'n angenrheidiol iddynt fod yn ddi- 
wyd yn eu galwedigaethau, yn ddoeth wrth brynu a' gwerthu, 
yn gymhedrol, ac nid yn dreulfawr yn eu hymborth a'u gwisg- 
oedd, yn ochelgar rhag machnio dros y rhai na allant ddim tala, 
&c. Acosbydd un rhyw beth wedi ei gymmeryd mewn modd 
an-onest, y mae 'n angenrheidiol iddo gael ei dalu yn ol. Lef. 
6.25. Lucl9.8. Y mae'n ofynol hefyd i bawb yn gyffred- 
inol, gwyr, gwragedd, rhieni, plant, pennau teuluoedd, gwasan- 
aeth-ddynion, llywodraethwyr, deiliaid, gweinidogion yr efeng 
'yl, pobl eu gofal, cyfoethogion, tlodion, &c. gyflâwnu pob dy- 
ledswydd orphwysedig arnynt tu agat y naill y llall. Ond ar oly 
cyfan a wnelont, neu a allont ei wneuthur, y mae un ddyledswydd 
bwysig yn aros, yr hon na fyddant byth:yn rhydd oddi wrth. 
Ond o garu bawb eich gilydd. Mewn perthynas i gariad, gwel 
yr Esponiad Ruf. 12.9,10. Y mae'n ddyledswydd ar dduw- 
iolion i garu eu gilydd. Ioan 13, 34.. 15.12,17. Eph.5.2. 
Col.3.14. 1 Thes. 4.9. 1 Pet. 4.8. Talent a fedront, nî 
allant ddim bod yn rhydd oddi wrth y dyled hwn: ond hwy a 
fyddant dan rwymau i garu eu gilydd byth. I Cor. 13.8. Ac 
y mae *r ddyledswydd hon mor gynnwysfawr fel y gellir dywed- 
yd, had oes arnynt ddim dyled i neb, ond ynunigi garu bawb eu. 
gilydd. Canys yr hwn sy'n onru arall, a gyflawnodd y gyfraith, Y 
mae cariad yn cynnwys y cyfan ag y mae*r gyfraith yn ei ofyn. 
Mat. 22, 37—40. Y mae yn wreiddyn a dechreuad ufudd-dod? 
ac y mae,nid yn cynhyrfu dyn i ufuddhau i orchymmyn neu 
ddau, ond yn ei rwymo i ymgadw rhag gwneuthur un rhyw 


' ddrwg, ac ynei dueddu a'i gymmell at bob daioni, ac felly yn ei , 


ddwyn i gyflawnu yr hyma ofynir ym mhob gorchymmyn. Y mae 


cariad at y brodyr yn cynnwys carïad at duw, ac yn dystiolaeth 


o hono. Pan fydd duwiolion yn berffaith mewn cariad, fe fydd 
eu cyd-ymffurfiad a'r gyfraith yn berffaith befyd. Y mae yn 


' deilwng o sylw fod yr Apostol yn rhoddi ar ddeall'i ni fod carn 


£in 'cyd-greaduriaid yn 'beth o neillduol bwys; am fod y gyfraith 
yn gofyn bynny. Y mae'n eglur nad oedd Paul ddim yn gwneuth, 
ar : RHAW ti ddi- At Rhuf, 3. 31. 


WW 


i (5 Canys hyn, Na adïeba, Na ladd, Na ladratta, 


bâd RMUFEINIAID; 


Na ddwg gam-dystiolaeth, Na thrachwanta; ac od 
oes un gorchymyn arall, y mae wedi ei gynnwys yn 
gryno yn yr ymadrodd mH Câr dy gymmydog fel 
ti dy hun. 


I ddangos fod yr hwn sydd yn caru arall yn cyflawnu 'r gyf- 
raith, y mae 'r Apostol ymma yn enwi amrywiol o'i gorchym- 
ynnion, y rhai sydd yn sicr o gael eu parchu, os bydd cariad yn 
llywodraethu yn y galon. Y gorchymmyn cyntaf y mae efe yn 
eienwiyw, Naodineba. Ŷ mae'r gorchymmyn hwn yn gwa- 
hardd nid yn unig ymgydio ag anifeiliaid, Lef. 20.15, 16. So- 
domiaeth, neu fod gwyr yn gorwedd gyda gwyr, Lef. 18.22. 
20.13. ymlosgaeh, neu fod rhai ym nesau at gyfnesaf eu cnawd, 
Lef. 18, 6—17. a threisio, Deut. 22. 25. ond hefyd pob put- 
teindra rhwng rhai fyddo heb briodi, Deut. 22. 21—24. neu 
rhwng rhai a fyddo yn briod, Deut. 22. 22. priodi mwy 
nag un wraig neu un gwr, Mal. 2,15. Rhuf. 7. 3. ysgariaeth 
anghyfreìthlon, neu ymadawiad y naill oddi wrth y llall, Mat. 
5.31,32. ymadroddion llygredig, Eph. 4. 29. meddyliau, chwen- 
nychiadau, a bwriadau anllad, Mat. 5. 27, 28. yn gystala medd- 
wdod, glythineb, segurdod, gwisgiadau an-addas, neu beth byn- 
nagarall aall fod yn fueddu at_ anlladrwydd. Y mae yn gofyn 
diweirdeb a gwylder mewn meddyliau, geiriau, ac ymddugiadau; 
gwiliadwriaeth ar y llygaid; yn gystal a chydwybodol ymgadw 
oddi wrth bob peth a drdd fod fel achlysur yn arwain i aflen- 
. did. Y mae'r gorchymyn Na ladd, yn gwahardd cymmeryd ym- 
maith ein bywyd ein hunaín neu fywyd eraill mewn modd ang- 
hyfreithlon, yn gystal a phob peth ag sydd yn fueddu at hynny, 
megis rhoddi lle i gasineb, llid, digofaint, nwydau afreolus, cyn- 
figen, malais, yspryd ymddial, ymryson, ymladd, anghymmedrol- 
der wrth fwytta ac yfed, &c. Mat. 5. 21.1 Ioan 3. 15. Y mae 
yn gofyn pob ymdrechiadau gofalus a chyfreithlon i gynna], 
_ meithrin, ac amddiffyn ein bywyd ein hunain a bywydau eraill, 
Y mae'r gorchymmyn Na /adratta, yn gwahardd gwneuthur ni- 
weid i'n cyd-greaduriaid, trwy eu hyspeilio o'u mheddiannau, 
ymddwyn yn dwyllodrus wrth brynu a gwerthu, arfer pwysau 
a mesurau anghywir, symmud hen derfynau, afreidiol ymgyí- 
reithio, darn-guddio, derbyn yr hyn a fyddo wedi ei ladratta, gor- 
thrymmu, crib-ddeilio, esgeuluso talu yn ol yr hyn a fenthycwyd, 
neu trwy un rhyw ymdrechiadau i attal oddi wrthynt yr hyn a 


PENNOD XIW, 545. 


fyddo ganddynt hawl iddo, yn gystal a chybydd-dod; segurdod, 
afradlonrwydd, a phob peth, ag a fyddo ^n tueddu at wneuthur 
niweid iddynt... Y maen galw arnom i roddi i bob. un ei eiddo, 
í ddywedyd y gwir ac ymddwyn yn gyfâwn wrth brynu a 
gwerthu, i adferu yr hyn a fyddo wedi cael ei gymmeryd mewn 
modd an-onest, ymarfer a rhyw alwedigaeth gyfreithlon, a_bpd 
yn ddiwyd ynddi, ac i ymdrechu, trwy bob moddion cyfreithlon, 
i wneuthur daioni i'n cyd-greaduriaid yn eu hamgylchiadau byd- 
ol. Y mae 'r gorchymmyn Na ddwg-gam dystiolaeth yn gwa- 
hardd pob math o gelwyddau, enllib, absen, gwag ymfîrost, 
gweniaeth, celu y gwirionedd pan fyddo gymmwys iddo. gael eî 
fynegi, anudoniaeth a thyngu ar gam-mewn-llysoedd barn, rhoddi 
barn anghywir, &c.. Y mae ^n gofyn cadw yn fanwyl at-y gwir 
yn yr hyn oll a. fyddom yn ei feddwl, neu ynei ddywedyd, am 
ein cyd-greaduriaid, neu yn ei wneuthur iddynt ; rhwydd-gydnav 
bod pob peth ag sydd yn dda ac yn ddymunol ynddynt ;. amddi» 
ffyn eu diniweidrwydd pan fyddont yn cael eu cam-gyhuddo; 
gwneuthur yr hyn a fedrom tu. ag at gyflawnu addewidion ac 
addunedau, oddi-eithr eu bod yn 'anghyfreithlon,.&c. Y mae'r 
gorchymmyn Na thrachwanta yn gwabardd anfoddlonrwydd i'r 
sefyllfa ag y mae aM eth wedi ein gosod ynddi, grwgnach- 
rwydd am nad oes. Er 'ni ryw bethau ag sydd gan eraill, 
cynfigennu 'wrth 'edrych a ar eu- cyfleusderau hwy, meddyliau 
mawrion am ddedwyddwch y rhai sydd yn meddîannu yr hyn nad 
ŷw ddim gennym ni, ynghyd ; a chybyddlyd ac awy ddus ddymun- 
iadau ar fod y yiia hynny) yn-eiddoi ni yn hytrach nac iddynt 
hwy. Ymae'n gofyn i'ni, gyda gostyngeiddrwydd a diolchgar- 
wch, ymfoddloni i drefniadau rhagluniaeth mewn perthynas i ni 
ein hunain ac eraill, Phil. 4. 11. llawenhau yn llwyddiant ein 
cyd-greaduriaid pa mor aflwyddiannus bynnag y byddom ni ein 
hunain, a bod yn barod i wneuthur pob peth ag a fedrom tu ag 
at gynnyddu, eu cysur a'u dedwyddwch. 4c os oes un gorchym» 
myn avall yn perthyn i i'r ail lech, neu yn gosod allan ein dyled- 
swydd tu ag at ein cymmydogion, neu os gellir enwi rhyw or- 
chymmyn arall, o'r natur hyn, nad yw ddim yn. 'un o'r deg gor- 
chymmyn, Y mae wedi ei gynnwys yn gryno yn yr 'ymadrodd hwn, 
“ Car dy gymmydog fel ti dy hun... Ni ellir dim meddwl am un 
gorchymmyn ag sydd yn gosod allan ein dyledswyddau tu ag at 
ein cyd-greaduriaid, nad yw yn gynnwysedig yn yr ymadrodd 
hwn, acyn deilliaw oddi wrtho. Er fod rhyw hunan-gariad yn 
bechadurus, 2Tim,3.2, etto'y mae'n sicr ej fod yn gyfreithlon 


LRivrs HU. aZ 


546 “ RHUFEINIAID 


ini garu ein hunain, ìi garu ein cyrph a'n heneidiau ein hun- 
ain. Yr ydym yn ein caru ein bunain yn wirioneddol, yn 'ddi-rag- 
rith, ac yn barhaus. Oddiar hynny nid ydym ddim yn dymuno 
un rhyw niweid i ni ein hunain : ond yr ydym yn dymuno i nì 
ein hunain bob daioni ag ydym yn ei olygu ^n addas i'n nhatur ; 
Yr ydym yn barod i feddwl yn dirion am ein hymddugiadan ein 
bunain, ac nid i osod y lliw gwaethaf arnynt: y mae*n hawdd 
gennym wneuthur cymmaint ag a fedrôm 1 a yr hyn a 
fyddom yn ei olygu ^n ddrwg i ni ein hunain; y mae'n naturiol 
iawn ini ofidio pan fyddo rbyw. ddrwg yn ein gorddiw es, ac i 
lawenhau pan fyddom yn dyg yniad cysura hawddfyd. Y mae 
cariad at gyd-greaduriaid yn sicr o'n rhwymo ' ymddwyn tu ag 
atíynt yn y pethau hyn a'r cyffelyb; fel y dymunemn, ac y medd: 
yliem yn rhesymmol iddynt hwy ymddwyn tu ag attom ni, 
pe byddem ni yu eu hamgylchiadau aT a hwythau yn ein lle 
ninneu. ds 22.39. 


b 


10 Cariad ni wna duy i'w. gymmydog : am 
hynny cyflawnder y gyfraith y yw cariad. 


Pan fyddo cariad di-ragrith yn gweit redu 'n wresog yn $; 
galon, y mae'n sicr na fydd ddim yn bosibl i i'w berdleiio na 
dymuno, na bwriadu, na gwybodus a gwirfoddol wneuthur un 
rhyw beth ag a fyddo'n niweidiol i arall. Cariad ni wna ddrwg 
i'w gymmydog. Ni wna ddim godinebu, lladd, lledratta, dwyn 
cam-dystiolaeth, trachwantu, &c. Ni wna ddim drygu neb yn 
€u meddiannau, eu henw da, eu rhydd-did, na'u bywydau. 1 Cor, 
13.4—6. Niwna ddim esgeuluso gwneuthur daioni: ond y 
maen sicr o 'wneuthur pob daioni ag a fedro yn ol fel y bydda 
am gylchiadau yn gofyn. Am hynny cyflawnder y gyfraith yw car- 
iad. Y mae cariad yn wreiddyn oddi ar ba un y tyf cyflawniad 
o'r gyfraith, mewn. 'cyd-ymffurfiad a'i gofyniadau ynyrhynoll a 
berthyn, yn dyledswydd. tu ag at ein cyd-greaduriaid.. O her- 
wydd beth y mae y gyfraith yn ei ofyn ar y pen hwn, ond bod i 
ni ymgadw rhag gwneuthur un rhyw ddrwg i'n cymmydog, a bod 

'ini wneuthur iddo bob daioni ag a fedrom? Y mae cariad yn 
sicr o arwain at y ean hyn. Mewn pgrthyna3dd t, hyn gwel ; 
Adn. 8eu'y | 


i1'A byn, gan wybod yr amser, ei bod hì weithian 


Ud 


4 


trymhau. Nid ydynt 


PENNOD XIìI, b4? 


yn bryd i ni ddeffroi o gysgu canys yr awr hon y 
Wde ein iachawdwriaeth ni yn nes na phan gred- 
asont. 


Y mae'r cariad ag sydd yn gyflawnder y gyíraith yn deilwng 

o gael ei feithrin bob amser) ac yn neilldaol yn bresennol. A 
hyn, gan wybod yr amser, eì bod hi weithian yn.bryd i ni. ddeffroi o 
gysgu. Ymae duwiolion fel eraill yn cysgu ambell waith. Can. 
5. 2. Mat. 25. 1—5. Y maeyn nos arnynt y pryd hyny, 1 'Thess: 
5.7: y mae eu calonnau wedi trymhau, Luc 31.34. Y can- 
lyniad yw eu bod yn ddi-sylw iawn o'r hyn sydd yn cym- 
meryd lle oddi amgylch iddynt. Y mae eu llygaid yn trymhau, 
Mat. 26.43. Nid ydynt ddim yn gweled ardderchawgrwydd 
dwyfol wirioneddau, pla eu calonnau eu hunain, y maglau sydd 
oddi amgylch eu llwybrau, eu bod wedi colli eu cariad cyntaf, 
eu bod yn cyd- -ymffurfio 'n ormodol a'r byd annuwiol, eu bod 
mewn perigl Gemygdio.i ddrylliod yr esgyrn, y di-anrhydedd y 
maent mewn perigl. o'i dynnu ar ffyrdd yr Arglwydd, y gofidiau 
y maent yn barottoi iddynt eu hunain,-y digalondid y mae eu 
hymddugiad marwedd í roddii eglwys Dduw, na'r arwydd- 
ion o ddwyfol anfod dd.ag sydd yn cael eu dangos tu ag 
attynt ar gyfrif eu di. mladrwydd. Y mae eu clustiau wedi 
ddim yn clywed llais. Duw pan y mae yn 

'gosod allan ei feddwl yn y dwyfol wirionedd, yn eu cyfarwyddo 
pa foddi rodio, yn eu rhybuddio o'u perigl, yn galw arnynt i 
fod yn wiliadwrus, neu yn €8 ceryddu am eu beiau. Y mae eu! 
teimladau megis wedi eu cloi i fynu fel nad ydynt ddim yn teim- 
lo. y cadwynau. sydd. yn cael eu rhoddi am eu heneidiau, y modd 
y maent wedi colli eu cryfder, yr archollion y maent yn gael gan 
—— &c. Nid gp ddim yn ymborthiar . yr hyn sydd 
ich iddy 'Y maent yn 

rdal y maent 
sel ei ddwyn, 













yn byw ynddi. Er fod g gan Te Rt h 
yn y blaen yn y byd, er fod eneidiau í gl my 
amgylch iddynt, er fod y byd a_Satan yn. ymdrechu el cu yn 
erbyn, teyrnas Crist, nid yw y rhai'n yn gweled. dim i'w wneuth- 
ur. Nid ydynt ddim yn symmud, ddim vyn.myned rhagddynt 
mewn gwybodaeth, mewn profiad, nac mewn ymdrechiadau i 
ogoneddu 'r Arglwydd. Ond y mae yn bossibl eu bod, fel rhaí 
yn breuddwydio, yn dychymmygu llawer o bethau 'n ddisail. 


5328 RHUFEINIAID, 


Gallant feddwl eu bod yn cadw eu lle pan na byddo hynny ddîm 
ond yn allanol yn unig, eu bod, yn cael cymundeb a Duw pan na 
byddont yn gwybod am ddim yn ychwaneg na gweithrediadau ar 
dymherau a serchiadau, eu bod yn oludog ac wedi ymgyfoethogi 
pan nad ydynt ond tlawd a gresynus. Y mae ueitlian yn brydidd- 
ynt ddeffroi. | Cor. 15.34. Eph. 5. 14. Ymae yn bryd iddynt. 
ddifrifol ystyried eu sefyllfa ysprydol, rhoddi heibio y dull marw- 
aidd, diofal, cysglyd, ag sydd ar eu byspryd, ì fod yn wiliadwrus, 
a myned ymmlaen a'r hyn sydd ganddynt mewn llaw gyda zel a 
gwroldeb. Y maent wedi cysgu 'n ddigon hir: Ezec. 44.6. 
i Pet..4. 3. y mae'r haul wedi cyfudi er's llawer o amser: Eph. 
5.8. 1'Thess. 5. 4—6. y mae'n amser i weithio, ac y mae 'r 
Arglwydd yn galw arnynt ateu gwaith: Ioan9.4. Mat. 207 
6. y mae ganddynt lawer o waith i'w wneuthur: y mae'r 
dyddiau'n ddrwg: Eph. 5.16, nid yw eu hamser ond byr: y 
mae eraill oddi amgylch iddynt yn eílro iawn, Satan, y cybydd, 
y balch, y gwag, yr hwn sydd yn caru melus chwant, &c. ymae” 
Duw yn disgwyl mwy oddi wrthynt nac oddi wrth rai nad yd- 
ynt ddim wedi mwynhau y fath freintiau helaeth: Luc 12. 48. 
ac y mae calondid mawr yn cael ei. osod o'u blaen yn yr efengyl; 
yn neillduol yn yr addewidion o ddwyi ynnorthwyon, o gym- 
meradwyaeth i'w cyflawniadau, ac 0 r mawr yn y diwedd, 
Y mae ^'n angenrheidiol iddynt, gan hynny, fod yn effro, gan 
wybod yr amser. Y mae'n amser o brofedigaethau a_ pherigl, yn 
amser o oleuni, yn amser ag y mae 'n fanteisiol iawn iddynt 
weithio, ond yn amser nad yw i barhau ond ychydig îawn, Am 
hynny hwy a ddylent sylwi arno, ei ddefnyddio, a gochelyd rhag 
iddo fyned heibio a hwythau ^n cysgu... Y mae ymma annogaeth 
neillduol i hynny. Canys yr awr hon y mae ein hiechydwrìaeth nâ 
yn nes na plian gredasom. Y mae'n wir y gallasai'r Apostolo- 
lygu y cai credinwyr. eu gwaredu yn fuan oddi wrth yr erledig- 
aethau ag oedd yr a beu cyfodi yn eu herbyn gan yr Iuddewon 
cwawdol YP iy ''n sier eu bod yn disgwyl am iechydwr- 
iY mae duwiôlion ar eu gyrfa tra yn y 
byd Pin Pb Con. 4. Gal. 5. 7. Phil.9. 13, 14. 2 Tim. 4. 7. 
Heb. 12.1. Y maentam ddiangc rhag isr haeddiannol, a 
rhag y llygredigaeth sydd yn y byd. Jechydwriaeth gyflawn yw'r 
nod y maent yn cyrchu atto. Y mae'r iechydwriaeth hon yncyn- 
nwys cyflawn ryddhad oddi wrth holl ofidiau bywyd, oddi wrth 
bob profedigaeth, anmherffeithrwydd, cuddiadau wyneb Duw, 
ofnau ac amheuon, ac oddi wrth angeu, brenin y dychryniadau 5 












iolbethau. Yn y nos y mae dyn 


PENNOD XIIT. 519 


yn gystal a derchafiad i ddi-ddiwedd ddedwyddwch yn y mwyn- 
had o berffaith sancteiddrwydd, cymundeb di-gyfrwng a'r Duw- 
dod, a» gorfoledd na bydd diwedd arno byth. Pan y maent yn 
credu y maent yn dechreu eu taith. Gellir golygu ffydd fel y 
filldir gyntaf o'r ffordd tu a iechydwriaeth gyflawn. Mewm 
perthynas ffydd gwel Rhuf. 1.5... Y maent o ddydd i ddydd 
yn tynnu yn mes at y nod: ac y mae hynny yn annogaeth neill- 
duol iddynt i fod yn eíîro.. Yn fuan iawn fe fydd eu holl ludded 
a'u llafur wedi darïod : ac y mae an-llygredig goron y bywyd, 
megis yneu golwg. Y mae hyn yn fueddu i'w gwneuthur 
ŷn. yfwr amyneddgar a_gwiliadwrus dan eu gorthrymderau, ac 
yn _ gwrol MR yr ym - 


12 Y nos a gerddodd ymhell, a'r aŷ dda bed gau 
am hynny bwriwn. oddi. wrthym weithredoedd y îy; 
pd ad GY garfan y goleuni. 


(medu: 









h ei bod weithian yn bryd i ddeffroi 

ŷn dywedyd, : Y no$ a gerddodd ymhell, 
istianogion wedi cael eu hir er- 
: yr oedd dydd o waredigaeth 
n yn agoshau, trwy fod y genedl 


1r dibingou n 
gysgu, y mae 'r 
a'r dydd a nesaodd 
lid gan yr Iudd 
oddi wrth yr erled 
Iuddewig ar gael ei d 
ìolion yn oleuni yn yr Arglwydd, Eph. 5. 8. etto gan nad ydynt 


' ddim yn hollol rydd oddi wrth anwybodaeth, llygredd, anghred- . 
_ iniaeth, profedigaethau, a chystuddiau, achan nad yw ond tywyll 


arnynt mewn cydmariaeth a'r goleuni sydd iw fwynhau mewn 
seen | Cor. 13. To o nr ysu, yn Cyn Lt ph iddywed- 











Eis GN bun r un lliw o 
llawero dywyllwch mewn duwiolion 
y maent yn mynych gam-gymmer 


Nid yw duwiolion ddim mor effroa g dv )»b amser ag y 
byddai 'n ddymunol iddynt fod. Y mae 'r no 
mwy dychryfrllyd na*r dydd, Psal,91.5. Can. 3.8. y mae 
duwiolion yn agoredi lawer o ofnau a dychrynfeydd. Y mae 
ymos yn attalfai ddynior weithio.  Iôan 9. 4. Nid yw duw- 
iolion Luwer gwaith, ddim mor ddiwyd yngwaith yr Arglwydd ag 


o gan y Rhufeiniaid, Er fod duw« 


Wa 


550 “ RHUFEINIAID; 


y byddai 'n dda eu bod. Os rhodia neb y nos efe a dramgwydda? 
foan 11.10. Y mae duwiolion yn cael eu mynych dramgwyddo 
gan y naill beth a'r llall yn. bresennol. Y mae'n hawdd gan fwyst« 
filod i ymlusgo allan yn y nos: Psal; 104. 20, 21, mor hawdd yw 
gan falchder, cybydd-dod, malais, &c. godi eu pennau yn bres- 
ennol. Y mae'n hawdd gan ladron i godi allan yn y nos i yspeilio, 
Jer.49. 9. Obad. 5. J Thess, 5. 2. 2 Pet. 3. 10. Y mae duwiolion . 
yn agored i gael eu hyspeilio o lawer o'u cysuron. Nid yw'r nos 
ddim wedi hollol ddarfod arnynt: ond y mae wedi cyrhaedd yn 
mhell. Y mae 'r rhan waethaf o honi pan oeddynt heb eu hail 
eni, wedi myned trosodd : ac ni. bydd ddim yri Hir nes y byddo 
y tywyllwch wedi hollol ddarfod : canys y dydd a nesaodd. Y 
mae dydd o oleuni efangylaidd wedi dechreu gwawrio yn eneid- 
iau duwiolion. A mae gwahanol wrthddrychau yn dechreu ym- 
. ddangos yn eu priodol liw: y mae cyflawn ddydd goleuni a 
sancteiddrwydd yn brysio yn' gyflym : adio eu iA 
bad oddi. wrth bob tywyllwch, pecho 
gwmmwl oleuni yngwlad y purdeb ar 
ny bwriwn oddi wrthym weithredoedd 3 
redoedd pechadurus yn cael eu galw 
am eu bod yn deilliaw oddi wrt 
y nalur ddynol: am mai tywyso; 
dynion i'w cyflawnu : am eu bod. 1 
fel na oddefant y goleuni :. ac am e arwain i dywyllwch 
tragywyddol drueni. Y mae'n angenrheidiol i i dduwiolion gas- 
au a hollol ffieiddio 'r gweithredoedd anffiwythlon hyn: na 
fyddo iddynt ddim cymdeithas,a.hwynt : ond eu bod yn ymgadw 
rhagddynt, yn eu diosg, a'u taflu. ymmaith, yr un fath ag y 
mae dynion ymy boreu yn taflu ymmaith eu dillad; nos, yn y 
tyn: a yn oriau y tywyllwch. . gwisgo. arfaw 
n d wiolion lawer o elynion: y maent yn. 
ion hyn: Eph. 6. 12. y mae yr Âr- 
ogaeth iddynt: Eph. 6.11. y mae yr 
wirionedd, cyfiawnder, esgidiau par- 
fedd, tarian y. ffydd, helm yr iechydwr- 
1, a phob rhyw weddi. Eph. 6. 14—18. 
ael ei darlunio mewn man arall, dwy-fronneg 
dfydd a | chariad, a “gobaith iechydwriaerh yn ]ìle helm. I Thess, 
5.8. Y mae yn angenrheidiol i dduwiolion wisgo *r arfau hyn, 
trwy feithrin: tueddiadau sanctaidd, a byw yn y bwiydaiol ar- 
feriad o'r cyfryw rasusau ag sydd megis yn arfogi, ac yn cym« 












ch âd. yn cby 
batur mor gywilyddus 












' credu 'holl-wybodaeth a holl-bresennoldeb he 


'. dirion, ac am hynny yn dymuno e ei 
— sydd wedi cyflwyno eu hunain i'r 4 


PENNOD XII, 552 


mwyso dynion i wrthwynebu Satan, ac i sefyll yn erbyn eì am- 
rywiol brofedigaethau, Y mae'r arfau hyn yn arfau y goleuni. 
Y maent yn deilliaw oddi wrth Dduw y goleuni pur: y maent 
yn cael eu sylfaeni mewn goleuni ysprydol, neu iawn adnabydd- 
iaeth o bethau Duw: Col, 3. 10. y maent yn cael eu gwisgo gan 
y rhai sydd yn oleuni yn yr Arglwydd, ac nid gan eraill: y 
maent, fel arfau disglaer, yn llewyrchu, ac yn ymddangos yn 
dra gogoneddus: y maent yn addas iawn i dduwiolion eu gwisgo 
liw dydd, pan y mae 'r nos wedi myned heibio : ac a'r arfau hyn 
y maent, dan arweiniad Emmanuel, yn ymladd eu ffordd i ardal- 
cedd — “ei gob yi 


13 y: Rhodiwn yn weddus, megis wrth liw dydd 
nid mewn cyfeddach a ai iaa nid mewn cyd- 
orwedd ac â wydd,nid mewn cynnen a chyn- 










m ellach i sancteiddrwy dd, y mae*r 
yn weddus megis wrth liw dydd. 
arweddiad 'crisPnogion gael 
'aarferir ymma yn arwyddo, 
medd ag a fyddo yn fwyaf 
ar ogoneddu Duw, anrhydeddu 
eth dynion ffolion.. Y maen ofyn- 





; ol i'w holl ymddugiadau fad y y A anrhydeddus, fel y mae 'r gair 


yn cael ei gyfieithu yn Act. 13. 50. Hwya ddylen fod yn ofal- 
us iawn i rodio yn holl ystod eu bywyd, fel y g gweddai ì rai yn. 
a Wi cyfrif 













âi drwg a fyddo ; fel y gweddai i í 
ddrwg. pechod, ac yn ffieiddio 
gw veddaii i rai yn proífesu eu bod. vedi 


am fyw fel pe byddent yn eiddo eu I 
lynwyr Ab YG ag sydd ys 


yn 'disbwyl ^u caddinuir nÌlygidbg goron. Fwyd Ym mae. 
y rhodiad hwn i fod wrth liw dydd. Dylai fod yn addas i'r rhai í 
ws yn meddianau goleuni'r |N I'w cyfarwyddo, ; yn weddus 














552 RHUFEINIAID, 


â'r rhai y mae Duw, trwy ei_ Yspryd, wedi llewyrchu yn.eu ca-- 
lonau, a'r fath na fydd dim cywilydd o'i blegid pan yn dyfod dan- 
sylw eu cyd-greaduriaid a 'u cydwybodau eu hunain. Mid »eww 
cyfeddach a meddwdod. Ni ddylent ddim treulio eu hamser i fwyt- 
ta ac yfed ì ormodedd. Y mae y gair comos, a gyfieithir ymma 
cyfeddach, yn dyíod oddî wrth wreiddyn ag sydd yn arwyddo 
frym-gwsg. Y mae'n cael ei arfer am loddest, neu wledd an-: 
llad, anweddus, lle y mae, nid yn unig gormodeddo fwyd a 
diod, ond Bye ymddugiadau a chanuau trythyll yn cael eu har- 
fer. Es.5.12. Am.6.4—6. Y mae dynion yn y rhai'n yn 
bwytta ac yn yfed cymmaint, ac yn treulio cymmaint o amser, 
hyd oni byddont yn cael eu gorchuddio gan gwsg. Y mae cyf- 
êldach a meddwdod yn weithredoedd y cnawd, Gal. 5. 19, 21. 
yn trymhau y galon, Luc 21. 394. yn eidwyn ymaith, Hos. 4, 
ìI. yn gwneuthur dynion yn agored i wae ac ochain, yn arwain 
i derfysg a chynnen, ac yn eu difeddiannu o'u hiechyd corphorol, 






Dihar. 20. 1. 23. 29, 30. yn dwyn tlodi, 23. 20,921. ac 
yncau allan o deyrnas nefoedd. Gal 5. 21. 
Nid mewn cyd-orwedd ac anlladrw e ag sydd 
ymma am gyd-orwedd yn cael uc 11. 7. 
Heb. 13. 4. Y mae 'n bossib mma ^n 
gosod allan, na ddylai cristian rmod o'u 
HAMDUSOì i gysgu yn eu gwelyau yn cael ei 
gyssylltu ymma ac anlladrwydd, y tybygol fod duw- 
iolion yn cael eu gosod.ar eu gocheliad yn erbyn godineb a 


thrythyllwch. Dichon y geiriau hyn gymmeryd i mewn, nid yn 
unig godineb gweithredol, ond hefyd meddyliau a chwennych- 
iadau. an-niwair,. tremiadau, ystumiau, gwisgoedd, geiriau, a 


.gyehiyedaedd SM yn tueddu i gynhyrfu dyhsialA halog- 


edi om ei ain, neu.eraill, Y mae 'r pethau hyn yn 
v | . 5. 19. yn deilliaw oddi wrth ddall- 
i ymmaith y galon, Hos. 4. 11. yn 
iolion a Duw, 1Cor.6.15—19. 
2 Pet. 2. 7. y maer rhai sydd yn. 
v allan o'r eglwys, .1.Cor, 5, 11, y 
'Dihar. 5. 5. 7. 27. yn cau allan o'r 
Eph.5.5. Dat. 22. 15. ac felly yn 

er yn y diwedd.  Dihar. 5,4. Am hynny ni. 
ddylent ddim cael eu henwi ym mhlith y saint... Eph. 5. 3. Nid 
mewn CyWrenu achynfigen.. Mewn perthynas i'r rhai'n gwel Rhuf. 
1,29. Nid ydynt ddim yn disgyn oddi uchod, Iag. 3. 14, “e 






| 









— chwantau ef. Y mae 'n angenrÌ 


* PENNOD XI. , 59$ 


ond y maent yn amlygiad o gnawdolrwydd, 1 Cor. 3. 3. Gal, 5. 
20, 21. yn deilliaw oddi wrth falchder, Dihar. 13. 10, yn nod ar 
ddynion yn gwhsanaethu-. eu chwantau, Tit. 3. 3. yn arwain i 
derfysg a phob gweithred ddrwg, Iag.3. 16. Mat. 27. 18, Act. 
5.17,18. 13. 45. yn pydru” î esgyrn, Dihar. 14,30. ac yn 
lladd yr annoeth, Job 5. 2. am hynny y maent i'w rhoddi heib- 
io, Dihar. 17.14. |l Pet. 2.1. 


14 Eithr bibrwch am danoch yr Arglwydd. Iesu 
Grist, ac na wnewch rag-ddarbod dros y enawd, yf 
mwyn cyflawni ei chwantau ef. 


Mewn 'cyferbyniad.i i'r Get a enwir yn yr adnod flaenorol fel 
pethau i'w rhoddi ME y mae 'r Apostol ymma'n dywedyd, ” 
Eithr gwisgwc ŵ y Arglwydd Iesu. Y mae hyn yn cyn- 
cyfiawnder Crist, trwy gredu ynddo, êr 

'wyd tragywyddol, Phil. 3, 9. bod 
addurno a'r Yspryd oedd Ynghrist, 
i cyfryw broffes addas o Grist 
dig ac yn amlwg i bawb o'n 
' rodiad addas yn ol siampla 
a fyddo'n gwneuthur Crist 
redoedd, 1 Pet. 2,21—23. 
mddiffynfa a diogelwch yn wy- 

fath a llurig yr hon ni all un 
2Tim.2.l. yn gystal ac ym- 
' ddiried i” 'w addewid eb pob gorthrymderau, yr un fath 
ag un yn rhoddi ei wisg am da no ï 'w gadw rha oerni a gwlaw. 
| Âc na wncwcli rag-ddarbod dros ì yc 
pawb ofalu am ymborth a dillad 
yginiaeth pan yn angenrheidiol. 
Ond. fe ddylai pawb fod yn oc 
falu amy côrph, a bod yn esgeu 
ni ddylai neb ddim gofalu. 























saeth mo'i thrywan i. 
















— .nefyddo. iddynt ddim rhag-ba 
ag afyddo'n,tueddu i weinì | 
i foddhau tueddiadau pechadurus, na pb 
FiDi2. '16. Ond y mae >n ofynol 
a, yn gaeth, 1 Cor, 9.27... 


a Lusg AIL, CR 4A 


55&k: RHUFEINIAIB 


| PENNOD XIV. 


A dii 


ê 


'R hwn sydd wan yn y ffydd, derbyniwch attoch, 
nid i ib: Gn hieo ym 
Fw” sba HO ad i! AH pa wrA4 
Yr oêdd dib duwiol yn ettya gwahanol feddyliau. yn nydd- 
ïau'r Apostolion. Nid oedd pawb o'r crist'nogion ag. oedd yn : 
Rhufain ddim o'r un golygiadau. mewn perthynas i'r gyfraith 
seremoniol. _ Yr oedd rhai, ac yn neillduol yr Fuddewon credin- 
iol, ag oedd wedi cael eu dysgu a'u harfer i gadw r gyfraith. 
honno o? u babandod, yn barnu ei fod hi «y y st 
gyd-ymffurfio a'i gofyniadau yn ba 
yr Arglwydd Iesu, Yr oedd y rf 
“o osodiad Duw ; ac nid oeddyn 
bod wedi cael ei diddymmu. 
weledigion oblith y. cenhedloec 
arnynt hwy, ynawr dan orucl» 
a gofyniadau. cyfraith Moses 
ddim. wedi. bod erîoed, da 
yN ac i geisio und i 

































rhai. yn cglwys Cri nd myffydd. 1. 8.7—l 


Y ma e^ gair i ydy” 
iolaeth Duw am ei Fab, 


iad ynd aeh yd I | 
iaid Yd AG ed eu 


a did Un ; 
wy? Men 209. neu am. 





16. 6—10. ac os bydd. A 
feddwl fod darfod am danynt. 


mae'r gair ffydd yn cael. ei. | 
—& eth cd . Gal: Het eh, 


FRNNOD XIV. 555 


yr ystyrhyn y mae 'r gair yn cael ei arfer ymma * ac yn neillduol 
gyda golwg ar un gangen o athrawiaeth ffydd, sef rhyddhad oddi 
wrth ofyniadau 'r gyfraith seremoniol.. Nid oedd y credinwyr 


'Tuddewig ddim yn medru credu fod y gyfraith honno wedi ei di- 


ddymmu. Ac os edrychwn ar eglwys Cirsto oesi oes, ni a 
gawn weled nad oes gân rai duwiolion ond ychydig iawn o oleuni: 
ni allant ddim cymmeryd bwyd cryf: 1 Cor. 3. 1; nid ydynt 
ddim wedi cael boddlonrwydd mewn. perthynas i ryw rannau o'r, 
athrawiaeth : nid ydynt ddim yn sefydlog yn eu hegwyddorion 
ond. y maent yn agored iawni gael eu cylch-arwain gan bob 
awel ddysgeidiaeth. Y mae.y gair, asthenon, ag sydd ymma am 
422m, yn arwyddo claf, ac yn cael ei gyfieithu felly, Math. 10. 8 
Marc6.56. Luc 4. 40, Ioan 5.3.11. 1. Y mae gwendid ffydd 
yn fanych yn deilliaw oddi wrth ryw anhwyldeb ysprydol. Ond 
y mae ^n ddyledswydd ar_ eglwys Dduw i dderbyn y rhai'n. Y 
mae'r Apostol ymma ^n gorchymmyn i'r credinwyr cenhedlig 


yn Rhufain beidio ymneillduo oddi wrth eu brodyr Iuddewig y 


rhai oeddynt yn golygu fod yn glyledowydd arnynt i gyd- -ym- 
ffarfio a chyfraith Moses; ond y mae 'n attolygu arnynt i gyd- 
ymddwyn yn amyneddgar a'u gwendid a'u petrusder, a'u derbyn 
yn garedig i gyfrinach grisnogol, a chymdeithas eglwysig, lieb 
ddangos tn oerfelgarwch atynt, nac anmharch iddynt, ar gyfrif 
eu gwalianol olygiadau, a'u hymresymmiadau mewn perthynas 
i'r gyfraith seremoniol. Er fody gyfraith honno wedi ei diddym- 
mu, trwy gael ei chyflawnu yn yr Arglwydd Iesu Grist, etto gan 
ei bod o ddwyfol osodiad, ŷr oedd i gael ei' 'gosod heibio, ac me- 
gis ei chladdu, nid yn fyrbwyll; ond mewn inodd anrhydeddus. 
Am hynny tra byddai y deml yn sefyll, achyfleusdra gan yr 
Iuddewon ï ddangos parch iddi, nid oedd ddim yn bechod iddynt 
wneuthur hynny, _ Nid i ymrafaelion rhesymau. Pan fyddo-y 
gweiniaid yn cael eu derbyn, ni ddylid dim eu gofidio a chwest- . 
iynau dyrys, neu a dadleuon ynghylch pethau o ychydig My 


fel y pethau ag oedd y Rhufeiniaid yn dadleu yn eu cylch, "Y 


mae 'r peihau I hyn a'r cyffelyb yn tueddu i aflonyddu adyrysu 
meddyliau dynion yn hytrach na'u hadei a yn dduwiol. 1 Tim, 
1.4. 2Tim.2.14,93. Ni ddylid dîr eu barnu ar gyfrif eu 
meddyliau neillduol, er nad ydynt ddim :yn medru cyd-weled ag 
eraill ym mhob peth. Ac nid ydynf ddim ìî gael eu derbyn fel 
y byddo iddynt ymryson ag eraill Hw eu golygiadau ew, 
harferïadau. 





556 RHUFEINIAID 


2 Canys y mae un yn credu y gall fwytta pob 
peth ; ac y mae arall, yr hwn sydd wan, yn bwytta 
dail, 


Ymma y mae 'r Aposfol yn gosod ar lawr un o'r pethau ag 
oedd llawer o ddadleu yn eu cylch ymhlith y Rhufeiniaid. Canys 
y mae un yncredu y gall fwytta pob peth. Er fod y gyfraith sere- 
moniol yn gwahardd amrywiol fwydydd, ac er y gallasai fod y 
cig a werthid yn y gigfa wedi cael ei aberthu i eilunod, yr oedd 
y credinwyr o blîth y Cenhedloedd, a rhai, y mae yn dybygol, o'r 
Toddewon hefyd, yn cael boddlonrwydd fod y gwahaniaeth rhwng 
gwahanol fath o fwydydd wedi ei ddiddymmu, ac am hynny bod 
yn gyfreithlon ;ddynt fwytta pob math o gig a werthid yn y gigfa 
acaosodid o'u blaen. 1 Cor.10. 25,27. Yr oeddynt yn credu 
mai níd yr hyn sydd yn myned i mewn i'r genau sydd yn halogi, 
dyn: Mat. 15. 11. ac nad oêdd ddim yn iawn iddynt hwy alw 
yn gyffredin y pethau ag oedd Duw wedi eu sancteiddio. _ Act. 
10.15. A4cy maearall, yr hŵn sydd wan, yn bwytia dail. Yn 
ol y gyfraith yr oedd amrywiol greaduriaid yn aflan i'r luddewon, 
fel nad oeddynt ddim i fwytía eu cig: Lef. 11. ac yr oedd cyf- 
arwyddiadau neillduol wedi cael eu rhoddi iddynt mewn per- 
thynas i'r modd i drin yr byn ag oedd yn gyfreithlon i'w fwytta. 
Lef.17.13. Yr oedd yr Esseniaid, plaid grefyddol ymhlith yr 
Iuddewon, ym ymgadw yn hollol rhag bwytta dim cig: ac yr 
edd llawer eraill o'r Juddewon yn gwneuthur yr un peth pan 
fyddent mewn gwledydd cenhedlig; rhag ofn iddynt yn ddi-arwy- 
bod fwyta cig a fyddai wedi cael ei aberthu i eilunod. Yn awr yr 
oedd amrywiol o'r Iuddewon crediniol, ac o bossibl rhai eraill, 
wedi cael eu perswadio gan eu brodyr Iuddewig, yn weiniaid. 
Nid oeddynt ddim yn iawn amgyfîred natur a diben y gyfraith 
seremoniol : ac nid oeddynt ddim yn deall ei bod wedi cael ei 
diddymmu. Oblegid bynny ni. wnaent ddim bwytta 'r cyfryw 
Íwyd ag oedd yn cael ei wahardd yn y gyfraith, na'r bwyd na 
fyddai ddim wedi caelei drin yn ol y gyfraith. Yn bytrach na 
gwnenthur hyn, ac i gael bod ar dir diogel, yn sicr o beidìo 
bwytta yr hyn a abêrthid i eilunod, hwy a ymgadwent yn hollol 

'addiwrth gig. Yr oeddynt yn dewis i fyw ar ddail a llysiau, y 
rhai nad oeddynt ddìm wedi cael eu gwahardd ynghyfraith Mo- 
ses. O bossibl eu bod yn golygu eu bod yn hyn ryw beth yn 
debyg i Daniel a'i gyfeillion y rhai oeddynt yn dewis byw ar ffa 


PENNOD XIV. 557 


a dwfr yn bytrach nag ymhalogi trwy fwyd y brenin. Dan. 1, 
8, 12. 


» 


3 Yr hwn sydd yn bwytta, na ddirmyged yr hwn 
nid yw yn bwytta ; a'r hwn nid yw yn bwytta, na 
_ farned ar yr hwn sydd yn bwyta: canys Duw a'i der- 
byniodd ef. | 


Ymma y mae'r Apostol yn dyfod i ddangos i'r Rhufeiniaid pa 
fodd yr oedd yn angenrheidiol iddynt ymddwyn y naill tu ag at 
y llall yn eu presennol amgylchiadau, Yr oedd” yn ofynriol i 
gariad a chyd-ymddugiad gael ei arfer o'r ddau tu. Yr hwn sydd 
4n bwylta, na ddirmyged yr hwn nid yw yn bwytta... Y mae gwy- 
bodaeth heb gariad yn ymchwyddo: 1 Cor. 8. I. ac yn tueddu 
dynion i ddiystyru y rhaifyddo islaw iddynt. Ymma gan hynny 
y mae 'r credinwyr cenhedlig, y rhai oeddynt yn deall nad oedd 
arnynt ddim rhwymau i gadw 'r gyfraith seremoniol, ac felly a 
chydwybod dda. yn bwytta un rhyw beth ag oedd rhagluniaeth 
yn ei roddi i gynnal natur, yn cael eu gosod ar eu gocheliad, Yr 
eedd yn angenrheidiol iddynt fod yn wiliadwrus iawn na byddai 
iddynt ddim ymfalchio ar eu gwybodaeth eu hunain, na llettya 
meddyliau distadl am eu brodyr Íuddewig, na'u diystyru fel rhyw 
greaduriaid anwybodus, coel-grefyddol, neu ddeddfol, ag oedd 
yn cydwybodol, ond yn ddi-achos, ymgadw oddi wrth y bwydydd 
ag oedd yn cael eu cyfrif yn aflan yn ol y gyfraith. Yr oeddynt 
dan brofedigaeth i edrych arnynt fel rhai o ddim gwerth, fel rhai 
di-ddefnydd, na thalai ddim iddynt hwy sylwi arnynt nac ymddi- 
ddan a hwynt, ac fel rhai mor wael fel nad oedd o un canlyniad eu 
bod yn cael eu tramgwyddo. Ond yr oedd yn angenrheidiol. 
iddynt wneuthur-yn fawr o honynt fel brodyr Ynghrist ; a gwilio 
rhag eu gofidio na rhoddi tramgwyddiddynt. A'r hwn nid yw yn 
bwytia, na. farned ar yr hwn sydd yn bwytta. ” Y mae ^'n hawdd 
iawn gan y rhai lleia eu gwybodaeth farnu ar y rhaisydd yn 
meddiannu mwy o oleuni. Ymma, gan hynny; y mae 'r credin- 
wyr Iuddewig, y rhai, oblegid diffyg adnabyddiaeth helaethach 
'onatur a rhydd-did yr efengyl, oeddynt yn petruso bwytta pob 
math o fwyd, yn cael eu gosod ar eu gwiliadwriaeth na byddai 
iddynt ddim euog-farnu eu brodyr ag oedd gyda chydwybod dda 
yn bwytta beth bynnog a osodid ger eu bronnau. Gan fod y 
credinwyr o blith y Cenhedloedd yn cofleidio hollbyngciau syl. 


558 RHUFEINIAID, 


faenol y ffydd grist'nogol, ac yn dangos parch neillduol i holl or- 
chymynnion y gyfraith foesol, ni ddylasai 'r credinwyr Iuddewig 
ddim edrych arnynt fel dynion penrhydd, di-wiliadwriaeth, glwth 
ac aflan, am eu bod yn bwytta pob math o fwyd. F roddi an- 
nogaeth iddynt i beidio barnu ar eu gilydd, y mae'r Apostol yn 
dywedyd, .Canys Duw a'i derbyniodd ef. Y mae Duw wedi der- 
byn y Cenhedloedd crediniol i'w heddwch, gan eu gwneuthur yn 
gymmeradwy yn yr Anwylyd. Y mae wedi eu, derbyn i'w gyf- 
ammod, i gael hawl i ragorfreintiau ei dŷ : ac wedi eu derbyn iw. 
deuln i gael cymdeithas a'i bobl, a chyd-uno i'w wasanaethu ef 
mewn yspryd ac mewn gwirionedd, A chan fod y Duw,mawr 
wedi gwneuthur derbyniad o honynt, a hynny heb eu dwyn dan 
y gyfraith seremoniol, nid oedd ddim yn iawn i neb farnu arnynt 
am beidio cyd-ymdurfio a'i gofyniadau, 


4 Pwy wyt ti yr hwn wyt yn barnu gwas un arall? 
bw arglwydd ei hun y mae efe yn sefyll, neu yn 
syrthio: ac efe a gynhelir; canys fe a all Bay, ei 

BY ef, | 

Ymma nia gawn annogaeth arall i'r naill Bio barnu ar y liaH, 

Pwy wyl tì yr hwn wyt yn barnu gwas un arall? Y mae'r credadyn 

cenhedlig yn gystal a'r Iuddew, yn was, nid i ddynion ond i 
PDduw., Mewn perthynas i hvn, gwel Rbuf. I. 1. Pa mor 
ddoeth, pa mor sanctaidd bynnag, gan hynny, y gallai*r Iuddew 
fod yn golygu ei hun, nid oedd ond eitha: gwrthun iddo eistedd 
mewn barn ar gydwybod cenedl-ddyn, a chyhoeddi dedryd o 
ddamnedigaeth uwch ei ben, am ei fod yn arfer y rhydd-did ag 
oedd efe yn cael boddlonrwydd fod yr Arglwydd yn ganiattau 
iddo. lag.4.11,12. A phwy greadur pechadurus, anwybod- 

“nus, a ffaeledig a geisiai gymmeryd iddoei hun awdurdod i ben- 
derfynu. paun a ydyw ei gyd-was yn ddi-ragrith yn yr byn y mae 
efe yn ei wneuthur, pa un a ydyw yn Fand gyda'i Ar- 

glwydd, a pha un a fydd iddo gael ei arddel ganddo yn y diwedd 
aipeidio?. Pwy a honnai awdurdod i ymddwyn yn y modd hyn 
tu ag at un nad oes ganddo ddim llywodraeth arno? J'w Ar- 
glwydd ei hun y mae efe yn sefyll meu yn syrthio. Iesu Grist yw 
unig feistr ac Arglwydd ei ddisgyblion. Ioan 13.13. Cor. 

g, 6. Iddo ef, fel meistr eì deulu, y mae o ganlyniad pa un a. 
ydyw ei weision yn sefyll yn eu lle, neu yn colli eu lle ac yn 


PANNOD XIV. 539 


syrthio. Nid i'w cyd-weision ond iddo ef y maent yn gyfrifol 
paun a ydynt ai sefyll ai syrthio. Ac with ei ddedryd ef, fel 
yrunig un,a hawl ganddoi farnu pawb, i gael eu cyfiawnhau 
neu eu heuog-farnu yny diwedd, Gan nad oedd bwytta, gan 
hynny, na pheidio bwyita, ynddynt eu hunain na da na drwg, 
a chan fod yr holl ddaioni neu 'r drwg moesol ag oedd yn hyn, 
yn egwyddor a dibenion y naill a'r llall, ni pherthynai ddim i'r 
naill farnu ar y llall: eu doethineb oedd gadael hynny.i gael ei 
benderfynu ger bron brawdle Crist. Y mae 'r Apostol yn gosod 
annogaeth arall o'u blaen. Ac efe a gynlelir.. Gan fod Duv 
wedi derbyn y Cenhedloedd, Adn. 3. yr oeddynt yn sicr o gael 
eu cadarnhau yn ffydd, sancteiddrwydd; diddanwch, a gobaith 
yr efengyl: yn ganlynol hwy a.gant  seiyll yn hyderus yn nydd 
y farn ddiweddaf, Arfer Duw yw gorphen y gwaith da ag y mae 
efe wedi eiddechreu. Phil, 1, 6. Y mae efe wedi caru ei eiddo 
a,chariad tragywyddol, ac y mae 'r cariad hwn yn ddigyfnewid: 
y maer Tad wedi eu rhoddi i ofal ei Fabi gael eu cadw, ac ni. 
ddwg neb hwynt allan o'i law ef: y mae Crist wedi eu prynu er 
gwerth, ac y mae 'n eiriol bob amser ar eu rhan: y maent wedi 
cael eu dwyn iundeb a Mab Duw, ac y maent yn cael eu had- 
eiladu arno: ac y mae'r Yspryd Glan wedi cael ei roddi iddynt 
yn ernes yr etifeddiaeth. Y mae'r Apostol ymma'n enwi un 
prawf neillduol : Canys fe all Duw eî gynnal cf. Trwy fod Duw 
wedi derbyn y. Cenhedloedd crediniol Pw gyfammod a'i deulu, 
yr oedd wedi dangos ei ewyllys i wneuthur daioniiddynt: irwy 
ei fod wedi gwneuthur addewidion gwerthfawr iddynt, yr oedd 
wedi amlygu ei fwriad i wneuthur lies iddynt: ac y mae efe yn 
sicr o gyflawnu ei addewidion i bob credadyn, o herwydd efe a 
ddichon eu cadw yn ddi-gwymp. Jud.24. Mewn perthynas î. 


waith yr Apostol yn ymresymu oddi wrth allu Duw, gwel Rhuf. 
11,23, 


'$ Y mae un yn barnu diwrnod uwchlaw diwrnod ; 


| ac arall yn barnu pob diwrnod yn ogyfuwch: bydd-. 
ed pob un yn sicr yn ei feddwl ei hun. 


Yr oedd gwahanol feddyliau yn cael eu Meg ymhliih y Rhuf- 
einiaid, nid. yn nnig mewn perthynas i amrywiol fwydydd, ond: 
hefyd mewn perthynas i wahanol amserau, Y mae un yn barnu 
diwrnod uwchlaw. diwrnod. Yr oedd-yr Iuddewon, yn oÌ y gyfraith, 


560 RHUFEINIAID. 


ì gadw 'r pasc, gwyl y bara croyw, gwyl y blaen-íîrwytlt, neu 
wyl yr wythnosau, gwyl yr udgyrn, dydd y cymmod, gwyl y pe- 
byll, y newydd-loerau, &c. Let. 23. Deut. 16. 2 Cron. 2.4. 
8.13. Yr oedd rhai yn yr eglwys yn Rhufain yn sylwi ar y 
gwahaniaeth oedd yr Arglwydd yn ei wneuthur rhwng diwrnod 
adiwrnod. Yr oeddynt yn meddwl y dylasai 'r dyddiau hynny' 
gael eu cadw ^n sanctaidd, a'u bod ryw beth yn fwy addas na 
dyddiau eraill at addoliad crefyddol, gan eu bod wedi cael eu 
neillduo at hynny. Ac y mae'n dybygol eu bod-yn golygu y 
dylasid ar ryw amserau neillduol, megis ar wyl y bara croyw, 
&c. ymgadw oddi wrth yr ymborth ag oedd y gyfraith yn ei 
wahardd ar yr amserau hynny. 4c arall yn barnu pob diwrnod yn 
ogyfuwch. Yr oedd eraill yn golygu nad yw'r gwyliau Iuddewig 
â gael eu cadw yn awr dan oruchwyliaeth y Testament new- 
ydd; ond bod mor gyfreithlon iddynt gyflawnu amrywiol orchwyl- 
ion bywyd ar y dyddiau hynny ag aT ryw ddyddiau eraill. Gan 
fod Crist wedi gwneuthur ei babell gyda dynion, ac wedi ei off- 
rymu felein pasc ni, a chan fod blaen-ffrwyth.yr Yspryd wedi ei 
gyfrannu, &c. nid oeddynt ddim yn golygu fod arnynt un rhwy m- 
au i gadw y gwyliau Iuddewig. Ond nid ydym ddim i feddwl eu 
bod yn golygu nad ywr Sabbath crist'nogol ddim i gael ei wa- 
haniaethu oddi wrth ddiwrnodau eraill. Yr oedd y Sabbath. 
wythnosol wedi ei ordeinio cyn i'r gyfraith seremoniol gael eì 
rhoddi : y mae sancteiddio'r dydd Sabbath yn cael ei orchym- 
myn yn y gyfraith foesol: wrth symmud y Sabbath o'r seithfed 
dydd i'r dydd cyntaf o'r wythnos, ni wnaeth Crist ddim cyfnew- 
idiad yn. y gorchymmyn, Cofia ^r dydd Sabbath i'w sancteiddio 
ef: Ex. 20.8. ac nid oedd dim dadl ymhlith y crist'nogion yn 
Rhufain mewn perthynas i Sabbath wythnosol. Ond gyda gol- 
wg,ar yr hyn oeddynt yn dadleu yn ei gylclì, cyngor yr Apostol 
'yw, Bydded fob un yn sicr yn ei feldwl ei hun, Y mae 'r gair, 


"- plerophorconai, a arferir ymma am fod yn sicr, ynarwyddo bod un 
_ yn cael ei ddwyn ymmlaen yn gyflawn, fel ìlong dan ei llawn 








hwyliau. Y mae'n caelei gyfieithu, bod 'n gwbl sicr, Rhuf. 4. 21. 
_ a'bod yn llawn bysbys. 2 Tim. 4. 17. Gyda golwg ar bethau nad 
ydynt ynddynt eu hanain na drwg na da, ar y rhai na ddylai neb 
osod llawer o bwys, dyledswydd pob un yw eu hystyried yn ddi-; 
frifol,a phenderfynu drosto ei hun mewn perthynas iddynt, yn ol 
' y goleuni goreu a allo gael allan o air. Duw, gan adael i eraill: 
farnu drostynt eu hunain, a gwneuthur yr hyn ag y maent ynei; 


tne, elygw sydd yn ddyledswydd arnynt, Ni ddylai neb ddadleu. 


PENNOD XIV» 561 


dros yr hyn nad yw efe ddim yn cael hollol foddlonrwydd ei fod , 
yn iawn: ac ni ddylai neb ganlŷn barn ârall yn groes i'w olyg- 
iadau ei hun, pan y maen cael boddlonrwydd fod y cyfryw ol-, 
ygiadau yn unol ag ewyllys Duw. Ond dylai pob un edrych ar 
fod ganddo sicrwydd yn ei feddwl ei hun, a hynny ar sylfaeni da, 
_ fod yr hyn ag y mae efe yn ei wneuthur yn unol ag ewyllys Duw, 
a'i: fod yn ymddwyn oddi ar iawn egwyddor. Peidied beio ar 
eraill; ond gadawed iddynt ymddwyn yn ol tystiolaeth eu cyd-. 
wybodau. h 


6 Yr hwn sydd yn n ystyried diwrnod, i'r Arglwydd. 
y mae efe yn ei ystyried ; a'r hwn sydd heb ystyríed 
diwrnod, i'r Arglwydd y mae heb ei ystyried, Yr. 
hwn sydd yn bwytta, i'r Arglwydd y mae yn bwytta; 
canys y mae'n diolch i Dduw : a'r hwn sydd heb 
fwytta, i'r Arglw ydd y mae yMêD ge ac y mae yn. 

diolchi Dduw... 
ed a Med CM 

Ymma yr mae. 'r Apostol: yn YR o'u hM; y&tyriaeth ah 

i'w. hannog ìi beidio diystyru a barnu eu gilydd oblegid eu 

gwahanol . olygiadau - a'u harferiadau. mewn perthynas i ír 

pethau ag oedd” mewn dadl yn. eu plith,” Gellir gobeithio fod 

y duwiolion. yncael eu llywodraethu gan yr un egwyddorion, 

hyd yn nod pan fyddo eu harferiadau yn gwahaniaethu yn gyf- 

attebol i'w gwohaaol olygìadau. Felly ymma, Yr Awn sydd yn 
ystyr icd diwrnod, i'r Arglwydd y .mae yn ei ystyried. Yr oedd rhai 
yn yr. eglwys yn Rhufain yn golygu. mai eu, dyledswydd oedd 
peidio gweithio ar y gwyliau Iuddewig, ond. eu cadw, ym sanct- 
aidd trwy eu neillluo at wasaniaetli ac addoliad Duw. Yr oedd- 
ynt yn gwybod fod y gwyliau byn o ddwyfol osodiad; yr oedd- 
ynt yn meddwl fod y gosodiad hwnw yn parhau mewn grym, ac 
yn ddi-alw. yn ol: ac am bynny yr oeddynt am anrhydeddi Duw. 
trwy gadw. y dyddiau hyn yn yn ufudd- dod i'w or- 
chy; mmyn. A chan mai Crist yw 'r a ” Ay olygir ymma, 

Adn. 8, 9. y mae'n dybygol fod y rhai yn golygu. ei fod yn 

ed i Grist iddynt gadw 'r dyddiau mr gan fod hj Ha 

“yM ei fod efe wedi cadarnhau ^r gyfraith a roddasid ; gynt t 

Moses. I gyssoni yr hyn a ddyw edir ymma a'r hyn a gawn 

'X Gal. 4 IO,11. Col. 9.16. y mae. 'n angenrheidiol i ni syly ac 

fod y yr Apostol ymma 'n golygu 'r gweiniaid Jn y ffydd, a. AMR 
L1yrn ur. 4b 





562 RHUFEINIAID, 


raì yr oedd yn ddyledswydd ar y cryfion í gyd-ymddwyn, mewn 
disgwyliad iddynt yn fuan ddyfod ì adnabod pethau'n fwy eglur: 
ond yn y llythyrau at y Galatiaid a'r Colossiaid y mae yn cer« 
yddu y rhai oeddynt yn troi yn ol at ydig O llesga thlod- 
ïon, ac yn sefyll dros gyd-ymffurfiad a'r gyfraith seremoniol fel 
peth ag oedd yn anhepgorol angenrheidiol er iechydwriaeth. O'r 
tu arall, Yr hwn sydd heb ystyried diwrnod, â'r Arglwydd y mae heb 
eìystyried. Nid oedd y. credinwyr Cenhedlig ddim yn dang- 
osun parch neillduol i'r gwyliau Iuddewig. Ond yr oeddynt 


hwythau yn cael eu llywodraethu gan olwg at ogoniant Duw, ” 


yr hwn fel yr oeddynt hwy yn golygu, nid oedd ddim yn gofyn 
hyn yn bresennol oddi wrthynt. Ac yr oeddynt yn golygu fod hyn 
yn neillduol ogoniant i Grist, yr hwn oedd wedi gosod diwedd ar 
y gyfraith seremoniol, ac wedi rhyddhau ei eiddo oddi wrth ei 
gofyniadau. Yn yr un modd, yr Awn sydd yn bwytta, i'r Arglwydd 
ŷ mae yn bwytla.. Yr oedd y credinwyr Cenhedlig yn bwytta pob 
math o fwyd a osodid ger eu bronnau heb Adiai petrusder. Yr 
oeddynt yn gwneuthur byn gan olygu fod eu trugareddau 'n 
deilliaw olaw yr Arglwydd, a chan ddymuno cyflwyno” r bywyd 


" oedd yn cael ei gynnal gan ei drugareddau i'w wasanaethu a'i 


_ 


“oedd wedi cael ei wahardd ynghyfraith Moses yn dangos eu him 
ng 


ogoneddu. ' Ac yr oedd ganddynt olwg neillduol at ogoniant yr 
Arglwydd Crist, yr hwn fel yr oeddynt hwy yn golygu, oedd yn 
ewyllysio iddynt sefyll yn eu rhydd-did. Canys y mae'n diolch î 
Dduw. Y mae creaduriaid Duw i'w derbyn gyda diolchgarwch. 
1 Sam.9. 13. Mat. 14. 19. Luc 24. 30. Act. 27. 35. I Tim. 4, 
3,4. Felamlygiad bod y credinwyr Cenhedlig yn cael bodd- 
lonrwydd nad oeddynt ddim yn digio Duw wrth fwytta gwahan- 
ol fath o fwydydd, yr oeddynt yn ceisio bendith ar gynne 
beth bynnag a fyddai, ac yn diolch i Dduw am ei fod, yn ei rag- 


luniaeth, yn parottoì erddynt, ac yn caniattau iddynt UED yr 


hyn ag oedd ei ragluniaeth wedi ei barottoi mor haelionus. A'r 


hwn sydd lieb fwytta, i'r Arglwydd y mae heb fwytta. Yr oedd y 


Cristnogion bynny ag oedd yn ymgadw rhag bwytta yr hyn ag 


gn a'u dymuniad i ogoneddu Duw, trwy ymosîx 
i'w awdurdod fel deddf-roddwr, gan nad oeddynt hwy ddim yn 
cael. boddlonrwydd. fod y gyfraith honno wedi cael ei 


galw yn ol. 4c y mae 'n diolch i Dduw. Fel amlygiad 


o'i ddi-ragrithrwydd y mae 'n moliannu 'r Arglwydd am ei gyn- 
northwyo i ymwadu ag efe.ei hun, am nad yw ddim dan angen- 


yheidrwydd i fwytta yr hyn ag y mae'n ei olygu'n wahardd “dg 


PENNOD XIV. 56$. 


am roddi iddo ddigon o ymhorth arall, ie, am y dail. Y mae'n 
derbyn yr hyn y mae yn ei gael yn ddiolchgar, ac yn dymuno ar 
Dduw i fendithio iddo yr ymborth ag y mae 'n ganiattau iddo 
fwytta. Felhyn y mae 'r naill a'r llall yn golygu gogoniant Duw, 
ac anrhydedd y Cyfryngwr. Oblegid hynny hwy a ddylent gyd- 

. ddwyn a'u gilydd yn eu gwahanol olygiadau yn y petbau bych- 
aim hyn, a derbyn y naill a'r llall fel NBrgH1g 


7 Canys nid oes yr un o honom yn byw idd eî 
hun, ac nid yw yr un yn marw iddo ei hun. 


_ I brofi fod y cryf, wrth fwytta, a'r gwan, wrth beidio bwytta, 
yn golygu gogoniant Duw, y mae'r Apostol yn dywedyd, Canys 
nìd oes yr un o honom yn byw iddo eihun. Pa un bynnag ai cedyrn 
ai gweiniaid yn y.ffydd a fyddo gwir dduwiolion, y maent oll yn 
un yn hyn : fel na ddylai, felly nid oes neb- o hony nt yn beiddio 
byw fel pe byddai ganddynt hawl i wneuthur eu meddyliau, eu 

golygiadau, eu hewyllysiau, na'u chwantau eu hunain yn rheol 
ymddugiad, na'u. hesmwythdra, na'u hyfrydwch, na'u hanrhyd- 
edd, na'u llesad eu hunain yn ddiben neu yn brifnod i gyfeirio , 
atto. ' Cor, 10. 24,33. Y maent yn cael eu dysgu i ymwadu 
a hwynt: eu hunain, Loc, 23. i fyw i ewyllys Duw, 1 Pet. 4. 2, 
“ gan ymorchestu yn y cyfan i fod yn gymmeradwy,ganddo e£. 2 
Cor. 5,9. Ac nidyw yr un yn marw iddoei hun, Fel na ddylai, 
felly nid oes un gwir gredadyn yn dymuno marw yn unig er 
mwyn cael ei waredu oddi wrth ofidiau ^r bywyd presennol, nae 
'yn golygu yn unig y bydd iddo wrth farw yn y modd hyn neu y 
modd arall, adael enw da ar ei ol ymhlith ei gyfeillion, ei gyd- 
myn Heb neu y blaid y hypdg. n perthyn iddi. 


a'c 

.8 Canys paun Wynuag yr ydym aì byw, i'r Ar- 

' glwydd yr ydym yn byw ; ai marw, i'r Arglwydd yr. 

ydym yn marw: am hynny, pa unbynnag yr ydym. 
ai byw ai marw, eiddo yr Arg Y ywy 


yn byw nac yn marw iddynt eu hunain, y mae yr Apostol ymma 
yn dangos beth yw eu diben a'u hamcan mewn bywyd ac angeu, 
| Canys, pa un bynnag a'i byw yr ydym, î i'r 4rglwydd yr ydym yn byw, 
F Pa un bynnag ai dros ychydig, neu lawer o amser y maent yn 


MU 


ns ol ay, yn yr Adnod flaenorol, Ui yw dwrio im 


is 


* 


564 RHUFEINIAID 


cael byw ar y ddaear, y maent yn byw i'r hwn a fu farw dros- 
tynt ac a gyfodwyd, 2 Cor. 5. 15. Fel creaduriaid Diw, fel rhaî 
yn cael eu cynnal ganddo, ac fel rhai wedi cael eu prynu er 
gwerth, a'u bywhau trwy ras, y maent yn cydnabod hawl. yr Ar- 
glwydd iddynt, ac felly yn cyflwyno eu hunain iddo, i ymddwyn 
ynol ei ewyllys feì eu rheol, ac i olygu eì ogoniant fel eu nhod 
yn eu holl feddyliau, eu geiriau a'u gweithredoedd. 4i marw, 
i'r Arglwydd yr ydym yn marw. Y mae duwiolion yn agored 
ddyrnod marwolaeth: ond pa un bynnag a fyddo iddynt gael-eu 
torri ymmaith trwy farwolaeth naturiol, neu ynteu trwy drais, y 
maent yn marw'r Arglwydd. Y maent yn ei gydnabod ef fel 
unig Arglwydd marwolaeth, ac felly yn marw mewn darostyng- 
iad i'w ewyllys a'i osodiad: y maent yn EAR amser, dull, ac 
amgylchiadau eu marwolaeth yn hollol i'w drefnhad ef: y 
maent yn cyflwyno eu hunain i fynu iddo yn wyneb marwolaeth : 
Act. 7. 59. y maent yn ddiragrith foddlon i farw drosto, ac i osod 
eu bywyd i lawr yn ei achos, os bydd efe yn galw am hynny: 
Act. 21. 13. y maent yn dymuno eî ogoneddu yn eu hymddugiad 
wrth farw, yn neillduol trwy amynedd, ymddiried, gobaith, cyng- 
orion addas i'r rhai fyddo oddi amgylch iddynt, dywedyd yn dda 
am yr Arglwydd, a gadael ar eu hol dystiolaeth gysurus o wìr- 
ionedd ac nardlfdycha WgrWydd y grefydd gristnogol a gallu gras: 
Phil. I, 20, ac y maent yn marw i gael bod gyd ag ef, ac i 
gael gweled ei ogoniant, ïe, ac i'w cyrph gael eu 
'badgyfodi ganddo yn y dydd diweddaf. bPhbil.1.23. Ioan. 
24. 1Cor.15.42,43. 4m hynny, pa un bynnag yr ydym ai byw 
ai marw; eiddo yr Arelwydd ydym. 'Ŷra y maent yn byw yn y byd 
hwn eiddo Crist ydynt, wedi eu rhoddi iddo gan y Tad, wedi eu 
pwrcasu a'i brïod waed, ac wedi cyflwyno eu hunain iddo. w 
maent, fel ei weision, dan ei arglwyddiaeth i gael eu trefnu fel 
y mynno, er ei ogoniant ei hun: ac y maenf da ei nodded, fel 
gwrthddrychau ei ofal ym mhob amgylchiad, Nid yw angeu. yn 
gwneuthur dim cyfnewidiad yn eu perthynas a'r Arglwydd. Mat. 
22.32. Pan y maent yn marw ac yn ymadael o'r byd hwn, y ; 
maent yn parhau i fod yn wrthddrychau ei neillduol ofal: a chant 
eu dwyn i wasanaethu yn ei deml uchod, - 






9 O blegid er mwyn hyn y bu farw Crist, ac yr 
adgyfododd, ac y bu fyw drachefn hefyd, fel yr af 
glwyddiaethai ar y meirw a'r byw hefyd, ma 


PENNOD XIV. 565 


I brofi fed duwiolion pa un bynnagai byw aì marw fyddont, 
yn eiddo yr Arglwydd, y maer Apostol yn dywedyd, O blegid 
er mwyn hyn y bu farw Crist, ac yr adgyfodes, ac y_ bu fyw drachefn, 
Y mae'r Arglwydd Iesu wedi rhoddi ei hun yn bridwerth dros 
laweroedd: Mat.20.28. 1 Tim. 2.6. i'w prynu oddi wrth 
bob anwiredd a'u puro iddo ei hun. Tit.2.13. Ymae wedî 
adgyfodi oddi wtth y meirw, i gael ei dderchafu i'w orsedd. Ac 
yn awr ar ol ei adgyfodiad y mae yn y nefol-fyd, yn byw yn ddeds 
wydd mewn sefyllfa addas i ddiogelu ei bwrcas, i barhaus weini 
ei lywodraeth, ac felly i feddiannu, yn y natur ddynol, y gogon- 
iantag oedd iddo gyda 'r Tad cyn bod y byd. Ioan 17, 5. Di- 
ben hyn oll oedd, fel yr arglwyddiaethai ar y meirw a'r byw hefyd. 
Y mae gan Grist lywodraeth gyffredinol a phen-arglwyddiaethol 
ar bob cnawd. Ioan 17. 2, Y mae ganddo hawl i wneuthur y 
defnydd a welo efe yn dia o bawb, tra fyddont byw; i barhau 
y naill a'r llall mewn bywyd cyhyd ag y byddo efe yn gweled 
hynny yn oreu ; i dorri ymmaith pwy a fynno, yr amser a fyddo 
yn. ymddangos yn oreu iddo ef ei hun ; ac i drefnu pob peth a. 
berthyni fywyd a marwolaeth pawb, ynghyd a'r tragywyddol 
ganlyniadau o hynny. Y mae ganddo lywodraeth neillduol ar 


' eieglwys. Psal.2.6.. Ymma y mae ^n arglwyddiaethu ar 'y 


byw trwy roddi iddynt gyfreithiau yn ei air, tueddu eu calonnau 
i gyd:ymffurfio a'i ddeddfau, a threfnu pob peth a berthyn iddynt 
mewn modd ag sydd yn tueddu at;ei ogoniant ei hun. Y mae'n ar- 
glwyddiaethu ar y meirw hefyd... Y mae eiawdurdod yn cyrraedd 
y duwiolion sydd wedi meirw dan y gyfraith: y mae 'n cynnal ei 
bobl dan ddyrnod marwolaeth, ac yn eu gwaredu rhag ei golyn: 
y mae yn cymmeryd eu heneidiau atto ei hun, yn cyfodi eu cyrph 
yn y dydd diweddaf, ac yn cael BOgoniant oddi wrthynt ym myd 
yr ysprydoedd byth. Mewn canlyniad i'w farwolaeth y mae yn. 
arglwyddiaethu yn y modd hyn... Es.53. 11, 12. Phil. 2.7—11. 
Heb.2.9. Y mae brenhinoedd daear yn cael eu di-feddiannn 
” llywodraeth trwy farwolaeth: ond trwy angeu yr aeth Crist 
i'w orsedd. Un o ddibenion ei adgyfodiad oedd, fel y byddai 

êdo gael meddiannu yr awdurdod ag oedd ganddo “ddd iddo, a 


; byw byth yn y mwynhad o hono. W 


cC 0 Mo 
uu 10 Eithr pa ham yr “yd barnu dy frawd? 


568 s RHUFEINIAID, 


neu pa ham yr wyt yn dirmygu dy frawd ? canys 
gosodir ni oll ger bron gorsedd-faingc Crist. 


Yn yr adnod hon y mae 'r Apostol yn gosod ar lawr ychwan- 
€g o ystyriaethau i annog y Rhufeiniaid i beidio barnu a dirmygu 
ynailly llall. Eithr pa ham yr wyt tî yn barnu dy frawd ? Y 
mae duwiolion yn frodyr: yn blant i'r un Tad, a hawl i'r un breint- 
iau, a than neillduol rwymau i garu eu gilydd. Pan oedd y cred- 
inwyr Iuddewig, gan hynny, yn methu cael boddlonrwydd fod 
y gyfraith seremoniol wedi ei diddymmu, yr oedd. yn anaddas 
iawniddyntf euog-farnu y credinwyr Cenhedlig, fel pe' na buas- 
ent ddim ond dynion penrhydd, rhyfygus, a di-barch i gyfraith 
Duw, yn unig am eu bod yn cael boddlonrwydd fod y gwahan- 
iaeth rhwng gwahanol fwydydd wedi ei ddiddymmu. Y maen 
angenrheidiol i swyddogion gwladol gyhoeddi barn yn erbyn 
drwg-weithredwyr: y mae yn angenrheidiol i egìwysi farnu mewn 
perthynas i ymddugiad eu haelodau : ond yr hyn a waherddir 
ymma yw, barnu na all dynion ddim bod yn dduw- 
olion oddi-eithr eu bod o'r un meddyliau a ni ym 
mhob peth; neu farnu eu bod yn annuwiolion, os na fyddant 
yn ymddwyn yn yr un modd a ni yn y peth byn neu ^r peth ar- 
all. Neu pa ham yr wyt yn dirmygu dy frawd? Pan oedd y brod- 
yr Iuddewig o gydwybod yn ymgadw rhag yr hyn oedd yn cael. 
ei wahardd ynghyfraith Moses, ni ddylasai y rhaiag oedd yn go« 
lygu mai eu dyledswydd oedd arfer eu rhydd-did, ddim eu diys- 
tyru felpena buasent ddim. ond rhyw greaduriaid tywyll nad 
oedd gwiw inebsylwi arnynt. I roddi iddynt annogaeth arall î 
feithrin tymmer efangylaidd yn eu bymddugiadau tu ag at eu 
gilydd, y mae 'r Apostol yn dywedyd ymhellach, Canys gosodir . 
mi oll ger bron gorsedd-faingc Crist. Y-mae gan bawb, y cryf a'r 
gwan, yrhwn sydd yn dirmygu, a'r hwn sydd yn cael eì ddir- 
mygu, ddigon i feddwl am dano fel rhai ag sydd i roddi cyfrif 


” drostynt eu hunain ger bron brawdle Crist, lle y bydd pawb yn 


cacl eu barnu, a phob achos yn cael ei benderfynu mewn union- 
deb. I Grist y mae pob barn wedi ei rhoddi : efe gan hynny, 
fel Barnwr pawb, ac fel un Yy anffaeledig wybod pa fanteision 
neu anfanteision y mae'r naill a'r llall wedi llafurio danynt, ac 

ddi ar ba egwyddorion y maent wedi ymddwyn, a gyhoedda farn 
ddi-alw yn ol uwch ben pawb a fydd yn ymddangos ger eì fron. Y 
mae yn anaddas iawn, gan byny, i'r rhai sydd i gael eu barnu ger 


y 


j 


PENNOD XIV, 567 


bron yr un frawdle, i esgyn i orsedd y Barnwr, a chyhoeddi barn y 
naill uwch ben y llail._ Onid yw yn angenrheidiol i bawb fod yn 
ochelgar iawn rhag eu bod yn rhedeg yn fyrbwyll i orsedd nad yw 
ddim yn perthyn iddynt esgyn iddi? 


11 Canys y mae yn ysgrifenedig, Byw wyf fi, medd 
yr Arglwydd; Pob glin a blygai mi, a phob tafod a 
gyífesa i Dduw, 


“ Ymma fe ddygir ysgrythyr i brofi y bydd yn rhaid i bawb ym- 


'ddangos ger bron gorsedd-faingc Crist. Canys y mae ^n ysgrifen- 


edig, Bywwyf fi, medd yr Arglwydd. Y mae'r Apostol yn cyfeir- 
io at y geiriau yn Es. 45,23. Y mae*r geiriau i'w gweled yn 


Esay felhyn, /'m fy hun y tyngais.. Y mae'r Apostol yn gosod 


ar lawr ddull y llw, Byw wyf ff, neu, fel mai byw fi, medd yr Ar- 
glwydd. Y mae'r Arglwydd, i'r diben i ddangos fod ei fwriad 
' ynddi-alw yn ol yn mynych lefaru yn y modd hyn. Num. 14. 21, 
28. Es.49.18. Jer.22.94.. Ezec.5,11. 14.16,18.20.3. 
Mewn perthynas ìi fywyd Duw, gwel Rhuf. 9. 26. Y mae'n ddi- 
amheuol mai'r gwir Dduw sydd yn llefaru 'r geiriau a grybwyllir 
ymma: Es. 45. 21—25. ac y mae 'n sicr fod Paul ymma yn eu 
cymmwyso at Grist. Y mae ymma, gan hynny, brawf eglur o or- 
uchel Dduw-dod yr Arglwydd Iesu. Yr hyn y mae yr Arglwydd 
wedi ei dyngu iddo ei hun gan sicrhau ei fod mor wir a'i fod efe- 
eihun yn fyw, yw, Pob glin a blygai mi. Y mae plygu glîn yn ar- 
wydd o ymostyngiad. Dechreuodd y brophwydoliaeth hon: gael 
ei chyflawnu y'ngalwad y Cenhedloedd: ca ei dwyn i ben yn 
íwy cyflawn yn nydd y farn. Y pryd hynny fe fydd holl ddyn- 
ol-ryw yn ymostwng i Grist... Bydd duwiolion o'u calon yn ym- 
ostwng iddo : bydd annuwiolion yn MU plygu iddo, trwy y ym- 
ddangos ger ei fron ac ym woh i'w ddedryd, 4 phob tafod a 
— guffessa i Dduw. Y mae'r prophwyd yn dywedyd ,y bydd â bob 
| tafod dyngu. Y mae'r hwn sydd yn tyngu yn cyfaddef fod Duw 
“yn Farnwr. Yu nydd y farn fe fydd yn rhaid i i bob tafod gy fadd- 
ef fod Crist yn oruchel Dduw, ac yn Arglwydd a Barnwr pawb, 
i'r hwn y mae holl ddynol-ryw yn gyfrifol, achan yr hwn y mae 
êu tragywyddol gyflwr i gael ei ddigyfnewid benderfynu, Phil, 


$68 RHUFEINIAID, 


12 Felly gan hynny pob un o honom drosto ei hun 
a rydd gyfrif i Dduw. 


Wrth ddywedyd felly gan liyrinj, y mae *r Apostol yn tynnu 
casgliad oddi wrth yr hyn a ddywedasai yn yr Adnod flaenorol. 
Pob un o honom drostor eì hun a_rydd gyfrif â Ddww. Fel y mae 
hol! ddynol-ryw yn gyffredinol, felly hefyd y mae pob dŷn yn 
neillduo) i gael ei alw i roddi cyfrif, nid am gam-gymmeriadau a 
cham-ymddugiadau ei gyd-greaduriaid; ond am y galluoedd y 
mae efe wedi cael ei gynnysgâeddu a hwynt fel dyn, ; am roddiori 
rhagluniaeth a ymddiriedwyd i'w ofal, am y breintiau a'r man-; 
teision y mae efe wedi cael cyfleusdra i'w mwynhau, am y defno 
ydd, neu 'r cam-ddefnydd y mae wedi ei wneuthur o'r hyn a 
a ymddiriedwyd dan ei ofal, &c. |l Pet. 4. 5. Y maen wir y 
bydd yn rhaid ibob un roddi cyfrif am eraill mor belled ag y 
byddont wedi cael eu rhoddi dan ei ôfal ef: ond ni bydd hyn'yn 
cyrhaedd dim ymhellach na 'i ymddugiadau ef ei hun tu ag at y 
cyfryw. Y mae'r cyfrif hwn i gael ei roddi i Dduw, sef i Grist, 
yrhwn sydd yn wir Dduw. 2 Cor. 5.10. 1 Ioan 5. 20, 
'Frwyddo ef y bydd y Tad yn barnu y byd mewn cyfiawnder. 
Act 17au 


13 Am hynny na fafnwn ein gilydd mwyach : ; 
ond bernwch hyn yn hytrach, na byddo i neb ^w | 
tramgwydd i'w frawd, neu rwystr. 


- 


Ymma y mae *r Apostol yn troì yn neillduol at y rhaî oedd yn 
gadarn yn y ffydd, ac, mewn ífordd o gasgliad oddi wrth yr hyn. 
a grybwyllir, yn dywedyd, An hynny na farnwn eìn gilydd mwy- 

ach. Gan fod pob un ym sefyll neu yn syt CH I i'w Arglwydd 
ei hun, Adn. 4. gan mai i'r Arglwydd y mae 'r naill yn bwytta, 
a'r llall yn peidio bwytta, gan fod y naill a'r llall yn rhoddi di- 
olch, Adn. 6. gan fod y cryf a'r gwan yn byw ac yn marw i 'r Ar- 
glwydd, ac yn eiddo iddo mewn bywydac yn angeu, Adn. 8. gan 
mai brodyr ydynt, Adn, 10. a' chan fod pob un i gael ei osod ger 
bron gorsedd-faingc Crist, ac i roddi cyfrif drostynt eu hâAdin'ï ì 
TIduw, Adn, 10—12. ni ddylai neb ruthroi orsedd Crist trwy 
gymmeryd arno i euog-farnu eraill. Yr oeddynt trwy eu han- 
ystyriaeth, eu-han-noethineb a'u byrbwylldra, wedi bod yn rhy 


PENNOD XIV; * 569 


hyi wneuthurhyn. Na wnaent hyn mwyach. Gwel Adn.3, 
Ond barnwn. hyn yn hytrach, ma byddo 4 neb roddi tramgwydd i'w 
Jrawd, neu rwystr. Dymma ffordd mwy rhagoroli farnu. Dy- 
ledswydd y rhai a allant arfer eu rhydd-did crist'nogol gyda chyd» 
wybod dda; yw barnu, neu benderfynu yn eu meddyliau eu hun- 
ain y dylent fod yn foddlon i ymgadw hyd yn nod oddi wrth beth- 
au ag sydd ynddynt eu hunain yn gyfreithlon, os gall hynny ond 
bod yn foddion i beidio maglu a thaflu rhwystr ar ffordd eu brod- 
yr yn yr Arglwydd. Y mae un yn rhoddi acblysur i arall dram- 
gwyddo a chael ei rwystro, pân y maen taflu rhyw beth ar ei 
ffordd fel y byddo iddo daz0 ei draed wrtho, dolurio, syrthio, a 
methu myned yn ei flaen. Fe ddichon fod cyflawnu yr hyn nad 
yw ddim ynddo ei hun yn bechod yn achlysur i ddwyn arall i 
bechu. Os gwnai 'r credinwyr Cenhedlig fwytta yr hyn ag oedd 
yn waharddedig ynghyfraith Moses, fe allasai hynny fod yn ach- 
lysur i beri i'r credinwyr Iuddewig feio arnynt, yn groes í gyf- 
raith cariad, neu eu temtio ìi wneuthur a chydwybod amheus yr 
hyn ag oeddynt yn gweled eraill yn ei wneuthur a chydwybod 
dawel, Gosod y fath Mn ger eu bronnau yw'r hyn a 
iyn iddod ymma, 


14 Mia wh, ac y niae ŷn sici gennyf, tiwy ' Âr- 

glwydd Iesu, nad oes dim yn aflan o hôno ei bun : 

— ond i'r hwn sydd yn tybied fod peth yy aflan, ìi hwn- 
nw ay mae yn aflan. 


u 


Ymma y mae 'r Apostol yn rhag-flaenu gwrth-ddadl.. Os-oedd 
neb yn meddwl ei fod ef, yn yr Adnod flaenorol yn dadym- 
chwelyd rhydd- -did crist'nogol, y mae efe ymma, ac yn yr Adnod- 
au canlynol yn dangos nad 9edd y rhei'ny ddim wedi deall ei fedd- 
wl. Os oedd rhyw rai yn barod i ddywedyd, Nid oes dim yn 
bresennol i i 'w olygu” n aflan, y mae Paul yn caniattau hynny, ac 
yn dywedyd, Mi a_wn,ac y mae'n sicr gennyf, trwp 'r Arglwydd 
Ie bi nad oes dim yn aflan o hono ei hun. Ystyr y gair, coinos, ag 
sydd ymma, ac y Heb, 10; 29. yn cael ei arfer am affan, yw 
cyffredin. Y mae 'n cael ei gyfieithu felly, Act. 2.44, 10. 15. 
11.9, Ond y mae ^n arwyddo yr hyn ag sydd. yn seremoniol 
na Marc 7.2. Act. 10.14. , Y mae*r hyn. sydd yn gyflred- 

«in, ac yn cael ei gymmeryd mewn llawer o ddwylaw, yn myned 


'Lwyrzx IIL | 4c 


5679 RHUFEINIAID, 


yn fudr yn fuan iawn : yr oedd yr hyn ag oedd yn cael ei arfer 
yn gyffredin gan y Cenhedloedd, ond yn waharddedig i'r Israel- 
Jaid, yn cael ei gyfrif yn aflan : nid oedd ddim yn cael eì sanct- 
eiddio, neu ei neillduo. O'i ran ei hun yr oedd Paul yn deall yn 
eglur fod pob peth a greodd Duw yn dda, ac nad oes dim i gael 
ei wrthod, oscymmerir ef trwy dalu diolch: 1 Tim. 4,4. ac nad 
oesun math o fwyd yn ei natur ei hun yn foesawl aflan, nac 
bellach yn seremoniol aflan. Y mae'n wir fod seirph a chread- 
uriaid gwenwynllyd eraill yn anaddas i'w bwytta: ond nid oes: 
yn bresennol ddim ag sydd yn addas ynddo ei hun i fod yn ym- 
borth, i gael ei ystyried yn aflan, Yr oedd Paul yn sier o hyn, 
trwyr Arglwydd Iesu. Yr oedd Crist wedi dywedyd,-Na all yr 
hyn sydd oddi allan ìi ddyn ddim ei halogi ef.. Marc 7. 19. .Y 
mae'n dybygol fod Crist wedi rhoddi dadguddiad o hyn ym- 
hlith gwirioneddau eraill i'r Apostol Paul. Gallasai. ddeall hyn 
hefyd oddi wrth natur a diben marwolaeth Crist, sef, yn un peth, 
iddirymu deddf y gorchymynnion mewn -ordeiniadau, a_chym- 
modi Iuddewon:a Chenhedloedd a'u gilydd. _ Eph. 2. 14, 15. Yr 
oedd y gyfraith yn gwahardd i'r luddewon fwytta amrywiol 
fwydydd: yr oedd y bwydydd hyn, yn ganlynol, i'w hystyried yn 
aflan, am eu bod yn waharddedig, ac nid yn waharddedig am eu 
| bodynaflan. Un o ddibenion gwaharddiad y. bwydydd hyn dan 
y gyfraith oedd dangos fod dyn trwy bechod, wedi colli hawl i'r 
creaduriaid : ond y mae Crist, trwy ei farwolaeth, wedî sym- 
mud ymmaith y felldith, wedi adferu i'w bobl hawl i'r creadur- 
iaid, ac wedi diddymmu y gyfraith ag oedd yn gwneuthur gwa- 
haniaeth rhwng y naill fwyd a'r llall, fel ag y mae pob peth yn 
bur i'r rhaî pur, yn bresennol. Tit. 1.15. 'Frwy farwolaeth 
Crist gan hynny y mae nad oes dim yn aflan yn bresennol. Ond 
â'r hwn sydd yn tyŷbizd fod peth yn aflan, i hwnnw y mae'n aflan, 
Y mae 'n bossibl mewn rhyw amgylchiadau i gydwybod dyn, 
gael ei moesawl halogi hyd yn nod. wrth wneuthur yr hyn sydd 
ynddo ei hun yn gyfreithlon, Fel hyn pan oedd yr Iuddewon 
crediniol, neu eraill, yn meddwl fod y bwyd hwn neu'r bwyd 
arall yn waharddedig, y mae 'n sicr y buasent yn gwneuthur cam 
a thystiolaeth eu cydwybodau eu hunain, ac yn eu halogi, pe bu- 
asent, i'r diben i ryngu bodd eraill, neu i ryw ddiben arall, yn 
bwytta y cyfryw fwydydd : o herwydd buasent yn gwneuthur yr 
hyn ag oeddynt yn ei olygu yn drosedd o gyfraith. Duw. Erna 
“bydd peth ddim yn bechod ynddo ei bun, etto os bydd yn 
ymddangos felly ì ni, fe fy ddai yn bechod i ini ei gyflawnu: o : 


PENNOD XIV, 57Î 


herwydd nia fyddem yn ymroddi i wneuthur yr hyn ag a fydd- 
em yn ei mp. yn arighyfreithlon, 


15 Eithr os o achos bwyd y tristeir dy frawd, Did. 
wyt ti mwyach yn rhodio yn ol cariad: na ddistryw- 
ia ef pn fwyd, dros yr hwn y bu Crist ais | 


Er aad oesdim yn aflan o hono ei i hun, etto gan fod y credin- 
wyr Iuddewig yn meddwl nad oedd ddim yn gyfreithlon i fwytta 
yrhyn a ahienidu ynghyfraith Moses, nid oedd ddim yn iawn 


_ i'r credinwyr Cenhedlig arfer eu rhydd-did bob amser. Eiilir os 


o achos banjd y tristeir dy frawd, nid wyt ti mwyach ym rhodio *jn ol 
cariad, Ŵr oedd y credinwyr Iuddewig, pan welent eu brodyr 
Cenhedlig yn bwytta yr hyn a waherddid yn y gyfraith, neu yr 
hyn a aberthasid i eulynnod, yn cael eu tristau. Yr oedd yn 
ofid ganddynt weled y gyfraith yn cael ei throseddu : yr oedd yn 


ddrwg ganddynt weled eu brodyr yn pechu, a thrwy hynny yn 


gwneuthur eu hunain yn. agored i ddigofaint Duw: nid oedd 


ddim ynddymunol ganddynt eu gweled, trwy hyn, yn beio arnynt 
hwy, ac yn €êu heuog-farnu fel rhai fnasai yn glynu'n ormodol 
wrth Moses: ac y mae 'n bossibl fod rhai o honynt, wrth weled” 
eraill yn bwytta; yn cael eu temtio i wneuthur hynny. hefyd a 
chydwybod amheus, a'u bod wedi hynny yn cael gofìd oblegid yr 


hyna wnaethant.. Gan fod y credinwyr Cenhedlig yn gwybod 


y pethau hyn, ymae yn sicr nad oedd ddim yn cyd-sefyll a chyf- 
raîth cariad iddynt arfer eu rhydd-did yngwydd y credinwyr Indd- 
ewig. O herwydd y mae cariad yn rhwymo'ei berchennog i 
wneuthur cymmaint o ddaioniag a fedro i'w gymmydog, yn 
neillduol mewn pethau ysprydol: ac y mae yn ymdrechu i feith- 


. rin, cynn0rthwyo, a chadarnhau'r gweiniaid. I roddi iddynt an- 


nogaeth arall i beidio diystyru*r gwan yn y ffydd, y mae'r Apos- 
tol yn dywedyd, Na ddistriywia ef a'th fwyd, dros yr hwn'y bu Crist 
Jamw, Y mae Crist wedi rhoddi ei hun dros ei eglwys, fel y gos- 
odai efe hi yn ogoneddus iddo ei hun, yn eglwys, heb arni na” 
brycheuyn na chrychni, na dim o'r cyfryw. Eph.5.25—27. 


 Nidydym ddimi feddwl fod yr Apostol ymma n golygu y gall 


neb/o'r rhai'n gael eu dinystrio 'n dragywydd. O herwydd y 
maent wedi eu hethol Ynghrist,'i fod yn sanctaidd a' disfeius “in 
ei fron ef mewn cariad: Eph. 1. 4. acnnid yw ddim yn bossibl i'r 
etholedigion gael eu twyllo: Mat, 24, 24, Y maent wedi cael 


52 RHUFEINIAID. 


eu rhoddi i Grist, i gael eu hachub trwyddo : ac ewyllys y Tad yw 
na chollo efe ddim o'rcwbl a roddwyd iddo. Ioan 6. 39. Y maent 
yn cael eu dwyn i undeb agos ac anwyl a'r Arglwydd Iesu, fel 
aelodau o'i gorph, ac fel ei ddyweddi ; Eph. 5. 30—32. pwy gan 
bynny a'u gwahana oddi wrth ei gariad? Rhuf. 8. 35. Y maent 
yn gadwedig trwy allu Duw, 1 Pet.1.5. Ioan 10. 29. Ac 
y mae addewidion neillduol wedi cael eu rhoddi iddynt i ddangos 
diogelwch eu cyflwr. Jer. 32. 40. Mat.16.18. Ioan 10.98. 
Rhof. 14, 4. Yn wyneb y pethau hyn a'r cyffelyb, ni ellir dím 
meddwl fod iechydwriaeth neb o'r rhai y bu Crist farw drostynt 
wedi cael ei gadael i ymddibennu ar y modd'yr ymddygo eraill 
tu agaltynt. Y.mae'n bossibl, gan hynny, fod. yr Apostol 
yn golygu y. cyfryw, ag oedd ei broffes a'i ymddugiadau allanol 
yn rhoddi lle i obeithio, mewn barn cariad, ei fod o rifedi yrhai 
ybu Crist farw drostynt. Y mae ^n sicr y gall llawer o'r rhai'n 
gael eu dinystrio byth. Neu, os oedd yr Apostol yn golyguunag 
y bu Crist farw drosto, i'r diben i'w buroiddo ei bun, y mae yn 
dybygol ei fod yn golygu dinystrio ei gysur a'i heddwch, yr hyn 
aallasai gael ei wneuthur trwy fod rhai yn bwytta, yrhyn ag 
oedd eraill yn.ei olygu yn angbyfreithlon, fel y gosodiniallanoyn 
nechreu r Adnod. Neu ynteu y mae'r geiriau *n arwyddo y 
byddai ymddugiad anghysson a cbyfraith cariad yo gwneuthur 
yrhyn ag oedd yn fueddu yn ei natur eihun i ddwyn dinystr tra- . 
gywyddol ar un ag ymae Crist wedi dangos cymmaint o gariad. 
iu ag alfo, fel y darfu iddo roddi ei fywyd yn bridwerth drosto, 
a'r hyn a fyddai'n sicr o benderfynu yn ei ddinystr pe na byddai 
gras Duw yn rhagfìaenu naturiol effeithiau y fath ymddugiad. 
angharedig tu agatto.. Dywedir fod un yn gwneuthur, peth pan: 
ra olygir dim yn ychwaneg na bod tuedd yn yr hyny mae'n ei. 
wneuthur. al hynny.. Mat. 5. 28. loan 5.10. Gan fod Crist... 
wedi dangos cymmaint o gariad fel y darfu iddo roddi ei, fywyd; 
i lawr iaachub un ag oedd yn elyn, ni ddylai neb, er mwyn pryd9. 
fwyd, wneutbur yr byn a fyddo yn tueddu.i ddinystrio brawd, 
Ond,yr oedd gwaith rhai yn bwytta yn fueddu i. ddinystrio y 
rhai ag oedd yn golyg u.y cyfryw ymborth yn anghyfreithlon. 
Yr, oedd yn eu. gosod dan brofedigaeth, naill aii fwytta ynun,. 
peth, athrwy hy, nny í glwyfo. eu cydwybodau, nen i droi oddiwrth:* 
Grist al Moses yn hytrach na gwneuthur, yr.hyn.ag oeddyntyn,,. 
eiglygu, yn gymmaint o ddianrhydedd i ur yli o baw nam 
y Wb ye yit 5 nan da nau io 
16 Na chabler gan Tonn eich daioni RY. êibolorio 


U 


PENNOD XIV, 575 


Ymma ni a gawn annogaeth arall i beidio tramgwyddo'r 
gweiniaid. Na chabler, gan hynny, eich daioni chwi. Y mae'n 
bossibl fod daioni ymma 'n arwyddo'r efengyl, yr hon sydd yn 
cynnwys newyddion da. 'Neu y mae í ni ddeall: y rhydd-did a 
pha un y rhyddhaodd Crist ei eglwys oddì wrth ofyniadau'r gyf- 
raith seremoniol. Y mae rhydd-didi fwytta yr byn ag ocdd gynt 
yn waharddedig yn beth da, ac yn beth i'w amddiffyn a sefyll 
“drostomewn rhaì amgylchiadau. Neu ynteu y mae 'r gair yn 
arwyddo y wybodaeth ag oedd gan rai yn yr eglwys m€wn per-' 
tbynas imnalur rbydd-did yr efengyl. Os gwnai 'r credinwyr 
Cenhedlig fwytta yr hyn ag oedd y gyfraith yn ei wahardd, fe 
fyddai'r brodyr Iuddewig yn barodi ddywedyd, Fod-crefydd 
Crist yn ddianrhydedd i Moses: ac fe fyddai gelynion yn barod 
“ihaeru, nad oedd y grefydd grist'nogol yn arwain dynion at 
ddim ond i ddadleu a'u gilydd ynghylch gwahanol fwydydd. Os 
gwnai rhai fwytta yr hyn ag oedd eraill yn ei olygu yn 
waharddedig, yr oedd yr efengyl yn agored i gael ei darlun- 
“ io fel athrawiaeth ag oedd yn gweini achlysur i ddynion ymryson 
a'u gilydd. Yr oedd eu rhydd-did crisU'nogol yn agored i gael 
ei feio fel pen-rhydd-did, neu ddiffyg parch i gyfraith yr Ar- 
glwydd. Ac yr oedd eu gwybodaeth yn dybygol o gael ei 
'chablu pan fyddai dynion yn cael cyfleusdra i ddal sylw eibod 
yn eu harwaini ddadleu cymmaint ynghylch pethau bychain, 
a'u bod, mewn canlyniad i hyn, yn ymddangos ymdlelgyg i rai 
fyddai, nid tyd yeptgt yn yr Sio ond kb GWY i'w hil 
ydd, 


gys A Vi * nletiiao Ar yabewsn 
“TYR edn nid yw teyrnas Dduw mg a diod, ond 


cn thangpeled,. a a dfnwenydd, yn yr IX». 
cn, iet ey bet, i_dibbê 


dwed ' fad iws Mein 

—Fel'a MT arall ìddynt beidio ymryson ynyr; gwabar- 
ol fwydydd, y maer Apostol yn dywedyd, Canys nid 3 yw teyrnas 
| Ddws fwydia diod; Y mae teyrnas Ddice' yn arwyddo goruchwil- 
iaeth yr efengyl, Mat. 3. 2. llywodraeth awdurdodol Duw yn 
eneidiau ei bobl; Luc 17. 21. 1 Cor. 4. 20. a theyrnas j y gogon- 
iant. Iag. 2.5. Nid yw'r efengylddim yn cael ei €hymuner- 
ydifynwa-phethau mor fychain ag. ydyw gorchymmyn neu wa-- 

'harddgwahanol fath ofwydydd'a diodydd: ac nid yw'r ben- 
dithion' a gyhoeddir ynddi ddim yn cael eu cyssylliu' a bwylta 


5 RHUFEINIAID, 


neu beidio bwytta 'r cyfryw fwydydd. Nid yw llywodraeth 
Duw ar eneidiau ei bobl ddim i'w. liadnabod trwy fod un yn 
bwytta, neu yn peidio bwytta yr hyn oedd yn waharddedig yng- 
hyfraith Moses... Nid dyma'r pethau y mae Crist, Brenin yr eg- 
lwys, yn eu gofyn. Nid yn y fath bethau a hyn y mae gwir grê- 
fydd yn gynnwysedig, I Cor. 8.8.. Nid yw. ymarferiadau 
corphorol yn fuddiol ond i ychydig. I Tim. 4. 8... Nid yw dyn- 
ion ddim.î gael eu harddel yn ddeiliaid o deyrnas Dduw am eu - 
bod yn bwytta neu yn peidio bwytta yn ol y gyfraith, Nid yw 
achos teyrnas Dduw ddim yn cael,ei ddwyn ymmÌlaen trwy: sef- 
ylÌ dros neu. yn erbyn arfer gwahanol fwydydd a diodydd. Nid: 
yw teyrnas y gogoniant ddim i'w hennill (rwy fwytta neu: beidio. 
bwytta : nid yw bwytta, neu beidio bwytta, ddimyn rhoddi hawl: 
pa chymmwysder i'r gogoniant: ni cha neb ei dderbyn iîr nef-. 
oedd yn unig am ei fod yn bwyta ; ni cha neb eu cau. allan yn 
unig am nad ydynt yn bwytta; Nid trwyfwydydd a diodydd y. 
bydd Duw yn cael eiaddoli yno. Ond cyfiawnder. Y mae'r 
efengyl yn dadguddio cyfiawnder i bechadur euog: Rhuf, 1. 17, 
ac y mae 'n dysgu dynion i fyw. yn gyfiawn yn ,y. cyflawniad, o. 
bob dyledswydd orphwysedig arnynt tu.ag at. Dduw, tu ag at eu. 
cyd-greaduriaid, a thu ag attynt eu hunain. Tit; 2.512. Pan y 
mae enaid yn cael ei blygu i awdurdod Duw, y mae'n ymostwng: 
i'r cyfiawnder a: amlygir yn yr. efengyl, ac. yn cael ei dueddu 
i ymddwyn yn gyfiawn tuagat Dduw a dyn... Trwy gyfiawnder: 
Crist y mae cael hawl i deyrnas gogoniant : arhyd llwybrau cyf- 
. iawnder y mae duwiolion yn myned tu ag yno: ac ye ynefy 
mae cyfiawnder yn cartrefu. A thangnefedd. Y mae 'r efengyl 
yn cyhoeddi heddwch irwy waed Crist: y mae'r rhai sydd dan 
lywodraeth gras yn cael heddwch sylweddol a chyfreithlon yn he 
cydwybodau eu hunain: y maent yn cael eu cyfarwyddo a' 
tueddu i fod yn heddychol yn eu plith eu hunain ;.ac hyd ag yi 
mae ynddynt, i fod mewn heddwch a phob dyn : ac yn nheyrnas. 
y gogoniant ni bydd dim dadleuon yngbylch bwydydd a diodydd ; 


ond fe fydd yr holl drigolion yn mwynhau perffaith dan Ni io, 


dragywyddoldeb. 4 llawênydd yn yr Yspryd Glan. Y mae *r e£ 
engyl yn cyhoeddi y fath newyddion da ag “sydd yn; cueddad. 
ddwyn llawenydd, yn neillduol pan y mae ^n tystiolaethu fod y 
Jehofah mawr yn Dduw ^r gras, fod Crist wedi ei osod ì fod. ym 
Iachawdwr hydeithaf y ddaear, fodei aberth yn gymmeradwy, ei. 
fod yn gwahodd pechaduriaid i ddyfod attoii gael eu: hachub, na; 
fwrw efe allan neb o'r rhai a ddeuant atto; ei fod yn abl igwbl/. 


PENNOD Xrv, $75 


iachau y rhai trwyddoef sydd yn dyfod at Dduw, na ddwgneb mo'i 
eiddo allan o'i law ef, &c. Y mae *r rhai sydd yn cael eu dwyn 
dan lywodraeth gras yn cael neillduol 4» yf i lawenhau, Y 
mae eu pechodau wedi eu maddeu: Mat. 9.2. y mae eu cyd- 
wyyhrddau' n tystiolaethu eu bod yn ddi- don Z:Cor,d.A2. ŷ 
mae'r Arglwydd yn Dduw iddynt mewh WN DSAU 2 Cor. 6, 
16. ni ddwg neb y rhan dda oddi arnynt: Luc 10.42, y mae 
pob peth yn cyd-weithio er eu daioni: Rhuf. 8. 28. ac fe fydd eu 
gwobr yn fawr iawn yn y nef. Mat. 5. 12, Rhuf. 5.2. Fe fydd 
llawenydd teyrnas y gogoniant yn ânnhraethadwy. Mat. 25. 21. 
Bydd pob gofid wedi darfod byth: bydd y trigolion yn cael mwyn- 
had di-gyfrwng o Dduw: ac fe fydd eu dedwyddwch i barhau ií 
bob tragywyddoldeb. Y mae'r llawenydd hwn jn yr Yspryd 
Glan. Y mae duwiolion yn llawenhau yn yr hyn ydyw yr Ys- 
pryd yn ei weithrediadau cadwedigol : yr Yspryd Glan sydd yn 
dangos iddynt ffynhonnau llawenydd, ac yn rhoddi iddynt ga- 
Ìonnauilawenbau. Rhuf.5.5. 8. 15, 16. Ac y mae 'r Yspryd 
Glan yn dwyn duwiolion, nid yn unig i brofi llawenydd ysprydol 
_ yn eu heneidiau eu hunain, ond hefyd ì ymddwyn mewn modd 

siriol a thirion tu ag at eu cyd-greaduriaid, ac i ymdrechu i'w 
gwneuthur yn gysurus, ac nìd i'w tristau a'u gofidio, Y mae hyn 
ym un o _ r Yspryd. Gal. 5 22. 


"y 18. —_ yr hwn sydd yn gwasanaethu Crist yn 
y pethau hyn, sydd boff gan Dduw; .a chymmeradwy 
gan ddynion. | 


I brofi fod teyrnas Dduw yn gynnwysedig mewn cyfiawnder, 


_ tangnefedd, a llawenydd yn yr Yspryd Glan, y mae 'r Apostol 


yn dywedyd, Canys yr hwn sydd yn gwasanaethu Crist yn y pethau 
hyn, sydd hoff gan Dduw. Beth bynnag fyddo golygiadau ac 
ymddugiadau a duwiol, mewn WAL fwydydd a diod- 
ydd, a phethau o'r cyffelyb natur, y mae 'n sicr eì fod yn derbyn 
y cyfiawnder a osodir allan yn yr efengyl, yn gwneuthur cyd- 
wybod o ymddwyn yn gyfìawn tu ag at Dduw a dynion, yn der« 
byn y “cymmod, yn ymddwyn yn heddychol, yn ymdrechu i fod 
yn Î lawen yn wastadol, yn gystal ac i wnenthur eraill oddi am- 
gylch iddo yn gysurus, Y mae'n gwneuthur y cyfan mewn 
ufudd-dod i r Arglwydd Crist, gydag 'ymddibenniad arno a golwg 
at ei ogoniant, Y mae'r cyfryw, o ran ei Berson, yn gymmer- 


576 BJÌUFEINIAID, 


adwy yn yr Anwylyd. Eph. 1. 6. Ac y mae ei wasanaeth yn 
dênbynd a chymmeradwy gyda Duw. Phil.4.18. Heb. 13. 

ì Pet, 2,5. A chymmeradwy gan ddynion... Pa un bynnag â 
Rt dyn a fyddai'n ymddwyn yn y modd hyn ai bwytta neu . 
beidio bwytta yr hyn oedd cyfraith Moses yn ei wahardd, yt 
oedd, fel gwir gredadyn, yn sicr o fod yn gymmeradwy gan ddyn- 
ion doethion a da; Iê, y mae annuwiolion weithiau 'n cael eu 
rhwymo i lettya meddyliau tirion a pharchus am dduwiolion. 
Act, 2: 474 


19 Felly gan hynny dilynwn y pethau a berthyn- 
ant î heddwcb, a'r pethau a berthynant i i adeiladaeth 
€in gilydd. 


Mewn ffordd o gasgliad oddi-wrth y pethâu blaenorol y niae 'f 
Apostol yn dywedyd, Felly gan hynny, dilynwn y pethau a berthyn» 
ani i heddwch. Gan nad yw teyrnas Dduw ddim yn gynnwysedig 
mewn: bwyd a diod, a chan fod heddwch yn un o'r pethau ag. 
sydd yn hanfodol i wir grefydd, ni ddylai duwiolion ddim gosod 
mawr bwys ar y pethau allanol hyn, na dadleu mewn modd 

aHEAT ROE yn eu cylch: ond dylent ddifrifol ystyried beth 
yw'r pethau Add yn perthyn i heddwch, a gosod eu meddwl ar- 
pynt fel pethau o'r pwys mwyaf. Y mae gras Duŵ, cyfiawnder 
Crist, edifeirwch am bechod, a ffydd yn y Cyfryngwr, yn dwyn 
agos berthynas a heddwch rhwng Duw a phechadur. Y mae 
cadw cydwybod ddirwystr tu ag at Dduw adyn, beunyddiol 
edifarhau a ffoi at waed ac aberth Crist, a eifrifol sylwi ar add- 
ewidion yr efengyl, yn perthyn i heddwch yn y gydwybod. Y 
mae ymgadw oddi wrth ddadleuon, ymrysonau, absen, ymyraeth 
ag achosion rhai eraill, llid, cynfigen, ymddial, creulondeb, &c. 
yn tueddu i feithrin heddwch mewn teulu, mewn cymmydogaeth, 
ac yn yr eglwys. Gellir dywedyd hefyd mai pethau a berthyn- 
ant i heddwch yw, edrych nid yn unig beth sydd. yn gyfreithlon 
'w wneuthur, ond hefyd beth sydd yn fuddiol, ac yn angenrheid- 
iol; gadael i bawb eu rhydd-did yn y pethau nad ydynt ynddynt 
eu hunain na drwg pa. da ; hunan-ymwadiad, neu roddi i fynu 
- ein ewyllys ein hunain hyd ag y gallom; gostyngeiddrwydd; 
ymddugiad caruaidd; geiriau addfwyn; cyd-ddwyn a'u gilydd ; 
gosod y lliw goreu ar bethau ambeus; rhoddi atteb arafaidd ; 


PENNOD XIV. 577 


bod weithiau 'n ddistaw; parodrwydd i faddeu yr hyn fyddo wedi 
cael ei wneuthur yn ein herbyn, &c. Y mae dilyn.y pethau hyn 
. yn arwyddo difrifol ddymuniad am ddyfod. o hyd i heddwch, ym- 
arferiad cydwybodol a pharhaus a'r pethau hyn a'r cyfielyb, nes 
dyfod o byd iddo, ïe; parhau i ymofyn am dano er ei fod yn ym- 
ddangos weithiau fel un fyddai 'n cilio ymmaith ac yn ymbellhau. 
“A'r pethau a Fardbynantb i adeiladaeth ein gilydd... Y mae'r eglwys 
yn.dŷ Dduw. | Tim. 3.15. Heb. 3..6.. Dyledswydd aelodau 
eglwysig yw arfer pob dya ag a allont tu ag at gynnyddu a 
chadarnhau y naill y llall mewn gwybodaeth, ffydd, cariad, 
sancteiddrwydd, gobaith, amynedd, zel dros ogoniant Duw, &c. 
Y mae hyfforddiadau, eynghorïon, rhybuddion, annogaethau, 
ceryddon, siamplau sanctaidd, &c. ymhlith y pethau sydd yn 
perthyn i adeiladaeth yr egiwys. Dyledswydd crist'nogion yw 
dyfal barhau yn yr arferiad o'r pethau hyn, gyda Hau am, 
fendith arnynt, fel y byddo iddynt atteb eu diben. 


5” 20 O achos bwyd na gu waith Duw: pob 
peth. yn. wir sydd lân ; eithr drwg yw i'r an sydd yn 
bwytta trwy dramgwydd, 


fS i'w A't 


 Ymma ni a gawn annogaeth arall i beidio bwytta yr “ fydd 
yn. tramgwyddo” r gweiniaid. O achos bwyd na ddinystria waith 
. Puw. Fe ddylid bod yn ochelgar iawn rhag, ar gyfrif peth mor 
.fychan ag ydyw bwytta rhyw fath o fwyd, fod neb yn dinystrio 
ei'frodyr gweiniaid, y rbai ydynt yn waith Duw fel y maent yn 
greaduriaid, yn llafurwaith Duw ac yn adeiladaeth Duw, fel y 
maent yn greaduriaid newydd, wedi eu creu Ynghrist Iesu i 
weithredoedd da. | Cor. 3. 9. Epb. 2. 10. Y mae ffydd yn 
waith Duw : Ioan 6. 29. felly hefyd y mae diddanwch a chysur, 
duwiolion: 2 Cor. 1. 3, 4. a'u hadeiladaeth. I Cor. 3. 9. | Efe 
hefyd yw Awdwr undeb, cariad, a heddwch yu yr eglwys. 1 
Cor. 144.33. Dylid bod yn ocbelgar rhag dinystrio 'r pethau hyn. 
Gwel Adn. 15. Y mae'n bossibl y gallasai rhyw rai godi gwrth- 
'ddadla dywedyd, fod pob peth yn bresennol yn gyfreithlon i gael 
ei: fwytta, ac na byddai yntgadw oddi wrth y naill beth a 'rJlail 
“ond difuddio eu hunain or rhydd-did oedd Crist wedi ei roddi 
iddynt. I hyn y mae Paul yn atteb, Pob pcth. yn wîr sydd lun. 
Y mae'n wir y gall pob math o fwyd gael ei fwytía heb halog r 


Ervrm IL 4D 


$78 RHUFEINIAIB, 


gydwybod, ond i hynny gael ei wneuthur mewn modd addas: ac 
y mae 'n ddi-amheuol eu bod i wir gredinwyr wedi eu glanhau 
oddi wrth y felldith a ddugodd pechod ar gysuron y bywyd hwn. 
Eithr drwg yw i'r dyn sydd yn bwytta trwy dramgwydd. Os bydd 
gwaith un yn bwytta yn peri gofid i feddwl brodyr gweiniaid, 
neu yn tueddu i'w dwyn i fod yn euog o bechod, naill ai trwy fyr- 
bwyll euog farnu yr hwn a fyddo yn bwytta, neu trwy fwytta eu 
hunain a chydwybod amheus, y mae'n sicr fod y cyfryw gam- 
ddefnydd o rydd-did crist'nogol yn dra phechadurus. $) herwydd 

“ y maen dangos fod boddhau ei flys. ei hun yn fwy palk yn ei 
olwg nag ydyw cysur a dedwyddwch ei frawd. 


— 921 Da yw ha. fwyttaer cig, ac nad yfer gwin, na 
elirlì trwy yr hyn y tramgwydder, neu y rhwydi neu 
y io dyfrawd. 


Y mae bwytta cig ac yfed gwin yn bethau ag sydd yn gyfreithlon 
“ ynddynt eu hunain: ac nid oedd cyfraith; Moses ddim yn eu 
gwahardd dan yr oruchwiliaeth Iuddewig. Ond mewn rhyw a am- 
. gylchiadau y mae*n dda i ymgadw, nid yn unig oddi. wrth ycyf- 
ryw fwydydd ag oedd gynt yn anghyfreithlon, ond hefyd oddi 
wrth bob math o gig, tra fyddo rhyw beth arall i'w gael yn ym- 
borth, oddi wrth yfed gwin, heb ryw neillduol angenrheidrwydd 
wrtho, ac oddi wrth bob peth a all gael ei adael heibio heb dros- 
eddu cyfraith Duw. Y mae'n tueddu at gysur y gweiniaid, 
heddwch yr eglwys, a gogoniant Duw, i ymgadw oddi wrth bob , 
peth ag sydd yn /ramgwyddo, yn rhwystro, neu yn gwanhau neb o'r 
brodyr. Y mae brawd yn cael ei dramgwyddo pan fyddo ei feddwl 
yn cael ei ofidio, felun a fyddai yn tarowrth ryw faen tramgwydd, 
ac yn cael ei archolli: neu pan y mae rhyw beth yn achlysur 
iddo ì syrthio i bechod, fel un fyddai yn syrthîo pan yn taro wrth 
faen tramgwydd ar y ffordd.  Ymma yr oedd y gweiniaid mewn 
perigl o syrthio naill ai i'r pechod o fyrbwyll euog farnu eraill 
am wneuthur yr hyn ag oeddynt hwy yn ei olygu yn anghyfreith-- 
lon, neu i wneuthur a chydwybod amheus yr hyn ag oeddynt yn 
gweled eraill yn eî wneuthur. Y mae^n cael ei rwysfro, pan 
' fyddo rhyw beth yn cymmeryd lle ag a fyddo yn ei attal i lettya 
y meddyliau tirion ag oedd ganddo unwaith am yr efengyl, neu 
pan fyddo rhyw beth yn ei a i beidio gweithredu yn y modd 


PRNNOD XIV, 575 


ag y mae efe'n olygu sydd yn unol ag ewyllys Duw ac er ei 
ogoniant. Y mae'n cael ei wanhau pan na byddo ddim yn 
meddwl mor dda ag y bu am yr efengyl, pan fyddo yn colli lla- 
wenydd yr Arglwydd, yr hyn oedd ei nerth, pan fyddo ei gariad at 
ei frodyr yn oeri, a phan fyddo ei awydd-fryd i lynu wrth yr Ar- 
glwydd hyd y diwedd yn myned yn llai nac y bu, 


'22 A oes ffydd gennyt ti? bydded hi gyd â thi 
dy hun ger bron Duw. Gwyn ei fyd yr hwn nid yw 


yn ei farnu ei hun yn yr hyn y mae yn ei dybied yn 
dda. 


Y mae'n bossibl fod rhyw un yn barodi ddywedyd, fod gan- 
ddo ef ffydd, hynny yw, ei fod yn credu y gellir bwytta pob peth, 
Adn, 2. ac nad oedd y ffydd hon ddim i gael ei chadw yn gudd- 
iedig. Gyda golwg ar hyn y mae'r Apostol yn gofyn, .4 oes 
ffydd gennyt tì? A ydwyt yn cael hollol foddlonrwydd yn dy 
feddwl dy hun, ar sail dwyfol ddadguddiad, bod yn gyfreithlon i 
ti fwytta pob math o fwyd, ac nad wyt ddim yn rhwym ì gadw 
cyfraith Moses mewn perthynas i hyn? Y mae'r gair ffydd yn 
cael ei fynych arfer am hollol foddlonrwydd mewn cyferbyniad i 
amheuaeth. Mat. 21. 21. Marc 11. 22, 23. Rhuf. 4. 20, 21. 
lIag.l.6. Bydded hi gyd a thi ger bron Duw. Bydded yn ddigon 
gennyt yn y fath amgylchiadau a hyn fod Duw yn dyst o'th 
ffydd : er fod dy olygiadau 'n gywir, paid a'n cyhoeddi, nac ym- 


ddwyn yn eu hol pan na ellir dim gwneuthur hynny heb roddi 


tramgwydd: arfer yn ol dy grediniaeth yn ddirgelaidd pan na 
byddo neb yn cael ei ofidio trwy hynny. Neu e ddichon mai 
meddwl yr Apostol yw, fod y grediniaeth hon yn gywir, ac mai 
dyledswydd ei ' pherchennog, o'i ran ei hun, oedd ymarfer yn ei 
hol, ar bob achlysur priodol, er gogoniant Duw fel yn ei wydd- 
fod a'i bresennoldeb. _ Y mae'r gair, cata, a gyfieithir ymma gyda, 
yn arwyddo o ran, ac yncael ei gyfieithu felly, Rhuf. 1. 3. 11. 28. 
Yr oedd y ffydd hon yn rhwymo dyn ei hun, er nad oedd ddim 
yn rhwymo un ag oedd yn lleítya meddyliau. gmanol: Gwyn 
ei fyd yr hŵn nid yw yn ei farnu ei lun yn yr hyn y mae*n eì dybied 
yndda. Gellir dywedyd fod dyn yn ei farnu ei hun yn yr hyn, 


“. y mae'n ei dybied yn dda, pan y mae ei gydwybod yn ei gy- 


huddo am nad yw ddim yn cael hollol foddlonrwydd mewn per« 


5$Ô RHUFEINIAID, 


thynas i gyfreithlondeb yr hyn y mae yn bwriadu ei wneuthur: 
pan y mae'n barnu peth yn gyfreithlon, a'i gydwybod yn tyst- 
iolaethu nad yw ddim yn addas iddo gael ei wneuthur yn yr 
amgylchiadau presennol: pan y mae*n cydnabod nad yw ddim 
yn iawn iddo dramgwyddo na rhwystro ei frawd, ond yn euog o 
wneuthur yr hyn ag sydd yn peri tramgwydd. Y mae'r hwn nad 
yw ddim yn ei farnu eihun yn yr ystyriaethau hyn a'r cyffelyb yn 
wynfydedig, fel y mae'n meddiannu llawer o dawelwch yn ei fyn- 
wes ei hun, ac fel y mae ei ymddugiad yn MPS gyda 'r 
Arglwydd. 


93 Eithr yr hwn sydd yn petruso, os bwytty, efea. 
gondemniwyd, am nad yw yn bwyí/a offydd : a 
pheth bynnag nid yw o ffydd, pechod yw. 


O'r tu arall, yr hwn sydd yn pelruso, os bwyty, efe a gondemnïwyd, 
Y mae'r gair diacrinomenos, ag sydd ymma am Jetruso, yn ar-. 
wyddo gwneuthur rhagor, neu wahaniaeth. Jud. 22. Y mae mewn 
mannau eraill yn arwyddo ammeu. Act.11. 12, Rhuf. 4. 20, 
Iag.1.6. Yr oedd rhai yn golygu fod y gwahaniaeth rhwng 
bwydydd cyfreithlon ac anghyfreithlon yn cael ei barhau dan yr 
efengyl: a rhai yn ammeu pa un a oedd yn gyfreithlon iddynt. 
fwytta yr hyn ag oedd gynt yn waharddedig. Os gwnai un o'r 


fath hyn, oddi'ar awydd aí ryw fwyd neillduol, oddi ar ofncael: 


ei gyfrif yn greadur gwan, coel-grefyddol, neu ddeddfol, neu i'r. 
diben i gyd-ymffuríio ag eraill, fwytta yr hyn ag oedd. yn ei ol-. 
ygu yn anghyfreithlon, neu beth bynnag yn ammeu ei fod felly, 
yr oedd yn ei gondemnio eì hun am farnu ar eraill pan oeddynt! 
yn bwyíta yr un peth: ac yr oedd yn cael ei euog farnu yn ei. 
gydwybod ei hun yn gystal a chan air Duw, .Y rheswm am hyn: 
yw, mn nad yw yn bwyttao ffydd. Nid oedd. ganddo ddim hollol: 
foddlonrwydd fod yr hyn ag oedd efe ynei wneuthur yn gym- 
meradwy gyda Duw, Gwel-arwyddoccead y gair fydd,yn yr. 
Adnod flaenorol. A plia betle bynnag nid ywo ffydd, pechod yw. Os: 
na fydd un yn cael. boddlonrwydd fod :peth yn gyfreithlon yn ol 
gair y gwirionedd, y mae'n bechod iddo ei gyflawnu. Canys ni: 
Byddai, ei gyflawnu ond-boddhau ei dneddiadau ei hun, adiystyru- 
yr hynm;y mae yn ei olygu yn ewyllys. Duw, Byddai ymma ddi« 
fatietwch am wybod pa un,a fyddai peth yn gyfreithlon neu :yn 
apgbyfreithlon. Byddai byn yn di-ystyru awdurdod y gair, ac: 


PENNOD XV. 581 


mewn effaith yn gwadu ei fod yn rheol ffydd ac ymarferiad. Ac 
fe fyddai'n gam a thystiolaeth cydwybod, yr hon a ddylai ein 
cadw oddi wrth yr hyn ag ydym yn ofni nad yw ddim yn gymmer» 
adwy yngolwg Duw. Peth peryglus yw di-ystyru awdurdod 
cydwybod, 


Ur 


PENNOD XV. 


A: N YNI, y rhai ydym gryfion, a ddylem gynnal 
“gwendid y rhai gweiniaid, ac nid rhyngu ein. 
badd ein hunain, 


Fe mengom n 

; eii ffordd o gasgliad oddi wrth yr hyn a gafodd ei ddywedyd 
yn y bennod flaenorol mewn perthynas i'r modd gochelgar y 
dylai rhydd-did crisnogol gael ei arfer, y mae'r Apostol yn 
dywedyd, A' myni y rhaì ydym gryfion a ddylem gynnal gwendid 
y rhai gweiniad. Wrth y cryfion y maeini ddeaìl y rhai sydd 
'wedi cyrraedd mwy o adnabyddiaeth nas eraill o wirioneddau 'r 
efengyl, wedi eu cadarnhau yn ei bathrawiaetbau, yn meddiannu 
golygiadau mwy cywir mewn perthynas i rydd-did yr ef- 
engyl, heb fod dim amheuaeth yn, eu meddyliau mewn per- 
thynas i ddiddymmiad y gyfraith seremoniol, yn gystal a'r 
rhai sydd yn ddi-ysgog o ran eu ffydd Ynghrist, eu cariad at 
| Dduw, eu parch i'w ddeddfau, eu zel dros ei ogoniant, eu hym- 
ostyngiad i'w drefniadau, a'u hymdrechiad yn erbyn profedigaeth- 
au âc ymosodiadau gelynion. Wrth y gweiniaid y mae i ni ddeall 
y rhai nad yw eu gallnoedd ond gweiniaid, 'y rhai nad oes gan- 
ddyntrond. ychydig o wybodaeth o bethau Duw, y rhai nad ydynt 
ddim. yniawn ddeall rhydd-did yr efengyl, y rhai sydd yn dyfod 
at Grist gyda llawer o eryndod, y rhaìnad yw eu cariad at Dduw, 
_ a'n grym i wrthwynebu profedigaethâu, ond bychan. Fe ddylai'r 
gryfion«ddwyn beichiau'x gweìnjaid a'u cynnal. Gal. 6. 2. 1Thess, 


552 RHUFEINIAID. 


5.14. Ni ddylid dim eu di-ystyru na'u heuog farnu, nac arfer 
rhydd-did er tramgwydd iddynt : ond dylid tosturio wrthynt, bod 
ynaddfwyn tuag attynt, ymostwng i bob hunan-ymwadiad er eu 
mwyn, cyd-ddwyn yn amyneddgar a'u cam-gymmeriadau a'u 
rhagfarn, a'u petrusder cydwybodol, ac ymdrechu eu diddanu a'u 
cynnorthwyo, dan eu hofnau, eu amheuon, a'u digalondid. Y 
mae goleuni natur yn dysgu'r cryf i gynnorthwyo'r gwan: 
oblegid hynny. yr oedd y Cenhedloedd yn dywedyd, Nad yw 
dyn ddim wedi cael ei eni er ei fwyn ei hun yn unig. Yr oedd y 
gyfraith yn gorchymmyn i'r Israeliaid gynnorthwyo hyd-yn nod 
asyn yr hwn oedd yn eu casau pan welent ef yn gorwedd dan ei 
bwn. Ex. 23.5. Y mae'n ddyledswydd ar bob un i garu ei 
gymmydog fel efe ei hun, ac i wneutliur i arallfel yr ewyllysiai 
efei arall wneutbur iddo ynteu. Y mae duwiolion yn aelodau 
o'r un corph, ac felly i fod yn gynnorthwyol i'w gilydd. Y mae 
mwy o nerth wedi ei gyfrannu i rai fel y byddo iddynt gynnorth-. 
wyo eraill. Acid rhyngu ein bodd ein hunain. Nid yw duwiolion 
ddim yn byw iddynt eu hunain: Rhuf, 14.7. nid yw cariadddim 
yn ceisio yr eiddo ei hun. 1 Cor. 13. 5.. Ni ddylai'r cryfion 
ddim boddloni eu hunain trwy edrych gyda hyfrydwch a hoifder 
ar eu gwybodaeth a'u cryfdwr: ni ddylent ddim ymddwyn yn 
hollol yn ol eu barn eu hunain heb sylwi dim beth yw golygiadau, 
tueddiadau na dymuniadau eu brodyr: ni ddylent ddim gofalu 
yn unig am foddloni eu hunain pa un bynnag fyddo eraill yn cael 
eu gofìdio ai peidio, Os bydd eraill yn caeÌ eu tramgwyddo'ni 
ddylent ddim'ceisio boddhau eu tueddiadau eu hunain, llawer llai 
eu mympwy, eu balchder, eu nwydau,,&c. ni ddylent ddim pen- 
derfynu mynnu eu ffordd a'u hewyllys eu hunain BER "YR 
fyddo 'r Wenhygedou i i eraill, 


2 Boddhaed pob un o honom ci gynta yn y 
hyn Sy dda iddo er adeiladaeth. 


. Mewn cyferbyniad i foddhau eu hunain, y mae'r Apostol yn 
dywedyd, Boddhaed pob un o honom eî gymmydog. Dyledswydd 
pob un yw ymdrechu a_ gweddio ar Dduw am gymmorth i ym- 
ddwyn yn y modd mwya tirion, nid yn unig tu ag at ei berthyn- 

asau, y cyfoethogion, neu ^r rhai sydd yn enwog yn y byd, ond 
tu ag at ei gyd-greadpriaid yn gyffredinol, ond yn neillduol tu ag 


PENNOD XV. 583 


nt gyd-grisnogìon, y rhai, beth bynnag yw eu pwendidau a'u 
hanmherffeithrwydd, sydd i gael eu golygu fel ein cymmydogion, 
ac felly i gael eu caru gennym fel ni ein hunain. Ond yn 
yr hyn sydd dda iddo er adeiladaeth. Ni ddylid dim ceisio. 


“rhyngu bodd neb yn yr hyn sy'n ddrwg. Ond dylai'r naill 


wneuthur cymmaint ag a fedro i ryngu bodd i'r llall yn yr hyn 
sydd dda, neu yr hyn sydd yn tueddu at adeiladaeth. Y mae un 
yn cael ei adeiladu pan y mae 'n cynnyddu yn ei wybodaeth-o 
bethau Duw, pan y mae'n cael ei gadarnhau yn y gwirionedd, a 
phan y mae'n cael ei rwymo i lynu wrth yr Arglwydd trwy ffydd, 
ac wrth ei frôdyr mewn cariad, 


_3 Canys Crist ni's boddhaodd ef eì hun, eithr 
megis y mae yn ysgrifenedig, Gwaradwyddiadau 
y rhaî a'th waradwyddent di, a syrthiasant arnaf fi. 


I annog y Rhufeiniaid i beidio rhyngu eu bodd eu hunain, ond 

i foddhau pob un ei gymmydog, y mae'r Apostol yn gosod siampl 
Crist gereu bronnau. Canys Crist ni's boddhaodd ef eihun. Nid 
oedd efe ddim yn ceisio ei AD ei hun, ond gogoniant eî Dad 
a iechydwriaeth ei bobl.” Y mae'n wir nad oedd efe ddim yn an- 
foddlon i gymmeryd gwaith prynedigaeth mewn llaw : ond wrth 
ei ddwyn oddi amgylch nìd oedd efe ddim yn ceisio ei esmwythdra 
ei hun, na'r hyn a allasai fod yn fwya dymunol a hyfryd gan natur. 
Er mwyn anrbydeddu y dwyfol briodoliaethau a diogelu. iechyd- 
wriaeth eneidiau, efe a wirfoddol ymostyngodd i ddioddef tlodi, 
gwaradwydd, di-ystyrwch, arteithiau corphorol; a 'marwolaeth 


gywilyddus amelldigedig y groes. Y mae'n ddyledswydd ar ei. 


eiddo i ganlyn y siampl ag y mae efe wedi ei gosod o'u blaen. 
Ioan 13. 15,34. 1 Pet.2.21. l Ioan 2. 6. 4. 17. Felly y mae 
yn angenrheidiol iddynt, nid i ryngu eu bodd eu hunain, ond i 


ryngu bodd eraill er daioni. Eithr megis y mae'n ysgrifennediv, a 


Gwaradwyddiadau y rhai a'th waradwyddeni tî a syrthiasant arnaf f. 
Y mae'r Apostol ymma'n cyfeirio at y nawfed adnod o Psalm 69. 
Y mae ^r rhan gyntaf o'r adnod honno yn cael eì chymmwyso at 
Grist, Ioan 2. 17. Ac y mae'n sicr fod dioddefiadau Crist yn 
cael eu gosod allan yn Adn. 21, Gwel Mat. 27. 34, 48. Yr oedd 
y rhai ag oedd yn anmharchu Duw, ac yn dywedyd pethau cabl- 


eddus am ei gyfreithiau, trefpiadau ei dŷ, gorchwyliaethau ei 


584 RHUFEINIAID. 


ragluniaeth, &c. ŷn barod iawn i waradwyddo Dafydd oblegid eí 
fod yn dangos cymmaint o barch i'r hyn ag oeddynt hwy yn êi 
ddirmygu. “Ae yr oedd y gwaradwyddiadau ag oedd yn cael 
eu taflu ar Dduw yn peri gofid i feddwl Dafydd, yr un fath a phe 
buasent yn cael eu taflu arno efeihun. | Ond fe gafodd y geiriau 
eu neillduol gyflawnu Ynghrist, yr hwn oedd Dafydd, fel cysgod 
O hono, yn ei bersonoli. Yr oedd y rhai ag oedd yn gwarad- 
wyddor Tad yn gwaradwyddo Crist hefyd, gan ddywedyd, ei 
fod yn yfwr gwin, fod ganddo gythraul, ei fod yn torrir sabbath, 
ei fod yn cynhyrfu ^r bobl, ac yn eu twyllo, &c. Yr oedd yr hyn 
ag oedd yn cael ei ddywedyd yn erbyn priodoliaethau, bwriadau, 
gosodiadau, addoliad, a threfniadau grasol Duw, yn trywanu 
calon Crist a neillduol ofid. Ac fel y mae pob pechod. yn war- 
adwydd i Dduw, ac yn ddi-ystyrwch ar ei lywodraeth, gallasa: 
arfer y geiriau hyn, o ran fod pechodau ei bobl wedi eu rhoddi 
arno fel y darfu iddo efeu dwyn yn ei gorph ei bun. ar y pren. Es. 
53. 4—8. 1 Pet, 2, 24. 


a Canys pa bethau Myiniag a y ysg o'r 

blaen, er addysg i ni yr ysgrifenwyd hwynt, fel trwy 

amynedd a diddanwch yr 'cysgrythynau, y gallem gael 
gabl Tyn | i 

Y mae'n bossibl y gallasai rhyw rai feddwl nad oedd dîm priod- 
oldeb yngwaith Paul yn crybwyll y geirìau a roddir ar lawr yn 
yr adnod flaenorol, Gallasent ddywedyd, Beth yw i'ni fod 
hyn wedi ei ddywedyd gan Pafydd, neu mewn perthynas i Iesu 
Grist? Y mae'r Apostol yn atteb, Pa bethau bynnag a ysgrif fen - 
wyd o'r blaen, er addysg i nì yr ysgrifenwyd hwyni. Y mae'r hyn 
sydd i'w weled yn llyfrau 'r hen Destament, pa un bynnag ar 
mewn perthynas i Dafydd aì mewn perthynas i Grist, ïe, a phob 
peth arall ag sydd arlawr yn Moses, y Psalmau, a'r Prophwydi, yn 
Gâehiyddrob ac yn wasanaethgar i grist'nogion. Y mae'r holl 
hanesion, siamplau, dwyfol wirioneddau, gorchymynion, rhybudd- 
ion, bygythion, addewidion, rhag-ddywediadau am Grist, cys- 
godau daionus bethau i ddyfod, &c. wedi eu hysgrifennu er 
addysg â ni. Wrth sylwi arnynt ni a allwn. âdysgu llawer mewn 
perthypasi Dduŵ, yn ei briodoliaethau, ei fwriadau, a'i weith- 
redoedd: mewn perthynas i ddyn, yn ei gyflwr creadigol, ei 





PENNOD XV, 685 


gwymp, a'i drueni: mewn perthynas i fywyd tragywyddol, 
a'r ffordd i gael mwynhad o hono: mewn perthynas i'n dy- 
ledswydd tu ag at Dduw, tu ag at.ein cyd-greaduriaid, a thu ag 
attom ein hunain, &c. Rhuf. 4. 24. 1 Cor, 10.11. Ymhlith 
pethau eraill y maent yn fuddiol i'n dysgu i gyd-ddwyn a gŵen- 
didau ein gilydd, ac i ymwadu ani ein hunain er llesad a daioni 
ein cyd-greaduriaid. Fel trwy amynedd a diddanwch yr ysgrythyr« 
au y gallem ni gael gobaith. Y mae amynedd yn edrych ar Dduw 
fel goruchel lywodraethwr, ac yn cadw'r enaid rhag grwgnech 
yn erbyn ei drefniadau: Job 1. 21, 22. 2, 10. yn gwneuthur un 
yn barod i ddioddef y croesau a'r gorthrymderau mwyaf er mwyn, 
enw 'r Arglwydd : Act. 21. 13. yn attal dynion i i arfer moddion. 
anghyfreithlon i ochelyd y groes, neu i gael ei symmud ymaith 
yp eu cadw rhag syrthio dan wasgfauon na throi eu cefnau mewn 
cyfyngderau: Heb. 10. 35, 36. 12. 5. ac ni oddef ddim i neb: 
ddymuno drwg na niweid i'r, rhai a wnant niweid iddynt hwy, 
Mat. 5. 44. Y mae hefyd yn dwyn dyn i gyd-ddwyn ag eraill yn. 
wyneb llawer o bethau an-nymunol a welir ynddynt, Y maer; 
pethau a ysgrifenwyd, yn yr hen Destament, yn gystal a'r hyn 8 
'ysgrifenwyd yn y newydd, yn tueddu duwiolion i fod yn amyn-. 
eddgar. dan eu holl orthrymderau. , Y maent yn gorchymmyn 
amynedd : y maent yn, dangos yr angenrheidrwydd a'r pwys o. 
amynedd, er cysur i ddyn ei hun, .yn gystal ac er gogoniant i 
Dduw: y maent yn dangos nad oes dim yn digwydd.yn ddam-: 
weiniol, ond yn ol trefnhad Duw: y maent yn dangos na ad Duw 
ddim i' i'w. bobl gael eu temtio uwchlaw yr.hyn a allont: y maent; 
yn gosod allan mai trwy gystuddiau a gofidiau yr aeth Crist a'i. 
bobl ym mhob oes i ogoniant: y maent yn rhoddi llawer o, 
siamplau. o ddioddef cystudd yn amyneddgar: ac y maent yn: 
dangos, fod Duw yn cystuddio ei bobl er eu lles,na bydd i'w 
gofidiau barbau ond ychydig, ond y bydd i'w dedwyddwch fod 
yn ddi-ddiwedd, Y mae'r pethau a ysgrifenwyd yn yr ysgryth- 
yrau yn tueddu hefyd at ddiddanwch duwiolion. Y maent.yn. 
cyfarfod a llawer o ofidiau allanol: ac y maent yn cael achos i 
alaru wrth edrych. ar eu lygredd eu hunain, ac wrth fod Duw yn 
cuddio. ei wyneb fel y mae'n. myned yn helbulus arnynt. Ond 
y mae'r ysgrythyrau yn gosod o'u blaen lawer o sylfaeni cysur, 
ac felly yn foddion, yn llaw yr Yspryd Glan, i i'w diddanu ymmyd , 
y gorthrymder, Y mae'r amynedd a'r dioddefgarwch ag ymae , 
5 duwiolion, yn eu cael dan eu gorthrymderau, yn rhoddi iddynt le; 
i gbeithio, am. ygynnprthyyon a ghynhaliaeth dapynh am iddynt, 


Javrn III. 4AE 


£58 RHUFEINIAID. h 


gael eu goruwch-lywodraethu i fod er eu daioni, am ryddhad: 
eddi wrthynt yn amser Duw, ac am dragywyddol ogoniant pan 
gyda pob ^g wedi darfod; U 


5A Buw T dynn a'r diddanwch a sodd6iì ì 
chwi synied yr un peth tu' ag at eich gilydd yn ol. 
Crist Iesu : 


: Fel na'allai Paul ond plannu nac Apolos ond dyfrhau, ì Cor. 
4,7: a chan nad yw 'r ysgrythyrau o honynt eu hunain ddim yn 
ddigonol'i TW amynedd a diddanwch, nac i lanw eneidiau 
a gobaith da, y mae*r Apostol ymma yn troi at Dduw mewn 
gweddi. Y mae'n ei annerch fel Duw'r amynedd a'r diddanwch. 
X mae'r Arglwydd yn Dduw'r amynedd fel y mae'n ar- 
fer hir-ymaros a dioddefgarwch tu ag at ei greaduriaid, gan 
bir gyd-ddwyn ag annuwiolion cyn eu cospi, ac a'r etholedigion, 
€yn a chwedi eu troedigaeth trwy ras: ac fel y mae'n gorchym- 
aìyn i'w bobl fod yn amyneddgar, ac yn eu tueddu a'u nherthu 
âfwyei Yspryd ì fod felly, Y mae hefyd yn wrthddrych Afpyn- 
edd, fel y mae yr hyn y mae'n ei osod ar ei greaduriaid i i'w. 
ddioddef yn amyneddgar, ac fel y mae*n dd yledswydd arnynt j 
ddisgwyl yn amyneddgar am gyflawniad o'i addewidion. Y mae 
yn Dduw'r diddanwch, fel y mae trwy athrawiaethau, gwahodd- 
iadau, ae addewidion' ei air, ordinhadau ei “dŷ, gweinidogaeth ei 
Genhadon, y rhaî sydd fel Barnabas, yn cael eu gwneuthur yn 
feibion diddanwch, ac yn neillduol trwy weithrediad awdurdodol 
yr Yspryd Glan, yn cysuro ei bobl dan bob digalondid. 'Yrhyn. 
oedd yr A postôl yn ei ddymuno ar y Duw hwn, ar ran y Rhu- 
feiniaid, oedd ar iddo roddi iddyn£ synied yr un peth tu a at eu gil- 
ydd. .Yr oedd yn dymuno iddynt gael eu dwyn i fod o'r un farn 
ym: mhethau Duw, i i fod o'r un meddyliau tirion a pharchus am eu 
gilydd, fel' rhai. yn dwyn perthynas agosa Mab Duw, bod y naill 
yn rhoddi yr un rhydd-did i arall farnu drosto ei hun ag oedd efe 
yn ei ddymuno i arall roddi iddo ynteu, a bod pob un o honynt 
yn feddiannol ar yr un Yspryd i gyd- ddwyn a'u gilydd yn wyneb; 
eu tywyllwch a'u HR gn nyn ac i wneuthur cymmaint o 
ddaioni ag a fedrent y naill i'r llall. Yr oedd yn dymuno iddynt 
fod o'r Yspryd hwn tu ag at eu gilydd yn ol Crist. Y mae'n 
ddymunol fod duwiolion yn un fel y mae Crist yn y Tad, a'r Tad: 
Ynghtistu 'Ioan 17. 91. yn ol siampl Crist, yr hwn sydd wedi eu 

cŷmmeryd 'hwy-i — agos-ag eíe ei hun, ac aw YM “3 


- 2 s$ H 


PENNOD XV. 54 


' 


ag attynt fel y cyfryw : yn ol yr efengyl, neu athrawiaeth Crist; 
yr hon sydd yn gwneuthur credinwyr Iuddewig a Chenhedlig yn 
uneglwys: yn ol y gwir fel y mae Ynghrist, ac nid mewn 
dychymmygion a chyfeiliornadau : yn ol ewyllys a gorchymmyn 
Crist : yn ol fel y mae Crist yn gweithredu yn eì bobl; ac fel Y 
byddo mwya er gogoniant i Grist. 


6 Fel y galloch yn unfryd, o un genau, ogoneddu 
Duv, a Thad ein Harglwydd Iesu Grist, i 


Yr oedd yr “Apostol yn dymuno i'r Rhufeiniaid synied. yr un. 
peth tu ag at eu gilydd, fel y galleu yn unfryd, o un genau, ogon» 
eddu Duw, a Thad ein Harglwydd Jesu Grist; Y mae Duw n cael 
ei egoneddw, nid trwy gael ei wneuthur yn fwy gogoneddus na 'r 
hyn ydyw ynddo ei hun, ond trwy fod ei bobl yn priodoli iddo 
berffeithrwydd ei natur, neu yn cydnabod gyda. neillduol barch 
ei fod, yn; anfeidrol ogoneddus ynddo ei hun; trwy gydnabod 
mewn geiriau ac ymddugiadau fod ei gyfraith yn ogoneddus, ac 
yn deilwng o gael ei pharchu mewn ufudd-dod.calon a bywyd s 
trwy gredu yn ddi-betrusder beth bynnag y mae efe yn ei ddy- 
wedyd, ymosgeng yn dawel i'w holl drefniadau, ymddiried yn 
ddi-amheuaeth i'w allu, .ei ddoethineb, â'i ffyddlondeb : a thrwy 
ddiolch iddo am bob amlygiad o'i diriondeb a'i ddaioni, Y mae 
duwiolion yn ei ogoneddu y» unfryd, ac o un genau, pan y maent 
yn eu haddoliad cymdeithasol, yn eu cyfrinach gyffredin »ac yn eu 
hyspryd; eu tymmer, a'u hymddugiad, yn cyd-uno i osod allan 
ogoniant Duw, fel pe na byddai ganddynt ddim ond un enaid, 
| Y mae'r Tad yn Dduw i Grist, Ioan 20. 11. Dat. 3. 12. Y mae 
wedi parottoi iddo natur ddynol, wedi rhoddi iddo waith i'w 

wneuthur yn ei sefyllfa gyfryngol, wedi rhoddi iddo gynhaliaeth 
yn y cylawniad o'i waith, wedi ei ddiogelu, wedi ei. dderchafu 
a'i ogoneddu : ac y mae'n cael ei osod allan fel, gwrthddrych ei 
hyfrydwch a'i gariad, fel un ag oedd efe:yn gweddio arno; yn 

diolch iddo, ac yn gwneuthur ei waith gyda golwg at ei ogon- 
iant. Yn yr amrywiol bethau hyn y mae Crist i'w olygu fel 
Cyfryngwr. Y mae'r Tad yn cael ei osod ella; fel Tad doi 
Sel Rhof, 1. | 


di o Mwyu pa HA (diwe eich gilyd, 


588. RHUFEINIAID? . 
megis ag y derbyniodd Orist ninnau i ogoniant 
Duw. Vy ' 

Yr oedd yr Apostol wedi gorchymmyn i dderbyn y gweiniaid 
ŷn y ffydd. Pen. 14.1.. Ymma y mae'n dywedyd wrth y cryf 
a'r gwan, O herwydd paham derbyniwch eich gilydd. Er fod gwa- 
hanol olygiadau yn eu pìith mewn perthynas i rai pethau nad 
oeddynt o fawr bwys, dyledswydd y naill oedd rhoddi lle i'r 
llall-yn ei serchiadau, ei dderbyn i gyfeillach garedig a chym- 
deithas mêwn pethau sanctaidd, gan ystyried eu gilydd fel brodyr, 
cyd-ddwyn yn amyneddgar a'u gilydd, ac ymddwyn tu ag at eu 
gilydd dan lywodraeth yspryd cariad a thangnefedd. I'w hannog 
i hyn y mae'n gosod siampl Cristger eu bronau. Megis ag y der byn- 
iodd Crist ninnau. Y mae'r Arglwydd Tesu yn ei ryfeddol ymos- 
tyngiad a'i ras, wedi derbyn y rhai a roddodd y Tad iddo, fel 
gwrthddrychau ei gariad, fel y byddai iddo gymmeryd eu gofal, a 
gwneuthur eu hiechydwriaeth yn berffaith ddiogel. Y mae 
wedi derbyn pob enaid, pa un bynnag a'i Iuddew a'i Cenedl- 
ddyn, a ddarfu ffoi atto i ymofyn am ddiogelwch dan aden 
ei gyfryngdod. Pan y mae eneidiau yn rhoddi eu hunain 
iddo, y mae yn eu derbyn i undeb priodasol, ac i gym- 
undeb ag ef ei hun. A'r rhai sydd mewn modd gweledig 
yn rhoddi eu hunain iddo, y mae yn eu derbyn i'w gorlan, i'w dŷ, 
ì fod yn gyfrannogion o ragorfreintiau ei deulu. Ac y mae'n - 
gwnenthur hyn er fod y rhai'n wedi ymddieithrio oddi wrth 
Dduw, yn elynion, ac yn blant digofaint... Gwnaeth hyn'i îi ogon- 
iant Duw. Yr diben iosod alla: ogoniant trugâredd, doethineb, 
cyfiawnder, sancteiddrwydd, gallu, a ffyddlondeb Duw, y mae 
Crist wedi gwneuthur derbyniad o eneidiau fel gwrthddrychau 
ei gariad cyn bod y byd.” I'r diben i amlygu gogonìant cyfiawn- 
der Duw yn ycyflawniado'i addewidion i'r Iuddewon, a gogoniant 
ei drugaredd i'r Cenhedloedd, y mae efe wedi eu He Pwgyfe 
ammod gweledig ac i'w eglwys. ' Yr oedd y naill a'r llall yncael. 
eu derbyn gân Grist fel y byddai iddynt ogoneddu. Duw ymma, 
ac yn-y nefoedd byth. Gwel yr Adnod flaenorol. Ac yr oedd- 
ynt yn cael eu derbyn i'r diben i cyd eu gwneuthur yn gylran- 
ogion o ogoniant Duw, hynny yw, o'i asu creiddiwyddŷ a'r amryw- 
' fendithion ag y mae efe yn eu. hânrhydeddu a hwynt ymma, 
ac o'r dedwyddwch ag y mae efe wedi ei barottoì ìddynt yngwlad' 
y purdeb. Yn yr un modd y mae'n ddyledswydd ar ddnwiol- 
ion, i dderbyn eu gilydd, fel y byddo iddynt yn unfryd, ac aun 
gênau ogorïeddu Duw mewn yspryd a rhwymau iangrefedd,” 


PENNOD XV, 583 


8 Ac yr wyf yn dywedyd, wneuthur Iesu Grist yn 
weinidog i'r enwaediad, er mwyn gwirionedd Duw, 
er mwyn cadarnhau yr addewidion a g9naerhpwyd i'r 
tadau. 


Yn yr Adnod hon a'r Adnodau canlynol, y mae'r Apostol yìì 
bosod allan pa fodd y mae Crist wedi gwneuthur derbyniad o 
gredinwyr Iuddewig a Chenhedlig ifod yn gyd-radd mewn rhagor- 
freintiau dan yr efengyl. I $ymmud ymmaith ragfarn y Cen- 
hedloedd y maen dywedyd wneuthur Tesu Grist yn weinidog i'r 
enwaediad, Y mae Crist, y Messiah addawedig, wedi cymmeryd 
arnoagwedd gwas, neu weìnidog. Phil. 1,7.' 'Fel'y MH efe a 
ymostyngodd i'r enwaediad a'r holl ddeddf: Daeth nid i'w was- 
anaethu ond i wasanaethu. Mat. 20, 28. Cyfyngodd ei wein- 
idogaeth bersonol at ddefaid cyfrgolledig tŷ Istael. Mat. 15, 24, 
Iddynt hwy y bu efe yn gosod allan ddwyfol wirioneddau : iddynt 
hwy hefyd y y bu efe yn gwneuthur llawer o ddaioni: (rwy iachau 
y: cleifion, glanhau y gwahan- -gleifìon, porthi *r newynog, rhoddi 
llygaid i'r deillion, clustiau i'r byddariaid, traed i'r cloffion, 
bywyd i' i'r meirw, &c. a thrwy fwrw allan gythreuliaid o'r rhai ag 
oeddynt wedi cymmeryd meddiant corphorol o bonynt : ac atynt 


iM hwy y darfu iddo gael ei anfon yn gyntaf i” w bendithio, trwy eu 


troi oddi wrth eu drygioni: Act. 3. 26. 'Y mae'r gair enwaediad 
yn arwyddo yr Iuddewon, y rhai oeddynt wedi eu henwaedu. 
Rhuf.3 30. 4.9,12. Gal, 2.7, 8. Cafodd Crist ei wneuthur 
yn weinidog i'r Iuddewon, er meyn gwirionedd Duw, er mwyn 
cadarnhau yr addewid aunaethpwyd ' i'r tadau. _ Yt addewid fawr 
a oedd wedi ei gwneuthur i'r iadau, Abraham, Isaac, a_Jacob, 
oedd, mai ynddynt hwy, ac yn eu had y bendithid holl genhedl- 


. ôedd y ddaear. Gen. 12.9. IS, IS. 22.18. 26.4. 28. 14. I 


gwblhau yr addewid hon y cafodd Crist ei anfon. Luc 1. 68—73. 


Trwy ei fod yn weinidog i'r Tuddewon yr oedd yr addewid yn 


r eael. ei chyflawnn ' n gyntafii had naturiol Abralîam. Wedi 


h nny 'y mae'n cael ei chyflawnu i'r cyfryw o'r 'Cenhedloedd 
âg sydd yn blant i Abraham trwy YH Rhuf. A, 16718, 
Gal. 3. Wr, 2 


“'g Acfel y byddai i 'T cenhêdloedd ogoneddu Duw, 
am eì drugaredd, fel y mae 'n cymreig Am 


$90 RHUFEINIAID», 


hyn y cyffesaf i ti ymhlith y cenhedloedd, ac y canaf 
i'th enw. 


I annog y credinwyr Iuddewig I barchu y dychweledigion o 
blith y Cenhedloedd, y mae'r Apostol yn sylwi ymhellach, fod yr 
addewid a gadarnhaodd Crist, a'i chymmeryd yn ei helaethrwydd; 
yn dal allan iechydwriaeth i'r Cenhedloedd. _ Ac fel y byddai â'r 
Cenhedloedd ogoneddu Duw am ei drugaredd. Yr oedd y rhai'n, 
dros lawer o oesoedd, wedi bod heb Grist, wedi eu dieithrio oddi 
wrth wladwriaeth Israel, yn estroniaid oddi wrth ammodau *r 
addewid, heb obaith ganddynt, ac heb Dduw yn y byd. Eph. 2. 
12. Ond yr oeddynt i gael achos a chalonnau i feddwl yn 
barchus am Dduw, mynegi ei ryfedd ddaioni, a dwyn teyrn-ged o 
foliant i'w enw, am fawredd ei ryfedd, ben-arglwyddiaethol, rad 
drugaredd. tu ag attynt... Yr oedd wedi dewis myrddiynau o hon- 
ynt Ynghrist i fod yn llestri trugaredd: yr oedd wedi eu prynu 
trwy werthfawr waed ei anwyl Fab : yr oedd wedi gosod teyrnas 
Crist i fynu yn eu plith, ac wedi eu dwyn i wybodaeth o iechyd- 
wriaeth trwy'r efengyl: yr oedd wedi rhoddi ei Yspryd i fyw- 
hau llaweroedd o honynt, pan yn feirw mewn pechodau a cham- 
weddau: yr oedd wedi eu dwyni gyflwr o dderbyniad gyda Duw 
trwy ffydd Ynghrist: ac yr oedd wedi eu anrhydeddu a chym- 
deithas ag efe ei hun, yn gystal ac wedi rhoddi iddynt hawl i dded- 

wyddwch tragywyddol ym myd yr ysprydoedd. Yr oedd hyn 
wedi eì rag-ddywedyd mewn ben brophwydoliaethau.  Fely mae 
yn ysgrifennedig, yn Psal. 18. 49. Am hynny y cyffessaf â i tì ymhlitls 
y Cenhedloedd, ac y canaf i'th emo. Y mae Dafydd, fel cysgod o 
Grist, ac fel un yn llefaru megis ym mherson Crist, wedi son 
yn yr adnodau blaenorol am fuddugoliaeth ar elynion, am hel; 
aethiad terfynau ei deyrnas, a'i gosodiad i fynu ymhlith y Cen- 
hedloedd, ac am eu hufudd ymostyngiad iddo, Adn. 40, 43, 44, 
41. Y mae yma ynaddaw y bydd iddo gyffessu êddo, neu gyfadd- 
eí, a gosod allan ogoniant ei ras a'i drugaredd ymhlith y Cen- 
hedloedd a gaent eu troi afto; ac y byddai iddo, trwy enau'r 
rhei'ny offrymmu aberth moliant i Dduw am ei fawr ddaioni tu 
ag EG. Y mae hyn yn cynnwys fod y Cenhedloeddi gael eu 
Gr a'u gwneuthur yn bobl î i'r Arglwydd, 


1O A tbrachefn, y mae'n dywedyd, Ymlawen« 
bewch, genhedloedd, gyd â'i bobl ef, | 


PENNOD XV, 591 


Mewn prophwydoliaeth arall, yr hon oedd yn edrych ymmlaen 
at amser yr efengyl, y mae Moses, dan arweiniad yr Yspryd 
Glan, wedi dywedyd fel hyn, Ymlawenhewch genhedloedd, gyd a'i: 
bobl ef, Deut. 32. 43. Yr oedd yr Iuddewon yn bobl i'r Ar- 
glwydd, yr hwn oedd wedi eu neillduo iddo ei hun, fel ei drysor 
priodol, fel gwrthddrychau ei neillduol ofal, fel rhai ag oedd í 
gael eu llywodraethu ganddo, a'u yd yn ddedwydd yn y 
mwynhad o'i ewyllys da. Ymma y mae'r Cenhedloedd yn cael 
eu galwii fod yn llawen gyd a'r rhai^n, dan ystyriaeth o'r ryfedd 
dtugaredd ag oedd yn cael ei dangos iddynt, trwy fod yr efengyl 
yn cael ei hanfon attynt, a hwythau 'n cael eu gwneuthur yn un 
corph a'r rhaiag oedd yn bobl i Dduw, ac yn cael cyfrannogi o'u 
rhagorfreintiau. 


LU 


11 A thrachefn, Molwch yr Arglwydd, yr holl 


' genhedloedd ; a chlodforwch ef, yr holl bobloedd. 


Mewn prophwydoliaeth arall, yr hon sydd ar lawr yn Psal; 
117. 1. fe ddywedir fel hyn, Molwch yr Arglwydd, yr holl gen- 
hedloedd, a chlodforwch ef, yr holl bobloedd. Y mae nid yn unig y 
genedl Iuddewig, ond y rhai a fu dros oesoedd yn moliannu 
delwau o bren a maen, yn cael eu galw i i aberthu moliant i'r Ar- 
glwydd: nid yn unig am fendithion rhagluniaeth, ond yn neill- 
duol am y trysorau oedd yn cael eu hamlygu iddynt yn yrefengyl,. 
am dueddu cynnifer o honynt i werthfawrogi 'r trysorau hyn, 
am y cysur a'r gorfoledd oeddynt yn brofi yn bresennol yn eu 
heneidiau eu hunain, ac am obaith tragywyddol ddedwyddwch 


ym myd yr a GAA 


| 


12 A thrachefn, y mae Esaias yn dywedyd, Fe 
fydd gwreiddyn Jesse, a'r hwn a gyfyd i lywodr- 
aethu 'r cenhedloedd : ynddo ef y gobeithia 'r cen- 
4n 


Unwaith etto, ni a gawn brophwydoliaeth mwy cyflawn am 
alwad y “Cenhedloedd yn Es. 11. 10. AÂ thrachefn, y mae Esaias 


— yn dywedyd, Fe fydd gwreiddyn Jesse, a'r hwn a gyfyd i lywodraethwr. 


Cenhedloedd, Y mae'r ' Apostol, wrth grybwyll y brophwydoliaeth. 


592 RHUEEINIAID 


hon, yn canlyn. cyfieithad y Deg a thrugain... Y mae Crist yn 
cael eì alw, Gwialen o gyfl Jesse, a Blaguryn yn tyfu o'i wraidd 
ef. Es. 11.1. Er ei fod, yn ei natur ddynol, yn deilliaw oddî 
wrth Jesse, efto, yn ei natur ddwyfol, y mae 'n wreiddyn, oddi 
wrth ba nn y mae Jesse a'i holl hiliogaeth wedi cael eu bod; yn 

ei swydd gyfryngol y mae'n wreiddyn bywyd, cadarnhad a 

flrwythlondeb ei holl deulu ; neu fe ddichon. mai yr. hyn a olygir 

ymma yw, ei fod wedi cyfodi o gyff nen. wreiddyn Jesse, i ar- 
wyddo.y, byddai iddo gyfodi yn y teulu hwnnw,pan y byddai 

wedi cael ei ddwyn.i sefyllfa neillduol o isel, fel yn amser Jesse, 
cyn cael ei wneuthur yn.deulu brenbinol. Y mae wedi cyfodi 
trwy ei ymddangosiad yn y cnawd, trwy eì adgyfodiad oddi wrth. 
y meirw, a'i dderchafiad i eistedd ar ddeheulaw'r Tad. Diben ei- 
dderchafiad yw, fel y byddo iddo lywodraethu, nid yr Iuddewon 
yn unig, ond hefyd y Cenhedloedd. Y mae yn ei air yn rhoddi 
cyfreithiau iddynt ; î y mae trwy eî Yspryd yn eu tueddu i barchu 
ei gyfreithiau; y maen dangos ei anfoddlonrwydd yn erbyn 
anufudd-dod, ac yn gwobrwyo eu hufudd-dod. — Yr Awn a 

saìf yn arwydd i'r bobloedd, meddai ^r Prophwyd. Y mae ei osod- 
ïad i fod yn Waredwr a arwydd 0 gasineb Duw at bechod, o' y” 
gyfiawnder, o'i ddaioni a'i gariad at bechaduriaid, o'i ddoethineb, 

&c. Y mae'n cael ei osod allan yn yr efengyl, i'r diben i gasglu. 
eneidiau atto, y mae'n arwydd ô ryfel yn erbyn pechod a diafol, 
ac y mae'n cynhy rfu eí eiddo i ymdrech yn erbyn gelynion. tt 
mae wedi cael ei osod ìi fynu fel arwydd neu faner ât ba un y 
mae 'r Cenhedloedd yn cael eu casglu y'nghyd, ìi gael bod dan ei 
arweiniad ef fel blaenor y fyddin, ac i ufuddliau i'w gyf- 
reithiau. Ynddo ef gy gobeithia 'r. Cenhedloedd. Pan fyddo î_ 
bechaduriaid o'r Cenhedloedd gael eu hargyhoeddi o'u pech- 
od a'u trueni, pan welont nad oes gân eu heilenned ddim- 
modd i'w gwaredu, pan glywont, ac y caffont eu dwyn i gredu, 

fod Crist wedi ei osod yn iechydwriaeth hyd eithaf y ddaear, ei 
fod yn iawn nid dros bechodau'r Íuddewon yn unig, ond dros 
bechodau 'r holl fyd, ei fod yn galw ar holl gyrrau ^r ddaear r' 
droi eu hwynebau atto fel y byddo iddynt gael eu hachub, na; 
fwrw efe allan neb o'r rhai a ddeuant atto, ei fod yn abl i gwbl 
iachau y rhai sydd frwyddo ef yn dyfod at Dduw, a'i fod eisoes 
wedi achub myrddiynau, hwy a obeithiant ynddo, gan ddisgwyl 
yn hyderns am gael eu gwaredu ganddo o bob trueni, ac am gael 

ynddo bob bendith ag y maent yn sefyll mewn angen o honi, 

4g bd ymgais 3 (ou didoralg NY T Prophwyd. Y maenu 


PENNOD XV, 593 


yn gyntaf yn ceisio goleuni, ac iechydwriaeth ganddo, ac yna yn 
ymddiried ynddo. Neu y maent yn ymgais ag ef mewn 
gweddi am eu bod yn ymddiried ynddo.—Y mae'n sicr y gall- 
asai'r Apostol grybwyll amrywiol o brophwydoliaethau eraill 
mewn perthynas i alwad y Cenhedloedd, megis Es. 42,11, 6. 
49. 6, 8, 22. 54. 3. 60. 3. &c, 66. 18.. Ond. yr oedd Paul yn 
golygu y tystiolaethau hyn yn ddigonol. 


13 A Duw »r gobaith a'ch cyflawno o bob llawen- 
ydd a thangnefedd gan gredu, fel y cynhyddoch 
mewn gobaith trwy nerth yr Yspryd Glân. | 


Ymma y mae 'r Apostol yn troi i weddio ar ran y Rhufeiniaid. /, 
Y mae'n annerch yr Arglwydd dan yr enw Duw'r gobaith. Y 
mae'n wrthddrych gobaith, neu yn un ag y mae^n addas i'w bobl. 
obeithio ynddo, Psal, 146. 5. Jer. 17. 7. 1 Tim. 6. 17. Y mae 
golwg ar ei drugaredd, ei addewidion, ei nh CiO) ei ffyddlon- 
deb, ei allu, ei ddoethineb, &c. yn galondid i'r Cenhedloedd 
obeithio ynddo. Y mae hefyd yn awdwr gobaith, fel y mae, trwy 
. wneuthur amlygiad o hono ei hun, yn calonnogi eneidiau i 
. obeithio, a thrwy weithrediad awdurdodol ei Yspryd, yn eu dwyn 
' i ymddiried ynddo. 1Pet. 1. 3. Yr hyn oedd Paul yn ei weddio am 
dano ar ran y Rhnmfeiniaid oedd, ar i Dduw eu cyflawnu a phob 
llawenydd a thangnefedd... Nid yw ddim yn gweddio ar iddynt 
gael pob math o lawenydd ; ond ar iddynt gael eu cyfoethogi a^u 
digoni a llawenydd ysprydol ym mhriodoliaethau, cyngor, a 
gweithredoedd Duw, ym mherson, swyddau, a bendithion y Cyf- 
ryngwr, ym mhreswylfod a gweithrediadau cadwedigol yr Yspryd 
Glan; yn athrawiaethau, gwahoddiadau, ac addewidion gwerth- 
fawr yr efengyl; yn y gobaith o gynhaliaeth hyd y diwedd, o 
ryddhad oddi wrth bob gofid, ac o ogoniant tragywyddol yn y di- 
“wedd; ;/yn gystal ac wrth weled achos Duw yn llwyddo yny byd, 
a'i bobl yn cynnyddu mewn ffydd a chariad brawdol. Yr oedd yn 
dymuno iddynt helaethrwydd o'r llawenydd hwn, ar iddynt gael 
llawenhau yn wastadol, Phil. 4. 4. 1 Thess. 5. 16, ac na byddai. 
i'w llawenydd ddim cael ei gymmeryd oddi arnynt. Yr oedd yn 
dymuno nid yn unig eu bod mewn heddwch a Duw trwy'r groes, 
ond hefyd ar iddynt gael helaeth a pharhaus brofi sylweddol 
ac efangylaidd dangnefedd yn eu cydwybodau eu hunain, a. 


Lrvyrn Ill, 4F 


594 RHUFEINIAID, 


chael y fraint o gael eu dwyn i fod yn dangnefeddus yn eu plith 
eu hunain, ac i fod mewn heddwch, pe byddai'n bossibl, a phob 
dyn. Y fforddi gael y llawenydd a'r tangnefedd hyn yw, gan 
gredu, Rhuf. 5. 1, 2. 1 Pet. 1. 8. Pan fyddo dynion yn iawn 
gredu fod gras wedi rhagor-amlhau lle yr amlhaodd y camwedd, 
fod Crist wedi dyfod i'r byd ì geisio a chadw yr hyn a gollasid, ei 
fod wedi rhoddi ei hun yn offrwm ac yn aberth i Dduw o arogl 
peraidd, fod pob cyflawnder yn trigo ynddo ef, ei fod yn galw ar 
bawb sydd yn flinderog a thrym-lwythog i ddyfod atto, ac yn 
addaw esmwythau arnynt, ei fod yn byw bob amser i eiriol dros 
y rhai pidd trwyddo ef yn dyfod at Dduw, na ddwg neb mo hon- 
yntallan o'i law ef, ond y rhydd efe iddynt fywyd tragywyddol, 
&c. y maent yn sicr o brofi llawenydd a thangnefedd na wyr y 
byd ddim am danynt. Yroedd Paul yn gweddio am y pethau 
hyn i'r Rhufeiniaid, fel y byddai iddynt gynnyddu mewn gobaith. 
Nid yn unig fel y byddai ganddynt obaith da trwy ras; ond hefyd 
eu bod yn wyneb pob digalondid a fyddain codi oddi ar olwg ar. 
eu haneilyngdod eu hunain, gwendid eu grasusau, grym gelynion, 
syrthiadau eraill, gwg rhagluniaeth, &c. yn cael eu cadarn- 
hau mewn hyder gostyngedig, ac yn cael y fraint o gadw eu. 
byder, ym mhob amgylchiadau, hyd y diwedd. Trwy merth 
jr Yspryd Glan. Y mae'r Yspryd Glan yn tywallt cariad Duw 
ynghalonnau ei bobl: Rhuf. 5. 5. yn cyd-dystiolaethu a'u hys- 
pryd eu bod yn blant i Dduw: Rhuf. 8. 16. ac felly y mae*n 
Ernes eu hetifeddiaeth. Eph. 1. 14... Y mae hyn yn tueddu yn. 
neillduol i gynnyddu eu gobaith. Pan y mae'r Apgsiol ymma, 
ac yn Adn. 19. yn son am nerth yr Yspryd Glan, y mae'n dangos. 
yn, eglur fod gwahaniaeth rhwng yr Yspryd a'i nerth. Y mae 
ymma brawf, gan hynny, o bersonoliaeth yr Yspryd Glan. A. 
chan fod gwaith na pherthyn ddim i un creadur yn cael ei briod- 
oli i'r Yspryd, 1 mae'r geiriau'n cynnwys prawf oddwyfolderei 
Berson, 


'14 Ac yr wyf fi fy hun, fy mrodyr, yn credu am 
danoch chwi, eich bod chwithau yn llawn daioni, 
wedi eich cyflawni o bob gwybodaeth, ac ynabli 
rybuddio eich gilydd hefydas 


Yn yr Adnod flaenorol ni a gawn weddi'r iA postêl arran y 
Rhufeiniaid. Yr oedd ystyriaeth o'r byn oedd Duw wedi eí 





PENNOD Xv. '595 


wneuthur iddynt yn rhoddi iddo lei ddisgwyl y cai eî weddi ei 
hatteb. Er fod rhai yn eu plith yn di-ystyru ac yn euog-farnu 
eu gilydd, ac heb ddeall natur rhydd-did yr efengyl, etto wrth 
feddwl am danynt fel corph, yr aedd Paul yn cael lle i ddywedyd, 
Âc yr wyf fi fy hun, frodyr, yn credu am danoch chwi, cich bod chwi- 
thau yn lawn daioni. Rhag i neb feddwl, oddì wrth rai pethau 
ag oedd efe wedi eu hysgrifennu attynt, ei fod yn edrych arnynt 
fel rhai yn byw mewn lid a malis at eu gilydd, y maen hys- 
pysu iddynt ei fod yn meddwl pethau gwellam danynt. Er nad 
oedd efe ddim wedi eu gweled, y mae 'n eu hannerch fel brodyr, 
yrhai oedd efe yn eu diragrith garu, ac yn eu golygu fel rhai 
wedi eu geni o'r un Buw ag efe ei hun. Gan fod eu ffydd yn 
gyhoeddus yn yr holl fyd, Pen. 1. 8. yr oedd Paul yn barnu 
mewn barn cariad, ac felly yn cael boddlonrwydd eu bod wedi eu 
gwneuthur fel prennau da, trwy ad-enedigaeth, ac felly eu bod yn 
gyflawn o ffrwythau da yn eu hymddugiadau tu ag at Dduw a 
thu ag at y naill y.llall: ac yn neillduol eu bod yn dangnefeddus 
yn eu plith eu hunain, yn fwynaidd, yn hawddgar, yn garedig, 
ac yn gymmwynasgar i'w gilydd, er eu bod yn llettya gwahanol 
feddyliau mewn pethau amgylchiadol, y rhai nad oeddynt 
_ ond o ychydig bwys. ' Y mae daioni yn ffrwyth yr Yspryd, Gal. 
5.22. Rhag iddynt feddwl ei fod yn eu golygu fel rhyw blantos 
' mewn 'crefydd, y mae 'n dywedyd ymhellach, wedi eich cyflawnu o 
bob gwybodaeth. Nid oeddynt ddim yn gwybod pob rbyw ieith- 
oedd, celfyddydau, &c. ond yr oedd ganddynt wybodaeth hel- 
aeth mewn perthynas i Dduw, eu cyflyrau eu hunain, cyfryngdod 
_ Crist, person a gwaith yr Yspryd Glan, bendithion yr efengyl, y 
a dyledswyddau gorphwysedig arnynt, yn gystal a phob nau aral 
angenrheidiol ei wybod er iechydwriaeth. Yr oedd hyn i'r fath 
raddau, fel yr oeddynt yn abl â rybuddio eu gilydd hefyd. Y mae*r 
' gair noutheteo, ag sydd ymma am rybuddio, yn arwyddo gosod peih, 
'yn y meddwl, ac yn cael ei gyfieithu cynghori, 2 Thess. 3. 15. Yr 
_cedd yr Apostol yn hyderu fod yn yr eglwys yn Rhufain amryw 
'agoedd. yn gymmwys. hyfforddi eraill ym mhethau mawrion yr 
. efengyl, i annog a chynhyrfu eu gilydd at yr hyn sydd dda, ac yn 
neillduol gyda gdiig ar eu dyledswydd i feithrin cariad a chym- 
mwynasgarwch tu ag at eu gilydd, fel y gweddai irai ag oedd o'r 
un meddwl mewn perthynau i egwyddorion sylfaenol yr efengyl. 
- Y mae daioni a gwybodaeth yn bethau angenrheidiol iawn i fod 
yn y.rhai ag'a fyddo 'n rhybuddio ac yn cynghori eraill, 
i a brid 


GYRFA o. Cl 


596 RHUFEINIAID. 


15 Eithr mi a ysgrifenais yn hyfach o beth attoch, 
O frodyr, fel un yn dwyn ar gof i chwi, trwy 'r gras a 
yoddwyd i mi gan Dduw ; 


Yn yr Adnod flaenorol y mae'r Apostol wedi gosod allan y medd- 
yliau tirion oedd ganddo am ei frodyr yn Rhufain : ymma y mae 
yn dywedyd, Eithr mî a ysgrifennais yn hyfacho beth attoch, O frodyr. 
Y mae'n angenrheidiol i genhadon Crist fod yn hy. Act. 9. 27, 
29. 14.3. 19. 8. Tit. 2.15. Yr oedd Paul, yn y llythyr hwn, 
wedi ysgrifennu yn neillduol o hy mewn rhai pethau. Y mae 'r 
hyn ag oedd efe yn ei gyfeirio at y rhan honno o'r eglwys ag oedd 
yn gynnwysedig o gredinwyr Cenhedlig, yn brawf o hyn, yn 
neillduol pan oedd yn dywedyd, Na fydd uchelfryd, eithr ofna, 
gwylia, rhag nad arbedo ditheu chwaith, os amgen torrir ditheu 
hefyd ymmaith, fel na byddoch ddoethion yn eich golwg eich 
bun, &c. Pen. 11.20, 91,929, 25. : Nid oedd efe ddim yn ysgrif- 
ennu 'r pethau hyn aítynt i'w byfforddi, mewn pethau na wydd- 
ent ddim am danynt, ond /el un yn dwyn ar gof iddynt. Gan fod 
duwiolion mor, anmherffaith tra ymma ar y ddaear, y mae cen- 
hadon Duw i ddwyn ar gof iddynt y pethau y maent yn €u gwyb- 
od. 2Pet.1. 12,13. 3.1. 1 Ioan 2. 91. Jud; 5... Felly ymma 
yr oedd Paul wedi dwyn ar gof i'r Rhufeiniaid, y. sefyllfa: druenus 
oeddynt wedi bod ynddi wrth natarïaeth, Pen. 1. 21—32. an- 

' haeddiannol ddaioni Duw tu ag attynt, Pen. 5. 6—11, y modd y 
dylasent ymddwyn tu ag at yr Arglwydd, a thu ag at y naill y 
llall, Pen. 12—13. ac yn neillduol y modd yr oedd iddynt gyd- 
ymddwyn a'u gilydd pan yn methu cyd-weled a'u gilydd mewn 
rhai pethau amgylchiadol. Pen. 14. Yr oedd hyn yn tueddu i'w 
cadw yn isel ac yn ostyngedig, i'w gwneuthur yn ddiolchgar, yn 
gystal ac i'w cynhyrfu i fod yn ymdrechgar, ac i weddio am gyn- 
northwyon i ymddwyn yn addas i'w proffes fel crist'nogion. I'r 
diben i ddangos nad oedd yr hyfdra ag oedd efe wedi ei gymmer- 
yd ddim yn anmhriodol, y mae'n dywedyd, ei fod:trxy'r gras 
a roddwyd iddo gan Dduw. Yr oedd Duw wedi eialwtrwy ei ras: 
Gal. I. 15. wedi rboddi iddo efangylu ymmhlith y €Cenbedloedd 
anchwiliadwy olud Crist: Eph. 3. 7, 8. ac wedi rhoddi iddo'r 
fraint o gael llafurio ^n fwy helaeth na neb o'r Apostolion eraill, 
1 Cor. 15. 10. _ Yr oedd Paal yn meddwl llawer am:ei:annheil- 
yngdod eihun: I Cor. 15. 9; ac yn ei ystyried yn neillduol ans 

. rhydedd i gael bod yn Apostol i Grist. Rhuf. 11, “NEF Gan fod 


PENNOD XV. 5n 


Duw, gan hynny, yr hwn sydd yn galw y neb y mynno, ac yn. 
cyfrannu ei roddion yn ol boddlonrwydd ei ewyllys ei hun, wedi 
gosod y fath anrhydedd arno, yr oedd yn golygu mai ei ddyled- 
swydd oedd bod yn.hy yn y cyflawniad o'i swydd. Am ras Duw 
yn hyn, gwel Pen, 1.5. 12. 3, j 


16 Fel y byddwn weinidog i Iesu Grist at y cen- 

hedloedd, gan weini i efengyl Dduw, fel y byddai 

' offrymiad y cenhedloedd yn gymmeradwy, wedi ei 
sancteiddio gan yr Yspryd Glân. 


' Yn yr Adnod flaenorol yr oedd yr Apostol yn son aîn y gras & 
roddwyd iddo ef gan Dduw. Ymma y mae 'n dangos i ba ddi- 
ben yr oedd y gras hwnnw wedi cael ei roddi iddo. | Fely byddwn 
weinidog i Iesu Grist at y Cenhedloedd... Fel Gweinidog i Grist yr 
'oedd wedi cael ei gymmwyso ganddo, ei anfon trwy ei awdurdod, 
yn cyflawnu y gwaith oedd efe yn ei roddi iddo, ac yn ymdrechu 
'iddwyn ymmlaen ei achos a'i ogoniant yn y byd. Yr oedd yn 
weinidog at y Cenhedloedd, trwy ei fod wedi ei ethol i ddwyn enw 
yr Arglwydd ger eu bronnau, Aet. 9. 15. trwy ei fod wedi cael 
'eianfon gan yr Arglwydd attynt, Act. 22. 21. trwy fod yr Ar- 
glwydd yn nerthol weithio ynddo aty Cenhedloedd, Gal. 2. 8. a 
thrwy fod Petr,Iago, a loan, wedi rhoddi iddo ef a Barnabas 
ddeheulaw cymdeithas, fel yr elentat y Cenhedloedd. Gal. 2. 9. 
Gwel Rhuf. 11.13... Ei waith oedd gweini î efengyl Dduw. X 
maer gair, ierourgôn, ag sydd ymma am weini yn arwyddo 
gwneuthur gwaith sanctaidd, Yr oedd Paul yn ddiwyd ac yn 
lafurns iawn i bregethu, nid y gyfraith, traddodiadau'r henuriaid, 
na moesoldeb y Cenhedloedd, ond yr efengyl, neu y newyddion 
da am iechydwriaeth i bechaduriaid trwy Gyfryngwr. Yr oedd, 
3 trwy hyn, yn gwneuthur gwaith sanctaidd. Yr oedd yn goscd 
allan efengyl y Duw sanctaidd : efengyl ag sydd yn ei hathraw- 
iaethau, ei gwahoddiadau, ei haddewidion, eí gorchymynnion, &c. 
'yn tueddu at sancteiddrwydd. Yr oedd yn gweini i efengyl 
Dduw i' 'r diben fel y byddaì offrymmiad y Cenhedloedd yn gymmcr- 
adwy. “Trwy fod yr efengyl yn cael ei phregethu i'r Cenhedl- 
' oedd, y maent yn cael eu cyfarwyddo a'u hannog i gyflwyno eu 
“hunain fel aberthau byw a sanctaidd i'r Arglwydd. Es. 66. 20. 
Rhuf. 12, 1. Fel]y hefyd y maent yn cael eu dy*gu a'u tueddu i. 


ô9$ RHUFEINIAID. 


offryramu i'r Arglwydd aberth moliant, Psal. 107. 22. Jer. 17. 
26. Heb. 13. 15. ac i gyflwyno eu meddiannau iddo, i:-gael-eu 
defnyddio er-ei ogoniant. Phil. 4.18. Heb. 13. 16. Nid yw. Duw 
ddim yu dirmygu calon ddrylliog gystuddiedig:: Psal. 51. 17. ac 
y mae 'r aberthau ysprydol, y rhaî y maent yn eu hoffrymmu i'r 
Arglwydd, yn gymmeradwy gan Dduw trwy Iesu Grist. 1Pet. 2. 
5. Wedi ei sancteiddio gan yr Yspryd Glan. Yr oedd yn rhaid 
pr aberthan-dan y gyfraith fod yni berffaith gwbl; Lef. 22. 21, 
22, ac yr ydym yn cael fodi rhan o'r poeth-offïwm i gael ei olchi 
mewn .dwfr, a'r cwbli gael ei losgi ar yrallor, Lef. 1. 9, 13. 
Felly y mae'r Cenhedloedd a'u gwasanaeth yn cael eu puro a'u 
cyssegru i Dduw, trwy fod yr Yspryd Glan yn eu glanhau, ac yn 
eu cynnorthwyo i aberthu i'r Arglwydd mewn cyfiawnder, 


17 Y mae i mì gan hynny orfoledd yng ; Nghrist 
Iesu o ran y pethau a dyn yn i Dduw. | 


Gan fod Paul wedi — ei wnenthur, nid yn unig, yn MU g 
ona hefyd yn Apostol.y Cenhedloedd, gan fod ei weinidogaeth 
wedi ei helaeth lwyddo ym mblith y rhai'n, gan fod eneidiau yn 
cael eu dychwelyd, a'r Arglwydd yn cael ei ogoneddu, y mae^n 
dywedyd, Y mac i mi gan hynny orfoledd Ynghrist Jesu... Nid oedd 
efe ddim yn gorfoleddu nae yn ymffrostio yn ei waedoliaeth, yn 
eiallanol ragorfreintiau, yn ei wybodaeth, yn ei gyfiawnder se- 
yemoniol-a moesol, nac ychwaith yn ei lafur a'i lwyddiant; fel pe 
buasent o hono êi hun... Ond yr oedd yn gorfoleddu Ynghrist 
Iesu: Phil. 3.3. Yn yr hyn ag oedd Crist i'w enaid eihun. fel 
Cristion: 1 Cor, 1. 30. yn y swydd anrhydeddus i'r hon yr oedd 
Crist wedi gweled bod ynddai'walw: y doniau apharai yr 
oedd Crist wedi ei gynnysgaeddu : yn y cynnorthwyon ag oedd. 
Crist wedi eu rhoddi iddo i lafurio mor helaeth, acyn y llwydd-: 
iant ag oedd wedi cyd-fyned a'i weinidogaeth, trwy fod Crist yn. 
gwneuthur y fath bethau mawrion trwyddo, O ran y pethau a. 
i iDduw. Fel yroedd yr Arch-olleiriaid yn cael eu gosod: 
dros ddynion yn y pethau tu ag at Dduw, Heb. 5. 1. felly hefyd 
yr oedd Paul yn gweini yn y pethau,a berthynent i Dduw. Yr. 
eedd yn gwnenthur ei oreu i osod allan ras a thrugaredd Duw 2 
yr oedd yn dwyn cennadwri odd; wrth Dduw at ddynion : yr oedd. 
yn ymdrechu i ddwyn dynion at Dduw, fel y byddai iddynt gael. 


PENNOD XV. 508 


eu hoffrymmu ìddo: ac yr 0edd yn fawr ei awydd am i ogoniant 
Duw gael ei amlygu yn y cyfan. 


18 Canys ni feiddiaf fi ddywedyd dim o'r pethau 
ni weithredodd Crist trwof fi ìi wneuthur y cenhedl- 
oedd yn ufudd, ar air a gweithred, 


I osod allan y gorfoledd oedd iddo Ynghrist Iesu, y mae >r Âpos- 
fol yn dywedyd, Canys ni feiddiaf fî ddywedyd dim o'r pethau nî 
weithiodd Crist trwof fi. Yr oedd y gau Athrawon yn ymffrostio 
o bethau nad oeddynt ddim wedi eu gwneuthur. Ond ni wnaî 
cydwybod Paul ddim goddef iddo ddywedyd dim am ei lafur a'i 
lwyddiant ond yr hyn oedd yn berffaith wir: ac ni feiddiai efe 
ddim son am ei ymdrechiadau na'u heffeithiau, fel pe buasai efe 
wedi dwyn rhyw bethau mawrion oddi amgylch trwy ei ddoethin- 
eb a'i allu ei hun. Ond yr oedd yn myned i sylwi ar yr effeithiau 
rhyfeddol ag oedd wedi gweithredol gymmeryd lle: ac yroedd 
yn cyfaddef nad oedd efe yn-y pethau byn ddim ond offeryn. 

1 Cor.3.5—7. Oddi wrth Grist yr oedd efe wedi caeÌ Dad- 
guddiad o'r gwirionedd : Gal. 1. 12. trwy gynnorthwyon oddi- . 
wrth Grist yr oedd efe yn llafurio: Phil. 4. 13. ac yn nydd nerth. 
Crist | yr oedd y bobl yn cael eu gwneuthur yn ewyllysgar. Psal. 
110. 3... J wnenthur y Cenhedloedd yn ufudd. Yr oedd y Cenhedl- 

oedd wedi bod yn anwybodus o gyfraith Duw, ac yn rhodio yn 
oferedd eu meddwl : ond y maent yn cael Dad guddiad o ewyllys 
yr Arglwydd, ac yn cael eu tueddu i ymwadu a by eu hunain, ac 
i gyd-ymffurfio a'r cyfarwyddiadau ag oedd yn cael eu gosod ger 
eu bronnau trwy'r Dadguddiad dwyfol. Y maent yn ymostwng 
ì Grist fel Prophwyd, trwy roddi eu hunain i gael eu dysgu gan-. 
ddo: y maent yn ymostwng iddo fel. Oddiriad, trwy gofleidio . 

' trefn Duw i gymmodi pechaduriaid ag efe ei hun trwy aberth ei 
Fab:ac. y 'maent yn ufuddhau iddo fel Brenin, trwy roddi eu 
hun£in i rodio yn ol ei ddeddfau. Gellir cymmeryd y geiriau «r 
air a weithred, mewn gwahanol olygiadau. Yr oedd ufudd-dod 
y Cenhedloedd yn cael ei ddangos ar air a gweìthred, trwy eu bod 
yn cyhoeddus arddel Iesu Grist fel eu Harglwydd a'u Iachawdwr, 
yn son llawer am dano fel y cyfryw, ac yn byw yn gyfattebol i'r 
broffes oeddynt yn ei gwneuthur o hono, Neu yr oedd y Cen- 
hedloedd yn cael eu gwneuthur yn ufudd trwy fod Cristyn 


600 RHUFEINIAID, 


gweithio (rwy Paul ar air a gweithred. Yr oedd yn gweithio 
trwyddoar air (rwy ei gyfarwyddo a'i gynhyrfu i bregethu, i ym- 
ddiddan am bethau ysprydol, ac i ddadleu dros y gwirionedd,ac ií 
ysgrifennu amrywiol lythyrau at eglwysi a phersonau neill- 
duol: ac ar weithred, trwy ei nerthu i fod yn llafurus ac yn ym- 
drechgar yn ei weinidogaeth, i deithio o fan i fan, i ddioddef yn 
amyneddgar lawer o anmharch a di-ystyrwch, yn gystal ac i ym- 
ddwyn mewn cyssondeb-a'r athrawiaeth ag oedd efe yn ei phreg-. 
ethu i eraill, 


19 Trwy nerth arwyddion a rhyfeddodau, gan 
nerth Yspryd Duw ; hyd pan o Jerusalem, ac o am- 
gylch byd Ilyricum, y llenwais efengyl Crist. 


| Pr diben i wneuthur y Cenhedloedd yn ufudd, yr oedd Crist yn 
gweithio trwy Paul, irwy nertharwyddion a rhyfeddodau... Yr oedd 
yn iachau y cleifion, yn bwrw allan ysprydion aflan, yn cyfodir 
meirw, yn llefaruathafodau, &c, Yr oedd y pethau hyna'r cyffelyb 
yn arwyddion o allu Duw, o'i fod yn arddel yr hwn oedd yn eu cyfe 
lawnu, ac.o wirionedd yr athrawiaeth a osodid allan ganddo. Yr 
oeddynt yn rhyfeddodaw trwy eu bod uwchlaw gallu un creadur 
i'w cyflawnu o hono ei hun, ac felly yn cynhyrfu syndod y rhai 
oedd yn sylwi arnynt. Yr oedd yr arwyddion a'r rhyfeddodau 
hyn yn merholì wneuthur llawer o ddaioni i amrywiol, i dynnu! 
sylw 'r rhai oedd yn eu gweled, i symmud y rhagfarn ag oedd 
ganddynt yn erbyn yr Apostol a'i athrawiaeth, a'u rhwymo i: 
leitya meddyliau tirion am achos Crist. Ond yr oedd hyn gam 
nerth Yspryd Duw. Trwy gael ei alluogi gan yr Yspryd Glan yr 
oedd Paul yn pregethu'r efengyl: trwy allu'r Yspryd yr oedd 
yn gwneuthur gwyrthiau: a thrwy weithrediad nerthol yr Ys- 
pryd Glan yr oedd y Cenhedloedd yn cael eu dwyn i ufudd-dod. 
Yr oedd Paul wedi bod yn llafurus iawn pan yn pregethu mewn 
gwahanol fannau o Jerusalem ac o amgylch hyd Tlyricum.  Jerusa- 
lem oedd prif ddinas Judea: yr oedd rhan o honi yn llwyth Judah, 
a rhan yn llwyth Benjamin: yr oedd yn agos i ganol y wlad, 
' oddautu 'r un faint o ffordd. oddi wrth yr Iorddonen o'r naill du, 
a'r môr canoldir o'r tu arall. _ Fe fu Paul yn pregethu yn y ddinas 
hon, ac mewn amrywiol fannau oddi amgylch, hyd oni chyr- 
haeddodd mor belled ag yricum, gwlau ag sydd yh cael ei galw 


Î 


PENNOD XV. 6o1 


yn bresennol Seafonia, Y mae Hungary i'r gogledd ìddi, môr 
Adria, neu fôr-gaingc Fenice i'r dehau, Macedonia i'r dwyrain, a 
Germany i'r gorllewin. Yr oedd y wladhon yn fwy'na mil ofilldir- 
oedd oJerusalem, Nid oedd yr Apostol ddim wedi myned rhag ei 
flaen yn union o Jerusalem i Ilyricum; ond yr oedd wedi myned o 
amgylch, gan droìi amrywiol fannau fel y byddai rhagluniaeth ynei 
alw. Yn y naill fan a'r llall yr oedd wedi//anw efengyl Crist. Am 
yr efengyl gwel Pen. 1. 1. am dani fel efengyl Crist gwel Pen. 1. 
16. Yr oedd Paul wedi ei Hanw, trwy draethu holl gyngor Duw, 
a gosod allan yr efengyl yn gyflawn yn y gwahanol fannau yr 


oedd yn dyfod iddynt : trwy lanw'r dinasoedd, y trefydd; a'r ar 


daloedd ag oedd efe yn pregethu iddynt a'r efengyl, a thrwy lanw 
rhwyd yr efengyl ag oedd yn cael ei thaenu yn y naill fan a'r 
llall, a'r eneidiau hynny ag oedd yn cael eu dal ynddi. Yn y 
modd hyn yr oedd amcanion gogoneddus yr efengyl yn cael eu 
llanw a'u cyílawnu, 


ZO Ac felly gan ymorchestu NR T efengyl, 


| nid lle yr enwid UU fel nad adeiladwn ar sail un 
arall: 


k gu hu Paul wedi prêgethu o Jerusalem ìi Ílyricum, fe alJasai 


rhyw rai feddwl nad oedd hynny ddim yn gymmaint o beth, gan 


y gallasai'r bobl fod wedi eu parotioi trwy.fod eraill wedi preg- 
ethu iddynt o'r blaen, Ond y mae 'r Apcsiol yn dywedyd ei fod 
wedi ynorchestu â bregethu'r efengyl, nid lle yr enwid Crist. 'Tiŵy 
fod pan yr Iuddewon ysgrifennadau 'r Prophwydi, trwy fod Mab 
duw wedi cael ei eni, wedi byw, pregethu, gwneuthur g gwyrth- 


bod am Grist yngwlad Judea: ond yr oedd y Cenhedloedd wedi 
bod yn hir eistedd mewn tywyllwch, dudew, Nid-oedd enw 


Crist, fel un wedi ei enneinio i fod yn Brophwyd i ì. ddysgu. £;an- 


wybodus, yn Offeiriad i offrymmu aberth ,dros. bechod, ac yn 


Frenin i lywodraethu ei bobl, ddim wedi; cael ei wneuthur yn ad- 


nabyddus iddynt. Y mae'n wir fod Paul weithiau” pn: pregetbu 


yn Jerusalem, yn Antiochia, a mannau eraill, lle” r oedd eraill 
wedi bod yn pregethu o'i flaen: ond yr oedd yn ymdrechu yn 
fwy. neillduol i bregethu Cristy aci; blannu eglwysì ymhlith. y 
Cenhedloedd. ag oedd wedi bod. hyd ymma, yn hollol ,ddieithraid 


Lwyras Il 4G 


“ dau, dioddef, a marw yn eu plith,a thrwy ei fod wedi'cael ei. 
bregethu iddynt gan yr Apostolion; yr oedd llawer,o gon wedi 


rh 


£02 RÍîUFEINIALD. 


i Fab Duw. Yr hyn oedd efe yn ei bregethu iddynt oedd yw 
efengyl. Gwel Rhuf. 1. 1.. Yr oedd yn ymorchestu ìi wneuthur 
hyu. Yr oedd tywyllwch y Cenhedloedd, eu parch i'w heilunod, 
eu cariad at bechod, a'u gelyniaeth at sancteiddrwydd, yn 
gwneuthur hyn yn neillduol o anhawdd : nid oedd Paul ddim yn 
cael ei ddigalonni wrth edrychaar yr anhawsderau: ond yn ei zel 
dros ogoniant Duw, achos Crist, a iechydwriaeth eneidiau, yr 
oedd yn ymdrechu yn neillduol î wneuthur Crist a'i iechydwriaeth 
yn adnabyddus i'r rhai'n : yr oedd yn ymdrechu fel un nad oedd 
«dim yn foddlon i eraill ragori arno, na myned o'i flaen yn hyn: 
yr oedd yn rhoddi ei fryd ar hyn, fel y mae'r gair (philotimoume- 
nos) a arferir ymma am ymorchestu, yn arwyddo. I Thess. 4.11. 
Yr oedd yn ei ystyried yn anrhydedd i gael dwyn enw ei Ar- 
glwydd i blith y rhai na wyddent ddim am dano o'r blaen, ac yn 
“ymhyfrydu î wneuthur yr hyn ag oedd yn ei olygu yn waith mor 
anrhydeddus. Ei amcan oedd, fel nad adeiladai ar sail un arall, 
Nid oedd ddim am gymmeryd iddo ei hun yr anrhydedd a ber- 
thynai i arall o weision ei Argiwydd : nid oedd ddim am beidio 
wynebu 'r peryglon a'r anhawsderau ag oedd yn cydfyned a gosod 
y sylfaen ar y cyntaf. Ond pe na buasai efe ddim yn myned 
end i fannau lle'r oedd rhyw Apostol, Efangylwr, neu Weinidog 
arall i Grist wedi palmentu'r ffordd o'i flaen, gallasai gael ei 
'olygu fel un yn derbyn ei oleuni oddi wrthynt hwy, ac felly ŷn 
'adeiladu ar yr egwyddorion ag oeddynt hwy wedi eu gosod i 
'Jawr, ac yn dwyn mr y gwaith ag U———- hwy WN eì 
— Fa AG tes 


gl Eithr. megis y mae 'n ysgrifenedig, I'r rhaî ni 
- fynegwyd am. dbn hwynt-hwy a'i gwelant c/';. a'r 
rhai ni chlywsant, a ddeallant. 


“Yr oedd Paul wedì bod yn llafurïo yn fwya neillduol ym mhlith 

y Cenhedloedd, a thros ryw amser'a aethai heibio ym mhlith y 

“rhai mwya tywyll ac uu Gedy yn eu plith, a hynny yn ol 
“ŷr hen brophwydoliaeth, mcgis y mae'n ysgrifenedig yn Es. 52.15. 
| Yno fe ddywedir, gyda golwg neillduol ar alwad y Cenhedloedd, 
'P'r rhai nî fynegwyd am dano, hwynt-hwy a'i gwelant cf, neu fely 

“mae yn y Prophwyd, Gwelant yr hyn ni fynegasid iddynt. Yr 

“oedd y Cenhedloedd wedi bod, dros lawer o oesoedd, yn 'amddi- 

'faid 'o ymadroddion Duw: nid oedd Crist ddim wedi cael 'eî 


PENNOD XV. 60$ 


bregethu iddynt; ac felly yr oeddynt yn hollol anwybodus o 
hono. Ond trwy i'r efengyl gael ei phregethu iddynt, ac i'r Ys- 
pryd Glan roddi iddynt oleuni ysprydol, yr oeddynt i gael gwel- 
ed y fath bethau gogoneddus mewn perthynas i Berson, cyfryng- 
dod, a bendithion Crist, ag oedd yn bethau newydd, dieithr, ac 
o'r pwys mwyaf. Y mae 'r pethau hyn y fath ag na allasai neb 
o'r Philosophyddion na 'r dysgedigion ym mysg y Cenhedloedd 
byth eu hamlygu iddynt, ac yn rhagori ar bob peth a 'osodwyd 
allan dan un rhyw oruchwyliaeth flaenorol, .A'r rhaî nì chlywsant a 
ddealland. Nid oedd y Cenhedloedd ddim wedi clywed son am 
Iesu Grist, nac am y bendithion sydd yn deilliaw oddi wrth ei 
gyfryngdod: ond yn awr fe ga myrddiynau o honynt eu dwyn i 
ystyried a deall (mat Duw, Person a swyddau ^r canol- -Wr, 
diben ei ddyfodiad i'r byd, yr iechydwriaeth ag sydd trwyddo s 
bechaduriaid, &c. Cant eu dwyn i feddiannu gwybodaeth g gadw 
edigol o Fab Duw. 


_ 22 Am hynny hefyd y'm Maddiwyd ; yn fynych-i ' 
ddyfod attoch chwi. 


Yr oedd Paul wedi dywedyd o'r blaen, ei fod wedi arfaethu, ïe, 
wedi mynych arfaethu dyfod at y Rhufeiniaid; ond ei fod wedi 
'cael eì luddias hyd yn hyn. Pen. 1, 13. Ymma y mae'n hyspysu 
iddynt beth oedd wedi bod yn foddion i'w rwystro. .4m hynny 
hefyd y'm lluddiwyd yn fynych î ddyfod attoch chwi. Yr oedd Satan 
a'i offerynnau weithiau 'n rhwystro Paul i gyflawnu ei amcanion, 
1 Thess. 2. 16—18. Ond yr hyn y mae'n ei olygu ymma yw 
ei fod wedi cael ei fynych attali ddyfod attynt trwy ei fod yn cael 
cymmaint o waith i bregethu a phlannu elwyd mewn mannau 
lle nad oedd Crist ddim wedi cael ei enwi o'r blaen. Yr oedd 
yr Yspryd Glan weithiau yn gwarafun iddo gyflawnu yr hyn 
| oedd efe wedi ei fwriadu, ac yn ei alw i fannau nad oedd eíe 
“ddim wedi bwriadu myned iddynt. Act. 16. 6—ì0. Pan yr 

oedd Paul yn gweled llawer o waith o'i flaen, nid oedd efe ddim 
am ei adael a boddloni ei hun trwy gymmeryd tro i Rufain: ond 
yr oedd yn golygu bod ei amser, ei waith, a'i holl ffyrdd yn llaw 
Duw, i gael eu trefnu ganddo fel y byddai yn oreu yn ei olwg. 
Dihar. 16. 9. Ac er mor ddymunol fuasai ganddo gael gweled et 
gyfeillion yn Rhufain, ni allai efe ddim myned attynt pan oedd. 


Bos RHUFEINIAID, 


galwad arfïo i bregethu i'r rhai ag oedd yn cael eu difetha yn 
eu tywyllwch a'u ffiaidd eilun-addoliaeth, 


23 Eithr yr awrhon, gan nad oes gennyf le mwy» 
ach yn y gwledydd hyn, ac hefyd bod arnaf hiraeth 


er ys llawer o flynyddoedd am ddyfod attoch chwi: 


Er i'r Apostol gael ei fynych luddias, fel nad oedd hyd ymma 
ddim wedi cael cyfleusdra i ymweled a'r Rhufeinïaid, yr oedd 
ganddo le ì feddwl yn bresennol fod rhagluniaeth yn rhwyddhau 
ei ffordd i gael myned aftynt.. Am hynny y mae 'n dywedyd, 
Eithr yr awr hon, gan nad oes gennyf lc mwyach yn y gwledydd hyn. 
Yr oedd ganddo ddigon o le i lafurio gyda golwg ar adeiladaeth - 
credinwyr, Ond yr oedd yr efengyl wedi eael ei chyhoeddi, ac 
eglwysi wedi cael eu casglu a'u sefydlu yn holl barthau Syria, 
Asia leiafa Groeg: ac nid oedd rhagluniaeth: ddim yn agor 
ychwaneg o ddrysau yn yr ardaìoedd hynny lle nad oedd yr ef 
engyl ddim wedi cael ei phregethu eisoes. _ Ac yr oedd arno hir- 
acth, er ys llawer o flynyddoedd, am ddyfod attynt. _ Yr oedd er ys 
hir amser wedi dymuno yn fawr, pe buasai hynny yn unol ag 
ewyllys Duw, gael rhoddi troi Rufain, nid i'r diben i gael bodd- 
loni ei hun trwy gael gweled y brif ddinas ardderchog honno, a'r 
pethau hynod ag oedd i'w gweled ynddi, nac i gael cghrinac A a 
dynion mawrion a dysgedig yn y ddinas honno, ond i gael cyf- 
rannu rhyw ddawn ysprydol i'r rhai ag oedd wedi cael eu galw i 
fod yn Saint, ac fel y byddai iddo efe a hwythau gael eu cyd- 
gysuro. Pen. 1.11, 12. 


24 Pan elwyf i'r Hispaen, myfi a ddeuaf attoch 
chwi: canys yr wyf yn gobeithio, wrth fyned 
heibio, y caf eich gweled, a'm hebrwng gennych 
yno, os byddaf yn gyntaf o ran wedi fy llenwi o 
honoch, 

. 

Gan nad oedd gan yr Apostol ddim lle mwyach yn y parthau 
lle yr oedd yn An ynt yr oedd yn teimlo tuedd cryf i geisio 
gosod allan ogoniant Crist ymhellach ymblith y rhai ag oedd yn 
bollol ddieithraid iddo, ac felly yn bwriadu, trwy ddwyfol ga 


PENNOD Xv. 605 


iatfad, i fyned i gyhoeddi enw Crist yn yr Hispaen. Oddi ar 
hyn y mae'n dywedyd, Pan clwyf i'r Hispaen, myfi a ddeuaf attcch 
chwi. Yr oedd yr Hispaen yn yr oesoedd gynt yn cynnwys 
Portugal hefyd. Y mae'r wlad hon yn sefyll yn nehau-orllewin 
Europ: i'r dwyrain a'r dehau y mae 'r môr canoldir: i'r gor- 
llewin y mae mor Atlas: ac i'r gogledd y mae môr-gilfach 
Biscay a rban o Ffraingc, Y mae oddautu chwe chant ac ugain 
milldir o hyd, a phum cant a deg milldir o led. Y mae llyw- 
odraeth y wlad hon, er ys amrywiol oesoedd, wedi bod yn 
eitha. gorthrymmus : ac nid oes dim ond y grefydd babaidd yn 
cael ei goddef trwy 'r holl deyrnas: yn bresennol y mae brawd ì 
NAFOLEON, Ymmerawdwr y Ffrangcod, wedi cael ei osod ar yr 
orsedd; ond y mae'r offeiriaid pabaidd yn gwneuthur cymmaint 
ag a fedrant tu ag at gynbyrfŵ'r bobl i ymladd dros eu crefydd: 
Ond er fod miloedd o honynt yn ymarfogi, er eu bod yn gweddio 
llawer ar Mair a Seintiau eraill i'w cynnorthwyo, ac er cael 
llawer o gymmorth oddi wrth Loegr, nid oes fawr o lei feddwl y 
llwyddant yn eu hamcan. Yr oedd Paul yn bwriadu ymweled 
a'i gyfeillion yn Rhufain wrth fyned tu a'r Hispaen. Ond er eî. 
fod yn bwriadu hyn y pryd hynny, nid yw ddim yn sicr iddo osod 
y bwriad hwnnw byth mewn grym, ri Barnabas ac ynteu 
fwriadu myned i Bithynia, ni adawodd yr Yspryd Glan ddim idd- 
ynt gyflawnu eu bwriad. Act. 16.7. Yr oedd mor bossibl iddo 
gael ei luddias rhag myned i'r Hispaen, ag oedd iddo gael ei 
fynych luddias rhag myned i Rufain. Rhuf. 15. 29. Pan aeth 
efe i Rufain, yr Wed yno fel carcharor, ac ddim yn meddiannau 
rhydd-did i fyned i ba ley mynnai. Act. 28. 16... A phan yr 
oedd yn y carchar yn Rhufain, yr oedd yn bwriadu myned tu a'r 
dwyrain, yn bytrach na thu a'r Hispaen. Phil. 2, 24. Ond gan 
“mai bwriad presennol Paul oedd myned yno, y mae yn dy- 
wedyd, Cunys yr wyf yn gobeithio, wrth fyned heîbio, y caf eich 
gweled. Y mae'n wir y byddai'n beth o'i ffordd i droi ì Rufain 
wrth gymmeryd môr-daith i'r Hispaen: ar yr un amser yr oedd 
yn gobeithio y byddai i ad gy drefnu iddo gael dyfod heibio 
iddynt, a chael yr hyfrydwch o'u gweled a chyíleusdra i sylwi ar 
ras Duw yn ymddisgleirio yn eu plith. .1 chael eu hebrwng gan- 
ddyntyno. Yr oedd Paul ac eraill o lY Duw yn arfer. 
cael eu hebrwng o'r naill fan i'r llall: Aci. 17. 15. 1 Cor. 16. 6. 
'Tit. 3.13. 3 Joan 6. Yr oedd gan yr rhii y fa:h feddwl um 
y Rhufeiniaid, ac yn neillduol y fath hyder yn nhiriondeb a gofal 
' Duw, fel yr oedd yn disgwyl y byddai i rai o honynt gael eu tur 


GO6 'RHUFFINIAID, 


eddu i fyned gyd ag ef tu a'r MH fepaen: Fel yr oedd yn bwriadu 
my ned ar achos Crist, y mae^n bossibl ei fod yn disgwyl y byddai 
i'r disgyblion yn Rhufain ofalu na byddai arno eisiau dim yn ei 
daith: Tit. 3.19. Fel yr oedd yn golygu myned ar byd ffordd 
an-adnabyddus, yr oedd yn disgwyl y gwnai rhyw rai ddyfod gyd 
ag ef i'w gyfarwyddo: yr oedd yn disgwyl cael ei gysuro wrth 
ymddiddan a hwynt, yn gystal a chael cyfleusdra i*w hyfforddi 
tra yn cyfrinachu a hwynt ar y daith: a chan y gallai rhai o hon- 
ynt fod yn adnabyddus yn yr Hispaen, y mae'n bossibi ei fod yn 
disgwyl y gallasai'r rhei'ny fod yn offerynnol i gael iddo ddrws 
agered i gael dechreu cyhoeddi enw Crist yn y wlad honno. 
Ond cyn myned ymmaith oddi wrthynt, yr oedd Paul yn disgwyl 
cael treulio rhyw faint o amser i gael cyfrinachu a hwynt wyneb 
yn wyneb, ac i gael llawer o gysur i'w feddwl wrth glywed a 
gweled beth oedd yr Arglwydd wedi ei wneuthur erddynt. Gyda 
golwg ar hyn y mae'n dywedyd, Os byddaf yn gyntaf oran wedì fy 
llenwi o honoch. Yr oedd yn addaw iddo ei hun lawer o hyfryd- 
wch wrth eu clywed yn dywedyd y modd yr oedd yr Arglwydd 
wedi galw ar eu hol, yr clwg oeddynt wedi gael arnynt eu hun- 
&in fel pechaduriaid, yr olwg a gawsent ar Iesu Grist, y modd yr 
oeddynt wedi rhoddi eu hunain i fynu iddo, yn gystal ac wrth 
sylwi ar eu hymarweddiad sanctaidd, eu cariad at eu gilydd, eu 
trefn, a'u di-anwadalwch yn y flydd, Boddlonrwydd o ran oedd 
yr hyn oedd efe yn ei ddisgwyl. Nid oedd ddim yn golygu y 
cai eíe gyfeillachu a hwyntcyhydag y dymunai: yr oedd yn 
dybygol iawn na chai efe ddìm yr un gradd o foddlonrwydd ym 
mhawb o honynt: y mae'r gyfeillach oreu rhwng y saint ar 
y ddaear ymhell islaw y gymdeithas sydd rhyngddynt a Christ, 
ac yn enwedigol ddim i'w chydmaru a'r gymdeithas a gant 
fwynhau gyd ag ef, a chyd a'r naill y llall yn y nefoedd byth, 


25 Ac yr awr hon yr wyf fi yn myned ì Jerusalem, i 
i weini i'r saint, 


Gallasai rhyw rai yn Rhufain ddywedyd, Gan nad oes gennyt 
ddim lle yn hwy yn y parthau lle'r ydwyt, a chan dy fod yn 
hiraethu er ys llawer o flynyddoedd am gael ein gweled ni, pa 
ham na ddeui di attom yn ddi-oed yn lle ysgrifennu llythyr attom? 
1 hyn y mae'r Apostol yn atteb, Ac yr awr hon yr wyf fi yn myned 


PENNOD XV. GO? 


$ Jerusalem. Y? oedd ganddo waith arall i'w wneuthur yn gyntaf, 
sef gweini i'r $ainf.. Y mae'r rhai sydd yn gwneuthur arddeliad 
o Iesu Grist yn cael eu galw yn Sain/, am eu bod wedi eu gwel- 
edig 'peillduo i'r Arglwydd. Y mae'r enw'n perthyn i wir 
dduwiolion, am eu bod wedi cael eu neil]duo gan Dduw iddo ei 
hun yn ei arfaeth, am fod Crist wedi rhoddi ei hun drostynt i'w 
prynu ac i'w puro iddo ei hun yn bobl briodol, am eu bod yn 
cael eu gwneuthur yn gyfrannoegion o anian sanctaidd trwy'r 
Yspryd Glan, ac am eu bod yn cael eu gwahaniaethu oddi wrth 
' eraill irwy burdeb calon a bywyd, Y maer Saint weithiau yn 
dlodion ymma ar y ddaear. Y mae Duw, trwy hyn yn dangos 
nad yw cyfoeth daearol ddim o'r gwerth mwyaf yn êi olwg ef, 
ac mai nid er mwyn mantais fydol y mae duwiolion yn cymmeryd 
i fynu a chrefydd; yn dysgu ei bobl i fyw trwy ffydd, ac yn cyn- 
hyrfu eu hiraeth am wlad well. Yr amser hyn yr oedd amryw 
o'r Saint yn Jerusalem, irwy erledigaeth a newyn, mewn am- 
gylchiadau neillduol o gyfyng. ^ I'r diben i'w cynnorthwyo yn- 
yr amgylchiadau liyn, yr oedd amryw o eglwysi'r Cenhedloedd 
wedi gwneuthur casgliadau yn eu plith eu hunain, ac wedi en 
hymddiried i Paul ac eraill i'w dwyn i Jerusalem, 2 €or. 8. 1—4, 
'Yn awr yr oedd yr Apostol yn myned i gynnorthwyo yn 
iy cyfranniad o'r elusen hwn yn Jerusalem. Y mae yn 
wir fod pregethu 'r efengyl a phlannu eglwysi yn yr Hispaen neu 
ryw le arall lle nad oedd Iesu ddim wedi cael ei enwi o'r blaen 
yn beth mwy ei bwys na dwyn elusen i'r tlodion, yrhynaellasai 
gael eì wneuthur gan ryw unarall.. Ond yr oedd cofio 'r tlodion 
'ynrhan neillduol o waith Paul: Gal. 2. 10. ac yn bresennol yr 
oedd yn golygu, nid yn unig dwyn elusen i'r tlodion, ond hefyd 
adarnhau yn y ffydd, a dangos ei gyd-sy niad a'r Apostoliog 
yn yr hyn oedd yn cael ei gadd gan raio'r luddewôn. 


26 Canys rhyngodd bodd i'r rhai o Macedonia ac 
Acaia wneuthur rhyw gymmorth i'r rhai tlodion o'r 
saint sydd y yn Jerusalem. 


Uu eo | y maer UT yn dangos beth oedd wedi bod yn 
achlysur iddo fyned i Jerusalem i weini i'r Saint. Dwy dalaith 
Roegaidd oedd Macedonia ac Achaia, Y maent yn bresennol dan 
'Tywodraeth ; y 'Tyrciaid.” Y mae Macedonia yn cael ei Uierfynu 
gan Servia a Bulgaria, neu y wlad aelwid gynt Mysia, i'r gog- 


605 RHUFEINIAID, 


ledd, gan Epirusac Achaia i'r debau, gan Albanîa a Dalmatia í'r 
gorllewin, a chan Romania; neu y wlad a elwid gynt Thracia i'r 
dwyrain. Yr oedd yr enw 4Achaía yn cael ei roddi weithiau i 
gymmaint o dir Groeg ag oedd yn cynnwys Peloponnesus, neu ^r 
Morea, Achaia briodol, a Thessaly : ond nid gedd Achaia briodol 
ddim ond talaith fechan yn neheudir Groeg, yn terfynu ar Pelopon- 
nesus, neu'r Morea, i'r dehau, Thessaly i'r gogledd, môr Jonia i'r 
gorllewin, a'r Archipelagoi'r dwyrain. Yr oedd Philippia Thessa- 
lonica yn Macedonia: ac yr oedd Corinth ac Athen yn Achaia, Yr 
oedd y crist'nogion agoedd yn y taleithiau hyn wedi gweled bod yn 
dda i wneuthur rhyw gymmorth i'r rhai tlodion o'r Saint oedd yn Jeru- 
salem. Mewn perthynas i Saint a'u bod weithiau'n dlodion, gwel 
'yr Adnod flaenorol. Y mae Duw'n dangos ei ddaioni trwy 
drefuu nad yw pawb o'i bobl ddim yn dlodion ar yr un amser z 
ond ymae gan y naill foddi gynnorthwyo'r llall. Er fod y brodyr 
yn Macedonia ac Achaia yn byw ym mhell o Jerusalem, er nad 
oeddynt ddim o'r un genedl a'r Íuddewon, er eu bod yn llettya 
gwahanol feddyliau mewn perthynas i rai pethau o ychydig bwys, 
ac er fod y Macedoniaid eu hunain yn dlodion, 2 Cor. 8. 1, 2. 
etto, oddi ar eu hyspryd haelionus, yr oeddynt o barodrwydd 
meddwl wedi calonnog gyd-uno i wneutbur casgliad i'r Saint 
tlodion yn Jerusalem. Y mae duwiolion yn aelodau o'r un 
corph, ac fel y cyfryw y maent yn caru eu gilydd, yn cyd-ym- 
deimlo y naill a'r llall, ac yn dangos eu tosturi trwy gyfrannui'w 
gilydd yn ol fel y byddo angen yn gofyn. Y mae'r gair sydd 
ymma am gymmorth yn arwyddo cymmundeb. Rhan o gym- 
undeb y Saint yw eu bod yn cynnorthwyo eu gilydd pan y 
byddo rhyw rai yn sefyll mewn angen. Y mae'r ysgrythyrau 
yn son llawer am gyfrannu i gyfreidiau y Saint, Rhuf. 13, 
Gal, 6.10, 1 Ioan 3.17. rr gw 


, 


27 Canys rhyngodd bodd iddynt; a'u dyledwyr 
hwy ydynt: o blegid os cafodd y cenhedloedd gŷf- 
ran o'u pethau ysprydol hwynt, hwythau hefyd a 
ddylent weini iddynt hwythau mewn pethau cnawd- 
ol. Er 
. Pr diben i osod anrhydedd ar y cristnogion yn Macedonia, 5 
Achaia, i ddangos mor dda oedd ganddo eu bod yn dangos y fath 


/ 


â PENNOD XV; 609 


barodrwydd'i gyfrannu, a chyda golwgar ddwyn y peth yn fŵy 
agos ât feddyliau 'r Rhufeiniaid, yn enwedigol y rhan genhedlig 
o honynt, gan obeithio 'y byddai iddynt hwythau wneuthur yn 
“yr un rdd, cer mwyn annog erist'nogion eraill i fod; yn :hael- 
ionus ar bob aehlysur priodol, y maer Apostol yn dywedyd 
'drachefn, Canys rhyngodd bodd iddynd.” Y maent wedi gwneuth- 
ur hyn, nid trwy gael eu cynhyrfu a'u cymmell gan eraill, nid yn 
rwgnachlyd neu o orfod, ond oddi ar ew hewyllys da eu hunain. 
Oblegid eu bod o ysy'n haelïonus, yr oeddynt gyda 'r byfryd- 
wch mwya, fel:pobl ynbarod o honynt eu hunain, ŷn cyfrannu 
yn helaeth, ac felly, trwy'r parodrwydd ag oeddynt yn ei 
ddangos; yn cynhyrfu y naill y llall i wneuthur daioni. Au 
dyledwyr hwy ydynt. Y mae duwiolion dan rwymau i garu Duw 
am eu creadigaeth, am roddion rhagluniaeth, am brynedig- 
neth, am” “ddylanwadau 'r Yspryd Glan, &c. Y'maent, gan 
bynny, dan rwymau ìi garu a gwneuthur daioni i*w eiddo mewn 
— ufudd-dod i'w nee AN Y maent dan rwymau i garu y naill 
_ yllall fel brodyr, plant i'r un Duw, fel aelodau o'r un corph, &c. 
Ac 'yr oedd yr elusên ag oedd. yt eglwysi Groegaidd yn anfon i'r 
“Sdint tlodion; yn Jerusalem! 'yn ddyledus yn ol HY diolchgar- 
wch, p> gya acuniondeb.. Oblegid os cafodd 'y Cenhedloedd gyf- 
ram o'u, pethau ysprydol hwynt.” Eiddo ^r Iuddewon, unwaith, oedd 
“ŷ cyfâmmodau, a a'r addewidion o'r Messiah: Rhuf. 9. 4. iddynt 
'hwy yr ymddiriedwyd ymadroddion Duw? Rhuf.'3 “2. yr Iudd- 
ewon oedd y'canghennau nâturiol oedd yn 'gyfratinogion. o'r 
gwreiddyn, ac o frasder yr olewydden: Rnuf. 1I1./17,21.'o 
honynt hwy yr hanodd Crist ŷn ol y cnawd: 'Rhuf.9.5. iddynt 
hwy'y i darfu. i'r Iesu gael ei anfon yn gyntaf: Act. 3. 20. 'yn Je- 
Yusale m dednrenwyd pregethu edifeirwch a maddeiiant pechod- 
au? Liic. 24. 47. Faddewon oedd yr Apostolion, trwy weinidog- 
aeth. pa'rai y daeth. yr efengyl'i i blith y Cenbedloedd ar y cyntaf: 
ac y mae'n dybygol mai ar draul.credinwyr Iuddewig. yr oedd yr 
| Apostolion yn myned i wledydd cenhedlig y troiau cyntaf, 
'Oblegid y pethau byn a'r cyffelyb fe allesid dywedyd, Iechydwr- 
iaeth sydd 'o'r Iuddewon. Ioan 4. 22. Ond yn awr yr oedd 
Ha amiaeth a gras Duw wedi trefnu i'r rhaî ag oedd yn bechad- 
uriaid o'r Cenhedloedd, trwy weinidogaeth yr Apostolion, gael 
derbyn. yr eíengyl, yr hon oedd yn gwneuthur yn adnabyddus 
iddynt bethau ysprydol, sef petbau yn deilliaw oddi wrth Yspryd 
Duw, a phethau ag sydd yn addas i wneuthur ysprydoedd dynion 
y» ddedwydd byth. Yn y modd hyn yr Peddgos wedi cael eu - 


. Lyvrn. III. < 4 H 


6o RHUFEINIAID, 


dwyn iî wybodaeth o'r iechydwriaeth ag oedd wedi cael ei haddaw 
a'i hanfon gyntaf i had naturiol Abraham: ac yr oeddynt wedi 
cael eu himpio yn yr olewydden, a'u gwneuthur yn gyfrannogion 
o'r rhagorfreintiau a'r bendithion ysprydol ag oedd, dros lawer o 
oesoedd, wedi cael eu cyfyngu at eglwys Israel; a hynny pan 
oedd €orph y genedl honno wedi cael eu gwrthod ar gyfrif ea 
bangrediniaeth. Rhuf. 11. 11, 12. Hwythau hefyd a ddylent 'aeini 
iddynt hwythau mewn pethau cnawdol. Gan eu bod wedì derbyn 
cynnifer o fendithion ysprydol oddi wrtli yr Iuddewon, nid oedd 
ond eitha cymmwys a rhesymmol iddynt hwythau gyfrannu o'n 
meddiannau bydol, er cynhaliaeth a dadebriad cyrph y Saint yn. 
Jerusalem pan yr oeddynt mewn amgylchiadau o gyfyngder. 


Mes 


28 Wedii mi gan hynny orphen hyn, a selio idds. 
ynt y ffrwyth hwn, mi a ddeuaf heboch i'r Hispaen. 


Gan fod cyfraniadau r Cenhedloedd wedi eu hymddiried ; 
Paul i'r diben i'w dwyn i'r Saint yn Jerusalem, ni allasai efe 
ddim myned yn ddioed i Rufain; ond yr oedd yn golygu gwneuth- 
ur hynny wedi iddo orphen a selio iddynt y ffrwyth hwn... Yr oedd 
am orphen y gwasanaeth oedd yn awr o'i flaen. Yr oedd cyfran- 

iadau haelionus yr eglwysi Cenhedlig yn /rwyth y pethau ys- 
prydol oedd y Cenhedloedd yn cyfrannogi o honynt: yn 
ffrwyth pregethu yr efengyl iddynt: yn ffrwyth ffydd a chariad : 
ffrwyth ag oedd yn amlhau erbyn eu cyfrif. Phil. 4. 17, Ac 
megis y mae selio llythyr yn gorphen yr hyn a berthyn iddo, felly 
yr oedd Paul am orphen yr hyn a gymmerasai efe mewn llaw 
.mewn perthynas i'r cyfranniadauhyn. Ae yr oedd yn cymmeryd 
gofal am y casgliadau hyn, fel y byddai i'w rhoddi i fynu yn ddi- 
ogel i'r Saint yn Jerusalem, yr un fath a phe buasai ganddo ryw 
drysor seliedig dan ei ofal. Ar ol cyflawnu hyn y mae'n addaw 
ynyned heibio iddynt i'r Hispaen. Dymma'r hyn oedd efe yn bres- 
ennol yn bwriadu ei wneuthur, os byddai i'r Arglwydd arbed 

ei fywyd, a rhoddi iddo gyfleusdra, Gwel Adn. 24. ^> >d 

29 Ac mi a wn pan ddelwyf attoch, y sy â 

chyflawnder bendith efengyl Crist, 


v 


UA u $ ' a? 
“ j b 


PENNOD xv. 611 


Yr oedd Paul yn smer yn ei feddwl fod yn rhaid iddo weled 
Rhufain. Act. 19. 21. Am hynny y mae'n dywedyd, Mi a wn 
jan ddelwyf attoch: pa bryd bynnag y byddai iddo gael cyfleus- 
drai ymweled a hwynt, yr oedd yn cael boddlonrwydd y bydda? 
iddo ddyfod, a chyflawnder bendith efengyl Crist. Efengyl Crisi oedd. 
yr hyn oedd Paul yn ei osod allan yn y naill fan a'r llall. Gwel 
Rhuf. 1. 16. Wrth son am gyflawnder bendith yr efengyl hon, 
fe allasai 'r Apostol olygu y rhydd-did yspryd gyda pha un yr 
oedd yn hyderu y cai fynegi iddynt gyngor Duw: y goleuni a'r 
hyfforddiad a gaent trwy iddo efe egluro ac ymhelaethu ar y 
gwirioneddau ag oedd efe wedi eu gosod ger eu bronnau yn y 
llythyr hwn : y cadarnhad a gaent yn athrawiaeth yr efengyl, 
.trwy yr hyu a wnai efe ei ddywedyd wrthynt, a thrwy'r gwyrth 
iau a wnai efe eu cyflawnu yn eu plith: yr helaethrwydd o ddon- 
iau ysprydolag y byddai efe'n offerynnol i'w cyfrannu iddynt z 
y diddanwch a gaent fwynhau pan fyddai iddo gyhoeddi iddynt y 
bendithion a osodir allan yn yr efengyl: eu bywhad yngwaith 
yr Arglwydd trwy yr annogaethau a osodai eíe o'u blaen, yn gys- 
tal a'r chwanegiad a fyddai'n dybygol o gael ei wneuthur attynt 
mewn rhifedi mewn canlyniad i'w waith ef yn pregethu yn eu 
plith, Yr hyn oedd yn rhoddi i Paul le i hyderu y. deuai efe yn y 
modd hyn at y Rhufeiniaid, oedd, addewid Crist i fod gyd a'i weis- 
ion bob amser hyd ddiwedd y byd: Mat. 28.20. y profiad helaeth 
ag oedd efe wedi ei gael o allu 'r Arglwydd i weithredu trwyddo 
ef: Adn. 18. a'r hyn oedd efe wedi ei glywed am y gras ag 
oedd wedi cael ei roddi i'r Rhufeiniaid. Rhuf. 1. 8. 16, 19. Yr 
oedd yn eu golygu yn dir mor dda fel nad oedd ganddo ddim am- 

' heuaeth nad cnwd. dymunol fyddai Gênlyniâd ei WaMdt yn hay had 

Y gair yn eu plith, 


30 Eithr yr df yn attolwg i chwi, frodyr, er mwyn 
ein Harglwydd Iesu Grist, ac er cariad yr Yspryd, ar 
— gyd-ymdrech o honoch gyd â myfi mewn gweddïau 
drosof fi at Dduw; 


Yr oedd Paul yn mynych geisio gan ei gyfeillion crefyddol i 
weddio drosto. Eph, 6. 18. Col. 4, 3. 2 Thess. 3.1. Heb. 13. 18. 
Felly ymma, i'r diben i gael cyflawnu y bwriad ag oedd ganddo 
o ymweled a*r Rhufeiniaid, y mae'n dywedyd, Yr wyf yn attolwg 
â chwi, frodyr, er mwyn. «ên Harglwydd Iesu Grist, Y mae yn eu 


ôi2 RHUFEINIAID, 


hannerch fel brodyr yn yr efengyl y rhai-oeddyntyn blant i'r 

un tad, yn meddiannu hawl i'r un bendithion, a than rwymau i 
garu a gwneuthur daioni i'w gilydd fel brodyr. Gan eu bod yn 

frodyr, y mae yn atolygu arbynt; neu yn.eu cynghori, fel y mae 

y gair weithiau 'n arwyddo, i weddïo drostoef. Y mae^n ceisio 

hyn ganddynt er mwyn ein Harglwydd Iesu Grist. Yr oedd Paul 

yn wasanaethwr Iesu Grist, yn gwneuthur eì waith, ac yn ym- 

drechu i ddwyn ei achos ymmlaen yn y byd: os oedd y Rhufein- 

iaid, gan bynny, yn caru Crist, ac felly yn dymuno llwyddiant ei 

achos, ni allent ddim llai na gweddio dros Paul. Neu y mae*r 

Apostol yn ceisio ganddynt i weddio ar ei ran, er mwyn y cariad 

a'r gras ag oedd gan Iesu Gristyn ei galon, a'r hyn y mae efe: 
wedi eì ddangos yn eì ddioddefiadau a'i farwolaeth, ac wedi ei 

amlygu a'i gyfrannu yn ei effeithiau neillduol iddynt hwy. “ Neu 
ymae yn ceisio hyn ganddynt fel yr oeddynt yn dymuno un fen- 

dith oddi wrth Grist: Y mae^n ceisio yr un peth ganddynt er 
cariad yr Yspryd, hynny yw, er mwyn yr holl gariad a*r gras ag 
y mae'r Yspryd Glan wediei ddangos trwy eu gwneuthur bwy 
yn greaduriaid newydd, trwy breswylio ynddynt, eu sancteiddio, 
eu diddanu, eu nerthu, &c. neu fel yr oeddynt yn gwybod:am y 
cariad at Dduw, at eu gilydd, at weinidogion yr efengyl, &c. ag 
ymae'r Yspryd Glan yn ei weithio mewn duwiolion i neu fel yr 
oeddynt yn profì cariad neillduol at yr Yspryd Glan, ac felly yn 

dymuno ei weled yn cael ei ogoneddu. yn nhroedigaeth-pechad- 

uriaid, ac yn adeiladaeth, diddanwch, a chadarnhad eneidîau: 
duwiolion yn y ífydd: neu fel yr oeddynt yn dymuno i'r Yspryd 

Glan eu caru hwynt, ac ymhyfrydu ynddynt. Yr hyn oedd Paul 
ynei geisio gan y Rhufeiniaid oedd, ar gyd-ymdrech o honynt gyd 
ag ef mewn gweddi drosto ef at Dduw. Yr oedd Paul eì hun, fel 

Jacob, yn ymdrech mewn gweddi. Y mae hyn yn Jal allan fod 

rhyw anhawsderau iddo gael-yr hyn. oedd yn & geis-o, «i fod, yn 

ymbil am dano gyda thaerni, a'i fod yn dyfal-barhau mewn 

gweddïam dano. Yr oedd yn dymuno arnynt hwythau i gyd- 

ymdrechu, trwy uno gyd ag ef mewn-taer ymbiliau fel rhaiag 

oedd yn difrifol ddymuno ìddo gael ei arwain a'i ddiogelu, a 

chael neillduol bresennoldeb a bendith Buw “Em ag ef. 


91 Fel y'm gwareder oddiwrth y. rhai anufudd ; yn 
Judea, ac ar fod fy ngweinidogaeth, yr hon sydd gên« | 
yfi Jerusalem, yn gymmeradwygan ysaintj 


PRNNOD XV, 618) 


Ymma ymae'r Apostol yn dangos;am ba beth yn neillduol yr 
oedd efe yn dymuno ar ei gyfeillion i weddio drosto. Fel y'm 
gŵareder oddi wrth y rhai an-ufudd yn Judea. Yr oedd Paul, yn 
bresennol, yn myned i Jerusalem: Adn.25. fewyddai fod rhwym- 
au'a blinderau yn ei aros: Act. 20. 23. bod llawer o'r Iuddewon 
yngwlad Judea yn parhau yn anghrediniol, ac yn an-ufudd i'r er- 
engyl: bod y rhai'n yn anhywaith a drygionus: 2 Thess. 3. 2, 
bod ei waith ef yn gosod allan gyfiawnhad trwy ffydd, heb weith- 
redoedd y ddeddf, a bod Duw yn derbyn y Cenhedloedd yn gys- 
tal a'r Iuddewon, yn dirfawr gynhyrfu llid a chynfigen y dynion 
byn: ac y byddent yn sicr o wneuthur iddo gymmaint o niweid 
ag a fedrent. " Y mae am i'r Rhufeiniaid daer weddio, gan hyny, 
ar iddo, trwy neillduol ofal rhagluniaeth, gael diangc rhag y 
maglau fyddai'r rhai'n yn osod iddo, a chael ei ddiogelu rhag 

bwriadau maleisus y dynion erledigaethus hyn. Petharall oedd 


yn fawr ar ei feddwl oedd, ar fod eì weinidogaeth, yr hon oedd gan- 


ddo i Jerusalem, yn gymmeradwy gan y Y] 'Mewn perthynas í 
Saint, a'r Woeimidogdeth oedd gan Paul yn bresennoli Jerusa! em, 
gwel Adn. 25,26. Yr oedd y cymmorth ag oedd. yr eglwysi 
Groegaidd yn ei anfon i'r Saint yn Jerusalem, yn dangos neill- 
duol gariad y credinwyr Cenhedlig at eu brodyr Iuddewig : ac yr 
oedd gwaith Paul yn annog y Cenhedloedd i wneuthur y casgl- 
iadau hyn, ac yna yn cymmeryd eu gofal i'w dwyn í Jerusalem, 
yn dangos ei barodrwydd a'i awydd i wneuthur daioni i'w frodyr. 


.” Ond er fod y Saint yn Jerusalem wedi cael eu dwyn i amgylch- 


i 


iadau cyfyng, etto yr oedd perygl rhag iddynt, fel Iuddewon, 
edrych ar y Cenhedloedd fel rhai aflan, a rhag iddynt, fel Iudd- 


ewon Cedar, fod mor fawr eu zel.dros gyfraith Moses, ac mor 


amheus a.drwg-dybus o'r credinwyr Cenhedlig, fel y byddai idd- 
ynt ddi-ystyru a gwrthod eu helusen. Ac yr oeddynt wedi cael 
eu cynhyrfu gymmaint yn erbyn Paul, trwy fod rhai yn dywedyd 


ei fod yn hollol wahardd i i'r Iuddewon crediniol, ag oedd yn byw 


' ymhlith y Cenhedloedd, enwaedu eu plant, na chadw dim o ar- 
| feriadau eu hynafiaid: am bynny yr oedd perygl rhag iddynt 
 ddi-ystyru a gwrthod elusen y Cenhedloedd, oddi ar eu rhag- 


| farnyn erbyn yr hwn oedd yn ei lwyn. Y mae'r-Aposiol, gan 


hynny, am i'r Rhufeiniaid weddio, ar fod ei weinidogaeth yn 
gymmeradwy, fel y byddai i'r rhagfarn oedd gan yr Iuddewon yn 
ei erbyn ef gael ei symmud, ac fel y byddai i fwy o byw ri 
— lle ayisgetg yr Iuddewon a'r ye NEWN yejydn yo 


MW. 
UL u î. uw Ei i a sk 


614 RHUFEINI A1D, 


32 Fel y delwyf attoch mewn llawenydd, trwy 
ewyllys Duw, ac y'm cyd-lonner gyd â chwi. 


Un peth ag oedd yn peri i Paul geisio gan y Rhufeiniaid î 
weddio drosto, ac a ddylasai eu gwneuthur hwythau yn daer mewn 
gweddi ar ei ran, oedd, fel y byddai iddo ddyfod attynt mewn lla- 
wenydd, twy ewyllys Dwp. Fel yr oedd yn gwybod y cai ddyfod 
attynt, felly yr oedd yn dymuno, os oedd hynny yn unol ag 
ewyllys yr Arglwydd, cael dyfod attynt a'i galon yn llawenhau, 
eblegid fod yr Arglwydd wedi ei ddiogelu yn ei daith, ac wedi 
gwneuthur eì weinidogaeth yn gymmeradwy i'r Saint yn Jerysa- 
Jem, ac fel y byddai i wybodaeth o hyny weini cysur a llawenydd 
i'w heneidiau hwythau, _ Ac y'm cyd-lonner gyda chwi, Yr oedd 
yn disgwyl cael aros dros ryw faint o amser gyda hwynt, ac y 
byddai iddo efe a hwythau gael eu cyd-gyssuro, nid yn unig 
oblegid ei lwyddiant yn ei daith bresennol i Jerusalem, ond hefyd 
trwy gael cymdeithas a'u gilydd yn yr efengyl : y byddai iddynt 
hwy gael eu llonni trwy glywed ei athrawiaeth ef, a chael hys- 
pysiad o'r modd yr oedd yr Arglwydd wedi ei lwyddo, ac wedi: 
ymddangos drosto yngoruchwiliaeth ei ragluniaeth: y cai ynteu 
ei Ìonni trwy weled eu ffydd, eu wyddan fd addas, eu hamyn- 
edd, eu cariad brawdol, eu cynnydd, a'u trefn hwythau ; ac felly 
y cai'r naill a'r llall o honynt eu dadebru a phreenyplacd Duw 
yn eu plith. 


y 


33 A Duw'r Peiidwch, fyddo gyd â chwi oll. 


Amen, 


Yn y cyfamser, fel y tal goreu allasai Paul eì wneuthur i'w. 
“ gyfeillion yn Rhufain am yr byn oedd efe yn ei geisio ganddynt, 
y mae'n gweddio ar i Dduw'r heddwch fod gyda hwynt oH. Y 
mae'r Arglwydd mewn amrywiol fannau yn cael ei alw yn Dduw 
“ heddwch. Rhuf. 16, 20. 2 Cor. 13. 11, Phil. 4. 9... Thess. 5.., 
2 Thess. 3. 16. Heb. 13. 20. Y mae^n cael ei alw felly am 

ei 4 yn cymmodi pechaduriaid ag efe ei hun yn ei Fab: 2 Cor. 
5.18. Y mae er tragywyddoldeb wedi bwriadu estyn ei hedd- 
wch i greaduriaid gwrthryfelgar: y mae wedi trefnu ei Fab i fod 
yn gangnefeddwr : : y mae wedi gosod pechodau ei bobl arno ef, 
wedi peri i'r cleddyf ddeílro yn eì erbyn ef a'i daro, ac felly 


PENNOD XV. 615 


wedi gosod cospedigaeth eu heddwch arno ef: y mae, trwy ei air 
w'i Yspryd, yn dwyn dynion i adnabod eu cyflwr eu hunain feb 
creaduriaid euog, ac i weled y ffordd a drefnodd ei ddoethineb i, 
gymmodi pechaduriaid ag efe ei hun: y mae ^n cynnorthwyo en- 
eidiau i gredu Ynghrist er cyfiawnder: ac y mae 'n maddeu i 
gredinwyr eu holl bechodau. Y mae hefyd yn Dduw 'r heddwch 
&m ei fod yn rhoddi i gredinwyr gael meddiannu heddwch cyf- 
reithlon a sylweddol yn eu cydwybodau eu hunain : am ei fod, 
trwy ei air yn eu cyfarwyddo, a thrwy ei Yspryd yn eu tueddu 
i fod yn dangnefeddus yn eu plith eu hunain: ac am ei fod yn 
eu hannog, ac yn eu tueddu, hyd ag y mae ynddynt i fod yn 
Beddychol. a phob dyn, Y mae'r Duw hwn, fel y mae 'n fod 
holl-bresennol, ym mhob man ar yr un waith : ond yr hyn-y mae 
yr Apostol yn ei ddymuno ymma yw, ei bresennoldeb grasol, fel 
y mae'n gweithredu mewn modd neillduol yn ei bobl, ac ar eu 
rhan. Fe ellir dywedyd ei fod gyda'i bobl pan y mae'n eu 
goleuo i adnabod pethau ysprydol fel y maent : pan y mae ^n eu 
dwyn i ddiragrith alaru oblegid eu pechodau, ac i droi eu cefn- 
au arnynt: pan y mae'n eu cynuorthwyo i gredu Ynghrist er 
iechydwriaeth eu heneidiau : pan y mae ^'n eu nerthu i rodio 'n 
el ei feddwl mewn sancteiddrwydd: pan ynas 'n rhwymo eu 
heneidian 'n un mewn. cariad: pan y mae ^n eu diddanu yn eu 
gorthrymderau: | pan y mae'n eu diogelu rhag cael eu gorchfygu 
gan eu gebnrion; pan y mae'n eu ceryddu am eu beiau, ac yn 
eu dwyn yn ol o'u dirywiadau. I dystiolaethu ei ddymuniad i'r 
Rhufeiniaid gael eu hanrhydeddu a_phresennoldeb Duw, yn yr 
ystyriaethau hyn a'r cyffelyb, ac i osod allan ei hyder y byddai 
iddynt gael hyn o ragorfraint, y mae'r Apostol yn dywedyd wne. 
Gwel Rhuf, 9. 5, | 


PENNOD XVI. 


YR wyf yn gorchymyn i i chwi Phebe ein rs 
aw hon sydd wejnidoges í eglwys Cencrea ; 


616 RHUFEINIAID, 


' Yr oedd Paul erbyn hyn, wedi rhoddi ar lawr yr athrawiaethau 
efangylaidd, a'r cyfarwyddiadau pwysig ag oedd efe yn eu golygu 
yn angenrheidiol i osod ger bron y Rhufeiniaid. Cyn gorphen ei 
| Lythyr y mae^n cymmeryd rhydd-did i ddywedyd ychydig eiriau 
mewn perthynas i rai o'i gyfeillion. Y cyntaf y mae'n eihenwi. 
yw Phebe.' Yr wyf yn gorchymmyn chwi Phebe'êin chwaer, Y 
mae'r Prydyddion paganaidd yn rhoddi'r enw Phebe i'r lleuad: 
yr oedd yr enw wedi ei roddi'i hon gan ei rhieni' y rhai oeddynt 
yn baganiaid, Y mae 'r gair sumistemi, a gyfieithir ymma 
gorchymmyn, yn arwyddo gosod ger bron. Y mae'n caclei gyf- 
ieithu dangos: 2 Cor. 6. 4. 7. 11; ond yn: fwya cyflredin y mae 
yn cael ei gyfieithu canmol, Rhaf. 3.5.5. 8. 2 Cor. 5, 2) 10. 18. 
12.11. Yr oedd Paul yn gosod Phebe ger eâ bronnau, neu yn 
ei chanmol ip Âi ac felly yn ei gorchymmyn i'w sylw, eu car- 
edigrwydd a'u gofal, fel y byddai iddi gael ei chynnorthwyo gên- 
ddynt. Yr oedd yn ei dangos, neu yn ei chanmol iddynt, fel 
chwaer iddo ef a hwythau, wedi ei geni o'r un Duw, yn sefyll yn 
yr un berthynas a Christ, y brawd hynaf, yn credu yr un dwyfol 
wirioneddau, yn dwyn ymmlaen yr un achos, yn meddiannu yr un 
cariad at Dduw a duwiolion, yn meddiannu hawl i'r un etifedd- 
iaeth, ac felly yn deilwng o gael ei charu fel chwaer. Ymae” 'n 
ei chanmol hefyd. am ei. bod yn weìnidoges eglwys' Cênchrea. 
Porthladd yn perthyn i Corinth, o du *r dwyrain, oedd Cenchrea, 

Yr oedd i'r ddinas honno hefyd borthladd gorllewinol yr hwn a 
elwid Lechea. Yr oedd gan Grist eglwys yn Cenchrea! Y mae 
y gair eglwys, pan yn cael ei arfer am ryw: gynnulleidfa neill- 

duol, yn arwyddo cymdeith o dduwiolion, neu rai' 'yn proffessu ? 
duwioldeb, ynghyd a'u plant, wedi gwirfoddol ymgyfammodi a'n 

gilydd i gyd-ymdrechu i ogoneddu Duw, ac i adeîladu y naîll-y 

llall, a chyda golwg ar hyn yn mynych ymgyfarfod yn yr un lle. 

Yroedd gan Dduw eglwyso'r fath hyn yn Corinth, Yroedd ganddo 

hefyd eglwys yn Cenchrea-ynghymmydogaeth Corinth. Yr oedd 

Phebe yn weinidoges i'r eglwys hon. Nid oedd ddim yn pregethu 

y gair. ì Cor, 14. 34, 35, 1 Tim. 2.11, 19... Ond y mae ym, 
bossibl ei bod yn ddiacones, fel y mae*r gair a arferir ymma am 
weinidoges yn arwyddo, neu yn un ag oedd yn cynorthwyo'r. 
diaconiaid yn eu gofal am dlodion yr eglwys. Os felly, y mae'n 
dybygol ei bod Ms cymmeryd y gorchwyl mewn llaw o ewyllys 
da, ac o gariad at y gwaith, gan ei bod fel y. gellir meddwi oddi. 
wrth yr adnod ganlynol, mewn amgylchiadau o dda. Neu fe 
edichon na olygir dim yn ychwaneg na'i bod yn wasanaethgar i'r 


PENNOD Xvi. 613 


eglwys, fel y gwragedd oedd yn gweini i Grist o'r pethau oedd 
ganddynt. Luc 8 3. Y mae'n bossibl fod Phebe yn derbyn 
gweioidogion Crist i'w thŷ, ei bod yn cyfrannu llawer i dlodion 
yr eglwys, yn ymgeleddu'r cleifion, yn rhoddi nodded i ddieithr« 
aid, ac o bossibl yn rhoddi lle i'r eglwys i gyfarfod yn ei thŷ, 
ac felly ei bod yn debyg i Onesiphorus, yr hwn oedd yn 
gwneuthur llawer o wasanaeth yn Ephesus. 2 Tim, 1, 18. 


2 Dderbyn o honoch hi yn yr Arglwydd, megis y . 


mae yn addas ì saint, a'i chynnorthwyo hi yn mha,, 


beth bynnag y byddo rhaid iddi wrthych : canys hi-. 
thau hefyd a fu gymmorth i lawer, ac. i minneu fy 
hun hefyd. 


Yr oedd yr Apostol*yn gorchymmyn Phebe i'r Rhufeiniaid fel 
y byddai iddynt ei derbyn Ai yn yr A»glwydd.. Yroedd yn dymuno 
arnynt roddi iddi le yn eu serchiadau crist'nogol, yn eu tai, yn eu 
cyfarfodydd neillduol, ac yn eu cymdeithas a'u cymmundeb eg- 
lwysig, ahynny yn enw'r Arglwydd Iesu, neu am ei bod yn per- 
thyn iddo ef: Marc 9. 41. neu am ei bod yn credu Ynghrist, ac 
felly yn yr Arglwydd, fel ei dinas noddfa: neu am ei bodyn 
caru Crist ac: yn ei:wasanaethu. -Afegis y mae'n addas î Saint, 


.Fel y mae'n weddus i un eglwys ymddwyn tu ag at aelodau. 


rlidolaìâd eglwys arall, (rwy rìnwedd eu perthynas gyffredin a 
Christ fel eu pen, ac a'r naill y llall fel Saint. Y mae'r Saint yn 
SN Fl AMR o anian sanctaidd, yn cael eu neillduo oddi wrth y 


byd, a'u cyflwyno i i Dduw. Gwel Rhuf. 1.7... Dichon y geiriau 


arwyddo naill ai fel y mae'n weddus i Saint gael eu derbyn, neu 
fely mae 'n weddus i Saint wneuthur derbyniad o chwaer yn yr 
efengyl. Dichon ŵyn gynnwysdynoliaeth, mwyneidd-dra, serch- 
iadau crist'nogol, a pharodrwydd i wneuthur daioniiddynt. Fellŷ 
ymma'y mae Paul: yn dymuno arnynt gynnorthwyo Phebe yn mha' 
beth bynnag y byddai yn rhaid iddi wrihynt:. Fe ddichon ei bod' 
yn myned. i Rufain oblegid rhyw fasnach fydol, fel yr oedd Lydia 
yn. Philippi yn gwerthu porphor: neu fe allai fod ganddi ryw. 
achos yn llys C«sar, oblegid rhyw gam oedd hi wedi ei gael. 

Beth bynnag, gan nad oedd hi'ond merch, ym mhlith dieithraid, 

mewn dinas mor fawr, ac yn neillduol gan ei bod yn gristion, yr 
oedd Paul ŷn attolygu arnynt i roddi cyngor, a chyfarwyddid 
iddi, dywedyd gair drosti, a gwneuthur cymmaint ag a fedrent 

Lvrm IIL a 


618 RHUFEINIAID, 


drosti yn ei hachosion bydol. I'w hannog ymhellach i hyn, y 
mae'r Apostol,yn dywedyd, Canys hithau hefyd afu gymmorth â 
lawer. Yr oedd.hiyn deilwng o ganmoliaeth oddi wrth Paul, o'r 
derbyniad goreu, ac o'r ymddugiad mwya caredig a allai neb o'r 
Rliufeiniaid ei roddi iddi; o herwydd yr oedd wedi darparu gyf- 
erbyn a llawer o gris&nogion tlodion, a dieithraid anghenus, wedï 
eu groesawi a dangos llawer o garedigrwydd tu ag attynt. Y 
mae'r gair prostates, sydd ymma am gymmorth, yn deilliaw oddi 
wrth ai ag sydd yn arwyddo blaenori neu lywodraethu. 
Y mae Awdwyr paganaidd yn ei arfer am un wedi cael ei osod î 
ofalu am ddiïeithraid. Y mae'r deg a thrugain yn ei arfer am 
dywysog, I Chron, 27. 31. ac am swyddog. 2 Chron. 8. 10. Yr 
oedd Phebe naill ai wedicael ei i gosod gan yr eglwys i roddi nodded 
i ddieithraid, neu yr oedd, o gariad ac ewyllys da, wedi cymmer- 
yd arni ei hun i gyflawnu yr hyn oedd yn perthyn i rai yn y cyf- 
rywswydd. Ac i minneu fy hun hefyd. Yr oedd diolchgarwch 
yn rhwymo Paul i dywedyd, eì fod ynteu wedi gwybod llawer 
am ei haelioni a'i thiriondeb pan yr oedd yn dda iddo gael ym- 
geledd, 


aw Awierthwch” Priscila, ac Acwila, fy nghyd- 
weithwyr yng Nghrist Iesu. 


Yr oedd yr Apostol wedi dymuno y goreu o fendithion. i'r 
Rhufeiniaid yn gyffredinol. Pen. 1.7. 15 33. Ymma, ac yn yr 
_. Adnodau canlynol, y mae'n anfon annerch yn fwy neillduol at y 
cyfryw o honynt ag oedd efe naill ai yn bersonol gydnabyddus a 
hwynt, neu yn gwybod rhyw beth am danynt. Yr oedd rhai o'r 
rhai'n yn Iuddewon, a rhai yn Genhedloedd ; rhai yn wyr, a rhai 
yn wragedd, ond oll yn un Ynghrist. Gal. 3. 28. Fe allai hyn 
fod yn foddion, nid yn unig ì ddangos ei gariad at y cyfryw, ond 
hefyd i'w tueddu i sylwi'n fwy ar yr hyn oedd efe wedi ei ys- 
grifennu, eu bannog i fod yn ymdrechgar, trwy gymmorth gras, 
i barhau hyd y diwedd, a chynhyrfu eraill i sylwi arnynt, a'u can-, 
lyn yn yr hyn oedd yn ganmoladwy ynddynt. Y mae'r gair, 
aspaxomai, ag sydd ymma, ac mewn amrywiol fannau eraill, yn. 
cael e 'M am annerch, yn cael ei gyfieithu hefyd cyfarch, 
Marc 9. lô. 18. Act4.18.,22. OL. Ô, T,20-.l2 :ddMP dis 
13. mH Mat. 5.47. 10.12. Luc 1,40. 10. 4. Act. 10, 
1. 21..19. .. Wrth..ddywedyd, Annerchwch Priscila, ac 4guila, y. 


AA HAaA.' 


PENNOD XVI, 69 


mae'r Apostol yn rhoddi ar ddeall ir Rhufeiniaid, eì fod yn cofio 
am danynt, yn eu caru, yn ewyllysio yn dda iddynt, ac yn dymuno 
eu llwyddiant a'u dedwyddwch Y mae Priscila yncael:ei lienŵi 
ymma ofl:en Aguila eigwr. Y mae'nrbossibl mai hi gafodd £i 
gaiw gyniaf, neu ei bod yn rhagori ar ei gwr mewn-cariad, zel, 
&c. Ond nid oes fawr o bwys i gael ei osod ar hyn, o lierwydd 
y mae Aguila yn cael ei enwi yn gyntaf mewn mannau eraill. 
Act.18.2,26. 1 Cor. 16. 19. Y mae Priscilayn cael ei.galw 
weitbiau Prisca. 2 Tim. 4. 19.  Iuddew o Pontus oedd Aguila z 
yr oedd efe a'i wraig, ynghyd a'r Iuddewon.erailloedd yn Rhuf- 
ain, wedi cael eu gyrru oddi yno trwy:orchymmyn Claudius 
gwneuthurwr pebyll oedd wrth ei gelfyddyd!: yr oedd Paul, rai 
blynyddau a aethent heibio, wedi bod yn aros yn ei dŷ ef yn 
Corinth, ac yn gweithio, am ei fod o'r un gelfyddyd: ac yr oedd 
.Aguila a Phriscila wedi myned gyd ag ef pan yn mordwyo ym- 
«maiih i Syria, Act. 18. 2, 3, 18... Y mae Paul yn eu golygu fel 
“ei gud-weiihwyr Ynghrist J:su. Yr oeddynt, yn y sefyllfa oedd 
| rhagluniaeth wedi eu gosod ynddi, wedi bod o lawer o ddefnydd 
uag at ddwyn ymmlaen yr un gwaith ac oedd Paul wedi cyf- 
lwynoei hun i'w gyflawnu, Gallasent fod yn gyd-weithwyr i Paul 
trwy eu hymarweddiad sancfaidd, eu difrifol weddiau am ei 
lwyddiant, eu diwydrwydd i byfforddi .eu teulu yn egwyddorion . 
'yr efengyl, eu cyfraniadau haelionus tu ag at.ddwyn-achos Duw 
ymmlaen yn y byd, y nodded oeddynt wedi;ei roddi i Paul, ac o. 
bossibli eraill o genhadon Crist, eu hymddiddanion a'r rhai nad 
oeddynt ddim etto yn credu yr efengyl, eu hymdrechiadau 
ddiddanu, calonnogi, a chadarnhau credinwyr ieuaingc, :yr hy- 
fforddiadau ag oeddynt ynroddi:i Apolos, ac o/bossibl 1 eraill, yn 
ffordd Duw, Act. 18, 26. y rhybuddion oeddynt yn roddi i'r cyf- 
ryw a allent eu gweled mewn perigl, yr annogaethau, a'r calon- 
'did a allent roddi i'r rhai oedd yn barod i laesu dwylaw, a:thrwy 
ymdrechu mewn addfwynder i adferu y rhai: fyddai wedi cael eu 
— gorddiwes gan ryw fai, 


4 (Y rhai dros fy mywyd ia Gdddawant eu 


gyddfau eu hunain i lawr ; i'r rhai nid wyf fi yn unig 


yu diolch, ond hehy holl eglwysydd y esnhsar 
oedd. ) 


620 RHUFEINIAID, 


Heblaw fod Priscila ac Aguila yn gyd-weithwyr Paul yn 
Nghrist Iesu, yr-oedd ganddo achos neillduol ìi gofio am danynt. 
Y rhai dros fy mywyd I a ddodasant eu gyddfau eu hunain î lawr. 
'Yr oedd Paul mewn marwolaethau yn fynych. 2 Cor. 11. 23. 
Ond, mor fawr oedd zel Aguila a Phriscila, eu dianwadalwch yn 
achos Crist, acmor wresog oedd eu cariad at Paul, fel y darfu 
iddynt. wneuthur eu hunain yn agored i berigl bywyd, i'r diben i 
achub Paul pan oeddynt yn ei weled mewn neillduol enbydrwydd. 
Yr. oeddynt, trwy byn yn debyg i raì fyddai'n rhoddi eu gyddf-. 
au i'r dihenyddiwr i'r diben i achub bywyd eu cyfaill. Fe ddylai 
crist'nogion mewn rhai amgylchiadau, roddi eu heinioes dros y 
brodyr. 1 Joan 3.16. N:d ydym ddim yn cael hanes pa bryd, 
meu ym mha le y darfu i Priscila ac Aguila roddi eu gyddfau i 
]awr dros fywyd Paul. Trwy ei gymmeryd i mewn attynt a'i 
roesawi yn eu tŷ yn. Corinth, yr oeddynt yn gwneuthur eu bun- 
ain yn agored i gynddaredd erlidwyr. Act. 18. 2, 3. Pan oedd yr 

Iuddewon yn ymosod yn ei erbyn ac yn cablu, efe a ymadawodd 
oddi wrth Priscila ac Aguila. Act. 18. 6,7. Y mae'n bossibl 
mai'r pryd hynny y gwnaethant eu hunaÌn yn agored i berigl i*r 
diben i'w ddiogelu. Neu pan gododd yr Iuddewon yn unfryd yn 
eierbyn, gan eiddwyn i'r frawdle, Act. 18. 12, 13. Neu fe 
allai mai pan oedd efear ei daith o Corinth ìi Syria y darfu i 
“hyn gymmeryd lle. Act. 18. 18, 19. Y mae^n dybygol, beth 
bynnag, eu: bod yn golygu fod bywyd Paulo fwy o ganlyniad ì 
eglwys Dduw na'u bywydau eu hunain. Dan ystyriaeth neìll- 
duol o'r cariad anghyffredinol hwn y mae*r Apostol yn dywedyd, 
-Nid wyf fi yn unig yn diolch, ond hefyd holl eglwysydd y Cenhedloedd, 
Am y gofal oeddynt wedi ei. gymmeryd am dano, am eu gwaith 
yn peryglu eu bywydau i'r diben i achub»ei fywyd ef, ac am eu 
-cymmorth i ddwyn ymmlaen acbos Crist, yr oedd yr Apostol yn 
cymmeryd y cyfleusdra hwn i ddiolch iddynt yn galonnog. A 
chan fod Paul yn Apostol y Cenhedloedd, wedi llafurio yn fwya 
neilldaol gyda golwg ar droedigaeth, cadarnhad, ac adeiladaeth y 
Cenhedloedd, ac wedi bod o gymmaint o ddefnyddioldeb yn eu 
plith, oddi ar pan oedd Aguila a Phriscila wedi. gesod eu hunain 
mewn perigl i i amddiffyn ei fywyd, yr oedd holl, eglwysi: Crist 
ymmhlith. y Cenhedloedd yn ystyried eu hunain dan rwymau , 
neillduol iddynt oblegid eu mawr gariad, ac yn barod iawn i: gyf: 
addef hynny.mewn modd diolchgar. Ymma y mae Paul yn dioleh 
iddynt drosto ei bun ac eglwysi 'r Cenhedloedd, Tn 


PENNOD XVT, 6921 


ì. Anherchwch befyd yr eglwys sydd yn eu tŷ hwy. 
ANêrchwch fy anwyl Epenetus, yr hwn yw blaen- 
ffrwyth Acaia yng Nghrist. 


Wrth anfon annerch at Priscila ac Aguila, y mae Paul yn cofio 
hefyd am yr eglwys oedd yn eu tŷ hwynt. _ Fe ddichon fod cynnull- 
eidfa o grist'nogion yn arfer cyfarfod ar amserau sefydlog yn eu 

“tŷ hwynt. Prin y gellir meddwl fod tai addoliad wedi cael eu 
hadeiladu gan y dig yth mor foreu a hyn. yn Rhufain : nid 
oedd ganddynt ddim i'w wneuthur, gan hynny, ond cyfarfod 
mewn tai annedd fel y caent gyfleysdtg: Ac os oedd Aguila a 
'Phriscila yn agor eu drws iddynt y mae*n rhaid en bod yn dangos 
neillduol gariad at Grist: o herwydd yr oeddynt trwy byn yn 
gwneuthur eu hunain yn a agored i sylw a chynddaredd eu 
“gelynion. Ond gan nad oes gennym ddim lle i feddwl fod ych- 
waneg nag un eglwys y pryd hyn yn Rhufain, gan fod yr eglwys 
a.annerchir ymma yn cael eu hystyriêd yn wahanol oddi wrth y 
rhai yr oedd Paul yn ysgrifennu y llythyr hwn attynt, a chan na 
fuasai dim angenrheidrwydd i annerch y personau neillduol a 
| enwir yn yr adnodau canlynol pe buasent yn cael eu hannerch 
gyd a'u gilydd yn yr adnod hon, y mae 'n fwy tybygol mai teulu 
Aguila a Phriscila a olygir ymma wrth yr eglwys yneu tŷ hwynt. Yr 
“eedd ynoddarllen gair Duw, gweddïo arno, canu mawl, byfforddi, 
' cynghori acheryddu: a thrwy fendith Duw ar eu siampl, a'u hy- 
florddiadau, yr oedd y teulu ryw beth yn debyg i eglwys i Grist, 
ar gyfrif eu haddoliad sefydlog, purdeb eu mboesau, harddwch eu 
trefn, &c. yn yr un modd yr oedd eglwys yn eu tŷ pan oeddynt 
yn Asia, I Cor. 16.19. Y nesaf y mae Paul yn dymunoarpynt 
cei annerch yw €i anwyl Epenetus. an y gair Epenetus 
'yw un teilwng o ganmoliaeth. Y mae'n dybygol fod hwn yn 
attebi'w enw, ar gyfrif ei ffydd, ei gariad, ei ymddugiad addas, 
ei zel, ei ostyngeiddrwy ydd, ei amynedd, &c. Oblegid y pethau 
hyn, a a'r cyffelyb, yr oedd yn neillduolo anwylgan Paul. Ac yr 
“oedd yn meddwl am dano gyda neillduol hyfrydwch fel yr oedd 
-yn Jlaen-ffrwyth. Achaia 'Ynghrist.. Mewn perthynas i 4Achaia 
— gwêl Rhuf. 15.26. BEpenetus oedd y cyntaf yn holl barthau 
Achaia ag oedd wedi cofleidio 'r efengyl a throi at yr Arglwydd. 
Yr oedd, trwy hynny, yn dangos ei fod yn barnu drosto ei hun, 
ac nad oedd ddim yn cymmeryd ei ddychrynu trwy waradwydd 
dynion. | Ac fel yr oedd y blaen-ifrwyth yn cael ei gyssegru i'r 


622 RNWUFEINHIAID. 


Arglwydd dan y gyfraith, felly fe gafodd Epenetus ei gyflwyno ï 
Dduw, fel aberth neillduol o gymmeradwy ganddo. . Ac efe a 
gafodd yr anrhydedd o fod megis gwystl ac ernes rhyw gnwd 
mawr ag oedd i gael ei gasglu at yr Arglwydd yn y parthau hyny. 
Act. 18.10. Y mae tŷ Stephanas yn cael ei alw yn fìaen-ffrwyth 
Achaia. I Cor. 16. 15. Y mae'n bossibl fod Epenetus yn un o'r 
teulu hwnnw, ïe, a'r cyntaf o'r teulu a gafodd eì ddychwelyd at 
'yr Arglwydd. Neu ynteu, Efe, fel person neillduol oedd 'y 

cyntaf a ddychwelwyd, a thŷ Stephanas oedd y tewi — 
bwn Ynghrist' yn y parthau hynny. 


6. Anherchwch Mair, yr Bon a gymmerodd lawer. 
:9 boen erom ni, 


Yr oedd y Mair a grybwyllir ymma wedi gwneuthur ei hun 
yn bynod trwy gymmeryd llawer o boen er Paul a'i gyfeillion. Y 
mae 'n bossibl ei bod, mewn rhyw fan neu gilydd, wedi bod yn 
ymdrechgar iawn i ymgeleddu Paul, a darparu iddo yr hyn ag 
oedd efe yn sefyll mewn angen o hono: neu yr oedd wedi dangos 
llawer o ddiwydrwydd i gyflawnu amrywiol o ddyledswyddau 
cariad a chyfeillgarwch tu ag at ei gyfeillion a'i gyd-lafurwyr, 
.fel yr oedd eu hangen yn gofyn mewn gwahanol amgylchiadau. 
Y mae'n bossibl ei bod wedi eu cymmeryd i'w thŷ, wedi eu , 
hymgeleddu pan yn ddrwg eu llun, wedi darparu lluniaeth idd- 
ynt, wedi ymweled a hwynt pan yngharchar, ac wedi gweini tu 
agateu cysur mewn amy wiol ffyrdd. : 


7 Anherchwch Andronicus a Junia, fy ngheraint, 
a'm cyd-garcharorion, y rhai sy hynod ymhlith yr 
apostolion, y rhai hefyd oeddynt yng Nghrist o'm 
blaen i. 


Nid yw ddim yn sicr pa un ai enw mab neu enw merch yw 
Junia. Ymae'n bossibl, gan hynny, mai dau frawd oedd Am- 
dronicus a Junia : neu fe ddichon mai brawd a chwaer oeddynt ; 
neu fe allai eu'bod yn wr a gwraig. Yr oeddynt, beth bynnag 
yn geraint i Paul. Yr oeddynt yn hiliogaeth naturiol Abraham' 
'felynteu. Ac fe ddichon eu bod o'r un llwyth, o'r un teulu, ac o 
'bossibl, yn berthynasau agos iddo yn ol y cnawd, ac felly yn an-' 


PENNOD XVI, 629 


wyl ganddo o ran rhwymau natur a'r efengyl. Ac yr oeddynt 
' yn neilldnol o anwyl gauddo fel ei gyd-garcharorion. Nid yw*r 
ysgrythyrau ddim yn byspysu ini pa bryd, neu ym mha le yr oedd- 
ynt wedi bod felly. Yr oedd Paul mewn carcharau yn fynych. 
2Cor.11. 23. Yr oedd wedi bod yn y carchar yn Philippi: yr 
oedd yno eraill yn garcharorion gyd ag ef: fe ddichon mai An- 
dronicus a Junia oedd yrhei'ny neu rai o honynt. Act. 16. 23— 
25. Neu fe ddichon mai yn rhyw le arall yr oedd eu zel a'u 
ffyddlondeb yn achos Crist wedì eu dwyn i ddioddef yn yr un 
carchar a Phaul. Yr oedd yn hyfrydwch gan Pauli feddwl am 
danynt fel rhai ag oedd yn Aynod ym mhlith yr 4 JÂpostolion. Y mae. 
yn bossibl eu bod yn adnabyddus i amrywiol o'r dauddeg Apostol, 
abod y rhai'n yn eu golygu yn enwog ar gyfrif eu gwybodaeth, 
eu doniau, eu ffydd, eu cariad, eu hymarweddiad addas, eu di- 
wydrwydd, eu ffyddlondeb, eu gostyngeiddrwydd, eu hunan-ym- 
wadiad, eu any eu gwroldeb mewn dioddefiadau, &c, 
Neu ynteu, fel y mae 'r gair Apostol yn arwyddo cennad, ac yn 
cael ei gyfieithu felly, 2 Cor. 8. 23. Phil. 2.25. fe ddiehon 
fod y rhai'n fel Apostolion, neu Genhadau Crist, yn enw- 
og, ar gyfrif eu hadnabyddiaeth o ddirgelwch Crist a Duw, 
eu cymmwysiadau gweinidogaethol, eu hymdreclHiadau llafurus, 
_ eu llwyddiant yn y weinidogaeth, y dioddefiadau oeddynt 
wedi myned trwyddynt, &c. _ Y; oeddynt Ynghrist o flaen Paul, 
Fel yr oedd y Ìlawrudd yn y ddinas noddfa, yn cael diogelwch 
rhag dialydd y gwaed, felly y mae duwiolion Ymghrist yn ddiogel. 
rhag damnedigaeth. Rhuf. 8, 1.. Fel y mae'r gangen, yn y win- 
wydden, yn derbyn nodd oddi wrth y gwreiddyn, felly y mae 
credinwyr Ymnghrisf, yn derbyn bywyd gras, nerth, cysur, a chyn», 
haliaeth beunyddiol oddi wrtho. Íoan 15 4,5. Y mae yr un- 
deb bwn a Iesu Grist yn cymmeryd lìe trwy ffydd. 2 Cor, 5. 17. 
Y mae rhai Ynghrist, o flaen eraill. Nid yw ^r naill ddim wedi ei 
garu a'i ethol o flaen y llall: ond y mae rhai yn cael eu 
dwyn i wneuthur derbyniad o Grist. ac i roddi eu hunain iddo, o 
flaen eraiil, Y mae hyn yn foddion i lawer o bechod gael ei rag- 
flaenu, ac i lawer o wasanaeth ìi Dduw gael ei gyflawnu. Pan 
oedd Paul yn fyw hcb y ddeddf, vn erlidiwr gwaedlyd, ac yn 
meddwl fod yn rhaid iddo w»euthur llawer obethau yn erbynIesu ' 
o Nazareth, yr oedd Andronicus a Junia Ymehrist. Fe ddichon eu 
bod wedi cael eu galw dan wemidogaeth bersonol Crist ei hunz 
ac y mae'n bossibl eu bod o rifedi ^r Deg a thrugain a ddarfu. 
ddo efe eu banfon allan bob yn ddau. Luc 10. 1, Fe allai eu 
* 


624 RHUFEINIAID, 


bod o rifedi'r ugain a chanta grybwyllir Act. 1.15. Neu fe 
ddichon iddynt gael eu dychwelyd ar ddydd y YNI neu 
yn fuan wedi hynny. Act. 2. 41. 4. 4. 


8 Anherchwch Amplias, fy anwylyd yn yr AT 
glwydd. 


Enw Rhufeinig yw 4mplias.. Nid oes gennym ddîm lianes 
neillduol am hwn : ônd yr oedd yn ddigon adnabyddus i'r Rhuf. 
einiaid, ac ynanwyl gan Paul, nid ar gyfrif ei gyfoeth na” ì fawredd 
bydol, ond am ei fod yn yr Arglwydd. Gwel yr adnod flaenorol. 
Yr oedd Paul yn ei garu fel un ag oedd yn perthyn i i Grist, yn 
wrthddrych ei gariad, yn dwyn ei ddelw, ac yn meddiannu neill- 
duol gariad atto, yn gystal ac yn eilaw, er diogelwch yn wyneb 
pob amgylchiadau, a'i cyfarfyddai, 


9 A'nherchwch Urbanus ein. RP YSMNEO yng 
Nghrist, a Stacys fy anwylyd. 


' Nid segurwr, ond gweithiwr oedd Paul. Y mae 'n anfon an- 
nerch at Ur6anus fel ci gydweithiwr Ynghrist, Yr oedd yn ei 
olygu fel un ag oedd Ynghrist, Gwel Adn. 7. ac fel un yn cyd- 
ymdrech i ddwyn achos Crist ymmlaen yn y byd. Yr oedd gan 
Paul ac ynteu waith pwysig i'w gyflawnu, sef, pregethu efengyl 
y deyrnas, cadarnhau eneidiau ^r disgyblion, diddanu 'r gwan eu 
meddwl, rhybuddio ” r afreolus, &c._ Y mae'n bossibl fod Ur-. 
banus yn fugail i'r eglwys yn Rhufain. Nid ydym yn gwybod 
dim yn neillduol, am Stachys, end ei fod yn GYRU, gan Paul, ar 
gyfrif ei ffydd Ynghrist, ei gariad atto, ei barch i'w ddeddfau, ei 
zel dros ei ogoniant, ei amynedd mewn gorthrymderau, &c. 


10 Ahierchaeh dden y profedig Ynghrist. An- 

herchwch yrhai sydd o dj lyth Aristobulus, 
Ê “ 
_ Enw Groegaidd yw land, a mae^n estyll hyn iddo 
eì fod yn brofedig Ynghrist.. Y mae'r gair docimos a arferir ymma 
am brofedig yn cael ei gyfieithu cymmeradwy. Rhuf. 14. 18. 
1 Cor.11.19. 2 Côr. 10.18, 13. 7. Y mae'r aur sydd wedi 
ei brofi trwy dân yn gymmeradwy, _ Yr oedd llawer yn Rhufain 
wedi rhoddi prawf o'u gwroldeb, o'u doethineb, o'u ffyddlondeb 
; 


- 


PENNOD XVI, 625. 


ì'r llywodraeth, &c. ac felly yr oeddynt yn gymmeradwy iawn 
gan eu cyd-ddinasyddion.. Ond yr oedd Apeles yn brofedig ac 
yn gymmeradwy Ynghrist.. Mewn perthynas i fod Ynghrist gwel 
Adn.7. Yr oedd ei gariad at Grist, ei zel dros ei anrhydedd, ei 
ymdrechiadau ì daenu achos ei deyrnas, ei ymlyniad wrth ei 
efengyl, a hynny yn wyneb amrywiol wrthwynebiadau, ei ddi- 
anwadalwch yn wyneb peryglon a gorthrymderau, &c. yu profi 
gwirionedd ei ffydd yn y Cyfryngwr. Ac fel un mewn undeb 
a Christ, wedi ei wisgo a'i gyflawnder, ei addurno a'i ddelw, 
fel cristion doeth, synhwyrol, ffyddlon, zelog, gwrol, a di-anwadal, 
yr oedd efe a'i waith yn gymmeradwy gyda Duw. Pa un bynnag 
ai perthynasau ai gwasanaeth ddynion Ar?stobulus oedd yn credu 
Ynghrist, yr oedd Paul yn cofio am danynt, ac yn anfon annerch. 
caredig attynt. Fe ddichon fod Aristobulus ei hun wedi bod 
yn enwog yn yr eglwys, ond ei fod wedi marw : neu fe allai ei 
fod y Uyd hyn yn absennol oddi wrth ei deulu, a bod Paul yn 
gwybod hynny: neu y mae'n bossibl nad oedd efe ddim wedi 
cofleidio 'r efengyl, er fod rhai o'i dylwyth yn gredinwyt. 


* 


11 Anherchwch Herodion, fy nghâr. Anherch- 
wch y rhai sydd o dylwyth Narcissus, y rhai sydd yn 
yr ie Ma 

*w 
Yr oedd Herodion yn perthyn i Paul yn ol y cnawd. Gwel Adn. 
7. Yr oedd yn anwyl ganddo fel y cyfryw, ond yn fwy anwyl. 
fel brawd yn yr Arglwydd. Y mae Suetonius, Awdwr pagan-, 
aidd, yn son am Narcissus, fel un ag oedd ym ddyn gwaed-- 
lyd, cybyddlyd, a neillduol o Gae Nid ydym ddim ym 
gwybod pa un ai hwnnw yw'r Narcissus a enwir ymma at 
peidio. Yr oedd rhai, beth Pynhoih o'i dylwyth yn yr Ara 
glwydd. Gwel Adn. 7. Y mae'n dybygol nad oedd eiholl deulu 
ddim Ynghrist.. Os y Narcissus a grybwyllir gan Suetonius a 
olygir, y mae ymma amlygiad neillduol o weithrediad “pen-ar- 
glwyddiaethol Duw, yn myned i dŷ dyn mor annuwiol, a 


' gweithredu 'n gadwedigol ar rai o'r teulu, pan y mae^n dybygol 


fod y pen-teulu wedi ei adael i fyw a marw yn ei annuwioldeb, 


12 Anberchwch Tryphena a Thryphosa, y rhai a. 


Lu 


' gymmerasant boen yn yr Arglwydd. Anherchwch. 


Liyrm 1IL, 1 4 K “ 


$26 RHUFEINIAID, 


yr anwyl Persis, yr hon a gymmerodd lawer o boen 
yn yr Arglwydd. 


Yr oedd Tryphena a Thryphosa yn wragedd duwiol, y rhai oedd- 
'ynt, (rwy gynnorthwyon gras, wedi bod yn ymdrechgar iawn ií 
ddwyn achos Crist ymmlaen yn y byd. Y mae'n bossibl eu 
bod wedi arfer llawer o âdiwydrwydd i geisio argyhoeddi rhai, 
a chadarnhau a chalonnogi eraill, (rwy eu Bymddyddanion neill- 
suol. Fe ddichon eu bod hefyd wedi cyfrannu llawer o'u medd- 
âannau bydol, i'r diben i gynnal achos yr Arglwydd : ac y mae'n 
bossibl eu bod wedi dioddef llawer dros y gwirionedd, Gwraig 
dduwiol arall oedd Persis. Yr oedd hon yn anwyl gan Dduw, 
ac yn anwyl gan ei bobl, Gwel Pen. 12. 19. Yr oedd yn cael 
Îlawer o le ym meddyliau Paul: ac ni allasai efe ddim llai na 
dymuno ei llwyddiant ysprydol. Y mae'n dybygol eì bod yn 
rhagori ar Tryphena a'Thryphosa, trwy gymmeryd llawer o boen yn 
yr Arglwydd. Yr oedd wedi bod yn fwy ymdrechgar, yn ei lle 
a'i sefyllfa, i geisio dwyn achos yr Arglwydd ymmlaen, ac 
felly i fod yn EU i eneidiau ei iny. fforddolion tu a byd 
arall, 5 Ad 

s / | Ll 


Js A nheichwdu Ruffus eiholedig gyn yr Arglwydd, 
wi fam ef a minneu. 


'x mae ^n, bossibl mai Znfus, mab Simon y ertnuin a gry- 
bwyllir Marc 15. 21. yw dann a. ODS, ymma. Yr oedd yn 
etholedig yn yr 4rglwydd, Y mae'r gair etholedig weithiau 'n 
arwyddo. una fyddo .yn. rhagori ar eraill. Act. 15. 25, 26. bd 
mae'n dybyg gol fod Rufus yn rhagori ar laweroedd mewn gwyb- 
edaeth, ffydd, cariad, sancteiddrwydd, zel, diwydrwydd yngwaith 
' yr Arglwydd, doniau, &c... Neu fe ddichon fod yr Apcstol yn 
galw Rufus yn etholedig, am fod ei ffydd, ei gariad, ei ufudd-dod, 
ei amynedd mewn mg ai &c. yn dangos ei fod wedi 
eael ei ethol Ynghrist, cyn sylfaenu 'r byd, i fod yn sanctaidd a 
: difeius ger ei fron ef mewn cariad. Eph, i. 4. Yr oedd mam 
Rufus wedi ymddwyn, mewn rhyw amgylchiad neu gilydd, gyda 
chymmaint o diriondeb a ehafedigrwydd tu ag at Paul, fel yr 
oedd yn teimlo ei _ yn chwym i'w charu fel o. buasai hi yn 


damiddo,. o. y | vyg 6 gt 


PENNOD Xv1, 6a 


14 Anherchwch AeOnOritus, Phlegon, Hermas, Pa- 
trobas, Mercurius, a 'r brodyr sydd gyd â hwynt, 


Nid oes gennym ddim hanes sicr.am gymmaint ag un o*r 
brodyr a enwir yn yr adnod hon. Enwau Groegaidd sydd idd- 
ynt: y mae'n dybygol mai dychweledigion o.blith y Groegiaid 
oeddynt. Y mae'n bossibl fod pob un o honynt yn enwog ar 
ryw gyfrif neu gilydd. Yr oedd yr Apostol, ac yn yr un modd 
yr eglwys yn Rhufain, mor hyspys o honynt fel na raid iddo ef 
ond eu henwi. Yr oedd rhai credinwyr yn perthyn i deuluoedd 
rhai, os nid pawb o Rey Yr oedd y ghail n yn yn Gwel 
Pen. 15. 30. 


& er 

.15 Anherchwch Philologas, a Julia, Nereus, a'ì 

PAUN ac Olympas, a'r MOM saint, y Cu, sydd gyd 
â hwynt. 


Y mae'n bossibl mai gwr a gwraig oedd Philologus a Julia 
ond nìd oes gennym ddim hanes neillduol am danynt hwy, nac 
| am Neneus a'i chwaer, mac ychwaith am Olympas.. Ond yr oedd 
Saint gyda hwynt, neu yn eu teuluoedd. Mewn perthynas i Saint 
gwel Pen. 1.7. At yrhai'n oll y.mae Paul yn anfon annerch 
caredig, gan ddymuno iddynt bob llwyddiant a dedwyddwch, 
Y mae'n beth rhyfedd fod yr Apostol yn hyspys o enwau cyn- 
nifer o aelodau'r eglwys yn Rhufain, a'i fod yn gwybod cym- 
maint mewn perthynas i wahanol bersonau mewn dinas lle nad 
' oedd efe erioed wedi bod. Y mae'n dangos fod achos eglwysi ^r 
Cenhedloedd yn cael llawer o le ar ei feddwl. Ond er cynnifer 
a enwir ymma, nid oes ymma ddim son am Petr. Y mae gennym 
| Ìe,; gan hynny, i benderfynu nad oedd efe ddim yn Rhufain, ac yp 
mp nad oedd efe ddim yn Esgob, Rhufain, 


16 WR Lrchwdb y naill y llall â chusan snt 
'Y mae eglwysi. Crist NN eich annerch, » 
a ASD 

| Pan oedd yr Apostol yn anfon annerch at y Gy o'r Rhuf: 
| einiaid ag oedd efe yn gwybod rhyw'beth am danynt, ys oedd 


628 4 RHUFEINIAID. 


perigl rhag i eraill olygu eu bod hwy yn cael eu hesgeuluso. I 
ragíìaenu hyn, y mae'n dymuno ar bawb o honynt, yn ol y 
siampl ag oedd efe wedi ei gosod o'u blaen, i ddangos eu cariad, 
y naill tu ag at y llall, a hynny yn y modd ag oedd yn fwya 
gweddus iddynt fel Cristnogion. 4Amnnerchwch y naill y llall a 
chusan sanciaidd. Yr oedd annerch eu gilydd a chusan, fel ar- 
wydd o gymmnd, o gariad, a chyfeillgarwch, yn hen arferiad 
ymmhlith Iuddewon a Chenhedloedd, ac fel y cyfryw yn cael ei 
arfer hefyd ymmhlith Cristianogion. Gen.27. 26. 29. 11, 13... 
31.28. 33.4. 45.15. 48.10. Ex.4. 27. 18.7. I Sam. 20. 41. 
2 Sam. 14.33. 19.39. Luc 7.â5. Act. 20.37. Nid yw'r Apos- 
iol, yn y geiriau hyn, ddim yn rhoddi gorchymmyn newydd: ond 
y mae 'n eu cyfarwyddo pa fodd i ymddwyn wrth gyflawnu 
hen arferiad. Y mae^n rhoddi'r un cyfarwyddid, 1 Cor. 16. 20, 
2Cor. 13. 12. 1 Thess. 5. 26.. Ac y mae Petr yn dywedyd, 
Annerchwch eich gilydd a chusan cariad. 1 Pet. 5. 14.. Y mae 
Paul ymma yn cyfarwyddo 'r Rhufeiniaid i roddi tystiolaeth o'u 
cariad brawdol y naill i'r llall, trwy gusanu eu gilydd, nid a chusan 
anllad, anniwair y buttain, Dihar. 7. 13. nida chusan rhagrithiol 
' Joab, 2Sam. 20. 9, 10. nid a chusan gwenieithus Absalom, 2 
Sam. 15. 5. nac a chusan bradychus Judas: Mat. 26. 49. Ond a. 
chusan sanctaidd, hynny yw, y cyfryw ag sydd yn ddiwair ac yn 
ddiragrith arwydd fod y naill yn caru y llall o galon bur yn hel- 
aeth. I Pet. 1.22. Cafodd yr arferiad o gusanu eu gilydd yn 
eu cyfarfodydd crefyddol ei gadw i fynu dros rai oesoedd ym- 
mhlith y prif grist'nogion: ond gan nad oedd hyn ddim wedi ei 
sylfaenu ar ddwyfol osodiad, ac yn neillduol fel yr oedd yn cael 
ei gam- -ddefnyddio, ac yn. gweini achlysur i elynion gablu, y 
mde wedi cael ei adael beibio er ys llawer o amser. Ond y 
mae^n ddyledswydd barbaus ar grist'nogion i wneuthur yr hyn 
ag oedd hyn yn eì arwyddo, sef caru y naill y llall, ac amlygu 
hynny ym mhob modd addas.a gweddaidd. I annog y Rhufein- 
iaid i annerch y naill y llall, y mae?r Apostol yn dywedyd wrth- 
ynt ymhellach, Y mae eglwysi. Crist yn cich annerch. Yr oedd 
eglwysi yn y parthau lle 'r oedd Paul yn ysgrifennu 'r llythyr hwn, 
sef yn Macedonia ac Achaia. Gŵel Adn. 1. Yr oedd y rhai'n 
yn eglwysi Crist. Yr oeddynt wedi cael eu rhoddi gan y Tad ì 
Grist, wedi. eu pwrcasu gan Grist, ac wedi cael eu bywhau 
trwy Yspryd Crist. Yr oeddynt yn eglwysi o osodiad Crist, yr _ 
oedd Crist, trwy ei Yspryd, yn preswylio ynddynt, ac yr oedd. 
Crist yn cael ei arddel a'i anrhydeddu, trwy eu ffydd, eu cariad, 


, 


PENNOD XVI. 6929 


eu hufudd-dod, a'u haddoliad. Yr oedd y rhai'n, i'r diben i am- 
lygu eu cariad brawdol, yn dymuno cael eu cofio yn garedig at- 
tynt fel eu cyd-grist'nogion, ac yn dymuno eu llwyddiant yn yr 
hyn a berthynai ìi fywyd a duwioldeb. Y mae'n bossibl fod 


amrywiol o honynt wedi dymuno ar Paul i anfon eu hannerchiad , 


at y Rhufeiniaid, 


17 Ac yr wyf yn attolwg i chwi, frodyr, graffu ar 


y rhai sydd yn peri angbydfod a rhwystrau, yn erbyn. 


yr athrawiaeth a ddysgasoch chwi, a chiliwch oddi 
wrthynt. 


'Yr oedd yr Apostol, trwy ei annerchiadau caredig, wedi ym- 


drechu iannog y Rhufeiniaid i garu y naill y llall, ac felly i fod. 


yn un yn yr Arglwydd. — Tuag at feithrin a chynnal cariad ys- 
prydol yn eu plith eu hunain, yr oedd yn gweled yn angenrheid- 
iïoliddo eu gosod ar eu gocheliad yn erbyn y rhai ag oedd a'u 


hegwyddorion a'u harferiadau yn tueddu at anghydfod ac anghys- 
ur. Ac yr wyf yn attolwg â chwi frodyr graffu ar y rhai syn peri 


anghydfod a rlrwystrau.. Mewn perthynas i frodyr gwel Pen. 15. 
15. Y mae'r gair, dichostasia, ag sydd ymma am anghydfod yn 


yn cael ei gyfieithu ymbleidio. 1 Cor, 3.3. Gal. 5.20. Yr oedd 
yrhai ag oedd yn haeru fod yn angenrheidiol i'r Cenhedloedd 
_ crediniol ymostwng i osodiadau 'r gyfraith seremoniol, a bod cyf« 
uìawnhad trwy weithredoedd y ddeddf; y rhai oedd yn dwyn i 
“ mewn aihrawiaethau newyddion, ymarferiadau anysgrythyrol, 


a thraddodiadau dynol; y rhai oedd yn gweini achlysur i ddadl- 


euon afreidiol; y rhai oedd yn dyrchafu un o genhadon Crist, ac 


yn taflu diystyrwch ar y llall, &c. yn hau hadau ymryson ac 
anghydfod yn yr eglwysi: yr oedd eu hymddugiadau'n tueddu 
i ddwyn dynion i fod o wahanol olygiadau, ac i'w dieithrio oddi 


wrth eu gilydd o ran eu cariad a'u serchiadau, ac yn ganlynol i'w 
rhwygo yn ddarnau. Y mae anghydfod yn taflu tramgwydd o 


flaen y gweiniaid, fel y maent yn cael eu rhwystro i fod yn ddi- 


anwadal yn y ffydd. Y mae'n taflu 'r fath rwystrau o flaen dyn- 


ion &i-grefydd, fel prin y medrant feddwl yn dirion am achos 


_ €rist, nac ymofyn am adnabyddiaeth o'r gwirionedd. Y mae'n 


ddyledswydd ar eglwys Dduw i graffu ar y rhai fyddo 'n achos o 


| byn. Dylent fod fel rhai yn sefyll ar dwr o wiliadwriaeth, i'r 


630 i RHUFEINIAID. 


“«iben i edrych a welant un gelyn ym agosau, i gael rhoddi rhyb- 
udd o'i ddyfodiad, a gosod pawb ar eu gwiliadwriaeth yn ei erbyn. 
Dylid craffu yn fanwyl ar ymdrechiadau cyntaf y rhai sy'n peri 
anghydfod, ar eu hymddugiadau, a'r moddion a arferant, ac ar yr 
amcanion fydd ganddynt yn eu golwg: a dylent edrych yn fanwyl 
na byddo iddynt ddim cael eu maglu na'u dadymchwelyd gan- 
ddynt. Yr oedd athrawiaethau ac arferiadau y rhai'n yn erbyn 
yr athrawiaeth oedd y Rhufeiniaid wedi ei dysgu. Yr oeddynt yn 
wahanol oddi wrth, ac yn wrthwynebol i bur athrawiaeth yr ef- 
engyl, yr hon oeddynt wedi ei derbyn frwy weinidogaeth Cen- 
“ hadon Crist, y rhai oeddynt wedi traddodi iddynt y gwirionedd 

fel y mae Ynghrist. Yr hyn ag oeddynt wedi ei glywed a'i dder- 

byn gan eu hathrawon hyd ymma, ac yn y llythyr hwn, yw maen- 
. prawf gwirionedd, ac anffaeledig reol ffydd ac ufudd-dod. Am 
hynny yr oedd yn ddyledswydd arnynt i gilio oddi wrth y rhaì ag 

'oedd yn dysgu iddynt ddim yn amgen na hyn. Os myn eglwysi 
gynnal.eu purdeb, eu heddwch, a'u cysur eu hunain, hwy ddylent 
' fod yn ochelgar na byddo iddynt ddim dal cymmundeb a'r rhai 

sydd yn peri anghydfod a rhwystrau : ond ar oì un a dau rybudd 
: hwy addylent eu bwrw hwynt allan o'r eglwys. Ni ddylent ddîm 
gwrando arnynt, na myned dan eu gweinidogaeth, na dal un af- 

reidiol gyfeillach neillduol a hwynt, na'u derbyn i dŷ, na dywed- 
yd Duw yn rhwydd wrthynt: ond dylent eu gochelyd a chadw 

“ym mhell oddi wrthynt, rhag cael eu llygru ganddynt, na bod yn 

gyfrannogion o'u pechodau, nac o'u plaau. Ioan 10. 5,8. 2 Thess. 

3.6, 4. I Tim. 6. 3—5. 'Tit. 3. 10. 2Ioan 10. Y mae gan 
'eglwysi Crist hawl i farnu pa un a fyddo athrawiaeth y rhai a 
ddeuant aftynt yr; unol a'r dwyfol wirionedd ai peidio: ac y mae 

ganddynt hawl, ïe, y mae'n ddyledswydd arnynt, nid yn unig i 
' wrando ar y rhai fyddo yn dwyn athrawiaeth iachus, ond hefyd â” 

wrthod yrhaia fyddont jf eu golygu yn gyfeiliornus. 


18 Canys y rhai sydd gyfryw, nid ydynt yn gwas- 
anaethu ein Harglwydd Iesu Grist, eithr eu bol eu 
hunain; a thrwy ymadrodd têg a gwygieiau yn twyllo 
calonnau y rhaididdrwg, i NWCH 
, Yma y mae'r Apostol yn dangos pa ham y dylai'r Rhufein- 
taid graffu ar y rhai oedd yn peri anghydfod a rhwystrau, a chilio 


PENNOD XV1. 6$1 


oddi wrthynt. Canys yrhai sy gyfryw, nid ydynt yn gwasanaethu 
ein Harglwydd Iesu Grist. Y mae Iesu Grist yn Arglwydd i'w 
bobl. Gwel Rhuf. 1.3. Pr fod Crist yn deilwng o gael ei was- 
anaethu gan bawb, ac er fod y rhai sy'n peri anghydfod a rhwystr- 
: au, yn cymmeryd arnynt i fod yn weision iddo, y mae'n sicr nad 
ydynt ddim yn gwneuthur gwasanaeth iddo. Nid ydynt ddim yn 
darfod a gwasanaethu arglwyddi eraill, nac yn rhoddi eu hunain 
ifynu yn wirioneddol i'r Arglwydd: nid ydyntddim yn ymostwngí 
ewyllys Iesu Grist, nac yn gwneuthur ei waith: nid ydynt ddim yn 
ceisio rhyngu bodd Crist: nid ydynt ddim yn ymdrechu i osod allan 
ei ogoniant, nac yn gwneuthur eu goreu i ddwyn ym mlaen achos. 
eî deyrnas. Ond dynion cyfrwys a dichellgar ydynt, yn cael eu 
Mywodraethu gan olygiadau bydol a hunanol, a'u hamcan naill aí 
îryngu bodd y byd, a diangc rhag erledigaeth, neu i ysglyfaethu 
yr eglwys, a boddhau eu nwydau Gnaiidal eu hunain. Y maent yn 
gwasanaethu eu bol eu hunain. Eu duw yw eubol. Phil. 3..19. Yr 
oedd wyth canta hanner o gau brophwydi yn bwytta ar fwrdd Ju- 
zebel, pan oedd prophwydi'r Arglwydd yn cael eu cuddio mewn 
ogofeydd, ac yn cael eu porthi a baraadwfr. ì Bren, 18.3,4,19. 
| Yr oedd y gwyliedyddion yn amser y Prophwyd Esau yn gwn 
gwangcus, ni chydnaby ddent a'u digon : wynebentar ol eu ffyrdd 
euhun; pobun atei elw eì hun o'i gwrr: deuwch, meddent, 
cyschaf: win, ac ymlanwn o ddiod gref, Es. 50. 10—12. Yn am- 
sêr y Prophwyd, Ezeciel yr oeddynt yn bwytta 'r brasder, yn, 
gwisgo'r gwlan, yn lladd y bras, ond ddim yn porthi'c praidd. 
Ezec, 34. 3. Yr oedd yr ysgrifenyddion a'r Phariseaid yn llwyr. 
fwytta tai gwragedd gweddwon, a hynny yn rhith hir weddio. Mat, 
23.14. Y mae Crist yn dywedyd fod y gau brophwydi yn dyfod 
/ yngwisgoedd defaid, ond mai bleiddiaid rheibus oeddynt oddi 
mewn, Mat. 7. 15. Y mae Paul yn dywedyd fod y gau Athraw- 
on yn ymlusgo i deiau, ac yn dwyn yn gaeth wrageddos llwythog 
obechodau, wedi eu barwain gan amryw chwantau; 2 Tim. 3. 6. 
 a'ubod yn dymchwelyd tai cyfain, gan athrawiaethu pethau nmi 
— ddylid, ermwyn budr elw. Tit. 1. 11. Felly hefyd, diben pennaf 
y thai y sonir am danynt ymma yw boddhau eu nwydau. cnawdol 
eu hunain. A thu ag at ddwyn oddi amgylch eu hamcanion, y 
maent, trwy ymadroddion teg a gweniaith yn hyllo calonnau yrhai ; 
diddrwg. “Wrth y rhai diddrwg y mae i ni ddeall, nid rhai di- 
' lygredd, neu rai na wnaethant ddim drwg erioed ; Rhuf, 3. 9— 
12, 19, 25. Gal. 3.22, ond rhai gweiniaid eu cy rtaeddiadau, y 
zhai nad oes ganddynt ond ychydig ddeall, rhai 'annichellgar, y 


632 e RRUFEINIAID, 


rhaî nad ydynt ddim yn meddwl am ddrwg, rhai hawdd ganddynt 
â gredu beth bynnag a glywont, ac, oblegid hynny yn fwy agored 
nac erail ì gael eu twyllo. Y mae'r Deg a thrugain yn arfer 
y gair, acacos, a arferir ymma am ddi-ddiwg am yr ehud, 
yr hwn a goelia pob peth, Dihar. 14. 45. 21. 11. am yr 
" anghall, Dihar, 1. 4. yr ynfyd, Dihar. 1. 22, 8. 5. y neb 
a dry oddi ar y ffordd. Dibar. 15.10. Y mae'r rhai sy 'n peri 
anghydfod a rhwystrau yn twyllo calonnau r rhai'n. Y mae'r 
gair, exapatao, ag sydd ymma am dwyllo, yn arwyddo arwain allan 
o'r ffordd. Y maent yn llwyddo gyda rhai nad oeddynt ddim yn 
gwybod am eu dichellion, i'w dwyn i feddwl yn dirion am yr hyn 
y maent yn ei ddywedyd wrthynt: a thrwy hynny y maent yn eu 
troi o ffyrdd yr Arglwydd o ran athrawiaeth ac ymarferiadau. 
Y modd y maent yn llwyddo yw, (rwy ymadroddion teg a gweniaith, 
— Ymae'n bossibl fod yr ymadroddion teg hyn yn cynnwys y cyf- 
Tyw eiriau ag a fyddo yn amlygu llawer o barch i Dduw, llawer 
o zel dros y gwirionedd, a llawer o gariad at eneidiau dynion. 
Nen fe ddichon eu bod yn arwyddo y geiriau ysgrythyrol, y rhai 
y maent yn eu harfer, y rhesymau ag y maent yn gasglu oddi wrth 
ryw rannau o'r ysgrythyrau, neu yr un dull o ymadroddi ag a 
fyddo yn cael ei arfer gan wir Genhadon Crist, ond mewn ystyr 
wahanol. Neu fe ddichon mai pregethu pethau esmwyth i'r 
bobl yw yr hyn a olygir ymma, yn yr un modd ag yr oedd y sarph 
yn dywedyd, Ni byddwch feirw ddim: neu 'r un fath a rhai oedd 
, yll dywedyd, Heddwch, heddwch, er nad oedd heddwch. Dichon 
geiriau gweniaith gynnwys dywedyd llawer am ddaioni dyniolli 
gosod allan nad yw eu beiau ond bychain, rhoddi lÌe iddynt fedd- 
wl nad oes dim cymmaint o niweid er porthi eu nwydau llygredig, 
ac addaw iddynt ddedwyddwch pan na byddo dim sail i'wneuth-- 
urbynny. Y maevr gair, eulogia, a arîerir ymma am ceniaith, 
yn cael ei arfer yn fwya cyffredin am fendith. Rhuf. k5. 29, 
l Cor. 10. 16. 2 Cor:9. 5, Gal. 3. 14. Eph. 1. 3. Heb. 6. 7, 
12.17. Iag. 3.10. 1 Pet. 3.9. Dat.5.12,13. 7.12. Y mae'n 
_ bossibl fod yrhai'n yn addaw llawer o fendithion i'r rhaia wran« 
dawent arnynt, 


AA 


19 Canys eich ufudd-dod chwi a ddaeth ar led. 
atbawb: yr wyf fì gan hynny yn llawen o'ch rhan. 
chwi; eithr myfi a ewyllysiwn i chwi fod yn ddoeth- 


j 


PENNOD XVI. 633 


ion tu ag at y peth sydd dda, ac yn wirion tu ag at 
y peth sydd ddrwg. 


Yr achos fod Paul yn gosod y Rhufeiniaid ar eu gocheliad yn 
erbyn y rhai oedd yn peri anghydfod a rhwystrau, oedd, /od eu 
hufudd-dod wedi dyfod ar led at bawb. Yr oedd yr efengyl wedi 
cael ei chyhoeddi iddynt : yr oeddynt hwythau wedi cael eu tu- 
eddu iroddi ufudd-dod iddi. Gwel Rhuf. 1. 5. 10. 16. Yr oedd 
yr ufudd-dod hwn wedi bod mor rhwydd, mor gyffredinol, ac mor 
hynod yn ei effeithiau, fel yr oedd son am dano wedi ymdaenu ym 
mhlith yr eglwysi ym mhell ac agos. Ond gan eu bod wedi dangos 
y fath barodrwydd i dderbyn yr efengyl, y mae'n dybygol iâwn y 
byddai gau athrawon yn disgwyl y byddai. iddynt roddi rhwydd 
dderbyniad iddynt hwythau hefyd. Ond gan eu bod wedi dang- 
os y fath barodrwydd i dderbyn y wir athrawiaeth, fe fyddai'n 


neillduol waradwydd iddynt gael eu hudo gan y rhai oedd yn 


cynllwynidwyllo. Ac fel yr oedd cymmaint o son ym mhob 
man am eu hufudd-dod, y maen sicr y byddai eu dirywiad hwy 
oddi wrth y gwirionedd yn dybygol o gael effeithiau tra niweidiol 


— arlaweroedd. Yr oedd parodrwydd” eu hufudd-dod yn peri i'r 


Apostol ddywedyd, Yrwyf fî gan hynny yn llawen o'ch rhan chwi. Yr 
oedd yn gysur ganddo eu bod wedi derbyn y gwirionedd fel ymae 
_ Ynghrist: nad oedd y gau athrawon ddim wedi medru, hyd ymma, 
“eu (roi oddi wrth y symlrwydd sydd yng Nghnst: a bod ganddo 
lei obeithio y caent eu cynnal ymmhellach, trwy ras Duw; fel na 
byddai iddynt ddim cael eu hanrbeithio gan y rhai oedd am beri 
anghydfod a rhwystrau. Ond etto, wrth ystyried cyfrwystra a 
diwydrwydd y diafol a'i offerynnau; bod y gorau 0 blant Duw, 
'yn eu sefyllfa anmherffaith bresennol, yn agored i ddirywiadau; 

bod llawer ag oedd unwaith wedi ymddangos yn dra gobeithiol 
wedi troi allan yn eitha annymunol; a bod canlyniadau dirywiad 
yn niweidioliawn ar amrywiol olygiadau ; yr oedd yr Apostol yn 
EAD yn angenrheidiol i roddi gair o gyngor iddynt. Am hynny 
y mae'n dywedyd wrthynt, £ithr myfì a ewyllysiwn i chwi fod yn 
ddoeth at y peth sydd dda. Y mae'r efengyl ym mhurdeb ei hath- 
rawiaethau yn beih da. Y mae'n dwyn priodoliaethau'r Duw- 
dod i'r golwg yn ardderchawgrwydd eu gogoniant: y mae'n 
gosod allan fawredd arhagoroldeb y mni : y mae'n cynnwys 
amlygiad cywir o gyflwr dyn fel y mae 'n greadur syrthiedig, 
euog, a llygredig : y mae'n dangos bwriad a threfn Duwi i ad- 


Lyr III, 4L 


634 RHUFEINIAID, 


feru myrddiynau o hiliogaeth Adda o'r sefyllfa druenus y maent 
'wedi dyfod iddi trwy bechod: y mae'n cynnwys y newyddion ag 
sydd yn tueddu fwyaf i ddiddanu'r eneidiau ag sydd yn galaru yni 
wyneb eu cyflyrau: ac y mae'n dal allan yr annogaethau cadarn- 
af i ogoneddu Dnw mewn ymddugiadaddas. Y mae glynu wrth y 
gwirionedd yn beth da. Y mae 'n dangos addas barch i'r efengyl: 
y mae^n amddiffyn anrhydedd Duw: ac y mae'n foddion i gadw 
ymborth iachus ar fwrdd yr eglwys. Yr oedd yr Apostol yn 
dymuno'n fawr. i't Rhufeiniaid fod yn ddoeth, i broíì yr yspryd- 
oedd; 1 Ioan 4.1. i adnabod y gwahaniaeth rhwng da_a drwg, 
Fn gwirionedd a chyfeiHioniiaa'r ; i ddal ar. yr hyn sy 'n dda, 
ac i lynu'n ddiysgog wrth y gwirionedd. 1 Thess. 5.21. Ac yn 
wirion tu ag al y pcth sydd ddrwg. Y mae'r cy ag sydd yn wrth-. 
wynebol i'r efengyl yn beth drwg. Y mae'n yhodiii golwg gyf- 
eiliornus ar Dduw a'i gyfraith: y mae ^n rhoddi cam-ddarluniad 
e gyflwr a sefyllfa dyn: y mae'n iselu ac yn anmharchu unig 
anedig Fab Duw: y mae'n tueddu i arwain dyn i ymddiried ií 
lochesau celwydd am ddiogelwch: ac y mae'n agor y drws i 
ben-rhydd-did. Y mae anghydfod yn ch dreg. Y mae^n tu- 
eddu i galedu annuwiolion : y mae'n dwyn llawer o anghysur i'r 
eglwys: ac y mae^n tynnu neillduol ddianrhydedd ar grefydd 
Crist. Y mae dirywio oddi wrth y gwirionedd yn beth drwg. 
Y mae'n cynnwys anniolchgarwch i Dduw am y gwirionedd : 
y mae'n taflu ymmaith yr hyn sydd ynddo ei hun yn neillduol 
werthfawr, ac yn derbyn yn ei le, nid yn unig yr hyn ag sydd yn 
ddiles, ond hefyd yr hyn sydd yn niweidiol: ac y mae*n ymosod 
o blaid tad y celwydd yn erbyn Duw 'r gwirionedd. _ Er fod 
Paul yn dymuno i'r Rhufeiniaid fod yn gall fel y seirph, yr oedd 
yn gweled yn angenrheidiol iddynt fod yn ddiniweiìd fel y Co- 
lomennod. Mat. 10. 16. Er na ddylasent ddim bod yn fechgyn 
mewn deall, yr oedd yn ofynnol iddynt fod yn blant mewn 
drygioni. I Cor. 14. 20... Y mae 'n angenrheidiol i dduwiolion 
fod heb wybod dim am ddichellion drwg, na byddont ddim yn 
'abli ddychymmygu bwriadau drwg, na'u dwyn ymmlaen, 


90 A Duw'r tangnefedd a sathr satan dan eich 
traed chwi ar frys. Gras ein Harglwydd Iesu Grist 
A gyd â chwi. Amen. 


PENNOD XVI, 635 


 Ì'w calonnogi i fod ar eu gwiliadwriaeth, ac i ymdrechu yn er- 
byn y rhai oedd yn peri anghydfod a rhwystrau, y mae'r Apostol 
yn dywedyd, .4 Duw y tangnefedd a sathr Satan dan eich iraed chwi 
ar frys... Y mae 'r Duw mawr yn Dduw y tangnefedd. Gwel Pen. 
15.33. Arwyddoccad y gair Satan yw gwrthwynebwr. Y mae 
y gelyn hwn yn gwrthwynebu gogoniant Duw, anrhydedd y 
Cyfryngwr, a daioni eneidiau. Yr oedd yn dangos ei lun yn 
wrthwynebwr i'r Rhufeiniaid, trwy eu temtio i bechod; trwy 
. gynhyrfu gau athrawon i ymdrechu i'w dwyn i wyro oddi wrth 
y gwirionedd fel.y mae yng Nghrist; trwy gynhyrfu anghydfod 
yn eu plith, ac yspryd anaddas yn y naillíu ag aty llall; a 
thrwy gynhyrfu erlidwyr i'w gorthrymmu a'u drygu. Ond fel yr 
oedd Crist yn ol yr addewid yn Eden, wedi yssigo pen-y sarph, 
felly y mae ymma addewid y byddai ìi Dduw y tangnefedd sathru 
Satan dan draed y Rhufeiniaid... Yr oedd gwaith Tywysogion 
rhyfelwyr Israel yn rhoddi eu traed ar yddfau pum brenin yr / 
Amoriïaid yn arwyddo fuddugoliaeth gyflawn arnynt. Jos. 10. 24. 
' Yn yr un modd y mae budanaUioeih gy flawn yn cael ei haddaw 
yn y geiriau hyn. Y mae'n rhoddi buddugoliaeth ar brofedig- 
aethau Satan, trwy roddi grym i'w bobl i'w gwrthwynebu a'u 
. gorchfygu, a thrwy eu dwyn allan o gyrraedd pob profedigaeth 
Dyth. Y mae'n rhoddi buddugoliaeth ar y gau athrawon ag y 
mae Satan yn gynhyrfu i hau efrau yn y maes, trwy eu goleuo i 
zdnabod gwahaniaeth rhwng gwirìonedd a chyfeiliornad, a thrwy 
cu nherthu i lynu wrth y gwirionedd yn ddi-ysgog hyd y diwedd. 
Y mae'n rhoddi buddugoliaeth ar y rhai sy'n peri anghydfod a 
rhwystrau, trwy. wneuthur eu hymdrechiadau yn achlysur i ddwyn 
gogoniant y gwirionedd yn fwy i'r golwg, a thrwy uno eneidiau 
'€i bobl yn fwy fwy mewn cariad. . Y mae'n rhoddi buddugol- 
iaeth ar erlidwyr trwy lanw eneidiau ei bobl a chysur 
a diddanwch yn eu holl orthrymderau, trwy eu gwneuthur yn wro) 
fel na byddont ddim yn digalonni i arddel y gwirionedd, trwy ei 
fod weithiau yn ei ragluniaeth, yn eu gwaredu mewn modd tra 
rhyfeddol, trwy wneuthur eu dioddefiadau yn achlysur i helaethu 
terfynau teyrnas Emmanuel, a thrwy eu dwyn allan o gyrraedd 
pob dioddefiadau, a'u cymmeryd atto ei hun i'r gogoniant. Ferydd 
Duw fuddugoliaeth i'w bobl ar frys. Pan fyddo'r frwydr wedi 
— myned drosodd ni wnant ddim meddw] bod eu dioddefiadau wedi 
“parhau yn hir. I'r diben iddynt fod yn sicr o gael y fuddugoliaeth, 
y mae 'r Apostol yn dywedyd, Gras cin Harglwydd Iesu Grisi 
Jyddo gyd a chwi, 4men, Mewn perthynas i Jesu Grist ein Har- 


a 


636 RHUFEINIAID, 


glwydd, gwel Rhuf. 1. 3.. Y mae'r gair gras yn arwyddo yr hyn 
sydd yn rhad. Wrth ras Crist y mae i ni ddeall naill ai ei rad 
gariad a'i anhaeddiannol ewyllys da, neu y bendithion sydd' yn 
deilliaw oddi wrth ei ewyllysda. Dymuniad calon yr Apostol a*i 
weddi ar eu rhan oedd, ar i'r Arglwydd Iesu Grist, o'i wir ewyllys 
da, eu goleuo fwy fwy, i adnabod gwahaniaeth rhwng drwga da, 
eu sancteiddio yn gwbl oll, eu cyfarwyddo a'u harwain yn eu holl 
ffyrdd, eu nherthu i gyflawnu pob dyledswydd, ac i wrthwynebu 
pob profedigaeth, eu hargyhoeddi o bob peth a allai fod yn feivs 
ynddynt, eu hadferu o'u beunyddiol ddirywiadau, eu cysuro dan 
eu holl orthrymderau, eu hamddiffyn a'u diogelu yn wyneb eu holl. 
FU a'u dwyn yn ddihangol i'w nefol deyrnas yn y diwedd. 
Y mae'r gair men yn arwyddo ei ddymuniad a'i hyder mai felly. 
y byddai, megis pe buasai-yn dywedyd, Felly y byddo, ïe, yr wyf 
yn credu mai felly y bydd. 


91 Y mae Timotheus fy nghydweithiwr, a Lucius; 
a Jason, a Sosipater, fy ngheraint, yn. eich annerch. 


Efangylwr ieuangc oedd TR EU 2 Tîm. 4.5. 1Tîm. âl 


|12. Groegwroeddei Dad, acIuddewesoeddeifam: Act. 16. 1, 


Yr oedd ei Fam Eunice, yn gystal a'i nain Lois yn meddiannu 
svdd ddiffuant : 2 Tim. 1. 5. yr oedd ynteu ei hun, er yn fach- 
gen, yn gwybod yr ysgrythyr lan: 2 Tim. 3. 15. yr oedd yn 


ddisgybl i Grist, ac yn cael gair da gan y brodyr yn Lystra ac 


Iconium: Act.16.1,2. Oblegid hynny fe fynnai Paul iddo fyned 
allan gyd ag ef: Act.16. 3. gyda golwg ar i'w weinidogaeth fod 
yn fwy derbyniol ym mhlith yr Íuddewon fe ddarfu i Paul en- 


,waeduarno: Act. 16.3. yr oedd Paul yn ei arddel fel brawd a 


a 


gweinidog Duw : 1 Thess. 3. 2. ïe, fel ei anwyl fab, a'i fab na- 
turiolynyffydd: 2 Tim. 1.2. 1 Tim. 1. 2, Yr oedd gyda Paul 
pan yn ysgrifennu amrywiol o'i ydi ie, pan oedd efe yn y 
aai oblegid pregethu an a Cor. "1.1. Plil.'T: 12 CO 
1. PThess,1..1, 2 Thess.'t, 1, nU ì. Y mae 'r Apostol. 
ymma yn ei arddel fel ai SD Y mae, mewn man arall, 
yn son am dano fel cyd-weithiwr yn efengyl Crist. I Thess. 8. 2. 
Yroedd Paul yn gweithio, niU yn segura. Yr oedd Timotheus 
befyd fel plentyn gyda thad yn gwasanaethu gyd ag ef yn yr 
efengyl. Phil. 2.22. Yr oedd yn teithio gyd ag ef o fan î fan, 
Act.20.4. gan bregethu'r gair a bod yn daer, felly hefyd yr oedd 


- 


PENNOD XVI, 637 


ŷn cael ei anfon ganddo i'r naill fan a'r llall fel yr oedd achosion yn 
gofyn, Phil. 2. i9. 1 Thess. 3. 2. ac yn cael ei alw atto pan oedd 
Paul yn gŵeled angenrheidrwydd iddo ddyfod. 2'Tim.4.9,21. Fe 
ddichon mai Luc yr Pfangylwr oedd y Luciusa grybwyllir ymma, 
yr oedd hwn yn anwyl iawn gan Paul. Col. 4. 14, 2'Tim. 4. 11. 

Philem. 24. Neu fe allai mai Lucius o Cyrene, un o'r prophwydi 
neu 'r athrawon fuasai gynt yn Antiochia a olygir. Act. 13. 1. 
Yr oedd Jasom wedi derbyn Paul a Silas yn Thessalonica, ac 
wedi cael ei lusgo at bennaethiaid y ddinas oblegid hynny. Act. 
_17.5—7. Y mae'n dybygol mai Sopafer o Berea, yr hwn a aeth 
gyda'r Apostol i Asia oedd y Sosipafer a enwir ymma. Act. 20, 
4. Yroedd y tri diweddaf hyn yn Iuddewon fel Paul, ac o bos- 
sibl o'r un llwyth a theulu ag ef. Ond yr hyn oedd yn eu 
gwneuthur yn neillduol o anwyl ganddo oedd, eu bod yn awr yn 
frodyr Ynghrist. Yr oedd pob un o'r rhai'n yn uno i anfon eu 
brawdol a'u serchiadol annerch at y Rhufeiniaid, gan ddymuno 
iddynt bob bendith yn y byd hwn ac yn yr hwnaddaw, 


22 Yr wyf f Tertius, yr hwn a YO yr epis- 
tol hn, yn eich annerch yn yr Atpheydd. 


Yr oedd yr Apostol, naill ai oblegid fod ganddo gymmaint o 
waith i'w wneuthur, neu oblegid ei fod yn ysgrifennu llaw mor 
ddrwg fel nad oedd ddim yn hawdd i'w darllen gan y rhai nad 

: oeddynt ddim yn gynneíin a hi, yn cadw rhyw un i ysgrifennu 
ei lythy rau, naill ai o'i enau, neu o'r hyn ag oedd efe wedi ei ys- 
grifennu. Ond rhag i'r eglwysi gael eu twyllo trwy i ryw rai 
ysgrifennu altynt yn ei enw ef, ac yntef heb fod yn eu gosod ar 

' waith i wneuthur bynny, yr oedd yn arfer dc Fy 'r annerch 
“a'ilawcihun. I Cor. 16. 21. Col. 4. 18. 2 Thess. 3. 17... Yr 
Ŷ — oedd. Tertius, un o gyfeillion Paul, yn ysgrifennu allan y llythyr 
Chwm at y.Rhufeiniaid, ac yn anfon attynt ei annerch crist'nogol, 
gan galopnog gyd-uno a'i frodyr i i ddymuno aad DAS llwyddiant 
yn enw'r, Arglwydd, ac er ei fwyn. 


93 Y mae Gaius $y llettywr i, a'r holl eglwys, yn, 
eich annerch. Y mae Erastus, goruchwiliwr y ddin- 
_ as, yn eich annerch, a'r brawd Cwartus. 


638 RHUFEINIAID. 


Yr ydym yn darllen am Gazus fel un o gyd-ymdeithion Paul ; 
Act. 19,29. 20. 4. ac am Gaius a gafodd ei fedyddio gan Paul 
yn Corinth. I Cor. 1. 14. Y mae'n dybygol mai hwnhw a olygir 
ymma. Ac fe ddichon mai at yr un Gaius yr ysgrifennodd loan 
ei drydydd llythyr : o herwydd. y mae Ioan yn canmol Gaius am 
ei gariad at y brodyr, ac atddieithraid. 3 Ioan 5,6. Felly y mae 
Paul ymma yn rhoddi iddo yr un ganmoliaeth pan y mae 'n dy- 
wedyd, Fy lleitywr â a'r holl eglwys... Yr oedd mewn modd hael- 
ionus yn groesawi'r Apostol yn ei dŷ, gan roddi iddoluniaeth, 
lletty ac ymgeledd angenrheidiol. Y maen bossibl ei fod yn 
rhoddi i'r eglwys gyfleusdra i gyfarfod yn ei dŷ, ei fod yn groes- 
awi y tlodion fel yr oedd achosion yn gefyn, ac yn eael ei osod ar 
waith gan yr eglwys i lettya y dieithraid crist'nogol oedd yn 
dyfod attynt, neu yn hytrach ei fod yn esmwythau ar yr eglwys 
twy wneuthur hynny ar ei draul ei hun. Yr oedd. y gwr hael- 
ionus bwn yn eofio at y Rhufeiniaid mewn modd caredig. Yr , 
ydym yn darllen am Zrastus fel un ô'r rhai ag oedd 'yn gweini i 
Paul, ac yn cael ei anfon ganddo fel yr oedd angenrheidrwydd yn 
ymddangos; Act. 19. 22. ac yn aros yn Corinth pan oedd 
Trophimus wedi ei adael ym Miletum yn glaf. 2 Tim, 4. 20. Os 
yr un Erastus a olygir ymma, y mae'n dybygol, pan y mae'n cael 
ei alw yn oruchwiliwr, neu yn drysorwr y ddinas, na olygir dim yn 
ychwaneg na'i fod wedi bod yn derbyn ac yn talu yr hyn agoedd 
yn cael.ei roddi a'i osod allan yn achos dinas Corinth yr amser 
a aethai heibio; ond ei fod wedi cael ei alw (rwy ras, wedi 
rhoddi i fynu ei swydd yn y ddinas, i'r diben i gael myned oddi 
amgylch i wneuthur daioni eneidiau dynion. y O fel y mae 
. Abigail yn cael ei galw yn sn Nabal, am ei bod wedi bod felly 

yr amsera aethai heibio. 2 Sam. 3. 3. Yr oedd Erastus yn uno 

a'i frodyr i anfon annerch en at y Rhufeiniaid.” Felly hefyd 
yr oedd y brawd 2uartus. Nid ydym yn gwybod dim yn neillduol 
am Guartus ond yn unig yr hyn a ddywedir ymma, sef ei fod yn 
frawd, wedi ei eni o' r un Tad, yn cofleidio yr un gwirionedd, ŷn 
ymdrechu i ddwyn yn y blaen yr un achos, yn meddiannu hawl i'r 
t&n bendithion ysprydol ag eraill o blant Duw, ac felly yn cael ei 
. fwymo i garu y Rhufeiniaid fel canlynwyr Crist, ac i ddymino. 
“ iddynt bob FWD drosamser a thragy A Ri 


24 Gras ein Harglw ydd Iesu Grist a fyddo. gyd â â 
chwi oll. Amen, 


( 


PENNOD XV1, 63 


Am Eglurhad o'r Adnod hon gwel Adn. 20. Y mae'r Apostol 
yn ail adrodd y dymuniad hwn ar eu rhan i ddangos mor angen- 
rheidiol iddynt oedd cael gras Crist gyda hwynt bob amser, yn 
gystal ac i wneuthur yn adnabyddus iddynt fel yr oedd ei galon 
megis yn llifo drosodd o ofal serchiadol am eu llwyddiant ys- 
prydcl. 


'. 25 I'r hwn a ddichon eich cadarnhau, yn ol fy ef- 
engyli,a phregethiad Iesu Grist, yn ol datguddiad y 
dirgelwch, yr hwn ni ANO am dano er dechreuad 
y byd ; 


Nid My gan yr Apostol bellach ond priodoli gogoniant i'r 
Holl-alluog a'r unig ddoeth Dduw, Ymma y mae'n ei osod allan 
yn eiallu.  /'r hwn a ddichon eich cadarnhau. Nid oeddynt hwy 

— ond gweiniaid ynddynt eu hunain : nid oedd dim amheuaeth na 
, byddai i Satan, gau athrawon, ac erlidwyr arfer llawer o ddichell- 
ìon, yn gystal a diwydrwydd gyda golwg ar eu dad-ymchwelyd: 
eblegid y pethau hyn yr oeddynt mewn llawer o berigl î syrthio 
i anghrediniaeth, cyfeiliornadau, ymddugiadau an-addas, ac ym- 
adawiad oddi wrth y Duw byw. Ni wyddai Paul am ddim tu 
ymma i ddwyfol allu ag oedd yn ddigonol i'w cynnal yn ddi- 

gwymp. Ond fe ddichon Duw gadw ei eiddo yn ddi-gwymp. 
Jud. 24. Trwy eu dwyn i gael golwg eglur ar gyfoeth gras, 
diben dyfodiad Crist i'r byd, perffeithrwydd ei ufudd-dod, di- 
gonolrwydd ei ddioddefiadau, galwad yr efengyl ar bechaduriaid, 
addewidion o dderbyniad i bwy bynnag a ddelo at Iesu, ac ar y 
siamplau o bechaduriaid mawrion wedi cael eu hachub, a thrwy 

_ roddi iddynt gymmorth i ymddiried achos eu heneidiau yn bar- 
haus i ofal y Cyfryngwr, efe a ddichon eu cadarnhau mewn ffydd. 

“ Trwy oleuo eu deall yn nirgelwch yr efengyl, trwy roddi iddynt 

| brofi gwerthfawrogrwydd y gwirionedd, a thrwy eu dwyn i 

weled tuedd niweidiol Syleinianada efe a ddichon eu cadarnhau 

_ yn athrawiaeth yr efengyl. 'Trwy argraphu ar eu meddyliau 
— ddifrifol ystyriaeth o gyfiawnder, sancteiddrwydd, a_ daioni ei 

gyfraith, trwy roddi iddynt olwg ar fawredd ei gariad tu ag at- . 
tynt,trwy gadw ofn pecbu yn fyw yn eu heneidiau, trwy gyffanith 
cynnorthwyon eì Yspryd i fod ar eu gwiliadwriaeth yn erbyn 
profedigaethau, a thrwy roddi iddynt brofi ei ffyrdd yn hyfryd- 


640 RHUFEINIAID, 


wch, a'i lwybrau-yn heddwch, efe a ddichon eu cadarnhau mewn 
rhodiad sanctaidd. Trwy argraphu ar eu meddyliau ystyriaeth 
o druenus gyflwr y neb a dynno yn ol, trwy osod ei ofn yn eu ca- 
lonnau, trwy roddi iddynt gymdeithas ag ef ei hun, a thrwy roddi 
iddynt olwg ar ddedwyddwch y neb.a barhao hyd y diwedd, eíe 
a ddichon eu cadarnhau yn eu hymlyniad wrth yr Arglwydd, Y 
mae hyn y» ol yr efengyl. Mewn perthynas i'r efengyl gwel; 
Rhuf. 1.1. Ac mewn perthynas ií waith Paul yn ei galw fy ef- 
cngyl i, gwel Rhuf. 2.16. Y mae'r efengyl ag'oedd Paul wedi ei 
gosod allan yn y llythyr hwn, yn gystal ac yn ei weinidogaeth yn 
gyflredinol, yndalallan y dichon Duw gadarnhau ei bobl a'u cynnal 
hyd y diwedd. Rhuf. 14. 4. Eph. 3. 20.. Ac y mae^n cynnwys 
addewidion y gwna efe eu cadarnhau fel na byddo iddynt ddim 
_ cael eu gwahanu oddi wrth ei gariad. Rhuf. 8. 35—39. Y mae 
preg iil Iesu Grîst iyn arwy ddo naill aì y pregethiad a ddech- 
reuodd Iesu Grist yn ei weinidogaeth bersonol ei bun, Heb, 1. 1. 
: 2.93. neu y pregethiad o Iesu Grist yn ei berson, ei ddwyfol os- 
odiad i fod yn gyfryngwr, ei amrywiol swyddau, y bendithion 
trysoredig ynddo, ei addasrwydd gyferbyn ag angen pechadur- 
iaid, ei daer alwad ar eu hol, ei barodrwydd i dderbyn pawb a 
ddeuant atto, ei ffyddlondeb a'i ofal am y rhai sydd yn rhoddi eu - 
hunain iddo,&c. Iesu Grist yw sylwedd yr efengyl ag oedd Paul 
“ yn ei phregethu. Rhuf.1.3. 1 Cor.2.2. Y mae pregethiad 
Crist yn dal allan y bydd i Dduw gadarnhau ei bobl hyd y di- 
wedd. Y mae'r efengyl a phregethiad Iesu Grist yn ol dadguddiad 
y dirgelwch yr hwn ni MYFGyU am dano er dechreuad*y byd, Y mae 
y gair dirgelwch y ymma 'n arwyddo galwad y Cenhedloedd: “Eph. 
3. 3—6. neu yn hytrach holl athrawiaeth Crist. Eph.1.9. 6.0. ; 
Col. 2.2. Y mae ynddi bethau na buasai synwyr greadigol 
byth yn medru dyfod o hyd iddynt, megis fod y natur ddwyfol 
' a'r natur ddynol yn cael eu huno yn yr un person, fod pechod 
yn cael ei gospi i eitha graddau ei haeddiant, ac etto fod myrdd- 
iynau o bechaduriaid yn cael eu hachub, fod holl hiliogaeth Adda 
wedi myned yn euog ac yn anghyfiawn, ac etto fod tyrfa na | 
ddichon neb ei rhifo yn sefyll yn gyfiawn ger bron y Duw-dod, &c. “ 
Yr oedd yr efengyl yn ddirgelwch pan nad oedd ddim y ael ei 
hamlygu i'r Cenhedloedd, ac yn cael ei gosod allan i' r luddewon, '. 
mewn mesur mawr, mewn cysgodau a phrophwydoliaethau. Psal. 
147. 20, Eph. 2.12. 1 Pet. 1. 10—12. 2 Pet. 1.19. Fe ellir 
” dywedyd etto nad yw ei gwerthfawrogrwydd a'i gogoniant ddim 
yn adnabyddus i bawb: ac y mae 'n cynnwys annhraethol 


PENNOD XVI, 64i 


drysorau dwyfol ddoethineb fel nad oes neb a all hollol amgyffred 
y pethau y mae hi yn son am danynt. Ond er fod y pethau 
gogoneddus hyn megis yn guddiedig ym meddyliau Duw er pob 
tragywyddoldeb, yn hollol anadnabyddus i'r Cenhedloedd dan 
yr oruchwiliaeth flaenorol, ïe, ac wedi eu gosod allan ddim ond 
mewn modd tywyll i'r Iuddewon eu hunain cyn dyfodiad Crist 
yn y cnawd, etto yn awr y mae dadguddiad wedi cael ei wneuth- 
ur o honynt, frwy 'r Yspryd Glan, fel ag y mae bywyd ac an- 
farwoldeb wedi cael ei ddwyn i oleuni trwy 'r efengyl. 


“26 Ac yr awr hon a eglurwyd, a thrwy ysgrythyr- 
au 'r prophwydi, yn ol gorchymyn y tragywyddol 
Dduw, a gyhoeddwyd ymhlith yr holl EA AU 
er mwyn ufudd-dod ffydd, 


Yn awr dan ornchwiliaeth yr efengyl y mae gweision Crist, 
dan arweiniad anffaeledig yr Yspryd Glan, wedi cyhoeddi'r 
dwyfol wirionedd mewn modd neillduol o eglur, a hynny 1rwy 

| ysgrythyrau'r prophwydi. Yr oedd yr efengyl wedi ei rhag- 
ddywedyd irwy 'r Prophwydi ynyr ysgrythyrau sanctaidd. Rhuf. 
1.2. Yr oedd y Prophwydi wedi manwyl chwilio am yr iechyd- 
wriaeth, ac wedi prophwydo am y gras a ddeuai i Gristnogion. 
'1 Pet. 1.10. Ac felly nid oedd yr Apostolion yn dywedyd dim 
amgen nag a ddywedasai y Prophwydi a Moses y deuent i ben. 
Act. 26. 22. Ond y mae cyfiawnder Duw yn cael tyst- 
iolaeth gan y ddeddf a'r Prophwydi. Rhuf. 3. 21. Y mae 
— ysgrythyrau” r Prophwydi yn cynnwys prophwydoliaethau am 
y Messiah, darluniadau o hono yn ei Berson, ei swyddau, ei 
ddarostyngiad, ei dderchafiad, ei deyrnas, ei fenditbion, &c. 
y mae 'r efengyl yn cael ei chyhoeddi pan y mae y peth- 
au hyn. yn cael eu hegluro. Mynych yr oedd Crist a'i Apos- 
tolion yn profi mai efe oedd y Messiah trwy resymmau oddi wrth 
ysgrifennadau Moses a'r Prophwydi. Y mae cyflawniad o'r hyn 
a ddywedodd y Prophwydi mewn peuhynnu A Gwaredwr yn 
efengyl, neu yn newydd da. Y mae'r pethau hyn wedi cael eu 
hegluro ym ol gorchymmyn y tragywyddol Dduw. Y mae 'r Jeho- 
_ fah mawr yn Dduw tragywyddol. Gen. 21, 33, Es. 40. 28. 57,15, 
^lTim, ub 17. Y mae o dragywyddoldeb yn ddi-ddechreuad: 
Psal. 93. 2, ac i dragywyddoldeb hebddiwedd, Psal, 9.7, 109, 


nn 1IL.  4M 


&A2 RHUFFINIAIB. 


26,27. Y mae'r Duw hwn wedi gorchymmyn, neu wedi amlygu 
mai ei ewyllys yw i'r efengyl gael ei chyhoeddi yn ol yr hyn ag 
oedd wedi cael ei rag-ddywedyd. Am hynny hî a gyhoeddwyd 
ym mhlith yr holl genhedloedd... Nid yw*r cyhoeddiad o'r dwyfol 
wirionedd ddim .yn cael ei gyfyngu yn bresennol af y genedl 
Ioddewig fel dan yr oruchwiliaeth flaenorcl: ond y mae'n cael 
ei wneuthur ym mhlith Iuddewon a Chenhedloedd yn ddi-wa- 
haniaeth. Act. 13. 46,47. Ac y mae^n cael ei wneuthur cr »wyn 
ufudd-dod ffydd. Un o ddibenion pregethiad yr efengyl yw dwyn 
dynion i ufudd-dod. Y mae cyhoeddiad o ewyllys Duw yn 
rhwymo pawb a'i clywant i wrando arno: .y maeamlygiad 0 
ddaioni Duw yn rhwymo pawb i'w garu a'i ogoneddu am ei dir- 
ïondeb: ac y mae 'r amlygiad o'r-casineb a ddangosodd Duw at: 
an-ufudd-dod, trwy wneuthur ei anwyl Fab yn aberth drosbechod, 
yn galw yn uchel ar bawb i ymgadw oddi wrth yr hyn ag y mae 
y Duw mawr wedi dangos y fath anfoddlonrwydd tu ag aíto. 
Y mae'n angenrheidiol i'r ufudd-dod hwn fod yn vfudd-dod ffydd. 

Y mae hyn yn cynnwys credu tystiolaeth Duw am ei Fab, 
gwneuthur derbyniad calonnog o hono, ymddarostwng i gyfiawn- 
der Duw, neu y ffordd a drefnodd ei ddoethineb i gadw pechad- 
uriaid, yn gysíal a'r ufadd-dod cyffredinol hwnnw ag sydd yn 
sicr o fod yn ffrwyth ffydd wirioneddol ym Mab Duw. Y mae 
ffydd yn uno enaid a Christ, ac y mae ufudd-dod yn ffrwythag 
sydd yn deilliaw oddi wrth yr undeb hwn. Rhuf. 7. 4. Gwel 
ymmhellach Rhuf, 1. 5, i eM 


27 I Dduw, yr unig ddoeth, y byddo g gogoniant” 
trwy Iesu Grist yn Ga Amen. 


Y mae'r Ysgrythyrau yn mynych son am yr Arglwydd fel | 
Duw doeth. Job 9.4. 12.13. Dan. 2.20. Rhuf. 11.33. Fel y^ k 
cyfryw y mae yn golygu y diben mwya ardderchog, yn arfer y 
moddion mwya addas tu ag at ddwyn eí amcanion ì ben, yn gwn- | 
euthur y naill beth a'r llall yn yr amser mwya cyfaddas, yn rhag-- 
weled, ac yn parotíoi gyferbyn a phob peth a fyddo yn tueddu ei 


sy. 

í 

Y 

i'w rwystro i gyflawnu ei fwriadau. Y mae dwyfol ddoethineb 
| 

4 


-yn ymddangos yngwaith y greadigaeth, Psal. 104. 24. yn liyw«_ y 


edraeth Duw a gorichwiliaethan ci ragluniaeth, ond yn neillduol y 


: 
—— 


ME. ihe 


Mt 


cb a» 


PENNOD XVI, 645 


ym mhrynedigaeth pechaduriaid trwy Iesu Grist, 1 Cor. 1. 24, 
Y mae yn unig ddoeth. 1 Tim. 1. 17. Jud. 25. Nid oes neb arall 
yn hanfodol ddoeth ynddo ei hun, na neb ond efe yn berffaith, 
anffaeledig, gwastadol, a chyffredinol ddoeth. Y mae'r Tad yn 
cael ei alw yn unig ddoeth, mewn cyferbyniad i eilunod y Cen- 
hedloedd a phob creadur; ond nid mewn cyferbyniad i'r Mab, yn 
yr hwn y mae holl drysorau doethineb a gwybodaeth yn gudd- 
iedig. Côl, 2. 3... Wrth sylwi ar yr, amlygiadau ag y mae'r Ar- 
glwydd wedi eu rhoddi o'i anfeidrol ddoethineb, y mae'r Apostol 
yn dywedyd, 7ddo ef y byddo gogoniant. Y mae rhoddi gogon- 
iant i Dduw yn arwyddo naill ai addef a chydnabod ei fod yn 
feddiannol ar bob dwyfol berffeithrwydd, fel y mae 'n anfeidrol 
ogoneddus yngolwg angylion a dynion ; neu briodoli iddo 'r clod 
a'r anrhydedd ag sydd yn ddyledus iddo ar gyfrif y pethau ar- 
dderchog ag y mae wedi eu gwnenthur yngoruchwiliaeth' rhag- 
luniaeth a gras. Y mae'r gogoniant i gael ei roddi iddo frwy 
Iesu Grist. Fel hyn yr oedd yr Apostol yn diolch i Dduw trwy 
Iesu Grist. Rhuf. 1.8. 7. 25. Y mae pob addoliad, diolchgar- 
wch, ac anrhydedd i gael ei briodoli i Dduw trwy Iesu Grist, 
fel yr unig gyfryngwr, trwy yr hwn y mae€mawl, yn gystal 2. 
gweddiau ei eiddo i gael eu cyflwyno i'r Duwdod, a'u gwneuth- 
ur yn gymmeradwy ad eifron. Eph. 5. 20. Heb. 13. 15. 1 Pet. 
2.5. 4.11. Y mae'r gogoniant i gael ei briodoli iddo yn dra- 
end Ni bydd dim diwedd byth ar berffeithrwydd gogon- 
eddus Duw : ac ni orphen ei bobl byth i dalu iddo y clod ag sydd 
yn ddyledus iddo. Am hynny eu dymuniad yw, fod ei berífeith- 
rwydd yn cael ei gydnabod, a'r clod yn cael ei roddi iddo, nid yn 
| unig gan yr eglwys ar y ddaear, ond hefyd gan seintiau ac ang- 
. ylion yn y nefoedd byth. Fel amlygiad o'i hyder, mai fel hyn 
y byddai, yn gystal ac fel tystiolaeth o'i ddymuniad i hyn fod, y 
mae'r Apostol vn chwanegu ei JÎmen. Gwel Rhuf. 15. 33. 
Wrth feddwl am ddaioni Duw yn cynhyrfu Paul i ysgrifennu 'r 
. pethau gogoneddus ag sydd ar lawr yn y llythyr hwn, yn gofalu 
| am i lythyr mor ardderchog gacl ei gadw,o oes i oes yn yr eg- 
lwys, yn. trefnu iddo gael ei gyfieithu i iaith y CyYMnyY, yn rhoddi 

“ igynnifer yn eìn gwlad y fraint o gael eu dysgu i'w ddarllen, yn 
rhoddi cynnifer o fanteision tu ag at ddeall ei gynnwysiad, yn 
arbed bywyd ac yn parhau iechyd tra yn myfyrio ar y pethau 
hyn, ac yn caniattau i'r sylwiadau cynnwysedig yn y tu dalennau 
blaenorol gael en cyhoeddi, ni all Ysgrifennydd y llinellau hyn 


Er 
















Ô44 RHUFEINIAID. Y' ; 


edim llai na galw ar eì holl ddarllenwyr i gyduno i ddywedyd," | 
I DDvW, YR UNIG DDOETH, Y BYDDO GOGONIANT TRWY “ 


ÏEsU GRIST YN DRAGYWYDD, AMEN... u 
7 w 5 _ 


g At y Rhufeiniaid yr ysgrifenwyd o Corinth gyd . 
foi Phebe gmegdyget yr eglwys yn Cencrea. 


- ey ”U wr 
ac.  * MR 
1] FN. 
iJ Et r y | be) “ 
N y vv 1 O 
adas s, ŵ brhrsfngd is; 
vid a0: | DIWEDD Y TRYDYDD LLYFR: mei 
yn HM : 2 dose 
X â | ! 
Sen ^ 
8 ME 
Sin e'n Sc wbê 
FA 
c 8 
t 
“ 
; ' 


'THEOLOGY LIERARY. 
CLARENONT, CALIF & 


41873. 














B$2348.W4L4 / copy l1// vol 3 
Lewis, George, 1763-1822, ed. 
Esponiad ary Testament Newydd. 


THEOLOGY LIBRARY 
SCHOOL OF THEOLOGY AT CLAREMONT 
CLAREMONT, CALIFORNIA 


||54d 
e^! 


sr bn gid yu 
Y iS 
Fr 


Any SAU 
MA EU 
HD 


Ee ae j 
nt a ACA ye 
; Fe 


YD 
ce “yu FE ON ON 


te Nyd dt 
YW Er YD 
Hd 
sa CH id Ny 
a AM edn. 


Ly 
fo Y badd 


SA FF 





